KUR’ANI 
ENTURKUVU 


Mu Luganda 


Efulumizibbwa 
Ahmadiyya Muslim Association, Uganda 


2007 


KUR'’ANI ENTUKUVU MU LUGANDA 


THE HOLY QUR’AN— 
ARABIC TEXT AND LUGANDA TRANSLATION 


First Published in Uganda in 1974 
Reprinted in UK in 1984 
Present Revised Edition Published in UK 2007 


© ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LIMITED. 


Published by: 

Islam International Publications Limited 
“Islamabad” 

Sheephatch Lane 

Tilford, Surrey GU10 2AQ 

United Kingdom 


Printed at 


Willam Clowes 
UK 


ISBN:1 85372 798 9 


For further information please contact: 


Ahmadiyya Muslim Association 
(Plot No. 66 Bombo Road) 

ΡΟ. Box 98, 

KAMPALA 

UGANDA 

Tel: 0414530802 

Fax: 0414530403 


Ahmadiyya Muslim Association Ahmadiyya Muslim Association 
(Plot No. 27 Gokhle Road, East) (Plot No. 70 Kumi Road) 

ΡΟ. Box 95 ΡΟ. Box 1733 

JINJA MBALE 


UGANDA UGANDA 


Endagiriro 


No. Essuula Olupapula 
EnnyanJula shine f 
1: ΑἸΕ ΕΔΗ ἢ... νονερινςν ρενςουκοςεεννουννον ον νοῦν. 1 
2. AI-Baqarah.................. νιν νέκρενννς 2 
3. Al-‘Imrän.............................. 47 
LAINISA Essen mnt seine 73 
5. AI-Mäidah............................. 103 
6::Al-An'ams sine 123 
RAA A an te 145 
ὃ; AI Anfal nérenunminimnet 170 
OA TaAUDah sims 180 
TO VENUS ae etre 199 
11. Hüdssémssansanninmrennss 213 
125 VUSUR sr santa 227 
LSAERA sn emns ttes 240 
14. Τργᾶῃῖπη.....νοοονορρνννοςς 247 
15: ΛΑ ἸΞΗΙ ΩΣ ον ρεινν εν δυο ορουοῦσονς μουν ἐερσευρις 254 
16. ΑἸ: ΝΠ] τ τ οονους στο σα εὶς qe 261 
17. Βαη τ Προς . 276 
18: A-Kahfssssssssmmms ess 288 
19. Mar VAMnnimensrierendennnees 300 
20. ΤᾺ 5 CT RE 308 
21. AÏ-Anbiyä.................... 320 
22, Alpina 331 
23. AI-Mu’minün..…....................... 341 
AS AIN: interet 350 
25, AÏ-FUTQAN ss 360 
26. AI-Shu‘ara” τ ρρρρρννρονς 367 
27, AI-Naml nissan 380 
28: A QaSaS. rss nisnnanins 390 
29. AI-‘Ankabüt..........................… 401 
30. ATRÜM.resstarmennrenerss 410 
ΡΟΝ Euqham sise ΣΕ ΝΜ 417 
32. ΑΙ-δαϊάδη. νος 421 
33. Al-Ahzäb................................. 425 
34, Saba nn Lt in erinisetése 435 
35. ΕΠ inst munie 442 
326: ΧᾺ Siemens 448 
37. ΑἸΕΘΑ ΓΑΙ: ἀτοιυ το ουυ eme Rose 455 


No. Essuula Olupapula 
38, Sad hist 465 
39. AÏ-Zumar..…............ 472 
40. AIM Mine 481 
41. Hä Mim Sajdah.............. 491 
42, ΘΝ ΠΡ 498 
43. AÏ-Zukhruf.…........... ες, ἐρρννζο 505 
44. AÏ-Dukhan οουνουυνννιρνυονννννον 513 
45. AI-Jäthiyah ὐὐὐρρρνορννονννςς 517 
46. AÏ-Ahqäf.............. 521 
47. Muhammad... ss 526 
A8. Al Fat: te 531 
A9. Al ΠΌΤ serre has 536 
DO QAÉ SE Re nn ee 539 
SL. AÏ-Dhäriyät..........  λορτοικιῶν 543 
52. AL PE isnernneianienenrns 547 
53. AENAjMsss rennes 551 
54. AT-Qamar:sssn esse 555 
55. AI-Rahman 559 
56. AI-Wäqji‘ah..................... 563 
SA AI en mme 568 
58. Al-Mujädalah.....….......................… 573 
50: AFHASNT rene rh 577 
60. AÏ-Mumtahinah 581 
61: ΑΔ] ΠΕ sense ἐρςν εν τυ γε ρορνον εξ νιν 585 
62. A1-Jumu‘ah..... 586 
63. AÏ-Munäfiqün..............................…. 587 
64. AI-Taghäbun........................…. 589 
65. AI-Talaq.....…........ ρος ορνα βοῶν 591 
66. AETabrim se aus 593 
G7SAI MUR: tn 595 
68. AI-Qalam............. ss... 598 
69. AI-Häqqah....…..…........................ 601 
70.AI-Ma‘ärif.............. 604 
TENUE τ δα Ernst 606 
D OAP AN EI ΝΙΝ εἰνουοι ον εἰκωυνξυνθυυουκυθουυνλουύθν 609 
73. AI-Muzzammil.................... 611 
74. Al-Muddaththir νόος 613 
75. AI-Qiyaämah............................... 616 


«Ὁ» 


No. Essuula Olupapula 
A6ALDAE rene dan 618 
ΤΠ AIEMursalat.sse nn 621 
τι τς Πρ rain 624 
79. AI-Näzi‘at.…................ 626 
80), ADaSai ss 628 
81. AL-TARWIE SR ae 630 
82. Al-Infitär +... 631 
83. Α1- ΤᾺ Π naine vers 632 
84. Al-Inshiqäq....................................... 634 
SSALBUTU ne νον νον κου ορςονονόος 635 
86. ΑἸΞ ΤΆΓΙΟΣ, ss inner ea 637 
87. Al-A‘T4......... 638 
88. AI-Ghäshiyah..…..............................…. 639 
89. Al FA ramener: 640 
90. ΕΣ τὶ ΠΗ ἘΠ ss 642 
91. ΑἸ ΘΠ ΔΙ Θ. τι τειν  ονροι γον νον, δεν έοον 643 
Ὁ: API εν ονοὺ γος ἐνουνυυοουθουκυ νον μουν οκουρονον 644 
03: AP Duhâsiissnsarenaentinhutsnes 645 
94. Al-Inshirah................................. 645 
SAT aus nadiners st ee se 646 
96. AÏ-‘AÏaq..................... νος: 647 
97. AT Qadri ss ssmennanines 648 
Note 


No. Essuula Olupapula 
98. AI-Bayyinah.....….........................…. 648 
99. AI-Zilzäl...... 649 
100: AI-FAdIVA sense 650 
101. AÏ-Qäri‘äh.......... νοῶ 650 
102. AÏ-Takäthur..…..... νννννννννννιν 651 
103. AÏ-fAsr.. ss 651 
104. AI-Humazah......................…. 652 
105. ΑΓ ΝΠ nas nt ne 652 
106. Al-Quraish..…........ νιν νμννοννννννονν, 653 
107. ΑἸ ΜΒ ünsss 653 
108. AI-Kauthar.......... νννννννννννννννννν 654 
109. AI-Käfirün..…..... νον μννννννννν 654 
MO: AI NASE nn Re 654 
111. AI-Lahab............. Ν ον ιρκνονον 655 
112. AI-Ikhläs.... ρου κοξον εἰς νει νος; 655 
113: AlFalaqssi sn ins ύς 656 
LI AENAS trente ar 656 
Duwa Gy’osoma Nga Omazeeko Kur’äni 
EATUKUVU sisi nimes 657 
Amakulu G’ebimu Κα Bigambo 
By’Oluwarabu...... ss 658 
Endagiriro Ya Aya Za Kur’äni..……..…. 660 


* Buli awali akabonero ako kiba kitegeeza nti waliwo 
ennyinyonnyola eweereddwa ku nsonga eyo. 


ENNYANJULA 


Okubikkulirwa Nabbi Muhammad (s.a.w) kwe yafuna okuva eri Allah mu bigambo bya 
Allah byennyini kwe kuyitibwa Kur’ ani Entukuvu era kwaali mu lulimi Luwarabu. Kur’äni 
yakkanga mpolampola mu bitundutundu okumala ebbanga lya myaka 23. Kino 
kyasobozesa abamu Κα bagoberezi be okugikwaata yonna Κα mwoyo. Ekyo ky’ekimu Κα 
by’amagero bya Kur’äni. Kino ky’ekitabo kyokka Allah kye yasuubiza Ye yennyini 
okukikuuma, ebigambo bya kyo bireme kukyuusibwakyuusibwa nga eby’ebitabo 
eby’eddiini endala bwe bigenda bikyuusibwakyuusibwa, (Soma Kur’äni: 4:83, 15:10). 
Ekyo Allah yakituukiriza, kuba n’okutuusa Και] tewabangawo nnukuta wadde emu eyali 
eyongeddwa mu Kur’äni oba okukendeezebwa; wabula ekyaali nga bwe yassibwa Κα 
Nabbi Muhammad (s.a.w). 


Ekibiina ky’Abasiraamu ab’Ahmadiyya ky’efunyiridde Κα mulimu gw’okuvvuunula 
Kur’ani Entukuvu mu nnimi ez’enjawulo mu nsi yonna. Kur’äni embereberye mu Luganda 
yafulumizibwa mu mwaka 1960. N’eddamu n’efulumizibwa mu mwaka 1974 ne mu 1984. 
Ku mulundi guno, tugifulumizza nga eriko n’endagiriro (Index) eyamba omusomi 


okunoonya Aya gy’aba ayagala . 


Twebaza nnyo abo bonna abenyigira mu mulimu gw’okuvvuunula okuviira ddala Κα Juzu 
eyasooka, n’abo abazze bagyekenneenya okutuuka Κα lufulumya luno. Tusaba Allah 


abasaasire n’abantu baabwe era abasasule ekibagwaanira, Amiina. 


Essuula 1 


AL-FATIHAH 
(Yakka lubereberye iwa Hijra) 
Ρ Ν᾿ αν τὰ “ VAS L Η 
1. Κα ἱν erinnya lya Allah, Omusaasizi O 5.25.» ge συνε 5.2. 
ennyo,Ow'’ekisa ekingi. 7 
2. Amatendo gonna amalungi ga Allah, NANTES se nai 
Mukama w’ebitonde byonna. Oerenost 
3. Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. O ἢ 3. RSS 
. + 
4. Mukama w’olunaku lw’okulamulirwako. Θῳ EL 


5. Ggwe wekka Gewe tusinza era Gewe δὲ RAR ) ζῶ (3 
wekka Ggwe tusaba obuyambi. HS ‘ 


6. Tulung’amye mu kkubo eggolokofu— OESER) Dis ESS) 


- 


7. Ekkubo ery’abo be wawa ebyengera, Tele 2.225] D Dis 
eritali ly’abo abaasunguwalirwa,* wadde 


3 D. en a ΄“ ,..,3 LA 
abaabula. OLIS AS Das 


1:7. Ekigambo ‘Maghdhuubi’ ( Dyais ) ekitegeeza ‘abaasunguwalirwa’,wano tekitegeeza busungu 
bwa Allah bwokka, wabula kizingiramu n'obusungu bw'abantu. 


à 


Essuula 2 Juzu 1 


AL-BAQARAH 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 
0 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ennyo, O 2e Ὁ ἱ δ. \ 40 Lo 
Ow’ekisa ekingi.. Ἷ “ É 
a x κ τῶν ἡ Ξη: 
2. Alif Lam Mim*. Ὁ) | à 


3. Kino ky’Ekitabo ekituukirivu ekitaliimu 42442 ECS LATE! 
kubuusabuusa kwonna, bwe bulung’amu eri 


y « 
abatya Allah, ON 


aäilee 


\ 
> * 
Ÿ-E v'7 


4. Abo abakkiriza n’ebitalabika erane 5 ὠἷϊ ὠς € 1 
> 2 AU O2 > 
bajjumbira essaala era ne batoola ne VOA AR 
Ω͂ .Φὶῳ κά σγο a “ Thpne 
kw’ebyo bye twabawa; BAS 55 Es 2 ὅ ha) | © ni, 
" “" AA n Δ» 
© 


PR ὦ 
5. N'abo abakkiriza ebyo ebyassibwa gy’oli 5 105 Las © ΟΣ] 513 


n'ebyassibwa olubereberye Îwo,  , KE < uit. Ἀν τῆς 
n’ebyoluvannyuma bo babikakasa. ABS )U 027 2 >»! 

où nl n9 

À ὃν 

6. Abo nno be bali Κα bulung’amu obuva 217 772; 55e #42 12 Eli) 

eri Mukama waabwe era abo be 3» ᾿ ET “ 

b’okuganyulwa. OMIS 

Δ a, $ 

7. Mazima abo abeerema ky’ekimu gye 5% * TE ἐζὰ 533$ CSI ô! 

bali, bw’obalabula oba ne bw’otabalabula, 2 54. 2 7 47 no%a% 7 

si baakukkiriza. V 2255 »|\ 265) >| 

΄σιξ 9» 

Obs 


DE ΄ Pr Φ tn 94 Re 

8. Allah yassa envumbo Κα mitima gyabwe + Zgséi 3 5.4.2} dE AbISLS 
ne Κα matu gaabwe. Ne ku maaso gaabwe eee, 9€ δε: Ci τ.» 
kuliko ekibikka, era balifuna ekibonerezo DIRE 24 ES pb γα] ἀρ 
ekisukkirivu. Ô SALE 


Ruku 2 


9. Era mu bantu mulimu abagamba 25 Li gobiéss 
nti:Tukkiriza Allah n’olunaku 1w’enkomerero, ᾿ HA dy Ge Ni 3 
so nga si bakkiriza. ΘΟ 567 28 Led y >) À 


2. Nze Allah amanyi byonna. 


-» 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


“ 


10. Mbu babuzaabuza Allah n’aboabakkiriza, [7 5 AA hs ἈΝ DE 


naye tebabuzaabuza mulala wabula beebuza- Ν ᾿ νι Τά 
ap A 
abuza bokka, naye tebategeera. O0SÈTCS Bars (JS SAS, 


se Ξ ῃ 9 . 

11. Mu mitima gyabwe mulimu obulwadde, 5%, 9 2<15 1 02%S Sas SU 0 

kale ne Allah yabongerako obulwadde; era co τ ᾿- ΄ "DE “τ τὰ + 7: 
balinayo n’ekibonerezo ekirumya olw’ebyo ἰ 87 F Ce BD DIRE SAS Lo 


bye baalimbanga. O0 δὲ Η ζ ΄ 
à >, 


12. Era bwe bagambibwa nti: Temutabu- ἡ SOI huis VAS JLNSIS 
latabula mu nsi, bagamba nti: Mazima ffe D APS «(ὦ ev10 
tuli baleesi ba mirembe. OO 3.53.:-.-αὸ ων 
< rt 
2. 


13. Mwetegereze, ddala bo be batabuzita- NA 4 55 33 Lai2 22 À L 
buzi, naye tebategeera. A 


4 γι,“ \ ELA 
14. Era bwe bagambibwa  nti: Mukkirize 216% LS 14e \A4IOS | S LS 
ng’abantu abalala bwe bakkiriza, bagamba AE NPA ZI ET ζ 
πᾷ: Abaffe, tukkirize ng’abasiru bwe bakkiriza? + io! 21 


Mwetegereze, ddala bo be basiru, naye 


2 SIENS 
tebamanyi Vos SR SR es LU 
| O6 en 
15. Era bwe basisinkana n’abo abakkiriza, ES Gisis Sat \ A1 18,5 


bagambanti: Tukkiriza. Naye bwebababokka «4 nus Load 
eri balukulwe baabwe, bagamba nti: Mazima ὯΝ, (9 5 » 54 xbié dj 5.515} 


tuli wamu nammwe; ddala ffe tuguyaaguya Jnpcrtass 140% "122 
buguyaaguya. Où 5 jé 9 Gi) 
2 
16. Allah alibabonereza olw’okuguyaaguya #5 28525 $ po GAS 25 
kwabwe era abaleka ne beeyongera mu τ PS a ENS ζ .9 
bujeemu bwabwe, nga bawunaawuna. OÙ 34-025 420 


L 
17. Abo nno be bo abaawaanyisa obubuze {151 | ὄἔγ.Σ]) SL | ὧς j εἷ 
mu bulung’amu; naye obusuubuzi bwabwe 2 μὲ 


tebwagobolola wadde tebaali balung’amu. G 55455 Gi CES 5 Civs ΜῈ) ἰ, 
O 


18.Embeera yaabwe ering’anga ey’oli > 46 Soie faites 
eyakuma omuliro; kale bwe gwamulisa ν + , ΣΧ. Tate 
ebimwetoolodde, Allah n’ajjawo obutanga- ἄγ 5.4.9 33 τ EG 
avu bwabwe n’abaleka mu kizikiza ekikwafu « 28 nù no Uatn, οἱ 
nga tebalaba. Y use 8: ss 


Essuula 2 ÀPAQRRM Ju 1 


19. Bakiggala, bakasiru era bamuzibe; bwe O6 3.5...) + | 343 δ: 22352.2 


batyo si baakudda .* “ - 
χω - ὼ “, À 
20. Oba ering’anga enkuba ey’amaanyi eva Eddie Lies ὦν 2 31 
mu bire nga erimu ekizikiza ekikwafu ne laddu  ,, pou re à 5 TÉG ne 
n’okumyansa, abantu ne bassa ennwe Hate ας: δ} 9.5} 
zaabwe mu matu gaabwe olw’okubwatuka V6, M Gi σὰ à 17! δὲ 
mbu nga beekeka okufa; naye Allah 2 SE la de Bi ῳ 
yeebunguludde abatakkiriza. O ci à SLT 222 ADSL eu “ἢ 
Σ 3 


Δ # 
21. Okumyansa kumpi kubakwakkulemu » 285 2 51 hhèT SDS ES 
okulaba kwabwe. Buli Iwe kubamyansiza, = se ,2.2.. 9 1002 112 
bakutambuliramu; naye bwe kubazikirako, 1349 15 2 lite "ΔἸ 


nga bayimirira. Naye singa Allah yayagala, ὦ ,ἸΖ, ,7“5. non nest ie 
ot us lab co pit] ARE 1526 ge 
kwabwe. Mazima Allah ye w’Obuyinza Κα oi .λδω) 2 Ἴ 32. λζ) : 1 
Βα Kimu RASE 
OSAE Sésat 
Ruku 3 . ne ὦ 2 Gi »δ8ϑ, 9 { ET 
22. Abange mmwe abantu, musinze (55 | Rés 5 19 si 3, La, 
Mukama wammwe Oyo eyabatonda mmwe  Væ ee à» 2, on. %e Vetc 
n’abolubereberye Iwammwe, mulyooke Aa 2 JS 2 ES 
mwekuume. © 9 WE 


. ἐν “.2 »»““ 5. % 
23. Oyo eyabakolera ensi okuba ekyalüiro SELECT TIRE | 
n’eggulu okuba akasolya, era n’atonnyesa 
amazzi okuva mu bire n’agamezesesa ebibala 7 γον D 
nga by’ebyokulya byammwe. Kale ,f« TE ὅς Lie Ἧς ὦ 
temuteerangawo Allah bavuganya naye, so 35 τ 40 3: 27 ἐν 
nga mutegeera. Où 85.1.5.23915 18155 


5 4 “ὦ n#fn Α 
24. Era bwe muba nga mulinamu Aa us ὥλ τ 2e : 
okubuusabuusa kw’ebyo bye twassa ku « Lu nu 5152 PA 
Muwecreza waffe, kale nammwe muleteyo  ? 2? Ὁ) : 


\ 


Ἁ 
2 
A 
Ἐ- 
νυ» 
> 
δ 
\ 
> 


C> 
— 
V wa 


CN 


essuula egifaanana, era mukoowoole 4; bus 0 οὶ ζω: 4 "22 sl 
abayambi bammwe nga oggyeeko Allah, 7 7 sin 1 n81% 
obanga muli ba mazima. OS 

25. Naye bwe mutaakikole — era nga bwe 15456 τ LES si 4 ἐκ ἥ ὡύ 
mutalikikolera ddala —  kale mwerinde 35... , « Dpt je πε 
omuliro ogwo enku za gwo bantu na mayinja 32 CE EE τ} Δι 
ogwategekerwa abatakkiriza. TE Er EU 
Ξ Ἑ Oo Jen Σοὶ 5) Las \ 


2:19: Aya eno ekwata ku mbeera y’abannanfuusi ey'okugaana amazima nga tebaagala 
kugawuliriza,kugalaba wadde okugoogera.Olw'okuba bino babikola mu bugenderevu, 
olwo bo bennyini baba beggaliddewo omulyango gw'’okulung'ama n’emikono gyabwe 


gyennyini. 


<R0- 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


26. Era Wa amawulire ag’essanyu abo Aa Les 38 SIC 555 
abakkiriza era ne bakola ebikolwa ebirungi nti εἰς “ ,27 « 
ddala balifuna ensuku ezikulukutamu emigga me de LS ARC © 
wansi waazo. Buli lwe baliweebwa ku bibala de: Gi 185 C4 2 Cie 345% 
ebizivaamu nga by’ebyokulya, baligamba 
nti: Bino by’ebyo bye twaweebwanga n’olu- 3) δᾷ hi HS ai $ (6 5 3) 852$ 


22 Ζ΄. 
bereberye; so nga balireeterwa bibifaanana. 471] “δ 
Era balifuniramu ne bannaabwe abaatu- ὦ, Ga 155 “οἷς τ 
kuzibwa, era bo omwo mwe balibeera. Gi ὁ 2 À $ "ὃ ξ 2.1 7193 35 δ Ga 
hp! 
OvsS 


27. Mazima Allah takwatibwa nsonyi 4%, δ. TRE n 4 NTAŸ LE 
okuleeta eky'okulabirako ne bwekiba =. 7240! ee ra 
ng’akabu oba ekikasingako obutono. Naye 633$ | ET 6 » Gss 4 GES 20 EG 
bo abakkiriza bamanya nti ddala ago ge ; PINL PIE HA 
mazima agava eri Mukama waabwe. Ate bo Bi 5 ae és 45 ιῳ CA 
abatakkiriza bagamba nti: Allah agenderedde τ 8 τς 4 His x FLE 3725 δ, δὶ ET $ 
ki mu ky’okulabirako kino? Bangi abasalira 5 
okubula olw’ekyo, ate bangi abalung’amya 88 4 LS SES \ en ες 15191 
olw’ekyo; naye tasalira yenna kubula ps je DA 
olw’ekyo okuggyako aboononefu, es ἄρ, CS 959 sé 4- G 3 E) 


Dore Ÿ) 


“ 
28. Abo abamenya endagaano ya Allah à © gb κόρ QAR. D | 
oluvannyuma Ilw’okugikakasa era ne bakutula 7 δ.) ““ ὁ ARE 45 
n’ebyo Allah bye yalagira biyungibwe, era ‘+ + “Ὁ TT δι 
ne batabulatabula mu nsi: abo nno be 22) VIS © 5 Du ûs 9 5 $ 01 


b’okufaafaaganirwa. D65; sil 32 Es 1 
-“ 


AAuiss 


29. Muyinza mutya okwegaana Allah so (1541 A 1Ÿ5 Ὁ L GS ς A NS 
nga mw’ali temulina bulamu, n’abawa 


# 2 ’ ΄ 
ἌΦΕΣ np 4 (Δο » Ga ni (rat 
obulamu, n’oluvannyuma y’alibafiisa, nate ent, 42 REC 2SriS Ce 


era y’alibazuukiza; n’oluvannyuma gy’ali gye “ Η PR τ: 
mulizzibwa? OST LS 
30. Ye y'eyabatondera ebyo ebiri mu nsi οϑλϑι à (& à Ξ 1: cs sf es 
byonna; n’oluvannyuma n “ayolekera er 4 TA bn σ΄ 
eggulu, n’ayooyoota emigigi gy’eggulu Le dl) Ω 


“" 
Ρ; » ΄“-΄ 
musanvu, era Ye ye Mumanyi wa buli kimu. PR Rae OL ὦ 0 Sr 
Y δ se δ»: de gs) 


Essuula 2 AL-BAQARAH 


Ruku 4 

31. Era awo Mukama wo bwe yagamba ba 
malayika nti: N£’enda kussaawo omusigire 
mu nsi, baagamba nti: Abafñffe, onoogissa- 
amu 0yo anaatabulatabula mu yo n’okuyiwa 
omusaayi, so nga ffe tukugulumiza 
n’amatendo go era tukkiriza obutukuvu bwo? 
N’agamba nti: Mazima Nze mmanyimmwe 
bye mutamanyi. 


32. Era yayigiriza Adamu amannya gonna, 
n’oluvannyuma ab'’okugalaga n’abooleka 
ba malayika n’agamba nti: Kale muntegeeze 
amannya ga bano, obanga mwogera mazima. 


33. Nebagamba nti: Obutuukirivu bubwo! 
Tetulina kumanya kwonna okuggyako 
okw’ebyo bye watuyigiriza. Mazima Gewe 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


34. N’agamba nti: Owange Âdamu, bategeeze 
amannya gaabwe. Kale awo bwe yabategeeza 
amannya gaabwe, n’agamba nti: Abaffe, 
ssaabagambye nti ddala Nze mmanyi 
eby’enkiso eby’omu ggulu ne mu nsi era nti 
mmanyi ebyo bye mwoleka ne bye mukisa? 


35. Era awo bwe twagamba ba malayika nti: 
Mugondere Adamu, kale bonna baagonda 
okuggyako Ibilis, ye yagaana ne yeekuza;era 
yali mw’abo abatakkiriza. 


36. Netugamba nti: Owange Âdamu, ggwe 
ne mukyala wo mubeere mu lusuku olwo era 
mulye mu lwo mu bungi wonna nga bwe 
mwagala, naye temusembereranga omuti 
guno, si kulwa nga muba mu bakyaamu. 


37. Naye bombi Sitaani yabaseereza Κα lwa 
gwo, kale n’abajja mu mbeera gye baalimu. 
Netugamba nti: Muveemu, abamu mu mmwe 
balabe ba balala. Era mulina obubudamo mu 
nsi n’ebyokukozesa okumala ekiseera. 


38. Olwo Âdamu n’ayiga ebigambo 
by'okusaba okuva eri Mukama we, 


= oo »" 4 a ἂν LT 
État is U dE 
ar PAR πῇ nt a # PL 
ἀδίλότόδι εἰς, 2 UT 

΄ | -- dus Ὁ A 


ὧν ὅς 
-“ ν᾿ 


2 nent δ χγχκῖῷ nu {2 & 
EE 
ee 


΄ ᾿ A? . ἢ», ἅν ΤΑ 
En DNS REC 


4 
9 


-» 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


[ 4 3 
n’amuddiramu. Mazima Ye ye Nannyini (DANS CAL IE Ses 
kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. 

39. Netugamba nti: Mwenna muluveemu. GG ΜΗ ETS (3. ἜΜΕΝ ὡς 
Naye bwe mulituukibwako obulung’amu ΚΔ Ὁ see 4 4 pn% Ὁ 4,0. 
obuva gyendi, kale abo abaligoberera ES Est his ets 
obulung’amu bwange, tebaliba na kutya Dit non Pen safe at τ 
kwonna wadde tebalinakuwala. O8 PAPE 5 EE ὍΝ ΒΞ 

40 Naye abo abatalikkiriza nebalimbisa Aya {= 5 L 1 Ed % ι3412, mire 
zaffe, abo nno be bantu b'omuliro; bo mu 7. 7%, ( 
gwo mwe balibeera. Gi 22 r y 


Ruku 5 2. , > 3 ΕΑ 

41. Abange mmwe abaana ba Isirairi, {RSA . 15 3 Δ JA | pre) 
mujjukire ebyengera byange bye nnabawa © 24 
era mutuukirize endagaano yange, nange S>xém 1329 à Ἐν 
ndituukiriza endagaano yammwe, era Nze nD fall ntfs nt ie sn? 
nzekka gwe A αρεϑεν Os "Ὁ ῷ ὃν LÉ “331 
42. Era mukkirize ebyo bye nassa ebikakasa “ἢ ὅν. 42 ὦ (3: y lie 15 
ebyo ebirinammwe, era temuba ababereberye ν΄ tale Au D De D a 

okubigaana, era temuwaanyisanga bubonero sas Σ  (S dsi pe) NS Y53 
bwange mu muwendo omutono era mutye CA 4 Ltée nur απ Let 
Nze nekka PAROI OS GLS SE 625 Gus 
à δ,“ 
Ou 

: ἢ 5 , n fn 

43. Era temutabikanga mazima na bulimba | rue À μίῷ υ 3 L) Ila 2, ῖ < ÿ $ 
nemukisa amazima, 50 nga mumanyi. MR DE PRE 
ee | 


0% 25 2.215 τὶ | 


44. Era mujjumbirenga essaala era mutoole ὅ ἕ ΤΣ ι 95 15 & Le Pet 315 
zaka, era mukutamirenga wamu n’abo ra PRE  , ᾧ 

abakutama. (DISC ESANAESRLET SX 
de ue mulagira “re okukola ὦ a 5 4 sn υῴ Dies 1:1 
obulungi naye nemwerabira emyoyo OR Dnae norte oz 
gyammwe ng’ate mmwe musoma Ekitabo; ? A Te) ENS 53.515 2.1.2 | 
abaffe temutegeera? Θό αἦ Ὁ “51 


46. Era obuyambi mubusabenga na 5.848155) L ETES: ts 
kugumiikiriza n’essaala; naye ddala kino - “ 


ιν, Les, LA 
kizibu nnyo okuggyako eri abeetoowaza, Détaia) | dE ST (2 L 


Et y 


47. Abo abakakasa nti ddala balisisinkana % 2 Ἢ ᾿ “42 [és 4.» 1ὦ ὦ Ε2 Gi ΕἾ 


ne Mukama waabwe, era nti ddala gy’ali pa. Vo 0 see a 
eye balidda. O6 3:1...) LS 1 GR) 
Ruku 6 M at de 5. 

48. Abange mmwe abaana ba Isirairi, GES 5.5 SIDA LR 
mujjukire ebyengera byange ebyo bye σι 9 Mo. piste Te 
nnabawa era nti ddala nnabasukkulumya ku 2 9 2. ὁ non | ps] l 

. ἁ ΔΑ "» 16% 
bantu abaaliwo. Os (NS, “.« C2 LS 


-» 


Essuula 2 ÀPAQRRM Ju 1 


49. Era mutye olunaku omwoyo lwe 42 53% ιΖ 
gutaligasa mwoyo mulala n’akatono, , 3 
n’okuwolereza tekulikkirizibwa ku gwo, ἃ Ζ ἀξ GS “Ὁ ψ3 στο 
n’ekyenunulo tekiritwalibwa okuva gye guli; 4 
wadde tebaliyambibwa. 2 


2 
Vo 
ZA 
dE 
Cs\ 
2 
K 
δ 
Y 
ς sù 
Ν Εν Fa 
te 
ns 
ν' } ZA 
ÿ 10 19 


v'> 
\ 


50. Era mujjukire nga bwe twabawonya n Ca on 9 “93 255. Ν 
abantu ba Faräwo abaababonyabonya | Ed Sr hat HR 
embonyabonya embi, nga batta batabani 2 25 | 
bammwe nebalekawo bakazi bammwe:; era τά κι, it ne nl imnpnt 
mw’ekyo mwalimu ekigezo kisuffu okuva eri se) τὸ DE Li 


Mukama wammwe. © OS τ τς ) 
51. Era mujjukire nga bwe twayawulamu ὅ € λλ κε ASE AS. σι; x , 6555 “4 
; OC 


€ 


42 


τὰς 
Ve La de 


ennyanja ku lwammwe netubawonya, naye ὭΣ ὦ δα 
ne tusaanyaawo abantu ba Farawo nga 65% RUE ΣΟΙ }5} 085 
nammwe mulaba. 


52. Era mujjukire nga bwe twalagaanyisa 41“ Ὁ Ga co 22 (Ὁ . 3} 5 
n# ΙΑ Δ ns PA 2% « Η 

ng'avuddewo mwatwala ennyana okugisi- 9 $>24 ve Jai 25 ÈS | 05 
nza, ne muba aboononyi. O6 ἜΝ 1 

“" 
53. Nate twabasonyiwa oluvannyuma Φ}}}5 AS ce is Gars 12 
Iw’ebyo, mulyooke mwebaze. Die » 1.7 
O6; en £ LE] 
- 


54. Era mujjukire nga bwe twawa Müsa 6641 MATE τ KA 515 
Ekitabo n’obubonero obwawula, mulyooke ΓΟ 


mulung’ame. O6 3 SES sa 
55. Era mujjukire awo Müsa bwe yagamba Ré: La Gi 25 de à & )ωὼ 3.2 "δ; > 


abantu be nti: Abange, mazima mweryaza- | ρα, 9 
amaanyizza mwekka olw’okutwala kwammwe 4.145] \ %. Re L PRÉ S 

ennyana nemugisinza; kale mwenenye eri 4yg620e 72 22 ND 
Omutonzi wammwe, era mutte emyoyo ne] LÉ, Lu 
gyammwe emibi, ekyo ky’ekisinga obulungi , (τ, κ΄, (5.5 [281 Ù 
gyemuli mu maaso g Omutonzi wammwe. Kale τ΄ .. 38 C S3e HEÏ 2 ra Ἧ 
yabaddiramu, ddala Ye ye Nannyini HS 1e 2 L6 524$ te 
kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. : Fe 
56. Era mujjukire awo bwe mwagamba nti: € Ge τἧς 8,3 σὰ δ. 255 5) 2 
Owange Musa, tetujja kukukkiriza okutuusa Dot ac Loose 91 νὰν 
lwe tunaalaba Allah ekyeere, kale okubwatuka 25 5: SE bi Lou 
kwabakangavvula nga nammwe mulaba. 5’ rc 5.3 315 ὅ ὅς δι 


57. Nate twabazuukiza oluvannyuma ,.2 Ὁ 5 πῶς κι ϑίννω ei Less ᾿ 
Iw’okufa kwammwe, mulyooke mwebaze. BE) le nai 062 Fe 
(OST) ΝΟ 


58. Era twafuula ebire okuba ekisiikirize 3€ ε' πώς, “Οὐ GENS 
waggulu wammwe era netubassiza Manna ne G axé 2 | οἷ Ἷ se € 
Saliwa. Mulye ku birongoofu ebyo bye sys 


Juzu 1 AL-BAQARAH 


Essuula 2 


twabawa. Era tebaatulumya naye beeru- 
myanga bokka. 


59. Era mujjukire nga bwe twagamba nti: 
Muvyingire mu kyaalo kino kale mulye mu 
kyo mu bungi wonna nga bwe mwagala, era 
muyingire mu mulyango n’obuwulize. Era 
mugambenti:Tusonyiwe ebyoonoono byaffe. 
Tujja kubasonyiwa ebyoonoono byammwe; 
era tujja kwongeza abakozi b’ebirungi. 

60. Naye aboonoonyi baakyusaamu eki- 
gambo ekirala ekitaali ekyo ekyabaga- 
mbibwa. Kale netussa kw’abo abaayonoona 
ekibonerezo okuva mu ggulu olw’okubanga 
baajeema. 


KRuku 7 

61. Era mujjukire nga Müsa bwe yasaba 
amazzi Καὶ lw’abantu be, netugamba nti: Kuba 
ejjinja n’omuggo gwo. Kale nelitiiriikamu 
ensulo kkumi nabbiri. Buli kika nekimanya 
awaakyo wekinywera. Netubagamba nti: 
Mulye era munywe ku bigabulwa bya Allah, 
naye temujeemeranga mu nsi nga 
mutabulatabula. 


62. Era mujjukire nga bwe mwagamba nti: 
Owange Müsa, ffe tetujja kugumira ku mmere 
ya kika kimu, kale tusabire Mukama wo 
atumerezeeyo kw’ebyo ensi by’emeza: Κα 
nva Za YO, n’emyungu gya yo, n’eng’ano 
ya yo, n’empokya wa yo, n’obutungulu bwa 
yo. N’agamba  nti: Abaffe, muwaanyise 
ebitaliäimu nsa mw’ebyo ebisinga obulungi? 
Kale mugende mu kibuga, ddala mujja kufuna 
ebyo bye musabye. Era bassibwako 
obunyoomoofu n’obwavu nebeereetera 
obusungu obuva eri Allah. Ekyo Iwa 
kubanga baagaana obubonero bwa Allah 
nebagezaako n’okutta ba Nnabbi awatali 
nsonga; ekyo lwa kubanga baajeema era 
nebasukka ekigero. 


Ruku 8 
63. Mazima abo abakkiriza n’abo Abayu- 
daaya, n’Abakulisitaayo, n° Abasabiyi — 
yenna mu bo akkiriza Allah mu butuufu 
n’olunaku Iw’enkomerero era n’akola 
ebikolwa ebirungi, kale abatuukiriza ebyo 


9% \ ΄ »Ξσιδζ 
RESTES GE ὩΣ 555 
O6 SES 

΄ 29 “ιν ,κ,72 64 ΜΗ ΄ 
AG I La EN ETES , 


AA 
4 4 2n 3 Pa] SARA 
VIT ed pu δι LA - a ν 
ο΄. δ ὡλλλλο 15 Lens 


αν 51882 CCS 


” 


RE Nas 2LS fs Ji 
CIPAUNATEENEER EE) 
Be Ce Li 63 ee 

9 μ 
LES κοϑῶν cg LEE 8. 5 
LARG: και DCS ᾧ χϑι 
À ΟΤΣΤΕΥ ἐπι ἅς, 
ΕΙΣ ΗΝ ΕΙΣ ΟΊ 
Ni à 18445 ὅ 4. οὶ) 


#1 ..» 

OS pubs 

PE na none 
20 25 σὰ US SL) 


0“ 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


balifuna empeera yaabwe eri Mukama waabwe 
era tebaliba na kutya kwonna, wadde 
tebalinakuwala. 

64. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe, netugulumiza olusozi 
waggulu wammwe netugamba nti: Mukwate 
n’amaanyi ekyo kye twabawa era mujjukire 
ebikirimu, mulyooke mwekuume. 


65. Nate mwekyuusa oluvannyuma 1w’ekyo. 
Kale singa tegyali mikisa gya Allah egiri Κα 
mmwe n’okusaasira kwe, ddala mwalibadde 
mw’abo ab’okufaafaaganirwa. 


66. Era ddala mwamanya ebyafa kw’abo 
abeesukkulumya mu mmwe ku kiragiro kya 
Sabbiiti. Kale netubagamba nti: Mufuuke 
nga enkima ennyoomoofu. 


67. Kale netukifuula ekyokulabirako eri abo 
abaaliwo mu kiseera kya kyo n’abemabega 
wa kyo, era nga kyakuyiga eri abatya Allah. 


68. Era mujjukire awo Müsa bwe yagamba , 
abantu be nti: Mazima Allah abalagira musale 
ente. Baddamu nti: Abaffe, otutwala 
ng’ekyokuzannyisa? N’addamu nti: 
Neewogoma eri Allah nneme kuba mw’abo © 
ababuya. 


69. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole efaanana etya? N’agamba nti: 
Ddala Ye agamba nti: Yo nte, si nkadde era si 
nto, mugongo; eri mu makkati ga byombi. Kale 
mukole kye mulagiddwa. 


70. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole ebbala lya yo liri litya? 
N'agamba nti: Ddala Ye agamba nti: Ente eyo 
ya kyenvu, ebbala lya yo lyaggya bulungi, 
esanyusa abalabi. 


71. Nebagamba nti: Tusabire Mukama wo 
atunnyonnyole ya ngeri ki? Mazima ffe ente 
zonna zitufaanaganira. Naye ddala nga 
Allah ayagadde, tujja kulung’ama. 


72. N’agamba nti: Ddala Ye agamba nti: Yo 
y’'ente etannayenjebuka olw’okukabala ettaka 
wadde tefukirira nnimiro. Nnamu tteke, teriko 
kamogo. Nebagamba nti: Καὶ! nno oleese 


ads SE SS 8435 
O6ÉS Sas 

225$ 5556 EG RATES 
ἐφ, ΠΕΣ G1582, 55h 
OPEN APE CINE 
V5 r EU 3235 ne à δὲ ss 
ares # Ms Di dE 
OË Si 

ὦ 23.451 3103. UE 
ξ: 5 5 δ) 3,24 GES Si 
ER ONE: 

{1:2 τον τα ΕΞ is 
OH Re 5 “(2113 (9 


AUDE ss οὐ μὰ JG 515 
GES pers sat 
δίφροι ὁ ABLE BRAS 
DELA οὐδ 


Gers asus 
IGN REG dires JG 
spas ess FC 5 
655 
CCE aés Te 
RATER 15,96 
Où EU EL 

ΤῊΝ Hess ass JG 

fee ae hs 1555016) 


ἈΡΘΈΡΚΗΝ 
ss HEC ὀβτξ JG 
Bah GS 65. 0515. 
JE: Gus 42 Ÿ ἀζΐ 29 


Juzu 1 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


amazima. Olwo nebagisala, newaakubadde | 28 Ξ(2, ως ζ Gas ss ss 5,38 ἰ, ὥς 
nga tebaalyagadde kukikola. ue 


Ruku 9 ᾿ " ᾿ 
73. Era mujjukire nga bwe mwatta omuntu ,(455 8 "Ὁ Η LS À5 st LES 513 
nemulumagana Κα kyo; naye Allah ye 2, PRE ie ἃ ς OL ppù .Φ 
Mukwekuzi w’ebyo bye mwakwekanga. CEE ETAEES 7 je “915 
74. Kale netugamba nti: Ekikolwa ekyo EU 4 (< 2.5 52. 852 Σά Ϊ ἃ % 
mukigerageranye Κα binnaakyo. Bw’atyo ᾿ EE ἌΝ 


nno Allah bw’azuukiza abafu; era abalaga a. \ Γι 4 x. 2 ὥ δ ab si 
obubonero bwe, mulyooke mukozese ÿ 


amagezi. is sa$ 4,67: 


75. Nate emitima gyammwe gyakakanyala PES pi χὡ» ‘a λέν Ὁ Κ13.8...523 & 
oluvannyuma lw’ekyo, kale negiba ng’a- , Ζ 
mayinja oba okukakanyala okusukkirivu; &s ὃν 58525" Fe 51: 8) ASS) 


kuba ddala mu mayinja mulimu agafuku- ; VAL 23 24 45 ἘΞΈΡΕΓ δ) ὅθ. 
mukamu emigga. Era ddala mu 80 mulimu ns 5 
agaatikayatika negavaamu amazzi. Era ddala ét 7 AS SEE RÉ 5 (55 Gi 6 OL 
mu go mulimu n’agagwa olw’okutya Allah. nn, » 

Era Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye os bits C3 Gi, ἕ ὧν 3 ᾿ ἢ 
mukola. (: 545 Ge 2 ils sb “τ τὰ 


O6 1% 
as 


76. Abaffe, mulowooza nti banaabakkiriza de 2 SSI 3... 920 | sas" \ 
ng’ate waliwo ekibïina mu bo ekiwuliriza DR Re MP à & . 


PP 
ekigambo kya Allah n’oluvannyuma nga & AA RE es. ie ΘῈΣ 
bamaze okukitegeera nebakikyuusa, so nga 26 .ἡ 52 (555 1 be 4“ 53 22 % "35 


bamany1? À 
Θώ nf st fn D 


77. Era bwe basisinkana n’abo abakkiriza, PÉTA \ Gris ἐσ PT Ζ 
bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe baba ὈΟΚΚα  —, 7 Et ho not 
na bokka, bagamba nti: Abaffe, mubategeeza 156 V2 Dj 2422 Vs 
ebyo Allah bye yabaggulirawo balyooke , 2 op 8%fe κω 
babawakanyise na byo mu maaso ga AE FSC; 4 8) 

Mukama wammwe, abaffe temulina magezi? N31 2 2 5 Is 4- Puf 2 (3.2. 


Ὁ 1 
—\ wX Lo 


SR 


78. Abaîfe, tebamanyi nti ddala Allah amanyi GS Ces “ἃ si 7 “44 
ebyo bye bakweka n’ebyo bye booleka? 272. ES PusSs 


OSAUCS 
79. Era mu bo mulimu abatamanyi na ΓΖ γι σῃ, σα», not a ur 90 © 
: . SLR IE Ν ζ 
kusoma;tebamanyi na Kitabo okuggyako ὗ μῦς 29 8 52 39 ΗΝ 
okugoberera ebirowoozo eby’obulimba, era PAT EEENET CT 4 
ddala tebali ku kirala wabula bateebecka CE os GC 
buteebeesi. 


«ι» 


Essuula 2 AL-BAQARAH 


80. Kale zibasanze abo abawandiika Ekitabo 
n’emikono gyabwe n’oluvannyuma ne 
bagamba nti: Kino kyava eri Allah, balyooke 
bakiwaanyiseemu omuwendo omutono. Kale 
zibasanze olw’ebyo emikono gyabwe bye 
gyawandiika, era Zibasanze olw’ebyo bye 
bafuna. 


81. Era bagamba nti: Omuliro teguli- 
tukoonako okugeyako ennaku embale.Gamba 
nti: Abaffe, mwafuna ekisuubizo okuva eri 
Allah; Allah ky’aliva tamenya kisuubizo kye 
oba mwogera ku Allah ebyo bye mutamanyi? 


82. Ddala oyo akola ekibi n’ekibi kye ne- 
kimwebungulula, kale abo be bantu b’omuliro; 
bo mu gwo mwe balibeera. 


83. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, abo nno be bantu b’e 
Janna, bo mu yo mwe balibeera. 


Ruku 10 


84. Era mujjukire nga bwe twatwala enda- s 


gaano y’abaana ba Isirairi nti: Temuusinze- 
nga mulala okuggyako Allah, n’abazadde 
bombiriri munabayisanga bulungi, 
n’abammwe ne bamulekwa n’abankuseere, 
era munayogeranga bulungi n’abantu. Era 
munajjumbiranga essaala era nemutoola 
zaka. Naye oluvannyuma mwefuula era ne- 
mukubayo mabega , okuggyako abatono 
mu mmwe. 


85. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe nti: Temuuyiwenga 
misaayi gyammwe, era temuugobenga 
bannammwe mu maka gammwe; n’oluva- 
nnyuma mwakakasa endagaano era mwali 
bajulizi ku yo. 

86. Nate mmwe muumwo abatta 


bannammwe era nemugoba n’abamu mu , 


mmwe mu maka gaabwe, nga muyambagana 
Κα bo n’ekibi n’obujoozi. Ate bwe bajja gye 
muli nga bawambe, mubanunula, so nga 
n’okubagoba kwabaziyizibwa. Abañffe, 


᾿ σ DA Δ, ζω ΄ 
Sn non" -“ 092, ÉLAL ΠΩ͂ 
Δδλ»δο τ TOI pe ds 
\ 
C9 


a + “7, ῷ» LE 
ablites de 'ὼ dus 


SEE Late A €? 
4 4 # 
(5.4) Jiss puni Es Ὁ: 

OX Ce 

Hess +, 

2 nc: 4 ω ΄ À ra 
ET Si ESS STE ς 
ὁ κοι nt nËT dons κά 


las ab lies RAT ICS: 55 2e 


: 21 SA) οὗ 422 LE 
Br) AA st Ely » ADS 


” 


y ? din? περ ἥδ 
᾿Ξ ΛΑ Δ οὶ Β 3 151.21 Θὲ 5.9.5 
᾿ APT, ἃ τ» 
425, 52 ελλν καῖ δ si 


D 
C0 


Juzu 1 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


Ekitabo mukikkirizaamu bimu ate ebirala ne 
mubigaana? Kale mpeera ki esaana oyo 
akola ekyo mu mmwe, okuggyako 
obuswaavu mu bulamu bw’ensi; ne ku 
lunaku Iw’okuzuukira balizzibwa eri 


ekibonerezo ekisingira ddala obukakali. 
Era Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 
mukola. 


87. Abo nno be baawaanyisa obulamu ξ 


bw’ensi mu bw’enkomerero. Kale 
tebalikendeerezebwa ku kibonerezo wadde 
tebaliyambibwa. 

Ruku 11 


88. Era mazima twawa Müsa Ekitabo era ne- 
tugobereza Abatume oluvannyuma lwe, era 
ne tuwa ‘Isa mutabani wa Maryamu 
obubonero obw’olwatu era netumuwagira 
n’omwoyo gw’obutuukirivu. Abaffe mmwe 
buli Iwe mujjirwa Omubaka n’ebyo emyoyo 
gyammwe bye gitayagala, nga mwekuza? 
Kale abamu mwabalimbisa n’abalala ne 
mubatta. 


89. Era baagamba nti: Emyoyo gyaffe 
mibuutikire. Si kyo, Allah y’eyabakolimira 
olw’okwerema kwabwe. Bwe kityo nno bitono 
nnyo bye bakkiriza. 

90. Era bwe baatuukibwako Ekitabo ekiva 
eri Allah ekikakasa ebyo bye bali nabyo 
baakigaana, so nga olubereberye be 
baasabanga obuwanguzi ku batakkiriza; naye 
kye bamanyidde ddala bwe kyabatuukako, 
baakigaana. Kale ekikolimo kya Allah kibe 
Κα batakkiriza. 


91. Nga kibi nnyo ekyo kye baatundamu 
emyoyo gyabwe olw’okugaana ebyo Allah 
bye yassa olw’obuggya mbu kubanga Allah 
assizza emikisa £gye kw’oyo gw’asiimye mu 
baweereza be! Kale beereetera obusungu ate 
ku busungu; era abatakkiriza be balifuna 
ekibonerezo ekiswaaza. 


92. Era bwe bagambibwa nti: Mukkirize 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Ffe 
tukkiriza ebyo ebyassibwa gye tuli, ate ne- 


«5». 


"ἢ a 29 » 


Ch RAITS) 


Ness 


RENE RE PESTE 
ab ss ὅτι SET ᾿" 25852 
Θώξ τς ξοϑα, 

Fat BC Gif Es 
BASE ARE: SSL CG 
ώβ οξλλύφ, ὅτι 


ϑφβλλέτις roc μβ SES 
ὠλιωώξς 25] “θυ 
555, ST ΤΣ AE 
CIS ES AA APE 
RATER CRIE ne 335 
Θόϑ. 4,514: 5 δ ἷ7 
ἰδ ds » . Al Gé its 


“γ΄ 


CPAS ATEN EP 


nd is ERA IGE: BG 19 
JS 186 ne 5521 


(1: (2152456 di: ae 
à , an ne 
PAPE OUI SEGA 
CES n κ΄ 

OS dE 

154€ a7 And ) δ “ΤᾺ μὴ 
DCE ire ESS TI 
h OUT D dll où 742 272 
ds Ab JS OS διό, 
A wi LA \ 4 
δ θείς de os JE ais 
Gonna 24 9 ὅς 
DIRE 2 RO) LE LE 
φ4ιν ὦ 

»" “5 ς«,ἵἔν ,.2 DT ln 9 
ad e 54 JSISLS 


ἐφ 
τον 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


bagaana ebyo eby’oluvannyuma lwa byo 
ng’ate ge mazima agakakasa ebyo bye bali 
nabyo. Gamba nti: Ate Iwaki mwaagezaako 
okutta ba Nabbi ba Allah olubereberye, 
obanga muli bakkiriza? 


93. Era ddala ne Müsa yajja gye muli 
n'obubonero obw’olwatu naye nemudda mu 
kutwala nnyana kugisinza ng’avuddewo, ne- 
muba aboonoonyi. 


94. Era mujjukire nga bwe twatwala 
endagaano yammwe era netugulumiza 
olusozi waggulu wammwe netugamba nti: 
Mukwate bye twabawa n’amaanyi era 
muwulirize. Baddamu nti: Tuwulidde naye 
tujeemye. Era bajjuzibwa mu myoyo gyabwe 
obwagazi bw’ennyana olw’obutakkiriza 
bwabwe. Gamba nti: Kibi nnyo ekyo 
okukkiriza kwammwe kye kubalagira, singa 
mubadde bakkiriza. 

95. Gamba nti: Obanga amaka g’enkomerero 
agali eri Allah gammwe mwekka ng’oggyeeko 
abantu abalala, kale mwooye okufa, obanga 
muli ba mazima? 


96. Naye tebayinza kukwooya ddi na ddi 
olw’ebyo emikono gyabwe bye gyakulem- 
beza. Era aboonoonyi Allah abamanyi 
bulungi. 

97. Era ojja kubasanga nga be basingira 


ddala abantu bonna okululunkanira » 


obulamu n’okusinga ne kw’abo abenkanya 
Allah n’ebirala. Omu ku bo yaalyagadde 
nti singa awangaaziddwa emyaka lukumi. 
So nno ne bw’awangaazibwa afyo, ekyo 
tekimuggyaako kibonerezo. Era bye bakola 
Allah abiraba. 


Ruku 12 ᾿ 
98. Gamba nti: Oyo aba omulabe eri Jiburilu 
y'afiirwa. Tewali kubuusabuusa, ddala 
Kur'’äni y'eyagissa Κα mutima gwo — 
olw’okulagira kwa Allah, okukakasa ebyo 
ebyagikulembera era nga bwe bulung’amu 
ate nga ge mawulire ag’essanyu eri abakkiriza. 


99. Oyo aba omulabe eri Allah, ne ba 
malayika be, n’Abatume be ne Jiburilu ne 
Mikayiri, amanye nti ddala ne Allah mulabe 
wa batakkiriza. 


τ sn D, Ve 
É2:3018858:155 


La 
RENTE 
une 


- 


30 5 A 

= fn ἵν “ 12% Ὁ 
Sté) Jia (a 
A ζω, λκζ à 
DokssissUSo,d ὡ3 60] 
#2 En A 3, »» Ve “΄ 
25 spl AS OS 

“΄ 


» A ἘΝ 


w\ 


Lé 


8 (ας ΤΙΝ 
56 D τοῦ 
ΠΣ Δ LEA * 12 “ A 
Bale, dér5 das 
DSC EN TIre) 
ss Vi 2591 τοι JS 
4 nn 
dbi ie 


19 #n Ge 
go | ὅ 


À D # LA PL ee 
Δ Ὡ Lé LA “" 

1 

w “΄ 


43 τω, La A Boreotrne ts 
EUESE SA RUES JS 
her es #5 ὦ ᾿ αὶ ἢ ἡ σ 
τ οὐδξ δέροιωβο ἐξ ὠξ 
σῃ. 29 149$ se κα 
Doke she his es 2.2... 
p2# LL TRE A 
di) ΣᾺ Δ sais DE ὃ ὅς 
Ε σιν ΄ a ΄ 
DS ? »" μῷ “ a 
SE Abo de 5 12-32 
Ann sut 
ῶς Lee 


Juzu 1 


AL-BAQARAH 


100. Era mazima twassa gy’oli Aya 
ez’olwaatu, naye tewali azigaana okuggyako 
abajeemu. 


101. Abaffe, bo buli Iwe banaalagaananga 
endagaano, nga ekibiina ekimu mu bo nga 
kigisuula? Nedda, abasinga obungi mu bo 
tebakkiriza. 

102. Era bwe baatuukibwako Omubaka ava 
eri Allah akakasa ebyo bye bali nabyo, 
abamu mw’abo abaaweebwa Ekitabo 
baasuula Ekitabo kya Allah emabega 
w’emigongo gyabwe ne baba ng’abatamanyi. 


103. Nebakoppa ebyo abajeemu bye 
baagoberera mu bwakabaka bwa Sulaimäni, 
so nga ye Sulaimäni teyali mutakkiriza, 
wabula abaajemu be baali abatakkiriza nga 
bayigiriza abantu eby’okubuzaabuza. Era 
beefuula abakoppa ebyo ebyassibwa Κα 
ba malayika ababiri Härüta ne Marüta e 
Babulooni, so nga nabo bombi tebaayigiriza- 
nga muntu yenna okutuusa nga bagambye 
nti: Mazima ffe tuli kigezo, kale toba 
omutakkiriza. Bwe batyo baayiga okuva gye 
bali bombi ebyo bye baayawukanyisa na byo 
wakati w’omusajja ne mukyala we, so 
tebalina gwe baalumya nabyo okuggyako nga 
Allah y’akkirizza. Naye ate bo bano bayiga 
bibakosa, ebitabagasa namu. Kyokka ddala 
bamanyi nti oyo abigula talina mugabo 
gwonna mulungi ku nkomererero. Ddala kibi 
nnyo ekyo kye baatundamu emyoyo gyabwe, 
singa babadde bamanyi! 


104. So singa bakkiriza era nebatya Allah, 
mazima empeera eva eri Allah ya All, ἐς 
obulungi , singa babadde bamanyi. 


KRuku 13 
105. Abange mmwe abakkiriza, temwogera- 
nga nti: ‘Ra‘inà’, naye mwogerenga nti: 
‘Unzurnà’, era muwulirizenga nnyo. Naye 
abatakkiriza be baliba n’ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 


Css tes p) ΒΖ 


Essuula 2 
΄ lon LU AIN (Ze Lun “15 
rousse EU) WE RATS 
dE » din 6 RtAe 
ne n e 

O6 le 

Gn Le Ζ 2 6» ,/ 
ESS (6822 GE τ 
σ΄ 4 plans e le APS 

O0 ns (ds 

a » [Ve (ae 
Apte 03 d525 2278 869 
. Cotn Suns 4, » 


δὰ 
ς 
Ἐ 


»ἢ,72 
29 


JE Shen ἰδ: (ὦ ἐρασῆ 
Φ Κὑ LS scie els 
SG 982 23 (534. Φλδεῖοι 
29 5 


᾿ 
D ΄ fn 1 ἢσ» 
> » | cr D, 
eye < 2v4 éd 9, ΄“ος Le 
ou 432. εὖ » CT) 2 Δ 
70 # PAL TUTIPIPEZ 
550 | OA D AD A UACESS 
»- . 
σή κ σου)“. , 9 {σ“σ“» Δ. 
10 du On) Lay 2 La 3 6 322 
4 LA 
RP PEN 
© SablusL y) 
{4 
Vs 


D me ARTS 


OS LL 
DRE 5 5 sis i2451355 


Oo 


à 


Gsrÿ3s Sete iii " 
ΠΕ ΔΙ ΘΝ GARE 


VE 
w\ ! 


> 


W 


“w 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 1 


106. Abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo 
wadde abenkanya Allah n’ebirala n di 9 
ddala mutuukweko kalungi konna okuva eri 
Mukama wammwe. Naye Allah PR οεῆςος 
okusaasira kwe oyo gw’aba asiimye. Era Allah 
ye Nannyini mikisa emisukkirivu. 


107.Tetusangulawo kabonero konna oba 
okukerabiza, wabula tuleetayo akakasingako 
oba akakafaananako. Abañffe, tomanyi nti 
ddala Allah γα w’Obuyinza Καὶ buli kimu? 


108. Abaffe, tomanyi nti ddala obwakabaka 
bw’eggulu n’ensi bwa Allah yekka? Era 
temulinaayo mukuumi yenna wadde 
omuyambi ebbali wa Allah. 


109. Nandiki nammwe mwagala kubuuza 
Omutume wammwe nga Musa bwe 
yabuuzibwa edda? Naye oyo awaanyisa 
obutakkiriza mu bukkiriza, ddala aba abuze 
Κα kkubo ettuufu. 


110. Bangi mu bantu b’Ekitabo oluvannyuma 
nga bamaze okunnyonnyokerwa amazima, 
olw’ensaalwa eri mu myoyo gyabwe, 
beegomba nti singa babazzaayo nemuba 
abatakkiriza oluvannyuma 1w’okukkiriza 
kwammwe. Kale musonyiwe era muleke 
okutuusa Allah Iw’alireeta ekiragiro kye. 
Mazima ddala Allah ye w’Obuyinza Κα buli 
kimu. 


111. Era mujjumbirenga essaala era mutoole 
zaka. Era buli kirungi kyonna kye 
mukulembeza olw’emyoyo gyammwe, 
mulikisanga eri Allah. Mazima bye mukola 
byonna Allah abiraba. 


112. Era bagamba nti: Tewali aliyingira mu 
Janna okuggako Omuyudaaya oba 
Omukulisitaayo. Okwo nno kwe kwagala #64 
kwabwe. Gamba nti: Muleete obukakafu 
bwammwe, obanga muli ba mazima. 


113. Si bwekiri. Oyo eyeeweerayo ddala & 


joue er Allah ate nga mukozi wa birungi, 
ale alifuna empeera ye eri Mukama we, era 
abalikola ebyo tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 


SN Jitos15 MTS IEEE 


io sieste als 


nuw#rt net 2 à TRS n 
Ori nis5 δ 15,205 ὧς 
δ 


A 
A 

\ 

\ 

À 
ER _\ 


—\ w 


ni 


ΝΕ 


Gils 
PACE 


bee 


225 =. Mn Te 


» 5" FA ἢ ὁ, 
(Δ 12. " Lies dé 
Th \ 
OS >0 

Cd 


Juzu 1 AL-BAQARAH Essuula 2 


Ruku 14 ñ (KR 

114. Ate Abayudaaya bagamba nti: dise cys5ig ἜΝ G3 

Abakulisitaayo tebalina Kye baliko, ΗΝ 4,5% PTIT 

n’Abakulisitaayo bagamba nti: Abayudaaya 5 TER AUT aies τὴν 65, ῳ» 

tebalina kye baliko; so nga bonna basoma ᾿ 3 

Ekitabo kimu. Bwe batyo n’abo abatamanyi » AA LE χὰ 12 y Ὁ dé 
baayogera ekifaananira ddala n’okwogera 


kwabwe. Kale Allah aliramula wakati waabwe © syitas Υ̓ ὁ: Cr 153 | JE ἐξ} ef 
ku lunaku Iw’okuzuukira mw’ebyo bye ,»5+, À < 1: 
baayawukanangamu. 1 3 2645 ARE r is 55 te 


15 ( 15 SA LS 


4 Ζ 
115.Ye mulyazaamaanyi ki asinga kw’oyo € dis 4.3 δ ra ἱ ὡξ 5 
aziyiza amasinzizo ga Allah okutendererezaa- CG, PES : ΡΝ 
mu erinnya lye era n’afuba n’okugazikiriza? » &4} gg 3 om | >, 
PE δ) 


Abo baali tebagwanira na kugayingiramu Ÿ 212: 1501843 
“" 
sg 8 
és Ci ιῷ “67 St 


okuggyako nga batya. Balifuna obuswaavu 
ku nsi, ne ku nkomerero balifuna ekibonerezo 
ekisuKkirivu. 

OhBsS 3e SITE 
116.Era ebuvanjuba n’ebugwanjuba wa (2*% Ί à - Jia 
Allah. Bwe kityo nno yonna gye mukyuukira, ξ΄ τ: ᾿ y : 5 ὅ ἜΝ, 5 
kale ebaayo obwanga bwa Allah. Mazima mu | sai, b Hrasside 
Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. Sn 

OX 
117.Era bagamba nti: Allah yeefunira DE: EU n 2 21 ANT “ΠῚ 
omwana. Obutuukirivu bubwe! Ddala de - da Ἂν "93 


byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi bibye. 4.9) δι 75} 3 ὁ sa à (2 43 
Byonna Ye gwe bigondera. O6 ΧΕ AE 


“ “2 


118.Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi. Era 351515 MOI oh ἢ: 


bw’asalawo ekintu, kale ddala agamba DPI E NOT 4 
kigambe nti: Ba! ne kiba. Obs ne ge BACS ν᾿ ei 
119. Era abo abatalina bumanyi bagamba nti: 24: ἐν SSH 25 δ CAS] 365 

Lwaki Allah tayogera naffe oba akabonero χα à AT tu | 


okututuukako? Bwe  batyo n’abo d JÉ EURE 


abaabakulembera baayogera ebifaanana , a à 
n’okwogera kwabwe. Emitima gyabwe 24255 EE os δ] 
gifaanana. Mazima obubonero tubunnyo- |“ τσὶ τ πε: + "21. ALT CES 


nnyodde kaati eri abantu abalina obukakafu. ’ a V0 
is ὌΝ si su | 


120. Ddala twakutuma n° amazima obeere 3 55 ἣν Ὡς ἄν το; AS L 
omuwi w’amawulire ag’essanyu era 
omulabuzi era tolibuuzibwa bifa ku bantu OHS 218 UE ST 
ba mu muliro. 

121.Era Abayudaaya n° Abakulisitayo tebajja ὦ est Vs 23 ΠΥΡΌΣ γ5 275 3 


kukusiima okutuusa ng’ogoberedde bi ILE 1248 SR be 
enzikiriza yaabwe. Gamba nti: Obulung’amu #° RO Jin ss 


> 


Essuula 2 AL-BAQARAH 
# Δ 

bwa Allah bwokka bwe bulung’amu. Era £à ANSE IS ὅς ANS 
bw’onoogoberera okwagala kwabwe ALICE NS re Poe he 
oluvannyuma Iw’okumanya okwo okwakutu- EG 51:5 pe ef > a 
rPne mukuumi wadde omuyambi © ps “9 ῷ5 de bio 

u : β᾿ 

122. Abo be twawa Ekitabo nebakigoberera $ss5 si es κἀκ) Logis ES SIGLUT 
mu ngoberera ya kyo entuufu, abo nno be “5. ἃ de da απ 1. 
bakikkiriza. Naye abo abaakigaana, kale abo ὡ ὅν4: She 7e 1 22 Ἢ 


be b’okufaafaaganirwa. 

Ruku 15 
123.Abange mmwe abaana ba Isirairi, 
mujjukire ebyengera byange ebyo bye 
nnabawa era ddala nabasukkulumya Κα 
bantu abaaliwo. 


124. Era mwerinde olunaku olwo omuntu 
Iw’ataligasa mulala n’akatono, n’okwenunula 
okuva gy’ali tekulikkirizibwa era n’okuwole- 
reza tekulimugasa wadde tebaliyambibwa. 


125. Era mujjukire nga Ibrähimu Mukama 
we bwe  yamugezesa n’ebigambo 
n’abituukiriza, n’agamba nti: Mazima nzija 
kukufuula omukulembeze eri abantu. 
Ibrähimu n’agamba nti: Ne mu zzadde 
lyange? Allah n’agamba nti: Yee, naye 
endagaano yange tekwata Κα boonoonyi. 


126. Era mujjukire nga bwe twafuula Enju 
(Ka’bah) okuba ekkung’aaniro ly’abantu era 
ekifo eky’emirembe. Era mufuule ekifo kya 
Ibrähimu awasaalirwa. Era twalagira Ibrahimu 
ne Isimäili nti: Mutukuze Enju yange olw’abo 
abagyetooloola n’abagisigaliramu  ddala 
olw'okusinza n’abakutama nga bwe 
bavuunama. 


127. Era mujjukire nga Ibrähimu bwe 
yagamba nt: Mukama wange, ekibuga kino 
kifuule eky’emirembe era ogabule abantu ba 
kyo ebibala oyo mu bo akkiriza Allah 
n’olunaku 1w’enkomerero. Allah n’agambanti: 
N’oyo atalikkiriza naye ndimweyagazaamu 
akatono, n’oluvannyuma ndimuwalulira eri 
ekibonererezo ky’omuliro, era obwo bwe 
buddo obubi ennyo. 

128. Era mujjukire Ibrähimu ne Isimäili bwe 
baali nga basitula omusingi gw’Ennyumba 
baasaba πῇ. Mukama waffe, kkiriza ebiva gye 
tuli. Mazima ddala Ggwe Muvwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


΄“΄ a - δ 
με ἢ Le 6 ἐμ 
CS 4 ΜΕ NA Ὁ 


D [.ἡ ΄ a 

PACE 4 Qi ἀπ... 
. α΄ 

OL 


< 
Er 


4 
bo HE \ SJ 9} 4.5 8319 


45, a 
(GARLFSSO LE AAA ΠῚ 
φόβο τάξας 
΄ À στ 
gb ὁ 15 2. γὴν ὠϑξθλ8} 5 
4 4.) δι 16 <ocetc 
AbyElL G διό 943: 


οἷν τς ailes 3 
ΩΣ 
ζ 2-αγὴν ὧν ὕ: 4 2 
οὐβθίδου φεθέσβθὸ fois 


GE \2S 


LA a Ja Een 
ΑΛ PAT Toner Dans # Υ 
Day Ge 1318555 δὴ 


2615. ,ὐυρθίηόδον λ43,.05) 
LL du 
ἜΘ 


La 


Ge Sels Ban AS 5 
Ce dis (és AUSSI TER LIT 
OS Ὁ Ὁ ETES 


ἡ 


ἡ 


Juzu 1 


AL-BAQARAH 


129. Mukama waffe, fembi tufuule abee- 
waddeyo gy’oli n’abomu zzade lyaffe 
babeere bantu abeewaayo gy’oli, era otulage 
engeri z’ensinza yaffe era otuddiremu. Ddala 
Ggwe Nannyini kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. 


130. Mukama waffe, era situla mu bo 
Omutume ng’ava mu bo bennyini abasomere 
Aya zo era abayigirize Ekitabo n’ebyamagezi 
era abatukuze. Mazima Ggwe Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


Ruku 16 
131. Ye ani akuba amabega eddiini ya 
Ibrahimuokuggyako oyoeyeesiruwaza yekka? 
Era ddala twamulonda mu nsi, ne ku 
nkomerero aliba mw’abo abatuukirivu. 


132. Awo Mukama we bwe yamugamba nti: 
Weeweeyo, yaddamu nti: Newaddeyo eri 
Mukama w’ebitonde byonna. 


133. Era Ibrähimu ekyo yakikuutira abaana 
be ne Ya’qubu bw'atyo. N’agamba nti: 
Baana bange, mazima Allah y’abalondedde 
eddiini eno, kale temufanga wabula nga muli 
abeewaddeyo gy’ali. 


134. Abaffe, mwaliwo awo nga Ya’qübu 
atuukibwako okufa, bwe yagamba abaana be 
nti: Kiki kye munaasinzanga oluvannyuma 
Iwange? Baddamu nti: Tunaasinzanga 
Omusinzibwa_ wo era Omusinzibwa wa 
kitaawo Ibrähimu ne Isimäili ne Isihäka, 
Omusinzibwa Omu yekka; naffe twewaddeyo 
gy’ali. 

135. Ekyo nno ky’ekibiina Kky’abantu 
abaggwawo; kirifuna ebyo bye kyakolerera; 
nammwe mulifuna ebyo bye mwakolerera; era 
temulibuuzibwa kw’ebyo bye baakolanga. 


136. Era bagamba nti: Mubeere Bayudaaya 
oba Bakulistaayo lwe mujja okulung’ama. 
Gamba nti: Nedda, mugoberere ddini ya 
Ibrahimu omwesimbu era teyali mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala. 


137. Mugambe nti: Tukkiriza Allah n’ebyo 72 


ebyassibwa gye tuli n’ebyo ebyassibwa eri 
Ibrähimu ne Isimäaili ne Isihaka ne Ya’qubu 
n’abaana be n’ebyo ebyaweebwa Musa ne 
‘Isa n’ebyo ebyaweebwa ba Nabbi nga biva 


Essuula 2 
UPS 211 RE 22 GAS “0. 
7 +? 

6 4 C2 1e Eu 2 

6 5.4 τ. 451 223 

«ταν ζξοτ(ξ CE 
“ Γ] “ 

a κ' 26 

᾿ oc 

its ὅτ au ass C5 


ACHETER Fe 
CENTS SLR AIS 
5 ᾿ OZ PA pa 
DITS fes esters 
Riga 55 AA 4 
CARMEN ASE 


auTiE HATRSs ἡ 63, 


222. 2e 3211 


«. σι» nn 
AR IdAd 


En 


{2 9.9 


e- 
CA wA 
NX WA 


G #59 JÉS 


LS 14 


O6 12452 RETTIEES 
a nue Li Ἢ NE 4 


251 


(2 sas ὅτ TS 

ΠΣ 
A RSu 055 Es 
das 


-- 
Ό 


- 
0 


> 


Essuula 2 ÀPAQRRM Ju 2 


eri Mukama waabwe. Tetulina gwe tusosola 
yenna wakati mu bo era naffe twewaddeyo 


gy’ali. 


138. Kale bwe banakkiriza nga mmwe bwe 
mukkiriza, olwo banaaba balung’amye. Naye 
bwe balyekyuusa, kale mumanye nti ddala 


bali mu kweyawula. Kale Allah ajja kukumalira + 


Κα bo, era Ye y’Awulira byonna, Omumanyi 
wa byonna. 


139. Mugambe nti: Tugoberera ddiini* ya 
Allah. Ye ate ani asinga Allah mu kuyigiriza 
eddiini”? Era Ye yekka gwe tusinza. 


140. Gambanti: Abaffe, mutuwakanya Κι bya 
Allah ng’ate ye Mukama waffe era nga γα 


Mukama wammwe? Era ffe tulina ebikolwa 


ebyaffe, nammwe mulina ebikolwa 
ebyammwe:; era ffe tuli besimbu gy’ali. 


141. Abafñfe, ddala mugamba nti Ibrähimu 
ne Isimäili ne Isihäka ne Ya’ qubu n’ezzade 
lye baali Bayudaaya oba Bakulisitaayo? 
Gambanti: Abaffe, mmwe musinga okumanya 
oba Allah? Era ani omukyaamu ennyo 
okusinga kw’oyo akweka obujulizi bw’alina 
obwava eri Allah? Era Allah si mugayaalirivu 
kw’ebyo bye mukola. 


142. Abo nno be bantu abaggwawo. Balifuna 
ebyo bye baakolerera, nammwe mulifuna ebyo 
bye mwakolerera; era mmwe temulibuuzibwa 
kw’ebyo bye baakolanga. 


Ruku 17 

Juzu 2 

143.Abasirusiru abamu mu bantu bajja 
kugamba πῇ: Kiki ekyabakyuusa Κα Qibla 
yaabwe eyo gye baaliko? Gamba nti: 
Ebuvanjuba n’ebugwanjuba yonna wa 
Allab, y’alung’amya oyo gw’aba asiimye eri 
ekkubo eggolokofu. 


Cp nttins® TAPER κυ 
΄“μρι Δ 
Θϑ 35} 
act PAPAT 2 ot δῖ 
35 au Rs etes σιὼ 
΄ 
né 


ον 2 “ 

δ “ 146 

(GÉANTS 

2, δ ως, Τρ. 12 
55 SET 
D »κ“.4..(495 (νυ .54721σ“7..2 2 

221 

ns δ.» ne 

EO gai © 9 

< 4 RONA 

Sd) νὼ Ὁ 55 1 
23(25 RL 9 PA TER 

LENS RS Ga 

COTE 1.5. κ ŒUt 

AS RS 15 JS να La 511854 

À à < fn ὰ ΄ 

F5 ῷ..... 2. δ᾽ ὧδ 3. à gi 

æ . ἢ < 

οι 25 Ldb1 Ge is ESC 
PLAT A CP . (+ 

Oo ae 


G GS: aix 5 ἀτί ab 
# 
Sir e La £ G nel 53 ET Nu 
Laine ar(s CPAS 
ότι (3 29 225 ὅς 


be 3 Ά =. 
Cube ὁ ἔστ 
ἢ Là 
SE As ὦ 2405 
» tof Lot ἦν LE rate 
D Rs 6 γὰ 51 4 JS [6212 


notn2 ΄ ὶ TA < Ph 0e 
Qi Lip DOG 387 


2:139: ‘Éddiini ya Allah’ wano tekitegeeza nti Allah naye alina eddiini gy'agoberera, 
wabula kitegeeza eddiini Allah gye yalondera abantu. 


ca 


Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 


#4 # » fn ᾿ # 
144. Era bwe kityo, mmwe twabafuula abantu 4 421 ας EU "5 3 4 
abasinga obulungi mulyooke mubeere , G1 AE Ὴ Σ 
abalabirizi Κα bantu, ne Mutume abeere ὦ os ω» δ᾽ Va it δ RU, 


omulabirizi Κα mmwe. Era tetwateekawo 5: Cs1$ us Te τάν as da 5% | 


bwolekero obwo bwe waliko wabula tulyooke a A 


tumanyise oyo agoberera Mutume okuva {1% EN Reese ee 


kw’oyo akyuukira Κα bisinziiro bye. Naye kino 
kikakanyavu nnyo okuggyako eri abo Allah 


ὠξῳ 
ἘΠ de ee US PR és éa, Ἢ _ 
nnyo, Musaasizi nnyo eri abantu. ΝΗ ώ ÿ ως: d +, τ Gi . 
of ai ὃ, HE A5 
CHENE EE) 
τ τ το eo ner 
ha δε Doc PR oise ELELS ÿ Qu bssias AT 


Kale yolekeza obwenyi bwo Κα ludda ha a ons out AT 
Iw Omuzigiti Omutukuvu. Ne yonna gye 12982155) ΡΝ S 


munaabanga, mwolekezenga obwenyi #5: << «2 Cars 18 “ 
bammwe gye guli. Era ddala abo abaawebwa 5 ae " 2 $ 


Ekitabo bamanyi bulungi nti ago ge mazima Ge 5%)14510 AA δ. "9 sf 


agava eri Mukama waabwe. Era Allah si (4 .(K à σ΄“ n,%% 
mugayaalirivu kw’ebyo bye bakola. ὥς: ο», 21 ὦ 5 A 
C6: LA À 


146. Era ne bw’onooleetera abo abaawebwa Lis 15 | ss CE CA ES λγὰ 3 
Ekitabo obubonero obwa buli ngeri, tebajja ne Shét on (99 5 ἫΝ 
kugoberera bwolekero bwo, era naawe tojja ES Gs 57 ELU (35 G 35 ca 
kugoberera bwolekero bwabwe:; era n’abamu Lt ns Lt ne(ur κα» 
mu bo si ba kugoberera bwolekero bwa balala. δι aus Ce SELS ds 8, 
Era bw’onoogoberera okwagala kwabwe AS "12 RATE 15 25 . ΔΊ ος 
oluvannyuma ng’omaze okutuukibwako ue à 

k ddala ol ’oba oli 19 A ic 
okumanya, ddala olwo naawe on’oba oli mu COURT PART ae 


bakyaamu. 2 4 
ÉSbsefé, 3 
NAT  ἢ 


147, Abo be twawa Ekitabo bakimanyi nti CS 93 pet LES Lai © 
ge mazima,* nga bwe bamanyi abaana lis n ΣΖι σι κα 
baabwe. Naye ddala abamu mu bo bakweka fre 22 C2 20516 Pad 


amazima nga bamanyi. τῷ Αι. σι LS TI PAT LP 
8 Υ O6 as 8 OAI 
.- 


148. Ago ge mazima agava eri Mukama wo, £a 25 5 «3 £ οἵ ἐ ὅτ] 
kale toba mw’abo ababuusabuusa. 2 


2:147: Ebigambo ‘bakimanyi nti ge mazima’ bitegeeza nti abo abamanyi ebikwata ku Allah bwe 
balaba ebikolwa bya Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) ebyoleka amatendo ga Allah, babiteegera 
bulungi nti ge mazima agava eri Allah, okufaananako n'omwana nga bw'ayolesa amatendo ga 
muzadde we. Kino kitegeeza nti omuntu wa Allah amanyika lwa matendo ge g'ayolesa. 


ca 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Ruku 18 


149. Era buli omu alina ekiruubirirwa ekyo 
ckimwefuga. Kale muvuganyenga mu 
kukola birungi. Buli gye muliba, Allah 
alibaleeta mwenna wamu. Mazima Allah ye 
w’Obuyinza Κα buli kimu. 


150. Ne yonna gy’onoogendanga, kale 
yolekezanga obwanga bwo eri Omuzigiti 
Omutukuvu; era ddala ago ge mazima agava 
eri Mukama wo. Era Allah si mugayaalirivu 
kw’ebyo bye mukola. 


151. Ne yonna gy’onoobanga otabadde, 
kale yolekezanga obwanga bwo eri Omuzigiti 
Omutukuvu. Ne yonna gye munaabanga, 
kale mwolekezenga obwanga bwammwe gye 
guli, walyooke waleme kubaawo kwekwasa 
kwonna eri abantu ku mmwe; okuggyako 
abo aboononefu mu bo. Kale abo 
temubatyanga naye mutyenga Nze nzekka, 
olwo ndyooke ntuukirize ebyengera byange 
Κα mmwe, olwo mulyooke mulung’ame. 


152. Nga bwe twatuma Omubaka mu mmwe 
ng’ava mu mmwe abasomere Aya zaffe, 
abatukuze, era abayigirize Ekitabo 
n’ebyamagezi; nate abayigirize n’ebyo bye 
mwali mutamanyi. 


153. Kale munzijukirenga nange nzija 
kubajjukira era munneebazenga, naye 
temubanga abatanneebaza. 


Ruku 19 
154. Abange mmwe abakkiriza, obuyambi 
mubusabenga A/lah na kugumiikiriza 
n’essaala; mazima Allah ali wamu 
n’abagumiükiriza. 


155. Era temwogeranga kw’abo abattirwa 
mu kkubo lya Allah πῇ bafu. Nedda, ddala 
balamu; naye mmwe temutegeera. 


156. Era ddala tujja kubagezesa n’ekintu 
eky’entiisa, n’enjala, n’okukendeeza Κα 
by’obugagga n’abantu n’ebibala; naye wa 
amawulire ag’essanyu eri abagumiikiriza; 


MALE LA 


De 
nfusesiné 
΄“ ν“' “΄ 


4, ES 


Φἐχδνδμβ ξξε Rss USE 
s 2% - ÈS NÉ 5 2222 843. ἴτε £ 
dé APP ELARENTS 
DEL AAfsS 
es Ris ὅς Ko Gite 
els 5 215 Csii Ce az 
116 4Raders FRS ral 
à ΐ 1% 3 a 
Sais 823,2 


ν᾽ $ “τ 
ifgatet 1431 SN: LRU 
"ὦ |A κι} 4 
“2: | Ὧν». SLA 5 HS 


Ages dite assis 
ea Son TE 158 
ADS ES 63e GÉRÉE 
σ΄ 3.144 
ζ où 5 di$s Si 63 veif 5 
Crete] 


φῇ» 


Δ 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


157. Abo ababa nga batuukiddwako 
akabenje nebagamba nti: Mazima tuli ba 
Allah era ddala gy’ali gye tulidda. 


158. Abo be baliko emikisa n’okusaasira 
ebiva eri Mukama waabwe, era abo be 
balung”amu. 


159. Mazima AI-Swafä ne Al-Marwah biri 
mu bubonero bwa Allah. Bwe kityo nno oyo 
alamaga eri Ennyumba ya Allah oba akola 
‘Umrah, kale tabaako Kkinenyo bwe 
yeetooloola ku busozi bwombi. Era n’oyo 
akola obulungi obusukkawo Κα lulwe, kale 
ddala Allah ye Musïimi ennyo, Omumanyi 
wa byonna. 


160. Mazima abo abakisa ebyo bye twassa, 
mu bubonero n’obulung’amu, oluvannyuma 
nga tumaze okubinnyonnyola akaati eri 
abantu mu Kitabo, abo Allah alibakolimira 
n’abakolimi balibakolimira. 


161.0kuggyako abo abalibonerera ne 

batereerera ddala era ne bannyonnyola 
amazima, kale abo ndibaddiramu; anti Nze 
Nannyini kuddiramu, Ow’ekisa ekingi. 


162. Mazima abo abatakkiriza era nebafa nga 
beeremye, abo be baliko ekikolimo kya Allah 
n’ekya ba malayika n’abantu bonna. 


163.0mwo mwe balibeera. Tebalikendeere- 
zebwa ku kibonerezo wadde tebaliweebwa 
kaagaanya. 


164. Era Omusinzibwa wammwe asinzibwa 
ali Omu yekka. Teri musinzibwa mulala okujjako 
Ye; Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 20 

165. Mazima mu kutondebwa kw’emigigi 
gy’eggulu n’ensi n’okukyuukakyuuka 
kw’ekiro n’emisana, n’ebyombo ebyo 
ebiseeyeya Κα nnyanja nga bitwala ebyo 
ebigasa abantu, n’amazzi ago Allah 
g’atonnyesa okuva mu bire n’agalamusisa 
ensi oluvannyuma Iw’okufa kwa yo era 
n’abunya mu yo ebirina obulamu ebya buli 
ngeri, n’okukyuukakyuuka kw’empewo 
n’ebire ebyassibwa Κα Kkuweereza wakati 


HééssisanCtéesf 

68 0isabC) 
24150 Lsraselist 
O6 ὁ ἐξ: εἰ λδβήςο 8225 
PAT HS HAE AIET 
FES ss FEAR 855 


ps AL δ: 59 »Ξ δ 
Φ Δ 1 AA < 
SET pee of ES ἷ 
Do 

« AP" . 6 
ASE STATE ES) 
αἵ Late 14227 3 (2 < εἶν] 
? À? 29 nn se PA ὥ 
Does! We 5 

22 Lé 11: Ÿ x 235 Gipda 
O6 EU ὅς. Sir 


͵ ΄,} 
RAS ASE NE 


-- 
-» 


> 

Ve 

Δ 
= YA 


L pn ὦ 

ie > 

nt < …T< . ὁ 
5 Vi 5 Got GE G ὃ) 
fe 125, σ 7% Le ΚΊ Te 
gels 6h15 JS si: 

Δ « Δ 
ἴα ς καθ os 
LD ᾿ pr 
CA De Li C4 21 JS ιΖ 


ca 


Essuula 2 


4 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


w'eggulu n’ensi , ddala bubonero bukulu 
eri abantu abakozesa amagezi. 


166. Era mu bantu mulimu abeeteerawo 
ebisinzibwa ebbali wa Allah era nebabyagala 
nga bwe baalyagadde Allah yennyini. Naye 
bo abakkiriza, okwagala kwabwe okusingira 
ddala kuli ku Allah. Era singa aboonoonyi 
balaba ekiseera ekyo webalirabira 
ekibonerezo, baalitegedde nti ddala 
obuyinza bwonna bwa Allah era nti ddala 
Allah mukakali nnyo mu kubonereza. 


167.Awo abaagobererwanga bwe balye- 

sammula abo abaabagobereranga era ne 
balaba n’ekibonerezo, olwo amakubo 
g'obuwonero bwabwe galikutuka. 


168. Era abo abaagobereranga baligamba 
nti: Singa ddala tusobola okuddayo ku 
nsi, kale naffe twalibeesammuddeko nga 
nabo bwe batwesammuddeko. Bw° atyo 
nno Allah bw’alibalaga ebikolwa byabwe 
eby’okwejjusa okuli Κα bo era bo tebaliva 
mu muliro. 


Ruku 21 


169. Abange mmwe abantu, mulye kw’ebyo 
ebiri mu nsi ebyakkirizibwa nga birongoofu,* 
naye temugobereranga buwufu bwa Sitaani. 
Mazima ye mulabe wammwe wa lwaatu. 


170. Mazima ye abalagira bibi na bya 
mbyoone era nti mwogere ne ku Allah bye 
mutamanyi. 


171. Era bwe bagambibwa nti mugoberere 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Nedda, 
ffe tugoberera ebyo bye twasangako ba- 
kitaffe. Abañffe, bakitaabwe ne bwe baba nga 
baali tebategeera kintu kyonna era nga si 
balung’amu, bo nga bagoberera? 


Juzu 2 
» 93 ER AIS ἊΣ ὅπ! 
Ce SUV 
038 RAR 0 œi6e5 
Gssbl@Rf MASSE 6 4 


te τι 
\ 


ee ere 
ASIA ΚΝ 
Ban RSS RUSSE " 


» [πὸ SE (pes jh . [13.12 
F | # 
2450 db 26 ET 


[## 


alt 24 C5 EDS 
rt ss 25 ἡ dt sus ΛΖ 


φώς SC Jess 
HAUT, ag A das Es 

Liaz(s NAS EL 
she ἡ ὃ 22ÈE A ÿ si 
OS RUSSES 


"ἢ 
51 
KA 


2:169: Ekigambo ‘Twayyib”’( «2 ) kiyinza okukozesebwa ku kusalawo kw'omuntu 


kw’ekyo 


ky'ayagala okulya awamu n’obuyonjo n’obulongoofu bw'’ekyo ekirüibwa 


ekyakkirizibwa mu mateeka. Kisoboka okuba nti ekyo ekyakkirizibwa okuliibwa, abamu 
kibawoomera ate abalala nga tekibawoomera. Oluusi ekyo ekyakkirizibwa kiyinza 
okuba nti olw'embeera ya kyo etali nnyonjo era nga si nnongoofu, kiba tekisaanira 


ca> 


mukkiriza kukirya. 


ρος: 
LD PUS τῇ 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


172. Era enfaanana y’abo abatakkiriza, 
efaanana n’eyoyo akoowoola ekyo 
ekitawulira  wabula  okwasiikana 
n’okuwoowoola. Bakiggala, bakasiru, 
bamuzibe; bwe kityo tebategeera. 


173. Abange mmwe abakkiriza, mulye ab 
kw’ebyo ebirongoofu bye twabagabula era 
mwebaze Allah bwe muba nga Ye gwe 
musinza. 


174.Mazima yabaziyiza kalannamye, 
n’omusaayi, n’ennyama y’embizzi, n’ekyo 
ekiraamiriziddwako atali Allah. Naye oyo 
awalirizibwa, nga si mujeemu era nga tasusse 
kigero, kale tabaako kisobyo. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


175. Mazima abo abakisa ebyo Allah bye 
yassa mu Kitabo era ne babiwaanyisamu 
omuwendo omutono, abo tebassa kirala mu 
mbuto zaabwe wabula muliro; ne Allah 
talyogera nabo Κα lunaku 1w”okuzuukira era 
talibatukuza era balifuna ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 


176. Abo nno be bo abaawaanyisa obubuze 
mu bulung’amu, n’ekibonerezo mu 
kusonyiyibwa. Ye, balina kugumiikiriza kwa 
ngeri ki ku muliro! 


177. Ekyo lwa kubanga ddala Allah yassa 
Ekitabo ekirimu amazima, era ddala abo 
abatakkiriziganya ku Kitabo ‘ddala be bali mu 
bulabe obw'ewala. 


Ruku 22 
178. Obutuukirivu si kwe kuba ntimwolekeza 
obwanga  bwammwe Κα  ludda 


Iw’ebuvanjuba oba ebugwanjuba,naye 
omutuukirivu y’oyo akkiriza Allah n’olunaku 
1w’enkomerero ne ba malayika n’Ekitabo ne 
ba Nabbi. Era n’atoola n’ebyobugagga mu 
kwagala kwe eri ababe, ne ba mulekwa, 
n’abankuseere, n’abatambuze, n’abasaba, 
n'okununula abali mu nkomyo era 
n’ajjumbira essaala n’atoola zaka. Era n’abo 
abatuukiriza endagaano zaabwe awo nga 
balagaanye, n’abagumiikiriza mu bwavu ne 
mu buzibu ne mu kiseera ky’entalo; abo nno 


gi JÉS 55 ὁ: ἐν dés 
CaSasas ile 593: 
OÉEN ΘΕ SÉ TE 2 
NEA Da ARS CS οὐδ 
ΤΟΣ Τα ob BCE 5 0555 
OGSRLAS 6 
τ ι5 45,2}, atde 352 C5 
ἄξιο Las Mes 
5 > τ sn vs 


515$ 525 


$ it 6 st CETs 
42.2.48 si Age SE 
ere HITS EME IS 
τὰ, BE SN auf 
GS -gsisiherte 5 ll 
CIRE BST 

sé E si dE Es 


“τ, 4.8, 
OH 85) 
ἢ y «ὦ Lars ΜΗ 
δ τι 1H 55 ΦΊ PU 
να ιν ὦ "σ΄ PLAT PL: 
Rd à 
2915 EI 2815240 
as IGN dis Eu STE 
τ. Ja 
AAA IS 
LÉ Us ss 


8 r ét 15 ξφλ οι 261 9 
.»χ͵ισ 


SRE: Lib pds 08554 


<> 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 


LA us 
2 % 4 


be b’amazima era abo be batya Allah. $e1$a)i 
L,& Δα \ nn A 

55... AIS TOUT “οἷοι. 
26 54 τ 

OS RAI ILA ἄν οἷς 

179. Abange mmwe abakkiriza, mwalagirwa 2 €{zs 5 à] is 10 ἧι οὐ 

okwesasuza ku battibwa mu mmwe: omwana ὦ, Σ Pa PR reT ΤΟΣ ce ce 

wa boowo ku mwana wa boowo, n’omuddu 5.3. b ml: τῷ de EA) 

Κα muddu, n’omukazi ku mukazi. Naye oyo RAT à ENS 210, 7.22] 

aba asonyiyiddwa muganda we ekintu VE LS )! 22 δ L : " 

kyonna, kale kigobererwe mu butuufu era F7 GS ais lo RARE 


omussi asasule gy’ali engassi Iwa bulungi.* DR as TTL sn net 
Okwo nno kwe kuwewula n’okusaasira Jual 251815 Ja 


Ἢ εἶ ΄ 4 6 w $ ET Le 4 \ 
okuva eri Mukama wammwe. Naye 00 22458 δ΄ 3508 CRRATEUS 
alibuuka ekigero oluvannyuma Ilw’ekyo, " 


ὃ 
Ge: 
S 
ἑ 


ci 1< « une \ An « 

y’alifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. DIRE AS EUS Ras us is | ge 
ni” 

O* ον 2) 


ποτε ἀν δε ον Προς 0 LS eo 
᾽ LA TA » “΄ D Α 
amagezi, mulyooke mwekuume. OS MES - Ca Si 
Ly # 

181.Mwalagirwa nti omu mu mmwe nga ACATAT BL 2.212 ef 
atuukiddwako okufa, bw’aba nga aleseewo 25: ἜΣ "Ἢ ἌΝ DA τ τῇ 
eby obugagga , alaamire bazadde be bombi, 4e lets 9.5 ὦ ᾽Λ ὦ si 
n’ababe okugoberera obutuufu; ekyo , 7 4 Re 
kikakafu ku bat ya Allah. C5 as LE 


182. Naye oyo alikukyuusa oluvannyuma Sage fox nc TE κ᾿. “τ 
name ST ΕἸξ on ekibi ΩΣ Ac G ὥραις 1 χα er 
y’ekyo kiri kwW’abo abakukyuusa. Mazima #1 4 3227) 5.22 GS (LE RS 
Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa o) ut d Ro dE 2 


byonna. CE Abe 2.9] 
183.Naye oyo atya nti omulaami ayinza (451 51 KA δὰ US IE ES 
okwekubiira oba okusobya, kale n’atereeza à ΄ “, LU 6.4 ot nté 
wakati waabwe, tabaako kisobyo. Mazima θ᾽ ὦ» dùéss Lys rie 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ἐφ, ἀφ, τῷ 
ekingi. Ruku 23 Eos ë 
» “ “.: 
184. Abange mmwe abakkiriza, mulaaliki- 4 $ " Ζ SIS ski ESF GC 
ddwa okusiiba nga bwe kwalaalikibwa abo 5 2, 8 4 C0 » 
abaabakulembera, mulyooke muyige FOUT à ES AC 2)| 


okwekuuma. dr nest n2 Let 
6] δέ 


185. Ennaku mbalirire. Kale oyo mummwe € ώ ζ SC τς .2 1} 


μὴ 3 ᾿ “ γ ro 
aliba omulwadde oba ng’ali mu lugendo, kale Lt És PR OT ME 
atuukirize omuwendo mu  nnaku ἐγ CH UE 51 Las pe 
ez’oluvannyuma.Naye abo ,,,σ7 ἃ AS 4“. 


» PL né $ mn 
abandikusobodde mu kwewaliriza, engassi 2 AS ὁ 55 15) DNS 


2:179: Kino kitegeeza nti engassi y'omusaayi esaana kubalirirwa mu bwenkanya era esasulwe eri 


abantu b’omufu mu bujjuvu era lwa bulungi. 


Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 


kuliisa munaku. Naye oyo akola ekirungi Κα 5.1.3 1.23 QUES Fs 15.593 » ASC 
1w’obuwulize, ekyo ky’ekirungi ennyo gy’ali. “δ κι μέ 4 412 


Naye bwe musiiba, kiba kirungi nnyo gye Days 15.29.6} 15: 
muli, singa mubadde mumanyi. ὥ 9 ΄ «ὦ 


186. Omwezi gwa Ramadhani gwe gwo ARS γῤολϑιΐ 3]: μι μὰ 
Kur’ani mwe yassirwa nga bwe bulung’amu | de ν (:ὴ 
eri abantu era nga bwe bubonero obwetadde 26 χά) ιὦ3 Te λων 
obw’obulung'amu era nga ky’ekyawula “4 ET 43, ΘῈ 12% κωϊϑδηλι, 
ebibi n’ebirungi. Bwe kityo nno oyo mu 3 
mmwe omwezi gwe gulisangawo, kale 12 ΕΣ τ ess 


τὰ 
οἰ 


EL 

o+3 - 
agusiibe. Naye oyo aliba omulwadde oba Ÿ 5 » OérouSé « 
ng’ali mu lugendo, kale atuukirize ASE Las | ΓΙ 32 ὅ ka 
omuwendo mu nnaku ez’oluvannyuma. gen 21, RL {1.2.2 1] 
Allah abaagaliza bwangu naye tabaagaliza “, 25 E CN 2 Cr 
buzito, era ababuulirira mulyooke JEabliox 5 8 all gbon) 


mutuukirize omuwendo gw'’ennaku,era 
mulyooke mugulumize Allah olw’ebyo 
by’abalung’amyamu era mulyooke mwebaze. 


CA 
> 
v 
1! 
τὰ 

2 
ΝΣ 

\ 
\ 
ww\ 
à À 
\ 

\ 


kw’omulaajanyi ng’andaajanidde: Kale © a? AS CUS £ τατος: 
bannyanukule era bakkiririze mu Nze, T7? ἘΣ ΝΥ 
balyooke balung’ame. DÉS 


1» À = 
188. Mu kiro ky’okusiiba mwakkirizibwa AL EST » ἌΤΕΡ 211 se 


okuyita eri bakyala bammwe. Bo kyambalo 2, t ’ ,% Ze 
kyammwe, nammwe muli kyambalo kyabwe. f RSS ω» & € o2 "ὦ ἣν 


Allah amanyi nti ddala mubadde mwerumya, κα Ζ, x $f 2 peus «λίώῳ 
kale kwe kubaddiramu n’abasonyiwa. Kale τ, , » PPT 
kati muyite gye bali nga munoonya ekyo ΑἹ- 25 LS ACL OS SE 
lah kye yabalagira. Era mulye era munywe fe ,,2 fais pas nus rare 
okutuusa ewuzi enjeru ey’emmambya lwe G RE OBS de ο jt 
yeeyoleka gye muli okuva mu wuzi 7: ἃ sules US οἷ, | τ Ζ, 
enzirugavu ey’emmambya.*N’oluvannyuma 2 né Lis 4 se de 
mutuukirize okusiiba okutuusa ekiro, naye ARS JTE DAT RE 
temuyitanga gye bali bwe mubanga mulimu |} {15 ο΄ AI ail Di ". Ί 
Ptikaafu mu mizigiti. Ezo nno z’ensalo za “ 3) (SE A 55 ᾿ 


Allah, kale temuzisembereranga. Bw’atyo 562535 ἢ ÿ 5:0 Ι dis Cas 
nno Allah bw’annyonnyola amateeka ge eri <1?. À Ne ST 
ὙΌΠΠΥ seen jf, κριτὴν ἃ, os (ς 2. 


abantu balyooke beekuume. ee Fu 
EViF νὴ SG bi 8584 


2:188. ‘Ewuzi enjeru’. Ewuzi ezoogerwako wano si ze wuzi ezikozesebwa mu kutunga 
engoye, wabula wano ekigendererwa kwe kusala kw’emmambya awo nga bugenda 
okukya. Aya eno etuyigiriza nti mu mwezi gwa Ramadhan, daaku tuteekwa kugirya nga 
emmambya eri kumpi kusala κα ssaawa nga kkumi n’ekitundu ez'ekiro. Emmambya 
bw'emala okusala, tetusaanye ate kulya daaku. Okulya nga emmambya eneetera okusala 
kirimu obwangu eri omusiibi kubanga bw'amala okulya daaku teyeebaka, wabula 
ayisaawo akaseera katono n’asaala Subuhi, n’oluvannyuma n'agenda ku mirimu gye. 


1% σ΄ 
187. Era abaweereza bange bwe bakubu- SL (AE ΝᾺ (SE £ ὥ Ge LES (SL 
uzanga ebinfaako, kale ddala Nze ndi kumpi 181 $ ιξ: δα.» 4 ἧ, Sn % 
nnyo. Nze nnyanukula okulaajana 2% SERRE IPS 
14e 


Chi ΄σ 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 


΄ « \ À w 
ASS οὖν as alt die 


Cara 
2 


, LI 9 
189. Era temulyanga bya bugagga JULIE LES MES 
bwammwe wakati wammwe mu bukyaamu Ve, < (52e γῶν», 4 Pa £ 
n’okubigemula eri ab’obuyinza nga Gi, 51860, a dilés 53 
1 1 Pons © ΔΑ LA 7 nu 
mugenderera okulya ebimu Κα bintu Ts 25 ω ω'Ὅι J1541 " 


by’abantu mu ngeri embi, songamumanyi* # _ ΖΝ 
OS € 
Ruku 24 Ν᾿ Ÿ 


190.Bakubuuza ebifa ku myezi 5 
gy’emboneekerera. Gamba nti: Egyo ᾿ truite (2 nets 
by’ebigero by’ebiseera eri abantu HE ess 
n'ekiseera kya Hijja. Naye obutuukirivu si 4f4 an, % 2.2 21 AC 
ye mmwe okuyingira mu mayumba nga SG )5ibos us 54 ᾿ ᾿ ὅ ὧν 
muyita emmanju wa go, wabula (2, 5λ2}} 1515 À @2 σῶς 

' 


omutuukirivu owa ddala y’oyo atya Allah. $ 24 PERS 
Era muyingirenga mu mayumba nga muyita λέ 751 Δ᾽ 194515 σε] os 
miryango Wa £o era mutye Allah mulyooke sn2lié 
muganyulwe. . ' ΤΩΣ 
191.Era mulwane mu kkubolyaAllahn’abo ὦ Ὁ) 40. Jus ἃ 16 Ὁ 
ababalwanyisa, naye temusukkanga ekigero. An < 
Mazima Allah tayagala basukka kigero. β ᾿ 
On aa En 
Ca δ.“ 
Δ “ n 
192. Era mubatte wonna wemuba mubasanze 4 2. RAT EE A2 jrs ΠΗ͂ 
era mubagobe wonna webaabagoba; naye » , é DT L ne nu ND 9 
okubonyaabonya kibi nnyo okusinga n’okutta. 2 
: ἘΠῊΝ Te Lt σοὶ ὁ ΧΙ et 
Naye temulwananga nabo awali Omuzigiti ὦ Srdiit1 Os Δ δι ALU 
Omutukuvu okutuusa nga babalwanyisirizza a ARTS 502. Ve 
mu gwo. Kale bwe babalwanyisanga, olwo 215%) σῦν Lis à La 


: ν . 
nammwe mubalwanyise; Bw’etyonnoempeera , 444% α 1€ natal Le 
’abatakkiriza bw’eri. ότι: ob rh SE US 
" ν΄ “ιιλ % . Pa? ALT 
4152 δ... » 22 Hs L 


OC ie) À 
193. Naye bwe beekomangako, kale ddala ga %s,2 χὰ Ci 2e L5 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi GES EEE CON)EEES 5 
ennyo. | “ἐς DEAR RCE  ρ 
194. Era mubalwanyise okutuusa lwe ὃ 4x3 oO JA 2 
ORDRE Ses ie olwo un “4 EP ἵ ne 25 sk 
ebeerewo ku [wa Allah. Naye bwe κ᾽. 145iwb: ὡς  | © ENS, 
beekomangako, olwo tewabangawo bulabe re 


A ΤΙ “.» 1 

nate, okugeyako eri abalumbaganyi. CIS | dE io 2 
2:189. Aya eno eziyiza amakubo gonna ag'obukumpanya, obulyaake, okuwa enguzi 
n'okugirya. Mu ngeri y'emu, evumirira nnyo omuwi w'’enguzi n'oyo agitwala (agirya) 
nga yeeyambisa ekifo, obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'alina. Aya y’emu era erabula 
abo bonna abalina obuvunaanyizibwa ku by'obugagga bw'eggwanga oba 
obw'ebitongole nti basaanye okubeera abeesigwa ennyo, nga beesimbu ate nga 
beegendereza mu nkozesa y'ebyobugagga bino. 


No 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


195. Omwezi Omutukuvu gwesasuzibwa na 
Mwezi Mutukuvu, n’ebintu ebitukuvu 
bibaako  okwesasuza. Kale oyo 
abalumbagana, nammwe mumubonereze 
kyenkanyi nga bw’abalumbaganye; naye 
mutye Allah era mumanye nti ddala Allah ali 
wamu n’abamutya. 


196. Era mutoole mu kkubo νὰ Allah naye 
temwesuulanga n’emikono gyammwe mu 
kuzikirira era mukolenga bulungi; mazima 
Allah ayagala nnyo abakola obulungi. 


197. Era mutuukirize Hijja ne ‘Umrah ku 
Iwa Allah. Naye bwe muziyizibwanga, olwo 
muweereze ekisalibwa ekifunika amangu; 
naye temumwanga mitwe gyammwe 
okutuusa nga ekisalibwa kituuse mu kifo kya 
kyo wekisalirwa. Naye oyo mu mmwe aliba 
nga mulwadde oba ng’alina obulemu mu 
mutwe gwe, kale yeetangirire n”’okusiiba oba 
ne saddaaka oba ekisalibwa. Naye bwe 
mubanga mu mirembe nemugenda, olwo oyo 
ayagala okugasibwa ‘Umrah wamu ne Hijja, 
kale aweeyo ekisalibwa ekifunika amangu. 
Naye oyo aliba takifunye, kale asiibe ennaku 
ssatu ng’ali mu Hijja n’omusanvu nga 
muzzeeyo. Ezo z’ennaku ekkumi enzijuvu. 
Ekyo kikwata kw’oyo aba nga ababe 
tebabeera awali Omuzigiti Omutukuvu. Era 
mutye nnyo Allah, nate mumanye nti Allah 
mukakali nnyo mu kubonereza. 


Ruku 25 

198. Emyezi gya Hijja gimanyiddwa bulungi. 
Kale oyo aba amaliridde okukola Hijja mu 
gyo, kale amanye nti tewaba bya bukaba oba 
eby’obujeemu wadde okukakwalikana mu 
Hijja. Era ekirungi kyonna kye mukola, Allah 
akimanya. Era mwesibirirenga entanda, naye 
entanda esinga obulungi kwe kutya Allah; 
era muntye, abange mmwe abalina amagezi. 


199. Temubaako kinenyo bwe munoonya 
emikisa egiva eri Mukama wammwe. Kale bwe 
muba nga mukulugguka okuva mu ‘Arafa, 


ζ 729 Hat 2154) ΤῈ 
ἜΚ 25 » Ps ἜΣΤΙ 
[54 Jies 5 SX ces 
PARA EN PRCTS 
PCT PEN 
BASS Jus Ὁ Sais 


PR raril Das» Là 


pére arsé) 
SÉ 1h ne ie a 
J5rs aies 12:3} 
RATE re 
TL, ré 6 ΡῈ 5 als 
ὡθ LUS οὐοθυθα,, 
τ TANT NEA 
di RIT RS 
ἘΦ PAPE ἐπὶ 
ΑΕ δίς οὐ κα τλΐῷ 23 
ae ess al 
of os) ἀν, (sise 
Rider Ris à 6 dat 


ARE 


abiénlasabr Et, 
CHAAIES 


55033 PT TS LATEST 
sens VSESSSANIÈSS 


5. πῶ ᾧ aire 


- SALLE # Fu COR 
ee ip £ 
Pn pe n “ὦ on À 
ὠλῳ δ᾽ 150 53.915 otre 
OV 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 


NAT RA NT RE 
olwo mutendereze nnyo Allah awali Mash “5.3.2. | is ab | 955 SG 


“ΔΓ Harami era mumutendereze nga ὧν ὁ > Ὁ: (LEA δ5 2735 

bw’abalung’amizza newaakubadde nga n 76 < Lors Le? 

olubereberye lw’ekyo mwali mu babuze. Gé Lai 1Ge ais o3 SES" 
“" 


: | | D». 1É LEA Dons no in£nsté À 
200. N’oluvannyuma mweyiwe mu kifo Hbiue BTE ὡϑιοδλϑΊ »-Ὁ-Ὁ 
\ 


abantu we beeyiwa era musabe $,24 σὰ, Ὁ σὺ paitni Ζ 
okusonyiyibwa eri Allah. Mazima Allah ye 2555 bi ©) » ab 1558 E 


# 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 2...) 


κει, "Ὁ € G nhn LULU 
201. Era bwe mumalirizanga emikolo 15} LÉ 2 En Su (LE PAIE 
gy’okusinza kwammwe, olwo mujjukirenga € 44 a7,2 nie où 
nnyo Allah okufaanana nga bwe mujjukira [5128 τ 5 ze ss es 
bakitammwe oba okujjukira okusinga nawo. [ἃ 
Kale mu bantu mulimu abagamba ΗΠ: Sie 24m ER 
Mukama waffe, tuwe ebirungi mu nsi , kale 552 d 4 G 2 GS —. 2 GG 
oyo taliba na mugabo ku nkomerero. OS Vs 


202. Era mu bo mulimu abagamba nti: 
Mukama waffe, tuwe ebirungi mu nsi SPIP REPPPAPIS 
n’ebirungi Κα nkomerero era tuwonye 24% Ja  … Σ δ. Ξ 

- 9 - ΄ lu 
ekibonerezo ky’omuliro. Ὁ ᾿ ΐβ, er) ALT 8 - 


203. Abo nno be balifuna omugabo olw’ebyo δὶ, 12. Mt 24 (Es 5}. 42 δ 2 hi ) οἷ 


bye baakola, era Allah mwangu nnyo mu NUE > 
kubala. oO Calais 


90% (ET Δ si Vis 
204. Era mujjukirenga nnyo Allah mu nnaku ρῳῷ LES 2 ET Φ At 25513 
ezaabalirirwa. Naye oyo ayanguyiriza okuva 22 ἃ χοροὶ 157% n 2% 
e Minä mu nnaku ebbiri, kale tabaako HIS à Ὑπὸ τῶν 
kisobyo; n’oyo alwaayo, tabaako kisobyo. ,» 451 21, ans INS<A ls ὡ 
Kino kikwata kw’oyo atya Allah. Era mutye | PA 2. ! " 2% 
nnyo Allah era mumanye nti gy’ali gye ἀπ} er \è |s &blla5 
mulikung’aanyirizibwa. © ὥ 2 


. 2,4 n7 6 ΄ 
205. Era mu bantu mulimu oyo ebigambobye (ἢ 431 ÉD A$ ὡϑ “ἕἴῷι O2 
ebifa Κα bulamu bw’ensi ebikusanyusa era Ἂ { 


PACPIR ELITE ENT EE 
n’ajuliza ne Allah kw’ebyo ebiri mu mutima υξ ab | ais | ÿ es 
gwe, so nga ye muwakanyi lukulwe. οι τιμῶ 

ων 2 F Se ιν cé 
206. Era bw’aba mu buyinza, azung’ana mu τωρ PSN ᾧ ὧδ dé 1815 
nsi alyooke atabuletabule mu yo era azikirize 8 À 7 ,0|,,.κ 2 un 211 λσίσας 
ebimera n’endyo; naye Allah tayagala ἀν)» ass 15 SJ éle 7 
kutabulatabula. ECS ἄν 


| Sr ee 
207. Era bw’agambibwa nti: Tya Allah, ASE 401 ὧδ! S LES 1815 
amalala gamutwaliriza eri ekibi. Kale , ce Co Soi. Pen 'L ἐφ 1 
Jahannamu erimumala; naye nga kiwummulo 952442 das XL 85) 


kibi nnyo! Θέ εἶ! 25 3 


Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 


à 4 
208. τὰ mu bantu mulimu oyo atunda LAS ὡ χὰ ὡξ Os LU 1 Ge 
obwennyini bwe olw’okunoonya okusiima ὡς er s ι ΡΟΣ ΝΖ. 
kwa Allah. Era Allah wa kisa nnyo eri 557518 es gd lu (3:2: | 


abaweereza. ©> ( Ξ i L 


mwenna mu kwewaayo era temugobereranga 


209. Abange mmwe abakkiriza, muyingire à 
buwufu bwa Sitaani, mazima ye mulabe "Φ 


Δ 54, σ,2 “ιὉ à € 
wammwe wa lwaatu. Θόλ ἃ σφταῦτ Loi 
: 2 Lut » ζ,2.572 fau AT nf 

210. Naye bwe muliseerera oluvannyuma £5 ΔΖ}. “πίω; 35 Ge δ ὁ) © 


nga mumaze okutuukibwako okulabula > £a DRE : 

okw’olwaatu, olwo mumanye nti ddala Allah OS γελῶ 

γα Luwangula, Omugezi ennyo. 

211. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako δὰ οὐ, 275 Δ 
Υ geyako δεῖ ac 


Allah okubajjira mu bisiikirize by’ebire ne ba se με ὧν 
malayika n’ensonga okusalibwawo? Anti eri G253 ASS 13 2 Los \G4 2 3 : 


Allah ensonga zonna gye zizzibbwa. 


Ruku 26 ER UC AO 

212. Buuza abaana ba Isirairi obubonero Ga AS | ui JA, ΔΖ Ja 

bumeka obw’olwaatu bwe twabawa? Era ᾿ 

yenna akyuusa enneema ya Allah ΘὉ ; 
< < 

oluvannyuma nga emaze okumutuukako, kale à ὦ bi ὦ ὕ 427. (ὦ hi De 


ddala Allah mukakali nnyo mu kubonereza. ΄ on 

CAFE 

a 4 $ w? 

213. Obulamu bw’ensi bwalungiyizibwa 5(73 8.9] Ἐ MA 133$ ον 935 
nnyo eri abatakkiriza era bajerega abo Te »" Ro de Lune 3 
abakkiriza. Naye abo abatya Allah be baliba 3.18.5] ὧδ» Lo τὴν À 

waggulu waabwe Κα lunaku Iw’okuzuukira, ΔΖ. Ὧ} Ζιλλθο: RES λοι 

era Allah agabira oyo gw’aba ayagadde de 5 7 ταῦ αν ἐπὶ DE σ 

awatali kubalirira. En sniessianrs 

Cr {5.19 % £ 

214. Abantu bonna baali ekibiina kimu. Bwe ESS 5 8.5} ὁ ΔΊ» Gi of 

w “ \ 


baayawukanamu, olwo Allah n’atuma #4 25: 2553 Ἐς 2] 
Ababaka abawi b’amawulire amalungi era 


a 4 PAT A 
Abalabuzi era n’assa awamu nabo Ekitabo  £$ Se) ES) RATE! | BASS ape 
ekirimu amazima, alyooke alamule wakati “νι 9725 Σ Αι σὴ 
w’abantu mw’ebyo bye baayawukanamu. (53.2.5 es is 


Naye tebaayawukana ku kyo wabula abo site Π 56331 εἴ lat AA) 


. ΄ Ὁ 
abaakiweebwa baayawukana luvannyuma NI ES “ef. > réa Ç 
nga bamaze Kkutuukibwaako bubonero x j ἄχ ED Sa 


obw’olwaatu, olw’ensaalwa eyali wakati  ,2 tes ler κ᾽... ιν, .54525 
waabwe. Kale Allah n’alung’amya abo gites loss νιν ιν 4 
abakkiriza olw’okulagira kwe eri ebyo ἐξ» τυ 4.9 
eby’amazima bali bye baayawukanamu. Era nutnBpis ΠΕΣ] a % 
Allah y’alung’amya oyo gw’aba asiimye eri Gas 3.58 ὩΣ 6 


ekkubo eggolokofu. 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


215. Abaffe, mulowooza nti muliyingira mu 


, Gris inss 1 21. 


Janna nga temutuukiddwako mbeera y’abo 
abaavaawo olubereberye Iwammwe? 
Baatuukibwako obwavu n’emitawaana ne- 
bakankanyizibwa okutuusa Mutume n’abo 
abakkiriza awamu naye lwe baagamba nti: 
Obuyambi bwa Allah bwo bwa ddi? 
Muvwulirize! Ddala obuyambi bwa Allah buli 
kumpi nnyo. 


216. Bakubuuza nti kiki kye baba batoola? 
Gamba nti: Ekirungi kyonna kye mutoola mu 
by’obugagga kibe kya bazadde bombi 
n’ababo, ne bamulekwa, n’abankuseere, 
n’omutambuze. Era ekirungi kyonna kye 
mukola, kale ddala Allah akimanyi bulungi. 


217. Mulaalikiddwa okulwana, newaakuba- 
dde nga mukukyawa. Naye nno osanga 
mukyawa ekintu ng’ate ky’ekirungi gye muli. 
Ate osanga mwagala ekintu ng’ate kibi gye 
muli. Era Allah y’amanyi, naye mmwe 
temuman)yi. 

Ruku 27 

218.Bakubuuza Κα kulwanira mu Mvwezi 
Omutukuvu. Gamba nti: Okulwanira mu gwo 
kibi kinene nnyo, naye okwekiika mu kkubo 
lya Allah, n’okumwegaana, n’okuziyiza 
abantu eri Omuzigiti Omutukuvu, 
n’okugugobamu abagubeeramu, ky'’ekibi 
ekisingako eri Allah. Era okubonyaabonya 
kibi nnyo okusinga n’okutta. Era tebajja 
kulekayo kulwana nammwe okutuusa 1lwe 
balibajja mu ddiini yammwe, singa 
basobodde. Naye nno yenna mu mmwe aliva 
mu ddiini γα n’oluvannyuma n’afa nga 
yeeremye, kale abo ebikolwa byabwe bya 
kufaafaagana ku nsi ne ku nkomerero, era abo 
be bantu b’omuliro, bo mu gwo mwe 
balibeera. 


219. Mazima abo abakkiriza n’abo 


abaasenguka era ne banyiikira mu kkubo lya » à 
Allah,abo be basuubira okusaasira kwa 99 


29 n4 

ec 4 
Ode fa ἐν ht te 

Δ 4 
ες ιν 33: 
fa ὦ 2,5% Te ΄ 
His δι Ji (ΔΚ 
-. À \ \ 
&y$e hi pes Re has ÈS 
OS Sais 

Γ 18 


RU ES τς 4. 6821 
5 sf x£ ὡΣ Re à LS 
Rs ADI 5 SL 
ANJOU L Ha RES are 

O4 
οὐ μηόδβιλάες 


2 - τὸν ere 
ὅπ ΚΙ ΤᾺ ἀλ 9.4} airs 
Ÿ5 : Ji Ge HT Ὧ5.2}} 


PAPA AT 
ὦ 5 Δ» 5 (2 


2 fe < 
ral $ 151 ont ὧ! 
En “5.51.2 251322 C& 


τ, 


Allah. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, ALT = 3 ὦ RES 12) an 


φῇ» 


Ow’ekisa ekingi. 


Juzu 2 


Juzu 2 AL-BAQARAH Essuula 2 


220. Bakubuuza ebifa Κα mwenge n’ezzaala. pets 5 3 es | ges £ ES HET 


Gambanti: Byombi birimu ekibikinenennyo ο΄, (χ, Φ 69 ἢ δ, 

n’emigaso emitonotono eri abantu, naye ekibi BE 5, Gen JS 

kya byombi kisingira wala emigaso gya byo. ,(< τ Ὑ 2 δ 155 ω» Eu 
“ 


Era bakubuuza nti batoole ki? Gamba nti: Κα 


»ἢ,} δ np LLC 4 
by’ensibo. Bw’atyo nno Allah bw’annyo- sa nus GE sas 
nnyola ebiragiro, mulyooke mufumiitirize EL | € 1 ( äbié 5% “9 EU us 


% + 


"οἷ ΕΝ 
OURS RATS 
LE νῷ . 
221. Ku nsi ne ku nkomerero. Era bakubuuza 5 2 ES Jess 5,555) 5: ῳ “τῷ 
ebifa ku bamulekwa. Gamba nti: Okubadda- SL SE 2 1: N( 5} ὍΣΣ 1e Al 


abiriza kirungi nnyo. Era bwe mubeetabikamu, 

kale baganda bammwe. Era Allah amanyi es 2h | del φῦ re εὐ (ς 
tabuzitabuzi okuva Κ t . E LL NX ns Ta) 

omutabuzitabuzi okuva ku mutereeza. Era ΠΥ, . 2j Se 


singa Allah yayagala, ddala yaalibazi- 


buwalizza. Mazima Allah ye Luwangula, O$ 2, a : AT je 2. EN 
Omugezi ennyo. 

222. Era temuwasanga bakazi abenkanya 5. Ὁ2 8 5, & 5 2) ASF "ἡ 
Allah n’ebirala, okutuusa nga bakkirizza. Era En u a pe 
omuzaana omukkiriza asinga omukazi eyen- 5: 33,4 ως A Lis a S 
kanya Allah n’ebirala ne bw’aba nga abasanyusa κσ Ἢ MS ἢ NL: 27 2.21 
atya. Era temufumbizanga bakazi bakkiriza DS y : ΩΝ 
n’abasajja abenkanya Allah n’ebirala, ie ὥς 1850 ἐμὲ 21 4 #5 Er ἂς 


okutuusa nga bakkirizza. Era omuddu 

omukkiriza asinga omusajjaeyenkanya Allah “Bt " “ἴτω A! 3 ῳΦ RS oe 
n’ebirala ne bw’aba nga abasanyusa atya. Abo SCA 
bo bakoowoolera eri muliro, ng’ate Allah ἘΠῚ “Ζ ἜΤΗ Ἂ # 228 di OS 
akoowoolera eri Janna n ’okusonyiwa 


‘ » Lé APE 
οἰ ν᾽ ἘΠ τὴν kye. Era annyonnyola Aya ΖΘ eri ai BAL 540 LS ii) Ἢ Le) 
abantu balyooke bafumiitirize. ee , φῶς ot As 
DO 55:5 RS GA à EL & 
Ruku 28 È " : Ἂ 
223. Era bakubuuza ebifa Κα kuyita eri US: 0e QE Εἰ 5: 


abakyala nga bali mu kusuulumba. nn À 44 
nti: Ekyo kya kabi*, kale mwewale okuyita Ps EAEAS F a 5] 
eri abakyala nga bali mu kusuulumba, era 4 ἅ,2: κι Me 9 γεροὶς τς 
ny ns Β e ὯΝ sus nga l>Bro à ER ἘΠ ὁ ἀπὲ τα 
atukulidde ddala. Kale bwe bamalanga 5 #07 2. κα δ Sani 2. LS 
okweyonja, olwo muyite ge bali nga Allah λό γοὶ "τ oo VA 6 © 45 
bwe yabalagira. Mazima Allah ayagala nnyo sun HET & 9 ARCS ᾿ 24 

abeddamu era ayagala nnyo abeeyonja. “ΠΣ ΡΣ Νὰ ἘΣ ΔΝ ΑΝ, ΤῈ 
OC. SNS 


ce [1 292% 
224. Bakyala bammwe nnimiro yammwe; kale Rat PAS ns EE ἘΠῚ 
mugende mu nnimiro yammwe buli ,4°% 2 04 ” € ιν 
wemwagalira era mukulembeze birungi IC 5.» SEE #1 


2:223, Ekigambo ‘Adhan’ ( #1) ‘kya kabi’ eky'Oluganda wano tekimalaayo bulungi 
makulu gali mu Aya eno. Amakulu gennyini amatuufu gali ‘kukaluubirizibwa’ oba 


‘kutawaanyizibwa’ okw'akaseera 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 2 


olw’emyoyo gyammwe. Era mutye Allahera 5% 4 + | re 2, (22 12 4 A 
mumanye nti ddala muli ba kusisinkana naye. Dear t | à Η 
Era wa amawulire ag’essanyu eri abakkiriza. Θώ Δ: ο, re] 


225.Era temufuulanga Allah ekyekwaso ku «εὖ (27. 4 ΔῸΣ οἱ ii : SAS ŸS 
birayiro byammwe muleme kukola birungi 7, 7 (σι ὺ Ἑ 7 CS FRS Re Ὁ 
n’okuba abekuumi n’okutabaganya wakati GAZ 153.}. 252. 1883 ι5 γι. O1 
w’abantu. Era Allah y’Awulira byonna, ye ho sa σρὰ 1e (é 
Mumanyi wa byonna. LLE Riot ëb 15 2 0 LUI 


: Η “κε ᾿ 21 ΄ 

nu nat haies Une GT LD b δ LSSEN 
ammwe eby’okubalaata, naye abavunaana © 5 99 ur es 3 \ 

olw’ebyo τλ τα yammwe bye gikola mu 2.2 ME ELAS G τ sisi e 5 $ 

bumalirivu. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, AVIEE: ΜῈ ne 

Alumirwa ennyo abaweereza be. Ode 2 


α .1.2 fa % 
227. Eri abo abeerayirira obutayita eri JS οὐ SOU 
bakyala baabwe, ekiseera ekikomwako 1 Ve VS ie 9 
okulinda myezi ena. Naye bwe badding’ana, At 5) 526 ob 7 ps 


Σ1 3.515] 
kale ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, ΘΖ 45,12 


Ow’ekisa ekingi. 
228. Naye bwe bamalirira Καὶ Talaka, kale 25) RATER SD ᾿ SES x 


ddala Allah y’Awulira byonna, y Amanyi ὁ“ Fa | 

byonna. ΠῚ ΠΝ OF 

229. Era abakyala abateereddwa balindirire él Ghies SARA 
0 


Κα Iwabwe okumala ensuulumba ssatu. Naye 
chan 3: πὶ αὐτοί SSSR ne ἃ ὥ 

atonze mu nnabaana waabwe, bwe baba nga , » Ne 24 4 
re Rae ae Dee ὥ © LS a ab EG 
w’enkomerero. Era mu kiseera ekyo, ba u À ΄ Φ. Lo 
bbaabwe be babasinza obuyinza mu kubazza, ὅν ΠΝ À A 15 ab L C2 δὲ 
bwe baba nga baagadde okutabagana. , LE Ἷ ΄ 

N’abakyala balina eddembe Iy'erimu “5 7 ἘΠ. RTS 2, Do 
ng’ery’abasajja γα babalinako mu butuufu. ὅ 5. sie 48 Lelss5 
Kyokka abasajja basinza abakyala eddaala.Era EEE NÉ (ῳ js" 553 22) LU 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo sd ; 


 # ci 

Ruku 29 £ 

"Ἢ : AA ._npn fG n1% LT, PARTS 
230. Talaka elangirirwa emirundi ebiri; Se ECS D > GT 
n’oluvannyuma ogwokusatu kuba kusalawo ,# 24% 14 σοι Rs 1 
kusigala nabo Iwa bulungi oba okubasiibula "Ξ gel 3 LE) δι ἐΣ | 
n’ekisa. Naye temukkirizibwa kutwala kintu a 1#, 6 2 no a%if% , 275 
y JNUÉLSES USE ἐσ LU 


kyonna kw’ebyo bye mwabawa, okuggyako à vo 
nga bombi batidde nti tebajja kukuumansalo δὰ ἂς Sat SR ΖΔ (ES 
za Allah. Kale bwe mutya nti bombi tebajja ut D : o 
kukuuma nsalo za Aa, olwo Doi UE 3 His 
tebabaako kinenyo kw’ebyo omukyala by’aba “2 ν 

yeenunuzza nabyo. Ezo 7’ensalo za Allah, kale 7 90 ms Ψ “ 
temuzibuukanga. Era oyo abuuka ensalo za αὐ SSRA δ GS 57 CALTIE 
Allah, kale abo be boononyi. < “ 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


231. Naye bw’amala okumuwa Talaka 
ey’okusatu, kale oluvannyuma Iwa yo 
omukazi aba takyamukkirizibwa nate, 
okutuusa ng’amaze kufumbirwa musajja 
mulala. Kale oyo bw’amuwa Talaka,olwo 
bombi tebabaako kinenyo bwe badding’ana, 
bwe baba nga bombi bakakasa nti bajja 
kukuuma ensalo za Allah. Ezo nno z’ensalo 
za Allah z’annyonnyola eri abantu 
abamanyi. 

232. Era bwe mubanga muwa abakyalaTalaka 
n’oluvannyuma ne batuuka Κα kiseera 
kyabwe eky'okubata, kale musigale nabo 
Iwa bulungi, oba mubasiibule Iwa bulungi. 
Naye temusigalanga nabo olw’okubalumya 
mulyooke mwejoogere. Era oyo akola ekyo 
aliba yeeryazaamanyizza yekka. Era 
temutwalanga mateeka ga Allah nga 
eky’okubalaata. Era mujjukire enneema ya 
Allah eri Κα mmwe n’ebyo bye yassa gye 
muli mu  Kitabo n’ebyamagezi 
by’ababuulirizisa. Era mutye Allah; nate 
mumanye nti ddala Allah γα Mumanyi wa 
buli kimu. 


Ruku 30 

233. Era bwe muwanga abakyala Talaka ne- 
batuusa ekiseera kyabwe  eky’okubata, 
kale temubaziyizanga kufumbirwa basajja 
baabwe, kasita baba nga bakkiriziganyizza 
mu butuufu. Ekyo, alabuddwa Κα Kyo oyo 
yenna mu mmwe akkiriza Allah n’olunaku 
Iw’enkomerero. Ekyo ky’ekisinga obutuufu 
gyemuli era ky’ekisinga obulongoofu. Era 
Allah y’amanyi byonna naye mmwe 
temumanyi. 

234. Era abakazi abazadde bayonse abaana 
baabwe okumala emyaka ebiri emijjuvu, eri 
abo ababa baagala in bi okuyonsa 
okujjuvu. Naye omusajja nannyini mwana 
y'avunaanyizibwa emmere yaabwe n’engoye 
zaabwe mu butuufu. 
tazitowerezebwanga wabula ng’okusobola 
kwe bwe kuli. Omuzadde omukazi 
talumizibwanga olw’omwana we, wadde 
omusajjanannyini mwana olw’omwana we; 
era n’omusika avunaanyizibwa ky’ekimu 
kw’ebyo. Naye bombi bwe baagalanga 
okumugseya Κα mabeere, nga bombi 
bakkiriziganyizza n’okuteeseganya, olwo 
tebabaako kinenyo. Era bwe muba nga 
mwagala abaana bammwe okubayonsesa 
abakazi abalala, kale temubaako kinenyo, 


Omuntu yenna κα 


τ 
2 
X ï 
VU 
; WA 

\ 
τῳ 
2 
«1 τὰ ess 
72 > 
CARE 

λωολν 


D 
Δ “ 
Er: Dasil ὁδῷ 
PARLE Mass 
dd ré = _ . Ὁ» 
΄ ae 4 Me 2 ᾿ A 1” 
4..22115 ΣΟ 01 EPS a) | 
t 
O6 21 “ἡ ΚΑ 3521 GAS 
a Ta anne 4 γᾷ 
URSS Gens ee AIS 
nt tmhnteutnsl 27 ζ΄ 
a ΦΙ οὐ λῳωλλο 


mt 


ι, 1% ATEN AA SIT 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


kasita musasula ebyo bye mwakkiriziga- 
nyako mu butuufu. Naye mutye Allah era 
mumanye nti bye mukola Allah abiraba. 


235. Era n’abo mu mmwe abatuusibwako 

okufa ne baleka abakyala, kale abakyala 
balindangako ku Iwabwe okumala emyezi 
ena n’ennaku kkumi. Naye bwe batuukanga 
ku kiseera kyabwe ekyagerebwa, olwo 
mmwe temubaako kinenyo kw’ebyo bye 
baba bakoze Καὶ lwabwe mu butuufu. Era 
bye mukola byonna Allah abitegeera. 


236. Era temunenyezebwa olw’ebyo bye 
muba mweyanjuzza nabyo olw’okwogereza 
abakazi bannamwandu oba bye mukisa mu 
myoyo gyammwe. Allah akimanyi nti mujja 
kubalowoozanga. Naye temulagaananga 
nabo mu nkukutu, wabula mwogeranga 
ekigambo ekituufu, era temumaliriranga 
kugattibwa nabo mu bufumbo, okutuusa nga 
ekiseera ekyalagirwa kituuse Καὶ nkomerero 
yaakyo. Era mumanye nti ddala Allah po 
ebiri mu myoyo gyammwe, kale 
mumwekuume; era mumanye nti ddala Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Alumirwa ennyo 
abaweereza be. 

Ruku 31 

237. Temubaako Kinenyo bwe mutalaka 
abakazi be mutannatuukako  oba be 
mutannakakasiza mahare. Naye 
mubatonerengayo —omugagga kibeere 
ng’okusobola kwe bwe Κα], n’omwavu 
kibeere ng’okusobola kwe bwe kuli —nga 
mubatonera ebyeyambisibwa nga bwe 
kisaanira. Ekyo kikakafu Κα bakozi 
b’ebirungi. 

238. Era bwe mubawanga Talaka nga 


temunnabatuukako, naye nga mumaze # 


okubakakasiza amahare, kale mubawe 
kitundu ky’amahare ge mwakakasa, 
okuggyako nga abakyala be babasonyiye 
oba nga oyo alina mu mikono gye obuyinza 
bw’okufumbiza y’asonyiye. Era bwe 
musonyiwa, ky’ekisinga okuba okumpi 
n’okutya Allah. Era temwerabiranga 
okuteekawo enkolagana ennungi wakati 
wammwe.Mazima bye mukola Allah abiraba. 


239.Mukuumenga nnyo ebiseera by'’e- 
ssaala naddala essaala y'omu makkati, era 
muyimirirenga mu maaso ga Allah nga muli 
beetoowaze. 


EN YA 
Ù WA 
f 
> Le 
ἄν 
\s> 
Lo 
No 


λυ 
τὺ 
Li 
2 
SR 
ca N\ 
Ὸ vs 4 
A —* 
U 
\ 


À 


> 
\ 

NT 
a 
ν 

\ 

ΣΙ 

Ὸ 


Ca N 


“΄ 

| 

pisse Ts Gatasabt 
GASESANENTAETE 

ha ouais ET 

458,25 éashasafG 

ÉG:r 455 mia de 


CRE 7 


péri dietszasil 


œv 


A 


δ Los ,? n” 


# sn. ὅ 
ἐπδϑιθλε νυ» ς αλλ Ας 
΄ à Le "5 δῷ δῇ 
Vu 2551 14845 O1 
D Sr nent 1€ 2 
ERA AE CET SENTIES EE 
a 4 Lcd 


+ à 4 : ΄ + n Δ 
Θώξ το αὐνιρς LENS] 


ca 


Juzu 2 


AL-BAQARAH 


240. Naye bwe mubangamu okutya, kale 
musaale ng’eno bwe mutambula oba nga 
mwebagadde. Naye bwe mubanga emirembe, 
olwo mutenderezenga nnyo Allah nga bwe 
yabayigiriza ebyo bye mwali mutamanyi. 

241. Éra abo abafa mu mmwe nebaleka 
abakyala, balaamire bakyala baabwe 
okubawa ebyetaago okumala omwaka 
gumu nga tebagobeddwa mu nnyumba. 
Naye bwe bavangamu ku lwabe, olwo mmwe 
temubaako kinenyo olw’ekyo kye baba 
bakoze ku Iwabwe mu ΔΑΜΕΣ ΣΝ Era Xllah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


242.Era abakazi abateereddwa baweebwe 


ebyeyambisibwa nga bwe kisaanira. Ekyo 
kikakafu ku batya Allah. 


243.Bw’atyo nno Allah bw’annyonnyola 
gye muli ebiragiro bye mulyooke mukozese 


amage7i. 
Ruku 32 


244, Abaffe, tewalaba abo abaava mu maka 
gaabwe nga bali mu nkumi olw’okwekeka 
okufa? Kale Allah n’abagamba nti: Mufe, 
n’oluvannyuma n’abazuukiza. Ddala Allah 
yenannyini mikisa eri abantu, naye abas- 
inga obungi tebeebaza. 


245.Era mulwane mu kkubo lya Allah era 
mumanye nti ddala Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


246. Ani oyo anaawola Allah okuwola 
okulungi alyooke  amuyingiwalize 
okuyingiwaza okungi? Era Allah y’akendeeza 
era y’ayanjuluza, era gy’all gye mulizzibwa. 


247. Abaffe, tewalaba ebyafa Καὶ bakungu 
b’abaana ba JIsirairi oluvannyuma lwa 
Müsa? Awo bwe baagamba Nabbi waabwe 
nti: Tuteerewo kabaka tulyooke tulwane mu 
kkubo lya Allah. Nabbi n’agamba nti: 
Ob’olyawo mwaliba nga bwe munaa- 
laalikibwa okulwana, temuulwane. Ne- 
bagamba nti: Nsonga ki eneetugaana 
okulwana mu Kkkubo lya Allah ng’ate 
twagobebwa ne mu maka gaffe netulesebwa 
n’abaana baffe? Naye bwe baalaalikibwa 
okulwana, beekyuusa okuggyako abatono 
ennyo mu bo. Era aboonoonyi, Allah 
abamanyi bulungi. 


<> 


Essuula 2 
* Rs - 
BGÉCR 51 GS is ὧν 
A1 Sn À 
“1 ΣΉΝ 5 Bike 


, 63355 Gi A 


ane 


Éd 


2 # 


#2 À \ w # * 


E- 


“ 


κι ὦ PR 

Grosse OST 

2455 en Î585 
“3 1 

An ῶ,» AGE 5 251 554 3 Ab 

τ $ Δ λὲ 17 
ES 5 side ds 


OT 
ὅ1 2125 sb dus GS 
CHIC sat 
χει 35 ei δἰ δυο 


Asus AE ART ht 223 
CSS DETRETAE 
PE” 12 NS di AT 


AE SL οὐ 537 be À 


Ne BUS Ex 
JE AGO: LS 3,25 Δ. JE 
τ 9 Gus 
Lee 


nr %s Δ 
»85 ab 
«οἵ 


συ 
΄ PF 


ΩΝ 


Essuula 2 AL-BAQARAH 


248.Era Nabbi waabwe yabagamba nti: 

Mazima Allah amaze okubalondera Talüti 
okuba kabaka, ne bagamba nti: Ne’afuna atya 
obufuzi ku ffe so nga ffe tusaanira obufuzi 
okusinga ku ye? Ate taweebwanga na ku Δ 
butitimbe bwa bya bugagga. Nabbi n’agamba / 
nti: Mazima Allah γα gw’alonze Καὶ mmwe era 
amwongedde okumugaziyiza eby° amagezi 
n'amaanyi g’omubiri. Era Allah y’awa 
obwakabaka bwe oyo gw’aba ayagadde. Era 
Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. 


249. Era Nabbi waabwe yabagamba nti: 
Mazima akabonero k’obufuzi bwe kali πῇ 
mujja kujjirwa omutima ogulimu obutebe- 
nkevu obuva eri Mukama wammwe n’ebyo 
ebyasigalawo kw'ebyo ebyalekebwawo 
abantu ba Müsa n’abantu ba Härüna nga 
bisituddwa ba malayika. Mazima mw’ekyo 
mulimu akabonero gye muli, bwe muba nga 
muli bakkiriza. 

Ruku 33 

250. Kale awo Talüti bwe yasitula n’amagye, 
yagamba nti: Mazima Allah ajja kubagezesa 
n’omugga. Kale oyo anaagunywamu, ddala 
oyo si Wange; naye 0yo ataligalozaako, ddala 
oyo ye wange, okuggyako oyo alisenesa 
ekibatu ky’omukono gwe. Naye 
baagunywamu,okuggyako abatono ennyo mu 
bo.Kale bwe yagusomoka, ye n’abo 
abakkiriza abaali awamu naye, bali 
baagamba nti: Olwa leero tetujja kusobola 
Jälüti n’amagye ge. Naye abo abakakasa nti 
ddala ba kusisinkana ne Mukama waabwe, 
baagamba nti: Ebibinja bimeka ebitono 
ebyawangula ebibinja ebingi olw’okulagira 
kwa Allah! Era Allah ali wamu 
n’abagumiikiriza. 


251. Awo bwe baatala eri Jalüti n’amagye 
ge, baagamba nti: Mukama waffe, tuyiire 
obugumükiriza era onyweze ebigere byaffe 
era otuyambe ku bantu abatakkiriza. 


252. Kale baabawangula olw’obuyinza bwa 
Allah ne Daüuda n’atta Jalüti era Allah 
n’amuwa obwakabaka n’ebyamagezi era 
n’amuyigiriza kw’ebyo bye yayagala. Era 
singa tekwali kukubirira kwa Allah eri 
abantu ku bannaabwe, mazima ensi yonna 


# À 2 # “σφ 

ξ 5.5 4 16) ag 2.3 6859 

Pia D» Ly 4 

2 ai Hesse TES 

35, AIRES AA fe ANS j 

LATE Joss AAC τὴς 
an » ΄» 

POS Shats$52 Gao 

» 1 Μ ΄ 

ζ, So AE A ἢ Ἐπεὶ g 

Θά Aulsab 


CT ES . 


+ 


{ ίς Au . Left uTn [A 
ébleil 5685 ss js 
Θώβγελθι σαι 


τ τῳ 15552 (655 
ἐαόξ es Gus ἐγ δΠ 5: 
OC λυ, 55), EG 52515 δ τί 
ἐφ ὅδε φοιοῦο 285254 
ἀξ αὐλὰς 


Juzu 3 AL-BAQARAH Essuula 2 


yaalitabuse. Naye Allah ye nannyini kisa eri dE | 2538 AN Éas HS 
abantu. # où sen) 


D nt à 
253. Ezo nno ze Aya za Allah zetukusomera re) Le LEE τ ΠΡ db | y es si Es 
mu mazima. Era ddala oli mu Batume. a 
Dos 221. ὦ Ξὸν 
Juzu 3 


254. Abo be Batume, abamu Κι bo A4 Ξ 34 ἃ EU À 
twabasukkulumya Κα balala. Mu bo mulimu , . δα 43- 
Allah be yayogera ennyo nabo era n’asitula 2 δὲς pe 5... “ΤῸ VE », δ 
n’abamu mu bo mu madaala. Era twawa { à ΤΊ 4, CES 55 ς AAAIT 23 5 
‘Isa mutabani wa Maryamu obukakafu Lust sens 21 

obw’olwaatu era netumuwagira n’omwoyo sas 2 235 ΟἹ Ge 
w'obutuukirivu. Era singa Allah yayagala, À » # . Δ ὦ 

do ab’oluvannyuma lobe bain AE” fs 2 + HS 7 35, ss 
ganye nga bamaze okutuukibwako Le 3% OA O2 Gi. ii 1533) La 
obubonero obw’olwaatu, naye baayawuk- 5 LS CS 
anamu. Kale mu bo mulimu abakkiriza, ne mu 595 ahsi235 ἐς 
bo mulimu abeerema. Era singa Allah 74 


PR δον: « ἜΣ 
yayagala, tebaalirwanaganye. Naye Allah LC Le Abe re 
akola nga bw’aba ayagadde.* εἷς “ἢ ie “ἃ, ἅς #2 1003 


τῷ 
Θ᾿: δ. γ ARE ne 
Ruku 34 ss LE 
255. Abange mmwe abakkiriza, mutoole | sat aus Κ᾿ Oh, Fe À aus 
mw'ebyo bye twabawa nga olunaku 5,,,%1% a ca : 
olutalibaamu bya maguzi oba omukwano τὲ Ἔ ΤῈῚ raie 
oba okuwolereza telunnatuuka; era Ὁ NS ἃ Ἵ: 423 
abatakkiriza be boononyi. ss 2° OR 


O6 SLA) 13 22 ὅ 5354) Ἢ 

256. Allah ye yekka. Teri musinzibwamulala 7 SES À % ᾿ | Es κ σζ 2 4) L Frs,1 
okuggyako Ye. Ye Mulamu, Eyeebeezawo +. ἀξ DUR Ent Se 9 ΄ 
yekka era Abeezaawo buli kimu. Takwatibwa (ὦ ad, 2 15 2 Ru LES SY 
kusumagira wadde otulo. Byonna ebiri mu eus a tb ΥΩ ὦ (τῶ 


ggulu n’ebiri mu nsi bibye. Ani oyo * Ds “2 ον 
awolereza omuntu yenna mu maaso ge, x »4.--Ὁ, ιν } δὰ.» RS, 
okuggyako olw’okukkiriza kwe? Y’amanyi À p4%4 FPLPI 
ebiri mu maaso gaabwe n’ebiri emabega Ὁ Seal CS, 2, Di G 


waabwe; era tebayinza kwetooloola kyonna 4. , SRE 
mu kumanya kwe, okuggyako ekyo ky’aba AT sde + ὃς 10! Ξ 


ayagadde. Nnamulondo* γα yabuna wonna 8 EN 44 AT Δι ἰῷ 
mu ggulu ne mu nsi; era okubikuuma μ 


τ 
0 κει, fe D 
tekumukooyesa; era Ye ye wa Waggulu RSTIRTE CELA DE 7 PIN] 
kkirivu. 2 L<l1613 
ennyo, Omusukkirivu à 5x N SSL 
2:254. Aya eno okutegeerekeka obulungi kyetaagisa omusomi ayimirireko ku kigambo 
‘alaa ba'dhi (ku balala) atandike ne Min-hum (mu bo), nga bwe kiri mu nzivuunula 
yalfe. 
2:256: Ekigambo ‘Kursiyyu”( a ) kitegeeza obuyinza, entebe oba nnamulondo. Wano 
nnamulondo kiwa amakulu magazi kubanga kizingiramu okumanya kwa Allah, obuyinza 


bwe awamu n'’ekitiibwa kye. 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 


257. Mu ddiini temuliimu kuwaliriza. Ddala 2 


obulung’amu bumaze okunnyonnyoka okuva 
ku bubuze. Kale oyo aneegaana Sitaani 
n’akkiriza Allah, mazima anaaba yekutte Κα 
kyekwatwako ekinywevu ennyo 
ekitamenyeka. Era Allah ye Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


258. Allah ye Mukwano gw’abo abakkiriza: 
abaggya mu kizikiza okubalaza mu 
butangaavu. Naye abo abatakkiriza, 
abajeemu gye mikwano gyabwe: babaggya 


mu butangaavu nebabalaza mu kizikiza. Abo » 


be bantu b’omuliro; bo mu gwo mwe 
balibeera. 


Ruku 35 

259. Abaffe, tewalaba oyo eyawakana ne 
Ibrähimu Κα bifa ku Mukama we 
olw’okubanga Allah yamuwa obwakabaka? 
Awo Ibrähimu bwe yagamba nti: Mukama 
wange y Oyo awa obulamu era y’afiisa. Oli 
n’agamba nti: Nange mpa obulamu era nfiisa. 
Tbrähimu n’agamba nti: Kale ddala Allah 
aleeta enjuba okuva ebuvanjuba, kati ggwe 
gireete ng’eva bugwanjuba.Oli omutakkiriza 
yamumunyala. Era Allah talung’amya bantu 
bajoozi. 


260. Oba okufaanana ng’oli eyayita Κα 
kibuga nga kigudde wansi Κι busolya 
bwakyo, n’agamba nti: Abaffe, kino Allah 
alikiramusa ddi oluvannyuma lw’okuzikirira 
kwa kyo? Kale Allah n’amufiisa okumala 
emyaka  kikumi, n’oluvannyuma 
n’amuzuukiza. N'agamba nti: Omaze bbanga 
ki? N’agamba nti: Mmaze olunaku lumu 
oba ekitundu ky’olunaku. Allah n’agamba 
nti: Nedda, omaze emyaka kikumi. Naye 
tunulako eri emmere yo n’ebyokunywa 
byo, tebinnagaga. Ate tunulako n'’eri 
endogoyi yo. Era ekyo tukikoze tulyooke 
tukufuule akabonero eri abantu. Era tunulako 
eri amagumba olabe engeri gye 
tugayungamu n’oluvannyuma netugambaza 
ennyama. Kale bwe kyannyonnyoka gy’ali, 
n’agamba nti: Ntegedde nti ddala Allah γα 
Musobozi wa buli kimu. 


“ 


UE TES EN 


SU L RTS 
£5,2 2h 15 G53 CR 


2%) 


ὑεῖς 


.»» IT 


AA A 


; 


sv 


Ça Cr CAE, 
τὰ 
ve? 
LS 
A 
sd 
CA 


ρα LA 


ες 


< 
à 


< 4 
4 


Rs AE ΕΠ 
11 SE. G SG κα 
2, 


“νυ LT 
Eh xS νος Fossb SALE T 


Juzu 3 


AL-BAQARAH 


261.Era mujjukire nga Ibrähimu bwe 
yagamba nti: Mukama wange, ndaga engeri * 
gy’'ozuukizaamu abafu. Allah n’agamba nti: 
Abaffe, tokkiriza? N’agamba nti: Si kyo, 
naye nkisabye omutima gwange gulyooke 
gutebenkere. Allah n’agamba nti: Kale ddira δ. 
ennyonyi nnya ozeemanyiize 
n’oluvannyuma oteeke buli emu Κα zo Κα 
lusozi, n’oluvannyuma zikoowoole; zijja kuja ὦ, 
gy'oli bunnambiro. Era manya nti ddala 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 

Ruku 36 
262.Enfaanana y’abo abatoola eby’obug- 
agga bwabwe mu kkubo lya Allah 
ering’anga empeke emu esimbwa n’ebalako 
ebirimba musanvu, nga buli kirimba kiriko 
empeke kikumi. Era Allah y’ayingiwaliza oyo 
gw’aba ayagadde; era Allah ve Lugaba, 
Omumanyi wa byonna. 


263. Abo abatoola eby’obugagga bwabwe 
mu kkubo lya Allah n’oluvannyuma ne- 
batagobereza ebyo bye batodde na kuko- 
mereza oba okulumya, balifuna empeera 


à : 5 
yaabwe eri Mukama waabwe era tebaliba na 


kutya kwonna wadde tebalinakuwala. 


LA LA Δ 
ἘΣΣΙ ἘΣ 52251 365,5 
΄ 11$ NS n 
ἾΣ 6, 9 ob. 5 
244 1 rer | 
36. GS OS 55 
“22 HERLLSE À Gas “7 
ἐπα δ - Le 
DR J js dé Ji Us | 
a À ire 2 \< εὐ φάει 
2.55 fs £a 
G ANS Par 


τ ἢ 


Ἀν 


PL EEE ets à Eva 
ER Er En dre sblus 
2 # σ΄, © “σιν 
ἀ dues Las 

τ, .-ὦ # 


OÉHE Lol ΠΝ 


a 

ages CES 
a #23 À 

SÉs ÈS 31 SO VS ab | 
NAN RTE 

[1 

OGÉSALLL SES ESS fs 
“ 


264.Ekigambo ekirungi n’okusonyiwa ὡὸ 


bisinga saddaaka egoberezebwa okulumya. 
Era Allah Yeemala, Alumirwa ennyo 
abaweereza be. 


265. Abange mmwe abakkiriza, temudiba- 
ganga saddaaka zammwe n’okukomereza 
n’okulumya, okufaanana ng’oyo atoola 
eby’obugagga bwe olw’okulabwa abantu, 
naye nga takkiriza Allah n’olunaku 
Iw’enkomerero. Kale enfaanana ye 
aling’anga olwazi oluseerevu oluliko ettaka, 
kale nelutuukibwako enkuba ey’amaanyi 
n’eruleka nga lIwereere. Tebalina kyonna 
kye basobola kufuna mw’ebyo bye bakola. 
Era Allah talung’amya bantu beeremye. 


266. Era enfaanana y’abo abatoola 
eby’obugagga bwabwe olw’okunoonya 
okusiima kwa Allah n’okunyweza emyoyo 
gyabwe, ering’anga ennimiro eri Καὶ kasozisozi 
etuukiddwako enkuba ey’amaanyi, olwo 


σ' ne % ATT 
LS ἡ νά τι Gi GC 
Eu ail ire 


EE 65 NID AT 113 
2 a ΄,,» 
sud Satis jee Gs 


τ 
t 4 “2 2 19 
fn Cr σ΄ ag ιν 
Cats HOTTES .3.6......} 
- 2 “2 + “ν΄ 


Essuula 2 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


n’ebaza ebibala bya yo emirundi ebiri. Ate 
nga πὸ bw’etatuukibwako nkuba ya maanyi, 
n’oluwandaggirize lumala. Era bye mukola, 
Allah abiraba. 


267. Abaffe, omu mu mmwe yaalyagadde 
abeere n’essamba y’emitende n’emizabibu 
nga n’emigga gikulukuta wansi wa yo, nga 
agirinamu n’ebibala ebya buli ngeri— 
n’atuukibwako obukadde ng’alina abaana 
nsonjogo— olwo essamba n’ekubibwa 
kibuyaga alimu omuliro n’ebengeya? Bwe 
kityo nno Allah abannyonnyola Aya ze 
mulyooke mufumiitirize. 


Ruku 37 


268. Abange mmwe abakkiriza, mutoolenga 
okuva mu birongoofu bye mufunye ne 
kw’ebyo bye tubaggyira mu ttaka; naye 
temunoonyangamu bibi nti bye muba 
mutoola, so nga nammwe singa bibaweere- 
ddwa temwalibitutte, okuggyako nga 
mubikkiridde  bubikkirizi Κα byo. Era 
mumanye nti ddala Allah Yeemala, 
y’Atenderezebwa. 


269. Sitaani abatiisa obwavu ate n’abalagira 

n’okukola ebitasaana. Naye Allah 
abasuubiza okusonyiyibwa okuva gy’ali 
n’emikisa. Era Allah ye Mvwanjulukufu 
w'okugaba, Omumanyi wa byonna. 


270. Y’awa amagezi oyo gw’aba ayagadde. 
Era oyo aweebwa amagezi, kale ddala aba 
aweereddwa ebirungi nfaafa. Era teri afumi- 
itiriza, okuggyako abo abalina amagezi. 


271.Era buli kyonna kye mutoola mu 

bitoolebwa oba kye mweyama mu byeyamo, 
mazima Allah akimanya. Era aboonoonyi 
tebalina bayambi. 


272. Bwe mutoola saddaaka mu Iwaatu, 
kale n’ekyo kirungi nnyo; naye bwe 
muzikisa nemuziwa abaavu, kale ekyo 
ky’ekisingira ddala obulungi ku lwammwe; 
ne Allah abasangulako ebibi byammwe. Era 
byonna bye mukola, Allah abitegeera. 


So: rs GES (ἢ 6 dus 
ως 2h 1S ᾿ς dus 4: D 
41. “71.5.33 
es ΓΗ 
ἀφεὐϑες RS D ETS ss 
E RENE 
5 s KSI ἀτῶξ 5 
(6 sata τε 
2h ὀλτὲ sui δ. δ LES 
pre τ ΑΕ 
ὡ ἐπ λ 1Ἴ013| . 4411 
ἀφ (1.30 "τ CREATOR 
BEL AU 2SSS 5 $5 2Ni 63 
ΕΝ ΚΉΡ τ τί 


CS 

CE ç> 

ΝῊ —\ 
\ 


TE τὰ 
ITR FEAT 


PL 


€ 
CA 


2 n6 ᾿ κάτ nu 2 ἐγ 125 
ASSIS STRESS C5 ils 
LOGIC Δ a 

( τς. Δ. 2d1 ὃ 2» 63 
κχκλδλ “ῦ % 

O lue Δ 92 ” 


4 4 cd » An 
9 Gp Ge Sal lo D) 
5.4» 


2 
2% “1 Ξ ΩΣ La 5.252 Gi ἂν 
PAS C4 ὦ a 4 


Sn LG: té “΄ 


Juzu 3 


AL-BAQARAH 


Essuula 2 


273. Okulung’ama kwabwe tekuli Κα gewe; 
naye Allah y’alung’amya oyo gw’aba 
asiimye. Era eky’obugagga kyonna kye 
mutoola, kale kigasa mmwe bennyini. Era 
temutoola wabula Ilwa kunoonya kusiima 
kwa Allah. Era eky’obugagga kyonna kye 
mutoola, kya kubasasulwa mu bujjuvu ms 
temugenda kulyazaamanyizibwa. 


274. Saddaaka zitoolwa Κα Iw’abaavu 
abakugirwa mu kkubo lya Allah abatasobola 
kutaayaaya mu nsi. Atamanyi ababala nti 
beemala, olw’obutasaba. Obamanyira Κα 
bubonero bwabwe; bo tebasaba bantu mu 
ngeri ya kupeeka. Era eky’obugagga 
kyonna kye mutoola, ddala Allah akimanyi. 


Ruku 38 
275. Abo abatoola eby’obugagga 
bwabwe ekiro n’emisana, mu kyaama ne 
mu lwaatu, kale balifuna empeera yaabwe 
eri Mukama waabwe; era tebaliba na kutya 
kwonna wadde tebalinakuwala. 


276. Abo abalya enkizo tebasituka wabula 
basituka ng’'oyo Sitaani gw’esudde 
akajabangu. Ekyo lwa kubanga bagamba 
nti: Ddala obusuubuzi ky’ekimu n’enkizo; 
so nga Allah akkiriza obusuubuzi naye 
n’awera enkizo. Kale oyo atuukwako 
okubuulirira okuva eri Mukama we 
n’abonerera, olwo n’ebyayita biriba bibye 
n’ensonga ye eri eri Allah. Naye oyo 
aliddira, kale abo be bantu b’omuliro; bo 
mu gwo mwe balibeera. 


277. Allah ajja kusangulawo enkizo era 
agaziye saddaaka, era Allah tayagala buli 
mutakkiriza wawu , omwonoonyi.* 


278. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi nebajjumbira essaala ne- 
batoola zaka, balifuna empeera yaabwe eri 
Mukama waabwe, era tebaliba na Kkutya 


à 65 LS ες Οὔ 
ἘΕΤΣΕΣ Re C5 TR τα γῆς 
AE SRE 25. Ka 
ἈΞ de BE G 5 sb | 2435 

CVS TA 
ᾧ Upasi Gif SÉAU 
ὀρ ϑώφυοκλούφοιοΣ 
ce de hate ΟΣ" 

REC , 348 55e Are 
Mers HG bises 


4 
(rs) 


“οὖν she Shui 
A Leds γῶν 
H3É Sri Les BAFA 

CESSE SIENE 
e Ὗ τ τ 


RE 
5», EX 
GA 
* 
E 
Ἑ 
ne 
LÉ & 
7 NX 


2Plciss 


dt ἐνὶ 


5. Ξ τ (τ 0% Lan tee 
SEA Δ LA hn 

sa 4 ASE μὲ ὡς 
SD < Se 88 Spb à di 8341 
ΧΗ 


-- 


λει 


ϑόϑ ϑλὰ 


ni ΡΤ 


son 28 EEE) 
λα! ἐρεμιιῷ 515 ÉL Et 194 


SV. at 415) τᾶς BAFA 


2:277. Aya eno eraga kaati nti eby’enfuna ebyesigamizibwa ku musingi gw’enkizo ne 
zzaala ddaaki biteekwa okufaafaagana, so ng'ate ebyo ebyesigamizibwa Κα musingi 


gwa zaka byeyongera bweyongezi kugaziwa. 


ca 


Essuula 2 


AL-BAQARAH 


Juzu 3 


kwonna, wadde tebalinakuwala. 


279.Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 
era mulekeyo n’enkizo ebadde ekyasigalidde, 
bwe muba nga ddala muli bakkiriza. 


280. Naye bwe mutaakikole, kale mwerinde 
olutalo okuva eri Allah ne Mutume we. 
Naye bwe muneenenya, olwo mulifuna 
emmaali yammwe wawu; olwo temuliryazaa- © 
maanya, ate nammwe nn aman © 
nyizibwa. 

281. Era omwewozi bw’abanga alina 
obuzibu, Καθ aweebwe akaagaanya 
okutuusa mu buwewufu. Era bwe musonyiwa 


ku lwa Allah, ekyo τ οΚιβίηρα obulungi 
gye muli, singa mubadde mumanyi. 


282. Era mutye olunaku 1lwe muliddizibwa- 
mu eri Allah n’oluvannyuma buli omu 
alisasulwa mu bujjuvu ebyo bye yakola, 
era tebaliryazaamanyizibwa 


Ruku 39 

283.Abange mmwe abakkiriza, bwe 
muwolagananga ebbanja ely’ekiseera 
ekigere, kale muliwandiikenga. Era 
omuwandiisi awandiikire wakati wammwe mu 
bwenkanya. Era omuwandiisi tagaananga 
kuwandika; kale awandiike nga Allah bwe 
yamuyigiriza. Era oyo aliko obuvunaanyizi- 
bwa bw'’ebbanja γ᾽ αὔδα awa ebiwandiikibwa; 
naye asaana atye nnyo Allah, Mukama we 
era takendeezangako akantu konna Καὶ 1yo. 
Naye oyo aliko obuvunaanyizibwa bw’aba 
nga si mutegeevu oba nga mukosefu oba 
nga ye tasobola kuwa biwandiikibwa, kale 
omuyima we y’aba awa ebiwandikibwa mu 
bwenkanya. Era mujulizangawo  abajulizi 
babiri okuva mu basajja abammwe. Naye bwe 
watabangawo basajja babiri, kale omusajja 
abeere omu n’abakazi babiri mw’abo be 
mukkiriziganyizzaako okuba abajulizi. Singa 
abakazi, omu ku bo awubwa, omulala ajjukize 
munne. Era abajulizi tebagaananga kujulira 
nga bayitiddwa. Era temutendewererwanga 
kuliwandiüka si nsonga ttono oba ddene, 
muliwandiike ku kiseera kya lyo ekigere. 
Ekyoky’ekisinga okuba eky’obwenkanya mu 
maaso ga Allah era ky’ekisinga okuba 
eky’esimbu mu kuwa obujulizi ate Kky’e- 


΄ SET Δ SA ᾿Ξ A 14 
OS ΄ SU 

aTT 
gs ANG 


SE à pi ὁ: HE 


pes Ar sas o 
rs on 3655 εὖ 
SALE “τ. val ὌΡΗ [4 js 


n # Cd 
1218 5 OÙ ὧν 
de. 


RAS LS ESS 


“re nn, εἴ Δ λὲν Ἢ 


δ... 8 


œs 
Σ 


δ \ 4 Ϊ 

αὐ λριτϑιξ σι ISLE 
τ Δ 

RTE LS Ur JR 0, ie 


a 


Ja Es ΧΡ Xe Fe EL ce A 
ue Ch SN EAUSS 
LA RS ga RS οι 


dd 


ENS SEEN 

A UE JL 62 dot 
SE de εἰδὸι 
$ ETS 5 ES EX 3306 
Ge se 2 

Gi ΚΑῚ ὅω of br 
LUS NL RUSSE 
2225 θυ εξιεν} τε τὶ 


9 


Juzu 3 AL-BAQARAH Essuula 2 


kisinga obwangu, muleme kutankana; τ { Ζ. 3 41.232 ἐμά TON 

okuggyako nga bibadde bya busuubuzi ὦ} ἜΣ: de ἘΣ δὰ ῖ τ᾿ 

eby’obuliwo bye muzung’anya wakati 5.2.9) $is L<s| 253.}5.4.1.31 

wammwe, olwo temubaako kinenyo bwe di À AA DES QE 

mutabiwandiika. Naye mussangawo obujulizi 1 ς» 5ὶ 2 ES GÈU 2:5] 
# 


nga mugulaana. Era  omuwandiisi és Joe 01 ἢ  Tofac 

tabonyabonyezebwanga wadde omujulizi. Era 8) <&5 © 

ekyo bwe mukikola, ddala bujjakuba bujeemu 242 48e nofotnnn 26 QT 

Κα ludda Ilwammwe. Era mutye nnyo Allah. Ar me (25 2 Στ » Ὁ : G 

Era Allah yennyini ajja kubayigiriza. Antiera 4% (Left ἡ 2.2. n€rfs 

Allah ye Mumanyi wa buli kimu. 22 ᾧ ᾧ 17e “ὦ ag 
* LA | 


X 
CR 


\ 


284. Naye bwe mubanga mu lugendonga 15425 
temufunye muwandiisi, olwo omusingo , ,% 4 OYE: 

gukwasibwe omuwozi. Era omu Κα mmwe ®$ db: dt re SD ἔῃ 
bw’asigiranga omulala ekintu kyonna, kale 43 Ισ: 154 215 U345 Eat 
OyO eyasigirwa azzangayo ekyo 77 αν, ΚΡ 
ekyamusigirwa eri nnyini kyo era asaana Ÿ9 4535 2.0] 5 45 
atyenga Allah Mukama we. Era temukisanga me ,s ne no à of a Ve 
obujulizi. Naye oyo alibukisa, kale ddala ὁ O7 2e δ: 2.9] | 

oyo omwoyo gwe mwonoonyi. Era bye Co 215: 42 25 45 
mukola Allah abimanyi. “ 


Ruku 40 

285. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsibyonna +023 Y | | 
sis a Pan 2 a ee δ ΠΑ Δ 
bya Allah. Era ne bwe mwoleka ebiri mu ὁ ἢ ἃ φ 2€ » à Ἢ en 158 5 ὦ 05 
myoyo gyammwe oba nemubikisa, era 2 2 KP 
Allah abibabalirako. Kale asonyiwa oyo LS JE AGLEb 19u Das 
; .. , » ' 4 c 

gw'aba asiimye era abonereza oyo gw’aba j 2 te 215,2 &$ n £ ἘΣ 2: 


asalidde. Era Allah γε w’Obuyinza ku buli de. D 4 
kimu. Oh» 3 
ἢ y 4.572 18 ΔΙῚ 

286. Omubaka akkiriza ebyo ebyamubikku- ὧδ SL ὦ Σ (ss dé no! 
΄σσ 2. “,3 EN w$ 


lirwa okuva eri Mukama we, n’abakkiriza. , & ι are 
Bonna bakkiriza Allah, ne ba malayika be, 95 9 δὴ 


8 
\ 
NN 
τέ 
\ © 


n’Ebitabo bye, n’Abatume be, era Φωφ2ι.2.. 1,»2 5, 84 Os" 
᾿ GIE Var als 54855 σα 
“΄ 


bagamba nti: Tetusosola yenna mu Batume 2 Se FRE DS 
be. Era bagamba nti: Tuwulidde era tugonze. ES D Bisale) or, loi 


Mukama waffe, tusaba okusonyiyibwaokuva ©, , 7, “(2 4 5 net 2 ὁπ nf 72 
gy’oli era gy’oli y’eri obuddo. ELYLS 3 Θσ ΔῈ: ὕ χοΐ5 


> 


Essuula 2 AL-BAQARAH Juzu 3 


287. Allah tazitoowereza mwoyo gwonna GT Κα ὁ Φ ἰώ ἃ: BAS AS 
wabula agutwala nga okusobola kwa gwo κα ἢ Le, Do dus ie 
bwe kuba. Gulifuna empeera olw’ebyo bye ἀπ re G GE 9 Les ζ 
gwakola era gulivunaanibwa olw’ebyo bye 41 4% Li χες 2 ag és 
gwakola. Mukama waffe, totukangavvula 4 = ἐμὲ Big) DT 1: 
bwe tuba nga twerabidde oba nga tukoze | τοιάδε, 1 Ν Ω {-Ξ “ὁ Li 
ekisobyo. Mukama waffe, totutikkako giga vas 5 ΔΖ cet, (€ 
buzito nga bwe wabutikka kw’abo* JS ds Si dE LE CS 
RE μνες ee AN τὸ 7 SEEN CE υπό ΔΩ͂ΣΙ 

ye tutasobola. Naye tusanguleko ebibi De mur,.t eo (fe An 
byaffe, era otusonyiwe, era otusaasire. Anti sis Ces hé |s 

Ggwe Mukama waffe; kale tuyambe kubantu 4£t, 12 an oûT (ins 217 
abatakkiriza BEC Se ea Fee 

GE 


2:287. Wano abantu aboogerwako be bo abaaweebwa obuvunaanyizibwa 
bw’okutambuza eddiini ne babutwala ng’ ekizibu gye bali era ne babulagajjalira . 
Kino  kyaviirako abataali bayivu bulungi okubutwala n'okubwefuga, kyokka nga 
ebisinga tebabitegeera bulungi. N'’olwensonga eyo, waasibukawo bannaddiini 
abaalina ebirowoozo  ebifunda, ab'’emputtu, abatawuliriza kya balala era nga 
tebategeera makulu na bigendererwa bya kigambo kya  Katonda. Bano nno 
bageraageranyizibwa ku  ndogoyi  ezeetikka emigugu naye nga tezitegeera 
bigirimu (62:6). N'’olwekyo ekigambo ‘Iswiran'(\$3L ) kisaana okutegeerwa mu 
makulu ago, kuba obuvunaanyizibwa bw'’eddiini tebwalisaanye kutwalibwa 
ng'ekizibu omukkiriza kye yaalidduse. 


Juzu 3 


τἄρα Ομ} isa 


Essuula 3 


ŒUD E 


AL-‘IMRAN 
(Fakka luvannyuma ἔνα Hijra) 
n # AU à " 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ode »Ἱ ῷ 55 al 9h Los, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ES 
2. Alif Läm Mim* O5 | 

ra en à 
3. Allah ye yekka. Teri musinzibwa mulala OL ÉSIÈRN, SA $& Las 


okuggyako Ye. Ye Mulamu, Eyeyimirizaawo 
yekka, Ayimirizaawo buli kimu. 

4. Y’eyassa Κα ggwe Ekitabo ekirimu 
amazima nga ky’ekikakasa*  ebyo 
cbyakikulembera era y’eyassa Tauräti 
n’Enjiri 


5.Olubereberye, nga bulung’amu eri abantu, 

n’assa n’Ekyawula (ebituufu n’ebikyaamur). 
Mazima abo abatakkiriza Aya za Allah 
balifuna ekibonerezo ekikakali. Era Allah ve 
Luwangula, Nannyini kwesasuza. 


6. Mazima tewali kyonna mu nsi wadde 
mu ggulu ekyekweka Allah. 


7. Ye y'Oyo abawa enfaanana yammwe 
mu nnabaana nga bw’aba ayagadde. Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. 
Ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


8. Ye y'Oyoeyassa Κι ggwe Ekitabo nga 
kirimu Aya ennamuzi— ezo nga y’ennono 
y’Ekitabo— n’endala ngaza nnyinyonnyola 
ez’enjawulo. Naye abo abalina obukyaamu 
mu mitima gyabwe, kale mu ΖΟ 
bagobereramu ezo ez’ennyinyonnyola 
ez’enjawulo olw’okunoonya  fitina 
n’okunoonya ennyinyonnyola ya zo bo 
gye baagala. Naye tewali amanyi 
nnyinyonnyola ya zo mu bujjuvu okuggyako 
Allah n’abo abakugu mu by’okumanya; 
bagamba nti: Tuzikkiriza, zonna Zzaava eri 
Mukama waffe. Naye tebafumiitiriza ku zo 
okuggyako abo abalina amagezi— 


3:2. Nze Allah amanyi byonna. 
3:4: Ekigambo ‘Muswaddigan’ ( ÉS 2 


“ 
PEN TTC COR απ κσὶσ(σ 
Sd) UD 15e ne os Lo 
- A 


PAT 6% 2» Ce 

551 5 LU οὐ dE Ge 
| 94% . 7 «καὶ 

sat Fee, sci: 

SU DIU PSS AS Met 

e p,% A ab! 


δι τ - σ΄ # Δ “ < 
PS È SA λζὐδοιῷ, 
$ ΄ . »» 


LES AS Ὁ G 5. is 
OS )αὴς ASS TÉE 


Ὅλο, LA ἐς JTE [ἐν 
ἐφ 5.ἀσ! ἀϊδι URI. Es 
342 55 RARE 
nes, < LESC SR AS 
τς hole 323 À 
ASIE Fu ὅσ) 
ΚΝ nie Di vds iii 


ΠΕ “9 5] Syéies 


À ) kirina amakulu magazi kubanga kitegeeza okukakasa 


okubikkulirwa okutuufu okuli mu be ebyasooka Kur'äni awamu n'okutuukiriza okulanga 
okubirimu.‘Al-Furqän’ kitegeeza amazima nantameggwa era kitegeeza ekyo kyonna ekikozesebwa 
ng’ekipimo okwawula ekintu ekimu ku kirala. ῃ 


CH 


Essuula 3 


AL-'IMRAN 


Juzu 3 


9. Abagamba nti: Mukama waffe, 
tokyamya mitima gyaffe oluvannyuma 
ng’omaze okutulung’amya, era tuwe 
okusaasira okuva gy’oli; mazima Ggwe 
Lugaba. 


10. Mukama waffe, ddala Ggwe w’okuku- 
ng’aanya abantu Κα lunaku olutaliimu 
kubuusabuusa. Mazima Allah tamenya 
ndagaano. 

Ruku 2 

11. Mazima abo abatakkiriza, eby’obugagga 
bwabwe wadde abaana baabwe tebigenda 
kubagasa n’akatono ku Allah, era abo z’enku 
z'omuliro; 


12. Okufaanana nga abantu ba Farawo n’abo 
abaabakulembera abaalimbisa obubonero 
bwaffe; kale Allah n’abakangavvula olw’ebibi 
byabwe. Era Allah mukakali mu kubonereza. 


13. Gamba abo abatakkiriza nti: Mujja 
kuwangulwa era mukung’aanyizibwe eri 
omuliro; era ekyo ky’ekiwummulo ekibi 
ennyo. 

14. Mazima kaali kabonero gye muli mu 
kusisinkana kw’amagye abiri, ng’eggye erimu 
lirwanira mu kkubo lya Allah n’eddala nga 
lya batakkiriza, nga babalaba ng’ababasinga 
emirundi ebiri mu kulaba kw’amaaso. Naye 
Allah awagira n’obuyambi bwe oyo gw’aba 


ayagadde. Mazima mw’ekyo mulimu #7 


eky’okuyiga eri abo abalina amaaso. 


15. Kwalungiyizibwa eri abantu okwagala 
kw’ebyegombebwa— ng’abakazi, n’abaana, 
n’entuumu Za Zzaabu ezituumiddwa, 
n’effeeza, n’embalaasi ez’olulyo olulungi, 
n’ebisolo ebifugibwa, n’ennimiro. Ebyo nno 
by’ebikozesebwa mu bulamu bw’ensi; naye 
eri Allah y’eri obuddo amakula. 


16. Gamba nti: Abaïfe, mbategeeze ebirungi 
ebisinga kw’ebyo? Abo abatya Allah 
balifuna ensuku eri Mukama waabwe 
ezikulukutamu emigga wansi wazo; omwo 
mwe balibeera; ne bannaabwe abaatuku- 
zibwa, n’okusiima okuva eri Allah. Era 
Allah alaba bulungi abaweereza be, 


Δ “,.78 © 

SELLES Las Gb PS Us 

A a # 
CRUE EI  φοῦς 2 
AA 
Obs 
ΠΥ δ᾽ ᾿ $ {25 
235 25e) us lui Le δ, GES 
Σ 1, 2 COTE ἘΝ 
CHAR PIE ES 


ὁνχξ Lios28 8955241 

GÉ85$552au)» 
De 15,635 Ji οἷ 
ab 2 ES LI PUS 
ὌΝ ΘΙ abs agp ΣΟΙ 


-“ 


: στ 4 ne 
Ju 9 à DIE LOS RS 


€ 


& : 
ER 
Y 
\ 
Es ν΄ 


\ 


s\ 
23 
“ὟΝ 

NN 


Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 


17. Abo abagamba nti: Mukama wañfe, Δ [3 ἢ 
ddala ffe tukkirizza; kale tusonyiwe ebibi < δ 
ala ffe tu ZZ usonyiw du GS CES iii 


byaffe, era otuwonye ekibonerezo 1 LE 1 
ky’omuliro. O ) Gi 
᾿ \n 1 M γῇ 
18. Era abagumikiriza era ab’amazima era 5 O3) SES D οὶ χε 
abeetoowaze era abatoola ku wa Allah va nr noter tue tp! 
era abasaba okusonyiyibwa nga bunaatera OL L Op e) SOLS EE) | 
okukya. = — τὰ 


{ « 
19. Allah akakasa nti mazima teri musinzibwa 5 STAR 135% οὐ ὦ (sg 


ΛΔ A 


mulala okuggyako Ye—ne ba malayika, > κι NES | 
n’abalina okumanya nabo bakakasa — Allah ἡ ΑἸ, Δ τ 18 ait δ: = 


ayimiridde ku bwenkanya. Teri musinzibwa 1}: HAE 
mulala okuggyako Ye yekka, Luwangula, 

Omugezi ennyo. . . 

20. Mazima eddiini entuufu eri Allah bwe Eat 3 ΠΣ γι ΔΊΣ 
Busiraamu. Era abo abaaweebwa Ekitabo, Are EST ONE 4 o$ “1.2 
tebaayawukana wabula luvannyuma Iwa HO ie πῶ 
kutuukibwako kumanya olwo ne baawukana, ὧὡξ 4. AE ns Lis ΠΗ ABS Ἵ 
olw'obuggya obwali wakatiwaabwe.Naye oyo 2 
agaana okulabula kwa Allah, kale ddala "ΠῚ A AN ᾿δ( à ad, δὼ Se 
Allah mwangu nnyo mu kubala. ER 

O ὥρ9 
4 ΄ Vert 

21. Naye bwe baba bakuwakanya, kale 29. εἴ GAS EL JS AA : 
gamba nti: Nze neewaayo nzenna eri Allah | Se BR RE DR à 
n’abo abangoberera. Era gamba abo ATEN CH. ss RS | 
abaaweebwa Ekitabo n’abatali bayigirize . LOL onto os 
nti: Abaffe, mujeemulukuse? Kale bwe 1.1 ob ; ὁ. δ: Ciel 2 


banaajeemulukuka,  olwo  banaaba CPIPATAS PI δε at, τι 
balung’amye. Naye bwe balyekyuusa, kale EEE DS 5.331, Ὰ5 


À 


AUX 

ddala ggwe ovunanyizibwa kutuusa bubaka. Es: Δ χοὸς Ski & 

Era Allah alaba bulungi abaweereza be. out ai + 
Ruku 3 pape οἴ, 4 

22. Mazima abo abagaana Aya za Allah $ ab LU Ἢ ὥ) λα" 92. Lol 

era ne bagezaako n’okutta ba Nabbi awatali ΄ ζ 2: ul ἃ σ res 23 4, CEE 

nsonga era ne batta abo abakubiriza GES ÈS "272 ἔν RE. 15 à 


“ 
obwenkanya mu bantu, kale bawe amawulire ὑὸν» Giéehi à 12 US Fat 
g’ekibonerezo ekirumya. À < 
(δ) 5.-2} οὐ 


23. Abo nno be bo ebikolwa byabwe Sad | bus ΟΣ. | EL} si 

ebyayonooneka ku nsi ne ku nkomerero, nn dun So us δ)» 98 

era tebalifuna bayambi. Lex O2 , ὅδ DIE SEE 
Pa de ας % 


24. Abaffe, tewalaba abo abaaweebwa 63 res 1955! 
ckitundu ky’amateeka? Baakoowoolwa eri Lan ENTER ΄ 
Ekitabo kya Allah kiryooke kiramule wakati Cd A 6 

n2#nP Qu À on MATHIEU 


| 

Ζ 
waabwe, naye abamu mu bo beekyuusa 34% Dis, (5-4, 75 D'ESSAI 
Σ τ + 


nebakubayo mabega. y 
σα 


] 


Essuula 3 AL-‘IMRAN 


25. Ekyolwa kubanga baagambanti: Omuliro 
tegulitukoonako, okuggyako ennaku embale. 
Kale ebyo bye baajingajinganga 
nebibabuzaabuza ku ddiini yaabwe. 


26. Naye kiriba kitya awo nga tubakung’a- 
anyizza Κα lunaku olutaliimu kubuusabuusa! 
Era buli muntu alisasulwa mu bujjuvu 
olw’ebyo bye yakola, era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa. 

27. Gamba nti: Ayi Allah, Nannyini 
bwakabaka, Gewe owa obwakabaka oyo 
gw’oba oyagadde era Ggwe ojja obwakabaka 
kw'oyo gw’oba oyagadde. Era Gewe owa 
ekitiibwa oyo gw’oba oyagadde era Ggwe 
ofeebya oyo gw’oba oyagadde. Ebirungi 
byonna birimu mukono gwo. Mazima Gewe 
w'Obuyinza Κα buli kimu. 

28. Ggwe oyingiza ekiro mu misana era 
Ggwe oyingiza emisana mu kiro. Era Gewe 
ojja ekiramu mu kifu era Ggwe ojja ekifu mu 
kiramu. Era Ggwe ogabira oyo gw’oba 
oyagadde awatali kubalirira. 


29. Abakkiriza tebatwalanga abatakkiriza 
okuba ab’emikwano mu kifo ky’abakkiriza. 
Naye oyo yenna alikola ekyo, taliba na 
nkolangana yonna ne Allah— okuggyako 
nga mubeekuumye olwekuuma. Era Allah 
abalabula Κα kibonerezo kye;* era eri Allah 
y’eri obuddo. 


30. Gamba nti: Bwe mukisa ebyo ebiri mu 
bifuba byammwe oba bwe mubyooleka, 
era Allah abimanya. Era amanyi ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi. Era Allah wa buyinza 
ku buli kimu. 


31. Mwekuume olunaku buli mwoyo lwe 
gulisanga ebyo bye gwakola mu birungi 
nga bireeteddwa, ne buli kibi kye gwakola. 
Gulyegomba nti singa wakati wa gwo na 
byo waliwo ebbanga eggwanvu. Era Allah 
abalabula ku kibonerezo kye. Era Allah wa 
kisa nnyo eri abaweereza be. 


JET E Sas: 
OL 


δ nn | ᾽ 
ES ΠΕ ali ALU JS 
« bat, 


να.“ PAU) «ὅς, < ΄ 
ΠΕΣ ΘΥΘΙΕΙ ΣΕΥ ΚΎΩΝ, 


LA 
€ 
E\ 
Ù 
\ 
> 
το 
wi 
VV 
Q \ 
«τὰ 
\ 
= \ 
\ Ca 
ν 
Ν 2 
Le 


δ ON 09, % 
AT 22 CR 
oil Ge RII 7785 HIS 
dE ée At r punis ΑΖ 
D 5559» JU IDe Eto| 7 ya 
(Dre Er AS 
ns D 7 Ed 2 
ν΄ σὶ σγλσ n "7 na sp KPA 
Os DD 1O 9.5 LE 
dut TOUT n09 an, 2» np 
ENS Jan 095 τό: 52) ῳϑϑ 
RAT 14 ἅ 1% οἱ ΠΡ at 
{5415 ΟἹ Vis 5 δῶν ds Juil 
éd ρει 4 LE, st 
An ADS ὁ Sr 4 ui 0 


G) y’ ee 
: 
« ἑ- ὰ - 
CN 


΄“ 

7 02 Η n2 Δ» ie 
BEST τ (ὦ 15.8.1 ὧι JS 
. < δ “, n9 4? 
ὁ Cas ah 5115 5. 

νι ρὰ , A (77 16 
RASE ET 
φ n ἂν 


3:29: Ebigambo ‘Yuhadh-dhirukumullahu nafsahu”( EAN SEA ) bitegeeza ‘Allah abalabula 
ku kibonerezo kye’. Kino kitegeeza nti Allah alabula abakkiriza baleme kutwala biragiro bye nga 


eky'olubalaato. 


Fr 


# À 


i 


2 


* 


Juzu 3 AL-‘IMRAN 


Ruku 4 
32. Gamba nt: Bwe muba nga mwagala Allah, 
kale mungoberere: Allah ajja kubaagala era 
abasonyiwe ebibi byammwe. Era Allah γα 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


33. Gamba nti: Mugondere Allah ne 
Mutume. Naye bwe baneekyuusa, kale 
bamanye nti ddala Allah tayagala batakkiriza. 


34. Mazima Allah yalonda Adamu ne Nühu 
n’abomu maka ga Ibrähimu n’abomu maka 
ga ‘Imräni ku bantu bonna. 


35. Abo ly’ezadde ery’enda ya nnakalaama. 
Era Allah ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi 
wa byonna. 


36. Mujjukire nga muka ‘Imräni bwe 
yagamba nti: Mukama wange, nze neeyamye 
gy'oli kw’ekyo ekiri mu lubuto lwange 75 
kibeere ekiweereddwayo gy'oli. Kale kkiriza 
ekiva gyendi. Mazima Ggwe Muwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


37. Awo bwe yamuzaala n’agamba nti: 
Mukama wange, mmuzadde naye wa 
buwala, so Allah y’eyali asinga okumanya 
gwe yazaala. Era ow’obulenzi gwe yali 
alowooza tafaanana na wa buwala gwe 
yazaala. Omukyala n’agamba nti: Era nze 
mmutuumye erinnya Maryamu era nze 
mmwewogomya gy’oli n’ezadde lye okuva 
eri Sitaani agobaganyizibwa. 

38. Kale Mukama we n’amukkiriza 
okukkiriza okulungi era n’amulera okulera 
okulungi, n’afuula Zakariyya omulabirizi 
we. Zakariyya buli Iwe yayingiranga gy’ali 
mu kisenge, yasanganga w’ali ebigabulwa. 
N’agamba nti: Owange Maryamu, bino 
obijja wa? N’agamba nti: Bino biva eri 
Allah. Mazima Allah agabula oyo gw’aba 
ayagadde awatali kubalirira. 


39. Awo ne Zakariyya n’asaba Mukama 
we n’agamba nt: Mukama wange, mpa 
ezzadde eddongoofu okuva gy’oli; mazima 
Ggwe Muwulizi w’okusaba. 


40. Kale ba malayika baamukoowoola * 


ng’ayimiridde asaala mu kisenge nti: 


de ol on φιξεζένι τ 
GASÉ ab GS) di 
5. 212 4 3λξ, 75,137 552 AAC ς 


ΘΖ SRE TAN 


ἴομεν At 
O6 0 der ab 16 Κᾧ 
Hg 5581 Ab db ὃν 
dolce dise) 
dis» gt be Ex Ὁ τ) 
OF Atos 


Δ Αι ZA 


SG 56 γβρξήγβιφόδι 
LEE Ras LT CE 
CHARS TES, 


T Ko T4 ΄“- 

LEZ LUE ETES 2515 ( 
La = 

PAT " Le 


<> 


Essuula 3 


Essuula 3 


AL-'TIMRAN 


Mazima Allah akuwa amawulire ag’essanyu 
ag'okuzaala Yahya, ow’okutuukiriza 
ekigambo ekivudde eri Allah era 
ow’ekitibwa,omwekuumi era Nabbi ali mu 
batuukirivu. 


41. N’agambanti: Mukama wange, nnaafuna 
ntya omwana nga mmaze okutuukibwako 
obukadde ate nga ne mukyala wange 
mugumba? Malayika n’agamba nti: Bw’atyo 
Allah akola nga bw’aba ayagadde. 


4. N’agamba nti: Mukama wange, 
nteekerawo akabonero. N’agamba nti: 
Akabonero ko, tojja kwogera na bantu 
okumala ennaku ssatu, okuggyako 
okukozesa obubonero. Era tendereza nnyo 
Mukama wo era omugulumize enkya n’eggulo. 


Ruku 5 
43. Era mujjukire nga ba malayika bwe 
baagamba nti: Owange Maryamu, mazima 
Allah vyakulonda n’akutukuza era 
n’akulondoba mu bakazi b’omulembe gwo. 


44. Owange Maryamu, gondera Mukama 
ΝΟ era ovuuname era osinze Allah awamu 
n’abo abasinza. 


45. Ebyo by’ebimu Κα mawulire amekusifu 
ge tukubikkulidde. Era Ggwe tewali nabo 
bwe baali nga bakasuka obusaale bwabwe 
okweraguza bamanye ani mu bo 
anaalabirira Maryamu, era tewali nabo nga 
bakaayana. 


46. Awo ba malayika bwe baagamba nti: 
Owange Maryamu, mazima Allah akuwa 
amawulire ag’essannyu ag’ekigambo ekiva 
gy’ali eky'omwana erinnya lye Masiïihi, 
‘Isa, mutabani wa Maryamu, ow’ekitiibwa 
Κα nsi ne Κα nkomerero, era aliba mw’abo 
ab'oku lusegere /wa Allah. 


47. Era alyogera n’abantu mu buto ne mu 
kusajjakula, era aliba mw’abo abatuukirivu. 


48. Maryamu n’agamba nti: Mukama 
wange, ndifuna ntya omwaana nga 
sikooneddwako musajja yenna? Malayika 
n’agamba nti: Allah bw’atyo, atonda nga 
bw’aba ayagadde. Era bw’asalawo ekintu, 


Sa 6.41 des dé 

625$ LUE Dies 

SSL PSE ff 

| Éd 
LA 


dE Lips siEs οι δ. 


C υ w 12 
SGA SES) 2 
ἥ σλ 4λχι“ “ 

OT as 
ΊἿ 2 1217 ᾿ 

“5 σ PNA don 
HO AS ar Etes 

nat TEE ny n 281 
BTE ss πολ} 5 

mn μα 
O6 Far) 
” ὦ LA eut 1e ς 
ον 6, 358 Gi 506 ἢ 
NE: FEU AE: 
Rosa he 
à 3129 Δ ᾿ 
GIE RS 2 ὀλιυώας 
y 1e ΑΛ À à 49 
OLD ES EN 

cd A 1,9 "5 « “2 p# 

οὐ όλετ,» τι 2295 
Dé) 


4 
XL d »», ὦ 
SPA LEA » οι κα [4 
Ciao 5 2 ῷ RENE 
\ ᾿ ΄ 
3 Δ w à + - “1.5 
G (ἃν ab ουλς 6 ὅ .5.: 
LP 
LT A né 


ce 


Juzu 3 


AL-‘'IMRAN 


kale agamba kigambe nti: Ba! kale ne kiba.* 


49. Era alimuyigiriza Ekitabo n’eby’amagezi 
ne Taureti n° Enjiri; 


50. Era aliba Mutume eri abaana ba Isirairi, 
alibagamba nti: Ddala nzize gyemuli 
n’akabonero akava eri Mukama wammwe, 
ddala nzija kubabumbira mu budongo 
ekifaanana n’enkola y’ennyonyi, kale 
nkifuuwemu omukka; olwo kifuuke ekibuuka 
olw’okulagira kwa Allah. Era nzija kuwonya 
abatalaba n’abagenge era nzuukize abafu 
olw’okulagira kwa Allah. Era nzija 
kubategeeza bye muba mulya ne bye muba 
mutereka mu mayu gammwe. Mazima 
mw’ebyo mulimu obubonero gye muli, bwe 
muba nga muli bakkiriza. 


S1.Era onze mukakasa w’ebyo 
ebyankulembera mu Taurêti, era nzija 
kubakkiriza ebimu kw’ebyo bye 
mwaziyizibwa; era nzize gye muli 
n’okulabula okuva eri Mukama wammwe; 
kale mutye Allah nange mumpulire. 


52. Mazima Allah ye Mukama wange era 
ye Mukama wammwe; kale gwe muba 
musinza yekka: Lino 1y’ekkubo eggolokofu. 


53. Awo ‘Isa bwe yategeera obutakkiriza 

bwabwe, n’agamba nti: B’ani abanannya- 
mba mu kkubo lya Allah? Abayigirizwa 
nebagamba nti: Ffe bayambi ba Allah. 
Tukkirizza Allah era kakasa πῇ ddala tuli 
bajeemulukufu. 


54. Mukama waffe, tukkirizza ebyo bye 
wassa era tugoberedde Omutume. Kale 
tuwandiike mw’abo abawa obujulizi. 


55. Era abalabe be beekoba, ne Allah ne- 
yeekoba; naye Allah y’asinga abeekobi bonna. 


Ruku 6 
56. Mujjukire nga Allah bwe yagamba nti: 
Owange ‘Isa, mazima nze w’okukufiisa era 
nkugulumize gyendi era nkunaazeeko enziro 
eva eri abo abatakkiriza era nzija kussa 
abakugoberera waggulu w’abo abatakkiriza, 


Ly € : 2 
ONCE 
HMS 
hs D 
NS Gi DV ΧῊ 


σὶ εὖ 2: 


Fab ME LL ΓΑ͂Ν Em 
ΤῊ ES) 


2 
> 


OG n » 
PATTES AA τς 


SE 4.»5 # 
GO. | 544 


δι ASC hd 55 


512, 


3:48: Ebigambo ‘Ba! kale ne kiba’ tebitegeeza nti ekiragiddwa kibeerawo mbagirawo. Enkola ya 
Allah eri nti bw'alagira nti Ba! olwo ekintu ne kitandika okuba nga Ye bw'’akyagala. 


<> 


Essuula 3 


Essuula 3 


AL-'IMRAN 


Juzu 3 


okutuusa Κα lunaku Iw’okuzuukira; 
n’oluvannyuma gyendi y’eri obuddo 


UE asus hr 


Dans 


bwammwe, kale ndiramula wakati wammwe ΔΕ 25 Fe 


mw’ebyo bye mwali mutakkiriziganyaamu. 


57. Naye abo abeerema ndibabonereza 
ckibonerezo ekikakali mu nsi ne Κα 
nkomerero,era tebalifuna bayambi. 


58. Naye abo abakkiriza nebakola ebikolwa 
ebirungi, kale alibasasula empeera yaabwe 
mu bujjuvu. Era Allah tayagala boononyi 


59. Ebyo bye tukusomera by’ebimu Καὶ 
bubonero n’okujjukiza okw’amagezi. 


60. Mazima embeera ya ‘Isa eri Allah 
cfaananira ddala n’eya Adamu. Yamutonda 
mu ttaka, n’oluvannyuma n’amugamba nti: 
Ba! kale n’aba. 


61. Gano ge mazima agavudde eri Mukama 
wo, kale tobeera mw’abo ababuusabuusa. 


62. Kale oyo alikuwakanya ku ye nga omaze 
okutuukibwako okumanya,kale gamba nti: 
Mujje, tuyite abaana baffe n’abaana 
bammwe, n’abakyala baffe ne bakyala 
bammwe, n’abantu baffe n’abantu bammwe; 
n’oluvannyuma tusabe n’obumalirivu; kale 
tusse ekikolimo kya Allah kw’abo abalimba. 


63. Mazima kuno kwe Kkunnyonnyola 
okw’amazima. Era tewali musinzibwa mulala 
okuggyako Allah. Era ddala Allah ye 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


64. Naye bwe beekyuusanga, kale ddala 
Allah abatabuzitabuzi abamanyi bulungi. 


Ruku 7 
65. Gamba nti: Abange abantu b’Ekitabo, 
muijje eri ekigambo eky”’enkamunkamu wakati 
waïffe nammwe: Nti tuleme kusinza yenna 
okuggyako Allah, era tuleme kumwenkanya 
ne kyonna, era abamu mu ffe baleme 
kufuula balala bakatonda ebbali wa Allah. 


Bis 43 ΠΣ ΤΡῚΣ 
ΠΥ ΕΣ ΤῈ 

Θώξ vai 3 63 
nue 3 éd SE 


122320 


LS ds 525 λοϑτῇ 
Ok 
ShrenVidsElist SENS 
Θ ἰδῶ! 

οὐ ὦ dé 5 JS De 4113 
4 os PAS 

us 6 $ πο ὦ: sa 


ΑΝ 


πον. 5 OR 
36; Luttes dés Li 
re ft356; oi 
REA 
μα AE 4, 
Bey ads vil ei 
OASS 
fus ab δώ 155 
PPT 
52,2. dy Es it JG ἀξ 
Vi ras 1 fers is Lise 
$ τοῦς JS CSS à Gi HS 5 2 
4195863 τε 


{ 


à 
\é 


Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 


A “, 
Naye bwe beekyuusanga, olwo mugambe ET 15% 4 &| 138$ | Æ © “ 
nti: Mubeere bajulizi nti ddala ffe tuli cé PETER 
bajeemulukufu. O0 2 


“4 LA “ α΄“ 
66. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, lwaki 2.2.) no “222. CRE ἢ 


mukaayana Κα Ibrahimu so nga Taurêti “43 a Do né 5: + . 49 2 
n’Enijiri tebyassibwa wabula luvannyuma δι) ΩΝ > "23 
lwe? Abaffe, temukozesa magezi 7 OS ΜΕΤ \ LY x Ge 


Ans δῷ δ RE T τ 
67. Kale mmwe muumwo abakaayana τά FAR EN : : 
kw’ebyo bye mulinako obumanyi. Naye »,Ἴ(σ ne ma T8 21751 
ate Iwaki mukaayana ne Κα bye mutalina D CG 
kye mubimanyiiko? Era Allah y’amanyi J2551 52 1274015, Le à 9 
byonna, naye mmwe temumanyi. “ΔῸΣ 


A LL teyali Muyudaaya raide Re 
mukulisitaayo, naye yali mwesimbu nga # fe 1 n élan sr AS né .51ζ sie 2 

yeewaayo yenna eri Allah era teyali mw’abo FAEANES τὸ CLS ss 2 Bises 
abenkanya Allah n’ebirala. O6 LS ES 16e 0FC 


΄ : ζ 
69. Mazima abantu abasinga okuba Κα as Se 5» », ω» 
lusegere lwa Ibrahimu be bo abaamugoberera, #1, 4.08 % D 
ne Nabbi ono, n’abo abakkiriza. Era Allah γε 419 104512 OST 
Mukwano gw’abakkiriza. O : εἰσ ἢ 


CA 
Rs 


» 
vw 
\ 
= 


[ἢ : ἢ au £ 2, T4 Ὁ 7 
70. Era ekibiina ekimu mu bantu b’Ebitabo ὃ «5. 416% Las LE Ὁ. 53 


beegomba nti singa bababuzizza; naye Park ofre n2 at ep 
tebabuza mulala wabula beebuza bokka, naye 42. (16 duc ELSE 


tebategeera. © δὴν δ - 

, \ Δ 5 δι» δ fi f N ét 

71. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, Iwaki ns, "ὦ δ: Ξ 5) SJ (si 

mugaana obubonero bwa Allah ng’ate mmwe σοι SANT à 
bajulizi ku bwo?. Où 5 45 Dis 15 ab 


CAPE) £ Δ ΄ L nn tatre 
72. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, Iwaki 3 1© ASE ANRT) ds L 
mutabikatabika amazima n’obulimba os, nf ΒΡ 5 χω 
nemukweeka amazima ng’ate mumanyi? 2.32.5 Gel © ESS 9 db Cd ? 


y 
£ nt 
O6 < ë 
Ce Ruku 8 : \ δ λ΄ ho su T4 a TE A 
aus ccn mu ou ἊΣ ER Si sl wo AG ὡς 
agamba nti: Mukkirize ebyo ebyassibwa por, , (4. 7“ 1.237. À ' 
kw”abo abakkiriza mu matandikwa g’emisana, ate side UIÿe| 


mugaane ku nkomerero yaago; osanga D Votis TP Poe l'une 
balikomawo; Ref és ls 15)l81435 


PRES + 
74. Era temukkirizanga yenna okuggyako oÿo δειλὸς Ai RAR 2) 9. ÿ3 
agoberera eddiini yammwe. Owange ggwe 4,4 À A 
Nabbi, gamba nti: Mazima obulung'amu G4361rab | PSI 


«5» 


τὶ 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 3 


obutuufu bwe bulung’amu obwa Allah Oyo #48 129 Mat λυ À 2.6. LT 
akola nga ΠΣ ΣΝ asimye.  Ekyalibadde SR ὡς 1 nd » se 
ekituufu, mmwe kukkiriza τ n’abalala παρὸ rébl Fer Jaillol PACS 
basaanye en enfgirien See “ ΒΗ pe F4 5, 
nga mmwe bwe mwaweebwa olubereberye. Bwe 5 2 ie AS ὦ, 

ΡΝ bwe kityo, olwo mumanye nti baba 52} reg 13 Eh λιν Un Ge AS 
bajja kuba batuufu okukaayana nammwe mu 
maaso ga Mukama wammwe nti bo 
tebaaweebwa njigiriza. Gamba nti: Emikisa 
gyonna giri mu mukono gwa Allah, agigabira 
OO gw'aba asiimye. Era Allah ye Cugaba, 
Omumanyi wa buli kimu.* 


Ge ἃ 


5 p> 2 CLEA RCA het 

75. Alondera okusaasira kwe oyo gw’aba ἀ᾽ϑι δὼ ur dia Lai 
asiüimye. Era Allah γα Nannyini mikisa n Le RATE 
: Ÿ ΒΝ Ÿ y DYSS 2 BITES 
emisukkirivu. nn poñen nf ET ton 5 
76. Era mu bantu b’Ekitabo, mulimu oyo Ji ἀ.λ Ge SES 
gw'oteresa emitwalo n’agikuddiza. Ate era D'or not d | 7228 
mu bo mulimu n’oyo gw’oteresa lupiiyaemu ‘te BOL (ace 7 EW " 52% 

æ” 


n’atagikuddiza, okuggyako nga oluddewo , ,p (AS Ζ2) "7 
nga omwesimbyeko. Ekyo lwa kubanga ESRGY ely 
, 


bagamba nti: Tetunenyezebwa kw’abo nf " 2321 2)... (7 £té ἽΖ 

abatali bayigirize; era boogera ne Κα Allah 5 μι cn: 4 => Ὲ C5 es 
3 τὴ 5 n # » y “Δ Δ 

eby’obulimba nga bamanyi. ET COR Sd $ «2. 

. ῳ A CL 

28 5 ét db dE Sy 

O6 

s£ Lis LÉ ne baton, 

77. Ddala oyo atuukiriza endagaano ye γὼ διῶ! 98 das διῶ 2 

era neyeekuuma, kale ddala Allah ayagala ke σιῶν δ} 

nnyo abeekuumi. | Ÿ CHI x, 
΄“ῳ λ΄ “σλβω nr σης co 

78. Mazima abo abawaanyisa endagaano 9 gbi ms OT 5 ol 

ya Allah n’ebirayiro byabwe mu muwendo + #17 so 246 106 nn cf 

omutono tebaliba na mugabo gwonna ku ὙΦ RS τ 56 

» ΄ 


nkomerero, ne Allah talyogera nabo wadde » 23 ὶξ, 
talitunula gye bali ku lunaku 1w”okuzuukira, τον ΝΟΣ APR 
era talibatukuza; era balifuna ekibonerezo Se) \$ 5....-ἐς Ὁ BY sai 


“΄ 
᾿ .,|7 95 .2 “,»75 , κα LOT 
ekirumya ennyo. OA DES ee ENS 
a Led “ 


Δ 5 
79. Era ddala mu bo mulimu abamu PAST 4; PES) js 
abanyoola ennimi zaabwe nga basoma À 
Ekitabo, mmwe mulyooke mubibale nti PR " Ὁ τ 
bigambo bya mu Kitabo, so nga byo si bya 5 GUY τ. | De 5.2 
mu Kitabo. Era nebagamba nti: Ebyo byava à, À LC 

eri Allah, so nga tebyava eri Allah; era πϑ Σὰ os : 

boogera ku Allah eby’obulimba nga 5.25. λιν 


| ds 
bamanyi. 


΄ 
΄“σ»"" Δι’ 
O0 5.αὶ 
3:74: Kino kiraga nti Abayudaaya tebaalina kibakaayanya na Nabbi Omutukuvu (s.a.w) kubanga bye 
yaweebwa by'ali tebiri ng'ebyo bye baaweebwa. Abasiraamu baba butaweebwa njigiriza okuva eri 


Allah, baalikaayanye πῇ Allah yeekubira eri bantu ba Kitabo. N’olwekyo, Abayudaaya okwekwasa 
obutafaanagana bw'enjigiriza zombi, si kituufu. 


Juzu 3 AL-‘IMRAN Essuula 3 


" ἃ σ΄ 
80. Tekibangawo eri omuntu yenna Allah | “ἢ &< ) TEA ( 
okumuwa Ekitabo n’ebyamagezi n’obwa 2 

Nabbi, oluvannyuma ate n’agamba abantu 


nti: Mubeere basinza bange mu kifo kya ᾧ ap n n# > _1n£4< 4 

Allah; wabula abagamba nti: Mubeere 0 53:5». 6! œ UN 

baweereza ba Allah abeesimbu gy’ali sf ἐ, “ΤᾺ > ζ LÉ ef re)ls 

kubanga mmwe muyigiriza Ekitabo era ©», » 7 Fi ΠΡ ou τ » 

kubanga mmwe mukisoma. DES Gs » il ᾧ soda 
y ν “ 
OO 3.05}. 

LT 


> 

jo 
τὰ 

\ 

> 
\ 

> 
\o 

\ 

“o 
> 

C 
k« 


Ἂν, 
A 
€ 
at 
À WA Lo 


81. Era tayinza kubalagira nti: Mutwale ba Es ÈTOSS 


malayika ne ba Nabbi nti be bakatonda. κα στὴ 2 D ptet joyen 
Abaffe, ayinza okubalagira obutakkiriza nil pe 520 λον JTE à 
ng’ate mumaze okuba abajeemulukufu? OS ϑ ᾿ . ᾿ ὁ PAS | SLR ) ë 
Ruku 9 » ὦ. La L «4 ant 
82. Era Mujjukire nga Allah bwe yatwaala Gi | δ Abies t5Ls 
endagaano ne ba Nabbi ku lw'abantu bonna 55 < LU, ns ΔΆ ἢ € Cf 
nti buli lwe nnaabawanga  Ekitabo sud ν τ 9.93 | ps 
2. e, 


n’eby’amagezi, oluvannyuma munajjirwanga (σὺ 5. “Ὁ non n£ sr % 
Omutume ow’okukakasa ebyo bye muli ba D 28 9 #3 fs ᾿; Ρ̓ 

nabyo, kale muteekwa okumukkiriza era 4% «Ὁ, ρα 2 En 25 
muteekwa okumuyamba. N’agamba nti: d6.55 7 2 HT DtA 

Mukkirizza era munaakwata endagaano yange fe κ᾽ δα" 5, LES SAS SIT 
Κα kyo? Baddamu nti: Tukkirizza. N’agamba “gel μι ἀν sure 
nti: Kale mubeere bajulizi, nange ndi wamu 1515 1545 ὁ J6.Ë pre RRre) 


nammwe mu bajulizi . a wa? 
à OÙ » οὐ 1 OL En 532 
»-" ' 
83. Kale oyo alyekyuusa oluvannyuma BREL EUES 230 55825 


Iw’ekyo, kale abo be bajeemu. 2 Δ 
᾿ : © Sad 
Le V4 Ὁ A 
84. Abaffe, bo eddiini ctali ya Allah gye Ζ1.Δ]α 750 gb lg» 1 351 
baagala, so nga bonna abali mu ggulu ne 4 É:1 RATE 
mu nsi Ye gwe bajeemulukukira mu kweyaga- 2 29152 D De né 
{πῶ ne mu buteyagalira era gy’ali gye nai a λλγο 22 
balizzibwa? O6 ses) 


85. Gamba nti: Tukkiriza Allah n'ebyo (24 Gifs JC ται, τ ὁ 
ebyassibwa Κα ffe n’ebyassibwa Κα = τὸ ED 
Ibrähimu ne Isimäili ne Isihäka ne Ya’qubu $ Jia bls3i bi dE Ji 
n’abazzukulu, n’ebyo ebyaweebwa Müsa — SR 24 Éi à 
ne ‘Isa ne ba Nabbi nga biva eri Mukama ι23 LEA 15 VENT ESS 


| 

“ ω Le 

Ϊ 4 % “τ 5} “5.9 

waabwe. Ffe tetusosola yenna wakati mu n 5 GE 5 \$ Mess τὰ si 
bo, era twewaddeyo gy’ali. nn ΤΟΣ Ξ πον > 
΄ = p Le ACER e w 

Save = Ὁ Liber 

» a Lie 

PE . ATEIÉ Oh σι Re RATALT 

86. Era oyo anoonya eddiini endala etali GAS LS 22 MA ne καλῶ 9 
ya Busiraamu, terimukkirizibwako; era oyo d'os AN US 22 1.12 ΐ, δ ὁ 
ne ku nkomerero aliba mw’abo “9 ΞΥΠ Les ne 


᾿ \ 
abalifaafaaganirwa. OC >) 


Essuula 3 


AL-‘'IMRAN 


87. Kale Allah alung’amye atya abantu 
abeerema oluvannyuma Iw’okukkiriza 
kwabwe n’okukakasa nti ddala Mutume ὦ 
wa mazima era nebatuukwako n’obukakafu 
obw’olwaatu? Era Allah talung’amya bantu 
bakozi ba bibi. 


88. Abo nno empeera yaabwe eri nti ddala 
be balibaako ekikolimo kya Allah n’ekya ba 
malayika n’ekyabantu bonna. 


89. Omwo mwe balibeera. Tebalikendeereze- 
bwa ku kibonerezo wadde tebaliweebwa 
kaagaanya; 

90. Okuggyako abo  abalibonerera 
oluvannyuma lIw’ebyo era ne batereerera 
ddala. Kale ddala Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

91. Mazima abo abeerema oluvannyuma 
Iw’okukkiriza kwabwe nate nebeeyongera 
mu kwerema, okwenenya  kwabwe 
tekulikkirizibwa era abo be babuze. 


92. Mazima abo abatakkiriza era ne bafa 
nga beeremye, kale yenna mu bo ne 
bw’alyenunula ne zaabu ejjuza ensi yonna, 
tekirimuggyibwako. Abo be balina 
ekibonerezo ekirumya era tebaliba na 
bayambi. 


Ruku 10 
Juzu 4 


93, Temuyinza kufuna butuukirivu ckutuusa 138235 


Iwe mulitoola kw’ebyo bye mwagala. Era 
kyonna kye mutoola, mazima Allah akimanya. 


94. Eby’okulya byonna byali bikkirizibwa 
eri abaana ba Isirairi, okuggyako ebyo Isirairi 
bye yeziza Κι lulwe olubereberye nga Taurëti 
tennassibwa. Gamba nti: Kale muleete Taurëti 
mugisome, obanga muli ba mazima. 


τ Ἀπ} 2 ζβ ἐδ κότος. 

ΜΡ ΨΥ et) 

“ hi BAD ,ῳ,.2 « ὃ 
Ν Ab1 5, el Se; > 9 
Dis tu 

ESS 4h SAR EU 


CENT 2223 es 
pe AÎILNVe 4.3.0... ΓΕ 


Re) 
HAE S be HE οὐνᾶι ὅι 
Ofe$558E ab 8 | 34161 


A Gas 18, 
Ses aise Si ss 
ἐλ ὁ δι ής 
ἄλλ τι φιλο. IE) 

MISES EUR NE 
BAT Ed sd GAS 195 4258 


2 RATS 


TE 53: 112 ë 


ὁ Ra PET N 


À 
RÉUsE νι ro 


LE st ως δὲ 


ΤΣ 


ὄπ Νς La CR . Cd 
Le JS ὡν pe # 

CE le SE JS. 

3.22 κν 72,155 

Bree OBS E 


Juzu 4 


16 ς 
95. Kale oyo akonjera Allah eby’obulimba be) Ne] gd Eu = \ ge (ῷ 
““ 
oluvannyuma lw’ekyo, kale abo be boononyi. C6 ns ) ὲ 2.2 “2 HE GES 5 δὲ 


Juzu 4 


AL-'IMRAN 


Essuula 3 


96. Gamba nti: Allah ayogedde mazima. 
Kale mugoberere eddiini ya Ibrähimu 
omwesimbu era teyali mw’abo abenkanya 
Allah n’ebirala. 


97. Mazima Ennyumba eyasookera ddala 
okuteekebwawo ku Iw’abantu 
okusinzizaamu y’eye Bakka*, ey’emikisa 
n’obulung’amu olw’abantu bonna. 

98. Erimu obubonero obw'’olwaatu; 
ky’ekifo kya Ibrähimu, era buli agiyingiramu 
aba mirembe. Era okukola Hijja eri 
Ennyumba ya Allah ku Iwa Allah 
kwalaalikibwa ku bantu abo abasobola 
ekkubo erituuka gy’eri. Naye oyo agaana, 
amanye nti ddala Allah si mwetaavu eri 
bitonde. 

99. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, lwaki mugaana obubonero bwa 
Allah ng’ate Allah Mujulizi kw’ebyo bye 
mukola? 


100.Gamba nti: Abange mmwe abantu 

b’Ekitabo, lwaki muziyiza abo abakkiriza Κα 
kkubo lya Allah nga mulyagaliza libeere 
kkyaamu, so nga mmwe bajulizi ku lyo? 
Naye Allah si mugayaalirivu kw’ebyo bye 
mukola. 


101.Abange mmwe abakkiriza, bwe 
munaagondera ekibiina kyonna mw’abo 
abaaweebwa Ekitabo, bajja kubazzaayo mu 
butakkiriza oluvannyuma Iw’okukkiriza 
kwammwe. 


musomerwa Aya za Allah ate nga ne Mutume 
we ali mu mmwe? Naye oyo anywerera ku 
Allah, ddala aba amaze okulung’amizibwa eri 
ekkubo eggolokofu. 


Ruku 11 
103. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 
mu kutibwa kwe okw’amazima era temufanga 
wabula nga muli abeewaddeyo. 


104. Era mwenna munywerere ku muguwa 
gwa Allah, era temwawukanayawukananga; 


3:97. Ekiwonvu ky’e Makka. 


1 Λ 
543525 


1% # ' ΄ & 
ls ab sab GR Ji 
“ TC PR PR. \ Δ 
: οΟἷε 2 5.ζ.2.5 2.5 ἊΝ 
σιν ἢ 

OS 4 | 

ñ < Gr. nn 167 € 
ΕΣ ὅν ἐξῆν LOST ὃ) 

σ΄ 


à à 
Es, ,\ COURS nu 
DE δὲ bi 66 SE ὁ5 Ὁ 


one, Let tar 1% 
OR 2) LES JEU JS 


G JE 45 ὧδ 5 #4bi ἘΝΗ͂Ν 


- 
[NT 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 


DRE Ξ ty ἡ 3 Add 
era mujjukire enneema ya Allah eri Κα OPA ENS SS158S $ 
mmwe awo bwe mwali abalabe n’abalabe, ἡ 2 REPLI Dr RAS 
kale n’aleeta okwagalana mu mitima ἧς OLGA IR ETUSS, 


: 1 4 4 ΤΗΣ Δ nn “: 

gyammwe, olw’ekisa kye nemufuuka ASIE] ΣΦ. LS co Ἢ 

ab’oluganda. Era mwali na ku ndeboolebo ἡ“... 7,0. ee po le à 
ὄν - w er Η à 

GC) ἰὼ 8554 Gi de 


y’olunnya Iw’omuliro, naye n’alubawonya. 2.59 Xi 


Bw’atyo nno Allah bw’abooleka akaati Lila 2 To4 jo voile pr, 
okulabula kwe, mulyooke mulung’ame. aie) ab CHENE gts 


thon » 6, 
OICEX « SE | [ 


AL 14% 


Q n ? “7,8 un Ζ “1 
105. Era wasaana wabeerewo ekibiina mu χώρα ἃ οἰ EERIES 
mmwe ekikoowoolera eri okukola obulungi, ##1n71#+ 129 Δ “ἢ < 29 pue 
nga bakubiriza ebituufu nebaziyiza YO sx, Des 0552 “5 


n’ebitasaana. Era abo be b’okuganyulwa. OLA) 14112 À 3) ΠΗ͂ Cet) 
A 
2 
106. Era temubeeranga ng’abo abaayawu- % 145 < << ST RS $ 4 


kanayawukana nebatabukatabuka oluva- y (A EC 
: »" σι! σ σ Δ." A Δ ἂν ἃ 
nnyuma nga bamaze okutuukibwako 88 CG DA De lis 


obukakafu obw’olwaatu. Era abo be balifuna 22.855 CASE 
ekibonerezo ekisuffu, ᾿ | 


4,» 94. “, CS ἃ κι TIC 

107. Olunaku obwenyi obumu Iwe buliba 7% 5.2. 5 5..35Ὁ ASUS 5.) 
᾿ 1 CP ες % “55 

obweru, n’obwenyi obulala ne buba st 22 ESS se 65} ΕΠ ΧΗ 


buddugavu. Kale abo obwenyi bwabwe 7,7, 7°; : 
obuliba obuddugavu, baligambibwa nti: 19.8.5 μ5 La; {γι CSSS 
Abañffe, mmwe mwerema oluvannyuma ARRETE EC 
Iw’okukkiriza kwammwe? Kale muloze Καὶ © 
kibonerezo olw’ebyo bye mwali mutakkiriza. ὁ, PART TE DT 4 ét 
108. Naye abo abalyeruka obwenyi Go 245529 © A ἀν; | Lels 
bwabwe, kale be baliba mu kusaasira kwa OISE καὶ PE Er 47 
Allah; bo omwo mwe balibeera. 2 Le στῇ Hs sa 
wu ph ” A ω » ele 
109. Obwo bwe bubonero bwa Allah bwe νῷ ELÉZ GS hr ui δι; 
tukusomera mu mazima. Era Allah tayagala “: HIPNEA 
kulyazaamaanya bitonde bye. Ltd cd 
\ 
110. Era ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi MMSSIE “92 ps ANT LAC 
byonna bya Allah, era eri Allah ensonga apr) , ᾿ 
zonna gye zizzibwa. 
Ruku 12 £ “ 19 ΄ ῬΑ 42, 
111. Muli ekibiina ekisinga byonna obulungi ὦ» ὧν} ÈS dal ns ss 
ekyaggyibwayo Κα Iw’abantu bonna; Ze sonne 99 σαι, 2 pt 
mukubirizenga ebirungi era muziyizenga ge AE 2 Fe 5 L a x 
ebitasaana era mukkirize Allah. Era singa AMG 18 Sabl ὦ 8595 ner 
abantu b’Ekitabo bakkiriza, kye kyaalisinze ,»4 ᾿ 5$ Die ue Let 
obulungi gye bali Mu bo mulimu pe : ῳ στὰ 
abakkiriza, naye abasinga obungi mu bo 4 à 1112 A 3λ4 
bajeemu. Oo = ᾿ ᾿ 
4 
112.Tebayinza kubakola kabi, okuggyako ὧν 5. σὉἹ Ὑ] SSSR ς 
okubalumyamu akatono. Ate ne bwe 


Juzu 4 


AL-‘'IMRAN 


balirwana nammwe, balibalaga enkoonaà. 
N'oluvannyuma tebaliyambibwa. 


113. Balikubwako obunyoomoofu buli 
wonna webalisangibwa, okuggyako nga 
bafunye okukuumibwa okuva eri Allah o 
okukuumibwa okuva eri abantu. Era 
beereetera obusungu obuva eri Allah 
nebakubwako obwavu. Ekyo Iwa kubanga 
bagaananga okulabula Kkwa Allah era 
baagezaako n’okutta ba Nabbi awatali 
nsonga. Ekyo lwa kubanga baajeema era 
baabuukanga ensalo. 


114. Bonna tebenkanankana. Mu bantu 
b’Ekitabo mulimu ekibiina ekyesimbu ku 
ndagaano, abasoma Aya za Allah mu 
biseera by’ekiro era nebavuunama eri 
Allah. 


115. Bakkiriza Allah n’olunaku 1w’enkome- 
rero era bakubiriza ebirungi ne baziyiza 
n’ebitasaana era bavuganya mu kukola 
ebirungi. Era abo be bali mu batuukirivu. 


116. Era ekirungi kyonna kye bakola,kale 
empeera ya kyo teribammibwa; era 
abeekuumi Allah abamanyi bulungi. 


117. Mazima abo abatakkiriza, eby’obugagga 
bwabwe  wadde  abaana  baabwe 
tebiribagasa n’akatono ku Allah. Era abo 
be bantu b’omu muliro, b’omu gwo mwe 
balibeera. 


118. Enfaanana y’ebyo bye basaasaanya 
mu bulamu bw’ensi buno, eringa kibuyaga 
alimu obutiti akubye ennimiro y’abantu 
aberyazaamanya, n’agizikiriza. Naye Allah 
teyabalyazaamaanya, wabula beeryazaamaa- , 
nya bokka. 


119. Abange mmwe abakkiriza, temufuulanga 
atali wammwe okuba ow’emmizi, kuba 
tebalirema kubafiriza. Anti baagala nnyo 
mubeere mu mitawaana. Ddala obukyayi fs 


φπ ξβζ Vida 
O6 np 212 

ΠΕ ΥΓΡΗ͂ΘΝΙ 
va RAIN 


Z° 


΄“- 
meer, Es he Es, it 
““ 4 % σ΄ A 
st af y Las 
΄, 
ἘΠ Ὁ 


SA ὁ ζ gb sk ὁ og 
ἃ -2€G, LA re 
a 


AD Ta 


Les Res 


CRETE 
΄ 4e “δ à sh 59 
5 EN 2591 5 SL Ou 
΄ 8 ..»ασῖ α»»]7“5 
JE 6585 tail 53720 
fn » n tn n 
un A) 1 © CES 
γ 


ΛΔ ει σι LE 


AE GAS so à 
sb 68 REV NS Bis 
nr) ALES DES is, Est 


oi Gs 


BA 5. ὦ CHU IG ES 

Le Gi σῷ dés Gu 

δὲ 5 ὧμ EC 
À, (en 


σ΄. ὙΠῸ ΩΣ NAS GRIS 

OS ASS RAS 2LASTC £ MESA 
rare 
je 2 5 SES 5 ὁ 


Δι 11% N'ES “ 
AA Φ »»γχλο 


“ 


Essuula 3 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 


# 
bumaze okweraga nga buva mu bumwa 4.25 


“ 

bwabwe, naye emitima gyabwe bye » à 25 2. ᾿ 
? ne ER ne INTL2 " ὦ σι » 

gikweese, by’ebisinga obunene. Mazima BUS DL, BASES 

tubannyonnyodde kaati okulabula, bwe OS HET 

munaaba nga muli bategeevu. d 

120. Mutegeere, ddala mmwe mubaagala LES 245 FE 212. 


re 


naye bo tebabaagala. Era mmwe mukkiriza 24 0 à 199 
Ekitabo kyonna. Naye bwe basisinkana αὗτῶι 5.9.) >) re ie) Æ Sue EE) 


nammwe, bagamba nti: Tukkiriza. Naye bwe ad “ ΄ ΤΥ: AE 1- Ξ s «(2 τ 
Δ σ΄ “ Δ 


"Ὁ 


baba bokka, babalumira ngalo olw’essungu 2. 4 + κα 
lye balina. Gamba nti: Mufe n’essungu PSE JS: EL Co, 36 Ὑ 


lyammwe. Mazima Allah amanyi bulungi ebiri , < 52 1.2 “ὦ. 2 μι ας 
mu bifuba. Du abbé se 3 
EX) 


A1 9 a LA 4 4 ΄ L A < A 
121. Kale mmwe bwe mutuukibwako OISE 505 Δ5. 2.2. 2.212.23 >) 
ekirungi, kibanakuwaza; naye bwe à, 
mutuukibwako ekibi, bakisanyukira. Naye 77 . τὸν ΔΩ 
bwe munaagumiikiriza nemwekuuma, enkwe ie ua Y | ne 3 ΠΣ 
zaabwe tezijja kubalumya n’akatono. Mazima σ΄’ Qi sn | 53}. 4 
bye bakola Allah abyetoolodde. AE SCIE ble 


Ruku 13 2, «2 - 2 
122. Era jjukira nga bwe wafuluma Κα A Lu Eat ve SRE δ 
nkya okuva eri ab’ewuwo otegeke , de (τοὶ “21 
abakkiriza mu bifo eby’okulwaniramu. Era "Ὁ TER Es hs : 
Allah awulira byonna, amanyi byonna. és ES 
123.Era jjukira ebibiina ebibirimu mmwe Sie és btee ὁ 41 ESS, 
bwe byamalirira okutiitiira, so nga Allah γα > 


΄ dE -.» 4 
Mukuumi wa byo byombi. Era abakkiriza sb 5425 2 ab 2 
beesige Allah yekka. orah Jeu 
124. Era ddala Allah y’eyabayamba mu χὰ 37 $ 2% 2$ 2 PS 5 
lutalo lwe Badr nga muli banafu. Kale ,»% + à 
mutye Allah mulyooke mwebaze. 


125.Awo bwe wagamba abakkiriza nti: is Noise ἢ οὐδ ἢ A # " 


Abaffe, tekiibamale singa Mukama wammwe 4 ΝΡ σὰν. 
anaabadduukirira ne ba malayika enkumi ὦϑ. 5] ΕΣΕΥΈΞΟ 


ssatu abanassibwa? dE Ρ RE À 2) 


126.) 4414 bwe munaagumiikiriza era BUS ÉCONEE Ὁ 
nemwekuuma, abalabe ne babatuukako mu , 2 2, κ᾿ 
bwangu bwabwe, Mukama wammwe ajja ie DATES EST ET ὡϑ 


kubadduukirira ne bamalayika enkumi οι Ki 54: 4 dia 
“ - 


ttaano abalumbisa elyaanyi. ῇ 


λὼ 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 


“κ 4 ᾿ φ ΄ Pr 4 
127.Era Allah teyakikola wabula lwa SAXT Gi Y) LL AL<SCS 
kubawa mawulire ag’essanyu, n’emitima 


» n ΄ pa D £ 
gyammwe giryooke gimatire Κα Iwa go. Era peintes fe ES 5 ὥξ δῷ 


tewali buyambi walala okuggyako okuva Os RENE S ἡγϑ αι ὡ Υ 
eri Allah Luwangula, Omugezi ennyo. 


128.Ekyo yakikola alyooke akutule si se : =, Né 93 2 ARS) 

ekitundu kw’abo abatakkiriza oba abaswaaze, εἴ Ligues n 24 e 
kale baddeyo nga balemereddwa. Doi Site 

D on 4 

129.Ggwe ensonga eno tekukwatako n’a- 45 LE sl CG 


katono: Oba Allah anaabadiramu oba AP Ubn D Bien DU PAT A Fa 
anababonereza, ddala bo bakozi ba bibi. OU HUEE 3223 ΄ 


À ΄“΄.. ὦ 
130. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu * ae: ΠΣ Ἐπ 1 Leg 
nsi bya Allah. Asonyiwa oyo gw’aba asiimye, $ LUS OS Pins τς 2, δ τ 
n’abonereza oyo gw’aba asalidde. Era Allah ἥ PRE 
Off ab G 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. Dee) D νῶι ’ 
Ruku 14 2 “) Φ as 
131. Abange mmwe abakkiriza, temulyanga LE Ÿ de 25J1 BSL 
enkizo olw’okuzimbulukusa emmaali 5.2 3. 1 ι ἃ ἄς a {1 soi 
yammwe;era mutye Allah mulyooke V2 rai Ὁ δ PE 72 
muganyulwe. OLIS λε΄ Ab | 


« raie in 22 
132.Era mutye omuliro ogwo ogwatege- GO χὰ ἐπ) > |A σι A5 5 
kerwa abeerema. 


nL2 Ent ns à » nt 
133.Era mugondere Allah ne Mutume, ες γι 2.) γα 215 
mulyooke musaasirwe. OS 19 « 3 


ni ω nvesr or | ΜΕ CS ΄ 

134 τα  muvuganye mu kusaba 23.5.55.) ὧ 55e 2e UJi$e)Ls 3 
okusonyiyibwa okuva eri Mukama wammwe Ari ἀλλ) 1232 αἷς 
n’e Janna eyo obugazi bwa yo obubuna 2613 | De βάση 
eggulu n’ensi, eyategekerwa abatya Allah — QC À 3: LAN Es js | 


135.Abo abatoolera mu ddembe ne mu MSN SA LOU δὶς Ci 
buzibu, n’abo abafuga obusungu n’a- ,, Se 
basonyiwa abantu; era Allah ayagala nnyo + SRI 5 D B:5 ὕω 2 


abakozi b’ebirungi; (ϑώ à 2. κα ΒΕ, “ὦ ιζ "ΣΝ 
136.N'abo ababa nga bakoze ebyambyoone 5.125 το £ Gi 5.255) 

oba nga beryazaamaanyizza, nebajjukira É -. ὅ 11 

mangu Allah; kale nebasaba okusonyiybwa re τὰ οὐδὲ τ 


An ζ΄“ an 


ebibi byabwe — y’ate ani asonyiwa ebibi ῳ 33 UE 5 ὦ 3 Se 3.8.. (3 ΕΝ 
okuggyako Allah? Era nga tebagugubira ΠΝ 
ku bibi bye babadde bakola, nga bamanyi 31.129 Et es s82b | Ÿ) 


nti bikyaamu. Oo AR ; ὅ 


137. Abo empeera yaabwe, kusonyiyibwa Ho 5... 23 λας sl Beast 
okuva ΕΓ Mukama waabwe, n’ensuku pine® jo .ne EPP 
DVI LS De GAS ss 


ezikulukutamu emigga wansi Wa ΖΟ; omwo 


Essuula 3 


AL-‘'IMRAN 


Juzu 4 


mwe balibeera. Era empeera nn ὦ 


b'ebirungi 51 nnungi ggero! 

138. Ddala eby’okulabirako byamala okuyita 1 
olubereberye Ilwammwe, kale mutambuleko 
mu nsi mulabe enkomerero y’abaalimbisa 
Ababaka nga bwe yali. 


139.Kur'äni eno kwe kunnyonnyola 
okw’olwatu eri abantu era bwe bulung’amu 
era kwe kubuulirira eri abatya Allah. 
140.Era temuddirira era temunakuwala, 
kuba mmwe mujja okuba kungulu; bwe 
munaaba nga muli bakkiriza. 
141.Mumanye nti bwe mutuukibwako 
ekisago, kale ddala n’abantu abalabe baba 
batuukibbwako ekisago ekiri ng’ekyo. Era 
ebiseera ebyo tubyetoolooza bwetoolooza 
mu bantu, olwo Allah alyooke amanyise 
abo abakkiriza abatuufu era ajje mu mmwe 
abajulizi. Era Allah tayagala bajoozi. 


142.Era Allah akola ebyo, alyooke atukuze 
abo abakkiriza era azikirize abeeremye. 


143. Abaffe, mulowooza nti muliyingira mu 
Janna nga Allah tamanyisizza abo abanyikivu 
mu mmwe n’okumanyisa abo abagumiikiriza? 


144, Era ddala olubereberye mwali 
mwesun ἀπὰς ga okufa mufuuke Abajulizi nga 
temunnakutuukako; kati kuukwo mukulabye, 


naye mutunula butunuzi. 


Ruku 15 
145.Era Muhammad si mulala wabula 
Mubaka. Ddala n’Ababaka 


abaamukulembera baafa. Abaffe, bw’afa oba 
bw’attibwa, munaakyuukira ku bisinziiro 
byammwe? Naye oyo alikyuukira ku 
bisinziiro bye, talirumya Allah n’akatono. 
Era ddala Allah ajja kusasula abo abeebaza. 


146.Era omuntu tayinza kufa okug: yak . 
nga Allah y’akkirizza — ekyo kira 

n'ekiseera ekigere. Era oyo ayagala ee 
y’oku nsi, ,8ye tumuwako; n’oyo ayagala 
empeera y’oku nkomerero, gye tumuwako. 
Era ddala tulisasula abo abeebaza. 


hu n° n ὺ 
PES 


ἕω Φ, 15 Ge ELE LE 
᾿Ξ AS | DE ἘΠ! à 
Où jé AE 
Abessiuis RICE 
GITE ESU 

BEST SAS VS 4S 03 


Θώϊξ οὐ λα Φ Α 
SENS 7 asie) 
GiussEVi és ls 
Gi Lt SAT 5-08 ee 
PATATE À 
GRIS GES het SARATCE 


(1.3 «,} 190 25 
LG a 
᾿ - 
OC cle 
LA PP “εἴ 2...) 17% 
His sJigisins AUS 
5 n £% AN AT: 17 
BUTS 6582575 MES its à 
, DES 
. ETAT 
Ge ESS 0525) $ D02eA Le 5 
9 

JS LG c ST, dE ον 
A LL 4 a QE | 
5,2% οὐ 25 14 EI ai JE 


COS END S Var 


EN 


ALES 


giL Sue Sato) οὔ: 
NS ΔΚ 25: ΛΞ 55 ΟΣ 40. 
CRETE ENTREE CENT 
RS SG af Est 

(Corps Et 


of— 


D 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 
147. Ye ba Nabbi bameka abaalwana nga er ) AMD D SU tes 
bali wamu n’abantu ba Katonda bangi Fe ὩΣ ΕἾΝ 


okuva mu bagoberezi baabwe. + 
tebaaterebuka olw’ebyo ebyabatuukako mu 
kkubo lya Allah era tebaanafuwa wadde 
tebaddirira. Era Allah ayagala nnyo 
abagumiükiriza. 

148.Era tewaaliwo kye baayogera kirala 
wabula baagambanga nti: Mukama waffe, 
tusonyiwe ebisobyo byaffe n’okweyitiriza 
kwaffe mu nsonga zaffe, era onyweze 
ebigere byaffe era otuyambe ku bantu 
abatakkiriza. 


149. Kale Allah yabawa empeera y’oku nsi 
n’empeera y’enkomerero amakula. Era Allah 
ayagala nnyo abakozi b’ebirungi. 


Ruku 16 
150. Abange mmwe abakkiriza, bwe 


munaagondera abo abatakkiriza, bajja 
kubazzaayo emabega w’ebisinzüro byammwe, 
olwo mufuuke abafaafaaganiddwa. 


151.Ddala Allah ye Mukuumi wammwe 
era y’asinga abayambi bonna. 

152. Mangu nnyo tujja kussa encukwe mu 
myoyo gy’abatakkiriza olw’okubanga 
benkanya Allah n’ebirala by’atassizanga 
buyinza bwonna. Era obuddo bwabwe 
muliro. Naye obutuulo bw’aboononyi nga 
bubi nnyo! 


153.Era ddala Allah yatuukiriza endagaano 
ye gye muli awo nga mubatirimbula 
olw’okulagira kwe, okutuusa Iwe mwaterebuka 
nemutotoogana Κι kigendererwa ky'ekiragiro 
era ne mutagondera kiragiro oluvannyuma 
ng’amaze okubalaga ekyo kye mwagala. Mu 
mmwe mulimu abaagala ensi,ne mu mmwe 
mulimu abaagala enkomerero. N’oluvannyu- 
ma yabawugula Καὶ bo, alyooke abagezese— 
naye ddala yabaddiramu. Anti Allah γα 
Nannyini mikisa eri abakkiriza. 


154 Bwe mwali mudduka nga temutunulako 
na mabega wammwe eri yenna, 50 nga 
emabega wammwe Mutume  yali 
abakoowoola. Kale Allah yabatuusaako 


» BV, p4, 8 sd 
5 196 Of ὃ ee s6 Gas 
- »» (Tune 5 
5. Grise) 56:25 552! 
t (én I C4 ΣΝ Ὁ #% nf 
de É5èirs East κότα, 
nent 6 
Ole 
mn «ἃ LA à ‘4 
St 5 Gui Gris ii Phi 
& τῇ # PRE 2% 
uns ὧὡἕο! 5. ὅξυι DS 
δ A? 
(CES EL 
pe tp 1 α. © a 
Labs ὧν [5912] GUN GEL 
Tu STE 192% Ζ 25:51 
dE ECLES 3 De. à 
Xi 192 ALES et 
EX pus 5 ne 
Η μι,» ἃ 
OH peusest sad 
»ἅ 2. 21 χ, ἦι nitrate 
195 ÈS CO SSQ ᾷ 
΄ 


5 9 κι.“ (4,7 
UD 55 LU 5 τ bu ds 
Oh τὰ 
A tn à a Δ. à SL Δ “σ΄ 
és ET τς Sad 2 5123415 
pes 1555 ὶ Bts ne 
ἱ La 140 5 δὰ 5 ΄ χ 
» ar 


LATTES re εν 
΄ν»κε fn fn 1.212 

πὰρ ΕἸΕΥΕΙ La she RÉ 7:2 

15 ls ἂς 

CES 
»Ξῖ τος Ξύφ λους 

His AS sfr 

ISA SLT SRE 285 


2(005 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 


ù ee Κ, ΄ ͵ 
ennaku oluvannyumalw’ennaku, mulyooke A1: x (στ ὅτ, Ξ GS 
muleme kunyiikaala olw’ebyo Asne(s - 
ebyabasumattuka wadde olw’ebyo O6, À LE 
ebyabatuukako. Era bye mukola Allah 
abimanyi bulungi.* 


LT orne 1.2 TTL 

155.N’oluvannyuma lw’ennaku yabassiza 2) > GS δ. τς J les 

emirembe — otulo netusaanikira ekibiina gr 4e, T4 δ 412 σβέ 
y er 


LA 
À 
\ 
\ 


ekimu mu mmwe—ng’ate ab’ekibiina ekirala 4 ah LES, : de | 
beefaako bokka, ne baloowooleza ne Allah n 9 5 297 n 21e n € 2% | 
ebitali bituufu, mu ndowooza y’obuta- Adi | RAT » 9 is, ᾿ : 


΄“Ἀ , 

manya; n bagamba nti: Abaffe, tulina 43 SA es αὐ OÙ 
obuyinza Donne mu nsonga eno? Gamba Se 505 RU 
nti: Obuyinza bwonna bwa Allah. Bakweka £a Ci dé ὦ: δ 7 LAS 
mu myoyo gyabwe ebyo bye batakwoleka, φ 5: ἘΝῚ , 7 
nga bagamba nti: Singa tubadde n’obuyinza AK NN O1 ὧδ 256% © #3 
bwonna mu nsonga,tetwaalittiriddwa wano. 4 Ke , n Σ 

SA nti: Ne Qu Da mu Ÿ G Akon | Ce 
mayumba gammwe, ddala abo abaalagirwa fut oi 2 TT matahe 2117 “25 np 
okulwana era baalyesowoddeyo bokka CS δῷ Φῷ > = τ eu 
okugenda eri ebifo by’ekiwummulo kyabwe. 1% τ (Ks! ( ᾿ ΚΤ) Er 
Olwo Allah alyooke agezese ebyo ebiri mu ÿ JS Fi Vies 


bifuba byammwe era alyooke atukuze ebyo ASS enter ΡῈ: ἃ à ait 


ebiri mu mitima gyammwe. Era Allah ἃ An€1 » ,.1“5 σ“.ὦ 
y’amanyi obulungi ebiri mu bifuba. d), Qu Rad Es 


< don ,Ξ 
plé FU ZA 5,5 
Θ»» 
a ΡΣ “,“ Ξ « < 
Dons Soon mmwe εὐθθθα8 τσὶ SG APS EDS) 
emabega ku lunaku amagye abiri lwe 1 ,% ΄«΄ Λ 
gaasisinkana, ddala Sitaani y’eyabaseereza ob 25 | DT ml 
olw’ebimu kw’ebyo bye baakola, naye ddala sh done ,ω»»Ἱ vor ο΄ 
Allah yabasonyiwa. Sr Allah γε &b!| ἅς ris ὦ 9 VERS " 
Musonyiyi ennyo, umirirwa ennyo δ 5 ee ad su no? 
abaweereza be. OS s EE) ÈS & 


Ruku 17 ,.2 ᾿ς. % 4, 
157.Abange mmwe abakkiriza, temuba FRE $ 1922 À | spi GS 
ng’abo abeerema ne boogera ne ku baganda « < . ἡ 
baabwe nga batambuddeko mu nsi oba ΄ ri V5 21 MES 55e Css) δ 
nga batabadde nti: Singa babadde naffe, ,% 4 \ 15% < | 
tebaalifudde era tebaalittiddwa. Ekyo ΦΣ ᾿- 56 su δι 151 2 


“ 


kibaawo, Allah alyooke akifuule eky'okwejju- 43125 5 5 CES LS 145 ΤῊ ni 


3:154: Ebiseera ebimu ekizibu ekinene kyerabiza ekizibu ekitono. Mu lutalo lwe Uhud, olugambo 
bwe lwasaasaana nti Nabbi Omutukuvu Muhammad (5s.a.w) attiddwa, Abasiraamu baalumwa 
nnyo ku lulwe n’okusinga ku lw’abantu abaali battiddwa mu lutalo. Ate amawulire amatuufu bwe 
gajja nti Nabbi Omutukuvu (s.a.w) mulamu, Abasiraamu baasanyuka nnyo, nnyo ddala 
newaakubadde nga bangi baali battiddwa mu lutalo olwo. Okunyolwa ate kwavaamu ssanyu. 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 


Γ , " # Δ 
sa mu myoyo gyabwe. Era Allah y'awa (3 ὃ sis ŒEUS δι da 


me era y’afiisa. Era bye mukola Allah πῇ τ 2 ue "Φ ἘΣ ξὰμζι a y 315 


Ÿ 
Où AE IES) 
PS 


À ΠῚ n° n% Ù CA 
158.Era bwe muttirwa mu kkubo lya Allah 55251 40} ΕΝ à ls 235$ 


΄ “ιν 


oba ne mufa obufi, ddala okusonyiyibwa Gus «2, er 
n’okusaasira ebiva eri Allah by’ebisinga :2ι 28 SAIS GE 
ebyo bo bye bakung’aanya. CET ES a 5. at 


n ef & 2 
159. Era bwe mufa oba bwe muttibwa, ddala AA dr N ἡ 26155 51 δ "4.5 oi Ts 3 
era eri Allah gye mulikung’aanyizibwa. ar np%n 


ee, 
uni” ᾿" 


160.Kale olw’okusaasira okuva eri Allah ÿs "2. SES sb 63 35250 3 Los 
wali mugonvu gye bali. Naye singa wali ,4#n 21 © 

mukambwe, ow’omutima omukakanyavu, ai 1$ Hi 5 ιὅ La ES 
mazima baalidduse w’oli. Kale baddiremu ὁ ἃ Six Wei "ὦ AT 3 
era obasabire okusonyiyibwa era |, 2, cé 
oteesaganye nabo mu nsonga z'obufuzi. ae 3 «γῆι JL 2 


Naye buli Iw’omaliriranga ku nsonga , kale ΩΝ D » ab ὦ AA ss 
weesigenga Allah  yekka. Mazima Allah ὃ) ύξ a 


ayagala nnyo abamwesiga. CES 2591 


at 4 LL 9 Sn 
161. Allah bw’abayamba, tewali asobola 51.253 φ-ὔ V5 8 ab 128 Lauo! 
kubawangula. Naye bw’abaabulira, kale ,#% » 1. σί ni 10 
ddala ate ani ayinza okubayamba atali Ye? : ᾿ pr 
she . y La Δ 
Era abakkiriza beesige Allah yekka. Ÿ ES ht dE διῇ DRAM CA 


φώς serait 


162. Era tekiyinzika eri Nabbi okukumpanya. 11 53 15 ὦ 25 “ιὧλξῥε ©! τῷ rs) AA 11 ὃ 
Era yenna akumpanya alireetebwa n’ebyo bye es 
yakumpanya Κα Ilunaku Iw’okuzuukira, ἃς «ἃ, e ΕΒΦΕῚ ᾿ α ΙΖ 5 : dt SE 
: , ἢ SD 2 7 Te 
n'oluvannyuma buli omu alisasulwa mu » 1e % 


Ὄ εξ : ΄ PPT" Ζ 
bujjuvu olw’ebyo bye yakola era tebaliryazaa- y EE Ω αὐ: ἠδ Li Jé 
maanyizibwa. 6 ns ΐ fs, 
163. Abañffe, oyo agoberera okusiima kwa τ: “τ à ce ) ΩΣ > si 


Allah afaanana n’oyo eyeereetera obusungu 


+ 
A 
ΕΣ 


obuva eri Allah era nga n’amaka ge SAR ei £a 

Jahannamu”? Naye obwo buddo bubi nnyo! 9, ANS 5 

164. Abo abakola ebirungi be balina uns NT > ab . use 
amadaala eri Allah. Era Allah alaba bulungi Θώ: 12 2 AAC 
bye bakola. : εν, 
165. Mazima Allah yasaasira nnyo >} 6x D Eat Œaé » Ὁ] 
abakkiriza bwe yatuma mu bo Omutume ava na À 2 


à à ΜΗ ΒῚ HE (OT Ὁ) 
mu bo, abasomere Aya ze era abatukuze L εἴ 3% Vrais LR Ki εν 
era abayigirize Ekitabo n’ebyamagezi; ne- δα 5 ὁ). asie pe 


Essuula 3 AL-‘IMRAN 


waakubadde nga olubereberye baali mu 
kubula kwa Iwaatu. 


166. Abaffe, mmwe olutuukibwako 
akabenje nga mugamba nti kano kavudde 
Wa, 80 nga nammwe abalabe muba 
mukabatuusizzaako enfunda bbiri? Gamba 
nti: Ako kava mu mmwe bennyini. Mazima 
Allah γα w’Obuyinza Καὶ buli kimu. 


167. Era ebyo ebyabatuukako Κα lunaku 
amagye gombi lwe gaasisinkana, kwali 
kukkiriza kwa Allah; era alyooke amanyise 
abakkiriza; 

168. Era alyooke amanyise abo abannanfu- 
usi, era baagambibwa nti mujje mulwane 
mu kkubolya Allah oba muziyize abalabe. 
Baagamba nti: Singa tumanyi okulwana, 
ddala twalibagoberedde. Bo ku lunaku olwo 
obutakkiriza bwe bwali okumpi ennyo nabo 
okusinga obukkiriza. Boogera n’emimwa 
gyabwe ebyo ebitali na mu mitima gyabwe. 
Naye Allah amanyi bulungi bye bakisa. 


169. Abo be baayogera ku baganda baabwe 
nga bo beetuulidde nti: Singa baatuwuliriza, 
tebaalittiddwa! Gamba nti: Kale mmwe 
mwegobeeko okufa, obanga mwogera 
mazima. 


170. Era tobalanga abo abattirwa mu kkubo 
lya Allah πῇ bafu. Wabula balamu, bali eri 
Mukama waabwe bagabulwa, 


171.Basanyuka olw’ebyo Allah by’abawa ! 


mu mikisa gye era bajaganya olw’abo 
abatannabatuukako abakyali emabega 
waabwe, kuba tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 


172.Bajaganya olw’ekyengera ekiva eri 
Allah n’emikisa, n’olwokuba nti ddala Allah 
tafiiriza mpeera ya bakkiriza. 


dé ὁ» pe sise | 


2" % 


Ὁ L&  λσ(σ 4721“7 
bo | 55 ἀν ΔΑ “(ἢ 
» ὦ 

οἴ 


-“ 
\ 


\ "An 

. #9 ἃς À Me Ré (χ ἥδ 
ὧς à δειλὸ » Wales 
2 sp! 1 À DJ 8 λ΄“ δ» 

A % “σ“"» ὦ Δ A Δ 
si Pablo) bis 
Sn, % 

De, >= 


on hysteLé 
4 Don jante jn < 
“1 οι dus 16 150 


Lt 7 
΄σ 2 ΄ CAR AT “ 

Ÿ SES δια D IJÉ 153551 
LT , σι 825 2, ELET 


\ 


| 
D 


\ 
\ 
λ-ιν 


Δ ro . L * 
πα 545152) ALSACIES 
11% WA 3 {4 ““ 

ae A0 es 

Δ 

1% À ὧν LIL ᾽ À | ΑΖ 
λων \ 

_ CES 

3. 4 ῷ . ΄ 

AUS ENS S IEEE TS 
RE NT nt 1. γΖ,σκ à 

Ma) ie sal Je US Ab 
y δ 

O5 


σ, 4,5“. ἡ δ.» 

a Δ᾽] “ 1% Δ ssl δμ Δ 
ἐπ ὐϑολΥν ΘΞ 2843 
2 rhRT nn s QT 
OP ER 
sd di σὼ un PALIER 
5 ab DS Sn DIF, 
ont pres NT “Ὁ a 1 
el Ab Ὑ ab & 5. re 
ἔ σῆς δ» 
Ge $0)| 


AA ès 


Juzu 4 AL-‘IMRAN Essuula 3 


Ruku 18 À ΄ LL Ἰορίσεηι “δι ὅτ 


n 5% τα cd 
173. Abo abaayanukula Allah ne Mutume Je ? sb 8: ἘΣ lon 
nga bamaze okutuukibwako okulumizibwa— αὶ 75 3} 34 7121] 2 335 De à 
abo abaakola ebirungi mu bo era nebatya “ὦ κι, p9 ,3. “51 2 Ut) 
Allah, balifuna empeera ensuffu; SAT |S die lil One 


΄“" 
τ΄ - -" £ . 
174. Abo abantu be baagamba nti: Mazima ä L Eu 2.21 ὡω GO 5,4 
abantu bamaze okubeetegekera, kale DE , 332 OT LEP) PAC 
mubatye; ate nekibongera bwongezi À 5:0 ΚΟ ss , RSS Gi 
bukkiriza, nebagamba nti: Ffe Allah atumala. Es ὁ 850 en LAS 5155 
3 Δ 


Ye ng’Omuyima, mulungi nnyo! 
ΘΟ ΘΙ 5235 2b | 


175.Kale ne baddayo n’enneema eva eri a hs 54 4.123 OP omis ι 
Allah n’emikisa nga tebatuukiddwako Καῦὶ σ« 
konna, naye nga bagoberera kusiima kwa [δὲ | 
Allah. Era Allah γα Nannyini mikisa emisuffu. Θάβέο ES S$2 15e σῶν 


4 w 
176.Ddala Sitaani y'atisatiisa mikwano JT + RL obti 25) 65, 
gye; naye mmwe temubatya, mutye Nze », LA 
nzekka, bwe muba nga ddala muli bakkiriza. Te o, 59 EEE ἐδ τ: 
ΛΔ ω Q Δ 
177.Era abo abeeyunira eri obutakkiriza Là So pti οἱ a \ ETES τ 4.» 


baleme na kukunakuwaza; mazima abo 2 4 σὺ 15% f 
tebayinza kulumya Allah n’akatono. Allah Eau ὁ ὦ 125 Δ 


ky’ayagala bwe butabateerawo mugabo 3 τᾶς τῇ ὅτ, ÿ. ht Ἀν 
gwonna Κα nkomerero; era balifuna ΜΡ δ ᾿ 
ekibonerezo ekisukkirivu. ONE Las 


178.Mazima abo abawaanyisa obutakkiriza ee Sir HT 5 “ὃ À ὥς 55e FO 


mu bukkiriza tebayinza kulumya Allah 4 Ex 8 
n’akatono, era balifuna ekibonerezo ekirumya 2 5 ab ἊΣ 5 Le 


ennyo. O4 À 5 
τῷ PATTES ἼΘΙ LE one 
179. Era abatakkiriza baleme kulowoozanga (551 | RS Gi | Oh, ἐν ὅ 
nti ddala akaagaanya ke tubawa kalungi gye », 2 AS sa 4 82,102 
Sig JR us 


ge 


bali. Ddala ekiva mu Kkaagaanya ke tubawa, ἘΣ 

ate beeyongera bweyongezi kwonoona; era 4. 4% 2: n5 

balifuna ekibonerezo ekiswaaza. ad KE 275 7: œ ἣ μ“ τ 
180. Allah tayinza kuleka bakkiriza mu G JE Cao ERA 54} 216 γώ 

mbeera eyo gye mulimu okutuusa nga tn σὺ. Ce FE st 


ayawudde omubi ku mulungi. Era Allah ὦ ES fes - ξ οἱ 


teyaalibabikkulidde byaama mwenna. GE Aa) sb 511 ως ὅ. hi 
Wabula Allah alonda mu Batume be oyo 


gw’aba asiimye. Kale mukkirize Allah Mie 5; du ὅδ: φ 


n’Ababaka be. Era bwe mukkiriza - 
“δὰ PE L "1534 ὕ 
nemwekuuma, mulifuna empeera ensuffu. 3 ᾧ 226 Ζ AT ὼξ 


OS sat ses ol 


Essuula 3 


AL-‘'IMRAN 


181.Era abo abakodowalira ebyo Allah 
bye yabawa mu mikisa gye, tebalowoo- 
zanga nti kirungi gye bali; wabula ekyo 
kibi nnyo gye bali. Κα lunaku 1w’okuzuukira, 
balizingirirwa mu bulago bwabwe ebyo bye 
baakodowaliranga. Era obusika bw’eggulu 
n’ensi bwa Allah. Era bye mukola byonna 
Allah abitegeera. 


Ruku 19 

182.Mazima Allah amaze okuwulira 
okwogera kw’abo abaagamba nti: Ddala 
Allah mwavu, naye ffe bagagga. Tujja 
kuwandiika ebyo bye boogera, n’okugezaa- 
ko kwaabwe okutta ba Nabbi awatali nsonga; 
era tuligamba nti: Muloze ku kibonerezo 
ky’okubengeya. 

183.Ekyo lwa nsonga y’ebyo emikono 
gyammwe bye gyakulembeza, era Allah 
talyazaamaanya baweereza be. 

184 Abo abagamba nti: Ddala Allah 
yatukalaatira obutakkirizanga Mutume yenna, 
okutuusa nga atuleetedde saddaaka 


esiizibwa omuliro. Gamba nti: Ddala mwamala ἢ μὰ 


okutuukibwako Ababaka olubereberye 
lwange n’obukakafu obw’olwaatu era n’ekyo 
kye mugambye:; naye ate lwaki mwagezangako 
okubatta, obanga ddala mwogera mazima? 
185. Kale bwe bakulimbisa, teweewuunya, 
ddala n° Abatume abaakusooka baalimbisibwa, 
so nga bajja n’obukakafu obw’olwaatu 
n’Ebitabo eby’amagezi, n’Ekitabo ekitangaaza. 


186.Buli mwoyo gwa kulega ku kufa. Era 

ddala mulisasulwa empeera yammwe mu 
bujjuvu Καὶ lunaku Iw’okuzuukira. Kale oyo 
alyewazibwa omuliro n’ayingizibwa mu 
Janna, ddala aliba awangudde. Naye 
obulamu bw'’ensi si kirala wabula ge 
masanyu agabuzaabuza. 


187.Ddala mujja Kkugezesebwa mu 
by’obugagga bwammwe nammwe bennyini. 


Era ddala mujja kuwulira ebirumya bingi © 


okuva eri abo abaaweebwa Ekitabo 
olubereberye lwammwe n’okuva eri abo 
abenkanya Allah n’ebirala. Naye bwe 
mugumiikiriza era ne mwekuuma, mazima 
ekyo ky’ekimu Κα nsonga ezetaagisa 
obuvumu obwa nnamaddala. 


Ὁ. A 
“ “κκῇἼΊ ν-ν “Δ. 
Le ὥμ ὡ):} 
# 
PAL PE 1% 4 


LAS 
G 055524 


Cr 


C4 ᾽ν Ἐ , ) 
ἘΝ ΨΥ ΦΕΥ͂ ΘΙ 
“ 


65 Gabisus 


. 


Vis 


152% 

Os 

2 mire 
ne] 


An 


Juzu 4 


AL-'IMRAN 


188.Era jjukira nga Allah bwe yatwala 
endagaano y’abo abaaweebwa Ekitabo nti: 
Ddala muteekwa okukinnyonnyola kaati eri 
abantu era temukikwekanga. Naye baakisuula 
mabega wa migongo gyabwe era ne- 
bakiwaanyisaamu omuwendo omutono. Kale 
kibi nnyo kye baawaanyisaamu. 


189. Tobalanga abo abeejaabaata olw’ebyo 
bye bakoze, ate nga baagala nnyo 
n’okuwaanibwa olw’ebyo bye batakoze — 
kale tobalowoozanga nti bejjeeredde ku 
kibonerezo; era balifuna ekibonerezo ekirumya. 


190. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah. Era Allah γε w’Obuyinza Κα buli 
kimu. 

Ruku 20 

191.Mazima mu kutondebwa kw’egeulu 
n’ensi n’okukyuukakyuuka kw’ekiro 
n’emisana, ddala mulimu obubonero eri abo 
abalina amagezi; 


192. Abo abajjukira Allah mu kuyimirira 
ne mu kutuula ne mu kugalamira Κα 
mbiriizi zaabwe, era nebafumiitiriza nnyo ku 
kutondebwa kw’eggulu n’ensi; nebagamba 
πῇ: Mukama waffe, ddala tewatonda bino 
lwa bwereere; obutuukirivu bubwo, kale 
tuwonye ekibonerezo ky’omuliro. 


193. Mukama waffe, ddala oyo gw’oyingiza 
mu muliro, mazima oba omaze okumuweebu- 


PA 
ula. Era abakozi b’ebibi tebalina bayambi. Os 


194. Mukama waffe, ddala twawulira 
omukoowoozi ng’akoowoola abantu ΘΓ 
okukkiriza nti: Mukkirize Mukama wammwe, 
kale ffe netukkiriza. Mukama wañffe, tusonyiwe 
ebyonoono byaffe, era otusanguleko ebibi 
byaffe, era tufiise nga tuli mu batuukirivu. 


195.Mukama waffe, era tuwe ebyo bye 
watusuubiza ng’'obiyisa Κα Batume bo, era 
totuweebuulanga Κα lunaku 1w’okuzuukira. 
Mazima Ggwe tomenya kisuubizo. 


196. Kale Mukama waabwe yabaanukula 
nti: Ddala nze sifiiriza kikolwa kya mukozi 
yenna mu mmwe— k’abe musajja oba 
mukazi— anti mwenna muli nda ya 


Essuula 3 
nu D, En hd 420 
D 5.6.1} GE abi sl 31 
D 9 
2.5! 


2 4% + not 

Ÿ5 LU SRE φῦ οι 
, D 58 στ) Las LS 

A » )54 3515889 SITE LEA - 
LA 2, τ 9 “1 ET 
GS: Ju LS au RS 


De Te 
ἢ 


O0 ki 


# δ. A [ " 
see LS 
$ ñ ΄“ .» “κλπ À, « 
lis is oo 
ω .. 5 Cd ΞΡ Et 
O4 bles jai ἃ 
# “ # " 
OASIS 54 T5 at 
᾿ rs RE: p à 
AS V2) Ÿ 15 wo el ES abs 
ἐφ, Rnt De 
On 5 PUE 

co a “17 ὦ ©! 
DESTIN ΣΕ. EAN 


fn 


Θ᾽ Y1 5 
» s 


Got Eole Gauss C5) 
“(ὦ ἐψ Po rÀ ' 7 an , 
“2 Ὁ χοῦ 15e ὡἴ os 


z PR VIP CPP 
ᾧτε να: 


σ΄ \ PP Ir r Tr 
EU ECG Go τ; 


# LA 
PL 0] μὴ # A 
OS Re) lé 
ISLE TIS Et “ 
2n ω AA A χ»"͵]) “ “3 κ 
Fo \V .}.».6) AC E 
nd ΄ 


MAIRES EE 
522 GS rubis 


«Ὁ» 


& 


\ 
τ 


Essuula 3 AL-‘IMRAN Juzu 4 


nnakalaama. Kale abo abaasenguka oba ne- ue) 135 
bagobebwa mu maka gaabwe ne babo- ya 2 249,2 hotehe, 
nyaabonyezebwa mu kkubo lyange ne- 26-5052 15351 Le JTE 
balwana era ne battibwa, mazima ÿ) LS τας ΣῪ 5 
ndibasangulako ebibi byabwe, era ddala Fe Cr a 
ndibayingiza mu nsuku ezikulukutamu emigga es Ce ss ἊΣ Fes Y | GES Ge 
wansi Wazo—nga y'empeera eva eri Allah. sas tes.» ab 
Era eri Allah y’eri empeera amakula. Θιτ βοός lo ue δ ἐς 

197. Okwetawula kw’abo abatakkiriza mu (ὦ 155$ © : 5 ZALAS Φ: 1: 25 “ἡ 
nsi kuleme kukubuzaabuza. ST 


198. Ago masanyu mpa wegazira. 5» Ass λό λα Sd ÿ AGE 
N'oluvannyuma obuddo bwabwe muliro. © OC RAT .«: 
Naye ekyo nga kiwummulo kibi nnyo! . 


Δ n # 4 Δ μι LA 
199.Naye abo abatya Mukama waabwe, BA 445 5 5 \ 57 | © qal ΜΝ 


balifuna ensuku ezikulukutamu emigga » 1! 2 ΔἸ sas de G» 23 ζ à 3 
wansi wa ΖΟ, omwo mwe balibeera—nga 7 4 κι΄, 

kwe kusembezebwa okuva eri Allah. Era (2 » 4.9) ΡΣ » ὅς © à 
ekiri eri Allah ky’ekisinga obulungi eri 

abatuukirivu. ᾿ : - s 5 HE 5 αν 24 
200.Era ddala mu bantu b'Ekitabo, mulimu ὦ το ἢ 
abo abakkiriza Allah n’ebyo ebyassibwa dy 
gye muli n’ebyassibwa gye bali ne- » 


beetoowaliza Allah. Abo tebawaanyisa Aya LOS ᾿. res "ἃ, ὦ ΕἸ ἐξ μὲ 
za Allah mu muwendo mutono. Abo nno τ᾿ τ tte 


balifuna empeera yaabwe eri Mukama as si É£ : gi 
waabwe.Mazima Allah Mwangu nnyo mu , Arc 

d'u 
201. Abange mmwe abakkiriza, mugumiükiri- 9 CS ΚΕ πὶ ' ὡς 
zenga era muvuganyenga mu kugumikiriza δῷ] | 5 4] au 5 5 DCS 
era mwenywezenga mu by’okwerinda era RE Αὐτὰ 2 
mutyenga Allah, lwe mujja okuganyulwa. OC st ᾿ 


Juzu 4 Essuula 4 


AL-NISA 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 
1 
: ἫΝ , ὁ tag) YU A 
1. ku lwe linnya lya Allah, Omusaasizi Ont À ges | gblous 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
. “ἢ 128 % &TT 
2. Abange mmwe abantu, mutye Mukama Gi τ it 12.385] JU BL 


Cd 
wammwe Oyo eyabatonda okuva mu porn sss.s £ 1% D Rte 
mwoyo ogumu era n’atonda mu gwo munne CHA Bel Los 


F1 «- é = 

65e $4 5 5) 
ie ANR 255$ 
ah SRI S 4 da 


OË 4 25 si 
3. Era muwe bamulekwa ebintu byabwe 1,235 “2 Ἵ cet Go) | #13 % 
era temuwaanyisanga ebibi mu birungi,era ὃ 0α PR δ συ ὦ tn κα 
temulyanga bintu byabwe nga mubigattiriza ΓΟ «1.655 Cl it) | 
1b1 ki 4 - TT δ La) 
mu byammwe. Ddala ekyo kibi kinene nnyo. Ofué PASS LOST) 


wa £gwWo, n’asaasaanya okuva mu gyombiriri Bu $ G 
abasajja bangi n’abakazi. Era mutye Allah ‘y 
Oyo gwe mujulizaganyako era mulabirire € CE 
nnyo ab'olulyo. Mazima Allah ye mulabirizi  1%+%4 
ku mmwe. 


\ 
a 
FAN 

2 

LS 


. 
42 
.-- 


> 
συν 


4. Era bwe mutyanga nti muyinza oi à pere Ν 
obutakola bwenkanya mu ba mulekwa, kale Less ou te Ca 
muwasenga abo ababasanyusa mu bakazi: UE φίδι 


- Ἂ ee 
M 4 18 0,22 τ 3 
Babiri, basatu oba bana. Naye bwe 135$ Jiius OL € ἘΠῚ 
mutyanga ΠΕ temuyinza kukola bwenkanya, SJ sr an 2 toc ἡ Go 10% 
olwo muwase omu yekka, obamuwase mu τ. se GiesisC I 
bawambe abali mu buyinza bwammwe. oO} 259 τῷ 1 


Ekyoky’ekisinga, muleme kwekubiira. 


- 421 

5.Era muwenga abakazi amahare gaabwe Os, 4h 3 ὦ. 4.3.2 Ζ “δι À 515 3 
mu mwoyo mulungi. Nayebwe babatonera- 95,2 2 412 eo tu δῷ δ “71 “Δ. 
nga ekintu kyonna ku go ku lwabwe, kale Pre se UE χων 
mukiryenga n’essanyu n’okusiima. OËTS SÉSS 


6. Naye temuwanga abatali bategeevu des Serie sé ξ 20: 3 
ebintu byammwe ebyo Allah bye yabatee- MAPS ΠῚ 
rawo okubayimirizaawo; naye mubaliise Κα " 4 is "ἃ 55}}}5 2.» λέεύε 4 | 


byo era mubambaze era mwogeranga nabo $ οὐ a ne $ Δ 
ekigambo ekizimba.* ΣΡ 245 δ 28 τ δι 


4:6. Buvunaanyizibwa bwa ggwanga okulabirira ebintu bya bamulekwa abatanneetuuka, okutuusa 
ἤρα batuuse okwerabirira n'okulabirira ebintu byabwe. Eggwanga bwe litakola ntegeka evo, 
eby’'enfuna biyinza okugootaana mu ggwanga lyonna, singa eby’obugagga ebibaddeko entegeka 
byonooneka. Ekyo kyetaagisa nnyo, naddala oluvannyuma lw'olutalo. Okwewala obuzibu buno, 
eggwanga lirina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira emmaali ey’engeri eno n’obwegendereza 
okufaananako nga bwe lirabirira emmaali eya lyo, nga ligikuumira ba mulekwa bano. Kino tekitegeeza 
nti eggwanga lisobola okweddiza ebintu b a bamulekwa oba okubaggyako obuvunanyizibwa bwa 
byo, wabula eno eba ntegeka ya kiseera kigere. Kino kye kyogerwako mu 4:11. 


Essuula 4 AL-NISA 


7. Era mugezesenga okutegeera kwa ba 7 


mulekwa okutuusa lwe balituuka ἀμ myaka 
Joe Kale bwe musanganga nga 

alimu obutegeevu, olwo mubawe ebintu 
byabwe, era temubiryanga nga 
mudiibuuda n’okwanguyiriza nga mutya nti 
bajja kukula. Naye  oyo abanga 
omugagga,kale abyewale; n’oyo abanga 
omwaavu, Kkale alye ku byo mu ngeri 
esaanira. Era bwe mubanga mubawa ebintu 
byabwe, mussangawo abajulizi ku bo. Era 
Allah amala nga Omubalirizi. 


8. Abassajja balina omugabo kw’ebyo aba- 
zadde bombiriri bye baba balese, n’abaabwe. 
Era n’abakazi nabo balina omugabo kw’ebyo 
abazadde bombiriri n’abaabwe bye baba 
balese — ebitono ku byo oba ebingi — nga 
bafuna emigabo egyagerekebwa Allah. 


9. Era abaabwe ne bamulekwa n’abaavu 
bwe babangawo mu kugabanya eby’obusika, 
kale mubagabiranga ku byo era mwogeranga 
nabo enjogera entuufu. 


10. Era abo abakuza basaanye batye nnyo 
Allah kubanga nabo bwe balireka emabega 
waabwe abaana abatesobola (amabujje), 
tebalirema kubeeraliikirira. Kale basaanye 
beekuume nnyo Allah era boogere enjogera 
entuufu. 


11. Mazima abo abalya ebintu bya ba 
mulekwa mu bukumpanya, ddala balya muliro 
gwe bassa mu mbuto zaabwe. Era mangu 
nnyo bajja kusuulibwa mu muliro 
ogubumbuyja. 


Ruku 2 

12. Allah abakuutira ku baana bammwe: 
Omulenzi afune kyenkanyi n’omugabo 
gw’abawala ababiri. Naye abawala bwe baba 
Ὥρα basukka Κα babiri, kale bafune bibiri 
bya kusatu kw’ebyo omugenzi bye yaleka. 
Naye bw’aba ng’ali omu yekka, kale afune 
kimu kya kubiri . N’abazadde b’omufu bombi 
buli omu ku bo afune kimu kya mukaaga 
kw’ebyo omufu bye yaleka, bw’aba nga 
yalina omwana. Naye bw’aba nga teyalina 
mwanaera ng’asikiddwa bazadde be, kale 


1# 


“΄ Δ à Δ A A 
᾿ 4. 2211 λ δὰ λυ 22 24 


ἔχ“ κι. dut .t< 
155 (& D ESS Dis 
4 < as M 4,6 ᾿ς Λ “Ὕ 

Visas Az 


EU ASSIS ibiiéte 
ὀεώφαύ ο θολό 
PES PSE 
EE DIE 215 JA 


bre 
% δ]. “ ἽὝ Zn 
εἵ éco ASS LT So 


X 


-- 


Juzu 4 AL-NISA Essuula 4 


2 F6 AI 2 
nnyina afuneko kimu kya kusatu. Naye 7 éd 425 ὃ 
bw’aba nga yalina b’azaalibwa nabo, olwo UE Lot TA Da 
nnyina afune Kkimu kya mukaaga, rer de) 595) O6 EL 
oluvannyuma lw’okulaama kwe yalaama ku Ann on ΄ 
byo okuggyibwako oba ebbanja. ως» ἰῷ die > CV 


Ζ ra Cd 
akitammwe n’abaana bammwe, temumanyi npne # DENT 6 D Pi 
ani ku bo asinga okuba okumpi gyemulimu ©9335 Ÿ SAS 5 4 2] 
kugasa. Engabanya eno ttecka eriva eri dun Cote De pot n 587 
Allah. Mazima Allah γε Mumanyi wa € 22023 5 25 TI 212 
byonna, Omugezi ennyo. Ζ Dh < L 
OU Gal éd 


A 2 Le Le ΄ Ὄ σ΄ he % 02 
13. Era nammwe mufuna kimu kya kubiri DJ Fall ΞΕ CS; 2995 
kw’ebyo ebiba birekeddwa bakyala bammwe $ 4,4 of ,2,.γ7 4752 4 
bwe baba nga tebabadde na mwana. Naye 595 4 © Fab το ss 
bwe baba nga babadde n’omwana, olwo ᾿ 9 (ἡ D» Lyté 
mufuna kimu kyakuna kw’ebyo bye baaleka xx O2 AS S ὩΒ #3 ΙΖ 
olunvannyuma lw’okulaama kwe baalaama Κα 
byo okuggyibwako oba ebbanja. Ne bakyala € 
bammwe bafuna kimu kya kuna kw’ebyobye pe 2 ,% ΡΞ" 
muba mulese bwe mubanga temulina mwana. SG 9) 50 5 Los 
Naye bwe muba nga mulina omwana, olWO gote ge A 1e n1f 212 
bafuna kimu kya munaana kw’ebyobye mulese ὦ 435 2.7 GE SE το 
oluvannyuma Iw’okulaama kwe muba 5 ΄ 
mulaamye Κα byo okuggyibwako oba ebbanja. 2 - 
Naye omusajja oba omukazi agenda okusikirwa a Le cs 
bw’aba nga talina bazadde wadde abaana naye 5 
nga alina muganda we oba mwannyina, kale 4 np47$474487, , 721,2 2 
buli omu ku bo afune kimu kya mukaaga. ET; 581γ.12] ἀλλέϑὉ 


it 

YA 

\ 

ἵ. 
ΕΣ 

WE 
2 
sv 

2 

\ 
LAN 
£a 

\ 

AS 
Ÿÿ 
«ἕο 


νλ 

πὰ LA 
\ 

Y 

αν 

» 

LS 
τὰ 


> 
τὸ 


LUN 
€ 


. : Me 
Pasabanc kyenkami. kim cky okusau, ὦ ὅ "PARA (445. 3215 JE 
ΡΣ ΣΕΥ εν 
το ΡΟΝ ΤΣ 
abaweereza be. ΗΝ 3 Ares , gs Ἢ ἴ, 

OMS SUEDE, ab 168 


4 4 « a εν 

14. Ago ge mateeka ga Allah. Era oyo Sablabt 45: ab185R2 205 

agondera Allah ne Mutume we, alimuyingiza « LS οὐὧξ 2 Tone afro 
“ han 


mu nsuku ezikulukutamu emigga Wansi wazo, © Es Z Re de DAS 
RE Era obwo bwe Es $ ES Cu : τῳ St GS 
OS LEA 

. Ἷ,»““.ὺ né are 

15. Era oyo ajeemera Allah ne Mutume we RARES 26 λυ 7 SA ua, O9 


era n’amenya amateeka ge, alimuyingiza mu τ: (χε: 143 GE ARE LS ὅς 
muliro; mu gwo mw’alibeera, era aliba AU - Ρ δ 
n’ekibonerezo ekiswaaza. GOuigs le & 


<> 


Essuula 4 


AL-NISA 


Ruku 3 

16. Era abakazi abo ababa bakoze eby’ekivve 
mu bakazi bammwe, kale mubajulizeeko 
abajulizi bana abava mu mmwe. Kale abajulizi 
bwe babalumiririzanga ddala, olwo 
mubaziyirizenga mu mayumba okutuusa okufa 
lwe kulibatuukako oba Allah okubateekerawo 
ekkubo eddala. 


17. Era n’abasajja bombiriri ababa bakikoze 
mu mmwe, kale mubabonereze. Naye bwe 
babonereranga era nebatereerera  ddala, 
kale mubaleke. Mazima Allah γα Nannyini 
kusonyiwa, Omusaasizi ennyo. 


18. Mazima okwenenya Allah kw’akkiriza 
kwe kw’abo abakola ebibi mu butamanya 
n’oluvannyuma nebabonerera mangu, kale 
abo Allah b’addiramu. Era Allah γα Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 


19. Naye okwenenya tekukkirizibwa 
kw’abo abakola ebibi okutuusa omu mu 
bo lw’atuukibwako okufa, olwo n’agamba 
nti: Nze kaakati mboneredde, wadde abo 
abafa nga beeremye. Abo twabategekera 
ekibonerezo ekirumya. 


20. Abange mmwe abakkiriza, temukkirizi- 
bwa kusikira bakazi olw’obuwaze era 
temubakaluubirizanga nga mugenderera 
okubanyagako ebimu kw’ebyo bye 


mwabawa,okuggyakongabakoze eky’ekivve + 


eky’olwaatu; era mubayisenga bulungi. Naye 
bwe mubakyawanga, kale mwegendereze 
kuba ob’olyawo nemukyawa ekintu ng’ate 
Allah ky’ataddemu ebirungi enfaafa. 


21. Era bwe mubanga 
okukyuusaomukyala mu kifo ky’omukyala 
naye nga mwamala okuwa omu ku bo 
entuumu y’ebyobugagga, kale temu- 


ESA Ὁ 


mwagadde © 


ere 
HS RAA 
DANSE EU “τὰκ 
Θόάς τοῦ 


τ» οἱ is 
HE UEUS 
ART ΡΜ AUTO 
HU gb ΟΣ Es τῷ 
Ὁ ες 21 GR FO SAS sas 


ἦι UT Be “ 
. SE τ: PA Ue 


L2ÉsAL 


of sise EC 


SLA VS EEE ῥα 
AMC IR RES 
re ie (SG ON) 
ne : ὙΠ É833E 


νῦν 
“Δι Lois A 


Juzu 4 


Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 


twalanga kyonna Κα byo. Abañffe, muliki- 
twala olw’okuwaayira n’olwekibi ekyenkuku- 
nala? 

22. Ye mulikitwala mutya ng’ate mubadde 
nabo mu kyaama mwekka na mwekka, ate 
nebatwala okuva gye muli endagaano 
ennyweevu? 


23. Era temuwasanga bakyala abo abaawasi- 
bwako ba kitammwe, okuggyako ekyo 
ekyamala okuvyita. Mazima ekyo kyenyinyalwa 
era kya kivve era kkubo bbi nnyo. 

Ruku 4 

24. Muziyiziddwa okuwasa bannyamwe, 
ne bawala bammwe, ne bannyinammwe, 
ne bassengammwe, ne bannyammwe 
abato, ne bawala ba baganda bammwe, 
ne bawala ba bannyinammwe, ne 
bannyammwe abo abaabayonsaako, ne 
bannyinammwe ababbeere, ne bannyazaala 
bammwe, ne bawala bammwe ab’abo abali 
mu bukuumi bwammwe—ab’abakyala 
bammwe abo be mwayitako gye bali. Naye 
bwe muba ngatemwayitako gye bali, olwo 
temubaako Kinenyo. Era muziyiziddwa ne 
baka batabani bammwe abo abaava mu 
migongo gyammwe, era muziyiziddwa 
n’okugattika ab’oluganda ababiri olumu, 
okuggyako ekyamala okuyita. Mazima Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Juzu 5 
25. Era muziyiziddwa okuwasa abakazi 
abafumbo, okuggyako abo abawambe abali 


mu buyinza bw’emikono gyammwe egya ddyo. ” 


Okwo kwe kulagira kwa Allah gye muli. Naye 
mukkiriziddwa okuwasa abo abali ebbali w’abo, 
naye nga munoonya kuwasa na mmaali 
yammwe mu bufumbo obutuufu, so si kukola 
bwenzi. Olw’emigaso gye mubafunamu, kale 
mubawenga amahare gaabwe agaakakasibwa. ; 
Naye temubaako kinenyo kw’ebyo bye muba 
mukkiriziganyizzaako oluvannyuma Iw”okuka- 
kasa amahare. Mazima Allah ye Mumanyi € 
wa byonna, Omugezi ennyo. 


26. Era oyo mu mmwe  atasobola kufuna 
bisaanyizo kuwasa mukazi mwana wa boowo 
omukkiriza, kale awase ku bali mu buyinza 


F 


EX sat et sn 25 


# 


, ἀφ ζελλτ IRELLS κἷ ἘΠ 
rs 299 τ 
Si ΤΕ “ἡ 5 ΤΌ ΔΑ, Ἔχε 2 


MES Le ACT A 
Slt ARE 
PT ἀξ τὰ Ds AVR 
see és ss 
de 5 KE Fi S ὃ. 
SERA RER A 
AS ES ρά με ας 

O5 SRE Ga é) 


CRAEAARENTERE 
DT LS τς 281 Jets 
nan, nn (CRE 2 
> Se “ σ᾿ al 2 
Lire “- n ς 
τ: Est LES : Gba tas 
4 LL D tn 526 9 ,λ[Κτ 4 is 
Rire 685 9.2 


PA 215505 es 
ares Ho 

of ὅ: κἄ:, δ τὐτῇ 5 

Éosutsshet aies 


<> 


= 


| 


Os 


Essuula 4 


Juzu 5 


bw’emikono gyammwe egya ddyo mu 
bazaana bammwe abakkiriza. Era Allah 
y’asinga okumanya obukkiriza bwammwe, anti 
mwenna muli nda ya nnakalaama. Naye 
mubawase Iwa kukkiriza kw’ababalinako 
obuyinza era mubawe amahare gaabwe mu 
butuufu, naye nga bakazi balongoofu, nga 
si benzi wadde nga tebalina mikwano mibbirire. 
Naye bwe bamala okufumbirwa oluvannyuma 
nebakola eby’ekivve, kale bafune kitundu kya 
kibonerezo ekyo ekiri Κα bakazi abaana ba 
boowo. Kino kikwata kw’oyo mu mmwe aba 
atidde okugwa mu kibi. Naye bwe 
mugumikiriza, ky’ekisinga obulungi gye muli. 
Era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa , 
ckingi. 


Ruku 5 
27. Allah ky’ayagala kwe kubannyonnyola 
era abalung’amye mu makubo g’abo 
abaabakulembera era abaddiremu. Era Allah 
ye Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


28. Era Allah ayagala okubaddiramu. Naye 
abo abagoberera okwagala okubi, baagala 
nnyo mukyaame olukyaama olusuffu. 


29. Allah ayagala kubawewulako buzito, 
kubanga omuntu yatondebwa nga munafu. 


30. Abange mmwe abakkiriza, temulyang’a- 
nangako eby’obugagga bwammwe mu 
bukyaamu,okuggyako nga bye mu funye bya 
busuubuzi bye mukkiriziganyizzaako; era 
temwettanga. Mazima Allah wa kisa nnyo 
gye muli. 


31. Era oyo alikola ekyo olw’obujeemu 
n’obulyake, kale tulimuyingiza mu muliro; era 
ckyoeri Allah kyangu nnyo. 


32. Bwe muneewala ebibi ebinene bye 
mwazivizibwa, tujja kubasangulako ebibi 
byammwe ebitono era tubayingize ne mu kifo 
eky’ekitiibwa. 


ἘΠῚ ὧ ΣΟ (( ESE 


.“ a w 
. 


ve ΜΡ 


Al OS AR δε 


152 R EL LAN CEE OS EU 
2 # ' DPA 14 1% 
re 015: EG 525 


1 


ὦ 2155 

IE 5 Had ad 
DES EU Ge ὦ he 
a ΌΡΑ, ae 


pare 
Ταλι λας 
Θᾶξ»5. ὀι νιδιά 
SE J 15 Gift GC 
ὠϊι ν᾿ Je LL δά :1 λζσιρῖ 


ζ δι ὦ Las AE ΄σιζε 
ΡΣ ων Ÿ > 0 
w, “ d PATA 
(Ξ, <b ὧλ PASS en 
Les 
1 Lléva . τ ας «47 
LS GES δ5 dass 25 
-“ | 1% CALA nÀ <a “ 
ξ: DEL αλλ «5.5 
Θι ϑαοιοξ 
à np? 
oUEGHES pers ol 
», τῷ ἦν». 12% 3 δ 
5 AQU AE RS ἀὰὲ 
MEXTTAREE 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


33. Era temululunkaniranga ebyo Allah bye τι San AD LS tt as . 
yassukkirizaamu abamu mu mmwe ku balala. 
Abasajja balina omutemwa mw’ebyo bye baba Se + JE: D : Uu2x 
bafunye, n’abakazi nabo balina omutemwa , “. sut 
mw’ebyo bye baba bafunye. Naye musabenga ὭΣ ὅ LL 0 AAA 2: "Ἥ à p 
en 5 . ἐᾷ “΄ à ἦ᾽» Ν fñ 
Allah Κα mikisa gye. Mazima Allah γε Mumanyi , PET] NET SEA ef 


wa buli kimu. ; PR D 2 
OL, ES oo νῶν 
1, up 
34. Era buli omu twamuteerawo abasika 452 δὰ es Es 1.8) 2 


b’ebyo abazadde bombiriri n’abolulyo bye σ VIT. ΝΡ 
baba baleseewo, n’abo be mwasiba nabo τῷ ἘΠ \95 Où ΠΣ φ JS 
ebirayiro byammwe. Kale mubawe omutemwa PES x : (731 PAS à 
ewabwe. Mazima Allah alaba buli kimu. rs 


. δ΄’ 


Ro arèues o 
CRT 


Ruku 6 
35. Abasajja be balabirizi b’abakazi ΤΟΝ διὰ Sen 
olw’ebyo Allah bye yakirang’anyaamu É< ἴω, ,.2 αὶ 73 | 
abamu ku balala n’olwebyo abasajja bye CAE Ἷ 2022 Las 
batoola ku by’obugagga bwabwe. Kale = 1 1 Li τ ie At 
abakazi abalongoofu be bo abawulize, ÉbR éaS ὕ cé 2. 
abakuuma ebyaama olw’okuba ὡς eos κ᾽ ἷξ “δ Base απ 
Allah yabikuuma. Naye abakazi ἃῦο,, >» κρ9 Ὺ ue 4 , ΦᾺ ἥν 
be mutya olw’obujeemu bwabwe, kale É$5525 IS és 5h CB J 5 
mubabuulirire, era mubaleke bokka mu buliri, oË r à ὩΣ pb 4 δ᾽ Δ. ᾧ 
era mubakubemu. Naye bwe 2 
babagonderanga, kale temubasosonkere- baser 155 EL ALT 


zanga. Mazima Allah ye wa waggulu ennyo, 


Omunene ennyo. OS € ῳ fai 

À < nt Llln 2 ri% 
36. Era bwe mutyanga okwetemamu okuli 133 Ὁ Gus SES Ras os 
wakati wa bombiriri, kale mussengawo NAS τ δ Cat does 
omutaawuluzi okuva mu b’oku ludda ὡδί» re 


Iw’omusajja n’omutaawuluzi okuva mu ᾿ Ts À 
b’oku a Iw’omukyala. Bombi bwe RAETAR οὐ ϑμ 
baliba nga ddala baagala kutabaganya, boire D ὦ 
Allah alireeta okukkaanya wakati waabwe. OS LE Far ἀστῶν 


Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Ategeera byonna. 5 
37. Era musinze Allah, naye temumwenka- 01 
nyanga ne kyonna, n’abazadde bombiriri , 
bayisibwenga bulungi, n’ababo, ne bamule- 3 
Lé 
2 


ἜΡΡΕΙ AIT 


\ Ἢ ñ 
Jen É es) φέροι 
kwa, n’abanaku, n’owomuliraano nga wa AA ἸΏ Μ ΄ il 
luganda, n’owomuliraano ow’ebbali, ne munno gb ῥα τῆι ἣ CE 
ow’oku lusegere, n’omutambuze, n’abali wansi gi ER Es A Δ) jai 


w’emikono gyammwe egya ddyo. Mazima 47 δ ent u(ot. in € 
Allah tayagala mwewulize, omwewaanyi, bio}: ΐ ὡδί G 2 ae | 
“ 


SA 


Essuula 4 AL-NISA Juzu 5 


΄ 4 δ ΄ “ Α { 
38. Be bo abakodowala era nebalagira ©” ὧν ose ὁ. 2 D PNR ἀπ Ὁ 
n’abantu okukodowala era ne bakisa n’ebyo κ᾿, 2° LA GS Ὁ oi 
Allah bye yabawa mu mikisa gye. Era ex 1 ᾿ \ ὥ μὲν ms be 
twategekera abeerema ekibonerezoekiswaaza, DIRE ὧδ EU ic 


2 2 #\5 Q ar 
39. N abo abatoola eby’obugagga bwabwe AG ) penrel 
olw’okulabwa abantu, so nga tebakkiriza or, #4 8, σα {τ ὦ 
Allah wadde olunaku Iw’enkomerero. Era 2% υ 5 abb Open.) 3 Us ΔΝ 
2 ΄ € ΄ 
2 


“ 
n'oyo aba nga Sitaani ye mukwano gwe, 14, Φ.7 bail {κε 4 
amanye nti Sitaani wa mukwano mubi nnyo. ES Δ Oh Eh 


Pres 
OÙ 5 2 
7 à ntstnt ste “5. 
40. Naye ddala baalibadde ki singa bakkiriza 23%) Sab L ARDENNE "525 
Allah n’olunaku 1w’enkomerero era nebatoola σ 4 ÉTÉ net 1 WA 


“ » à , «΄ ἢ n “΄ 
ne kw’ebyo Allah bye yabawa? Naye Allah “ἢ Sa 1445 55 Ia TS 


abamanyi bulungi. OÙUE 5.4. Zi 


117 28 Si ER ETNE 
41. Mazima Allah talyazaamaanya wadde FOIS 5 JÉLALÈSS bé, 


akazitowa ng’akabu. Ate ekikolwa bwe kiba 12% a 225 (ii RLEC< 
ekirungi, akiyingiwaza buyingiwaza. Era awa ὩΣΝἤ 5 De 52 ARADINE 
empeera ensuffu okuva gy’ali. OC > 
ζφ, RCI a ME Tr τς 
42. Naye kiriba kitya awo ngatuleese omujulizi 5 sat } ANNE 
okuva mu buli kibfina, naawe netukuleetanga “5. D ep so vie 
gewe mujulizi Καὶ bano? 5 Lei εὖ ὃ sr ES 
1 5% NUTET 
43. Κα lunaku olwo, abo abatakkiriza 182651558023 ᾧ 2....2.5 52 
n’abaajeemera Mutume balyegomba nti singa 2, 1 225 ἡ 


Ed LE] Lt 
baseetezeddwa bumu n’ensi, ate tebalisobola Ὑ 9 : US ) VUS 
kukisa Allah kigambo kyonna. Φί; AA 

Ruku 7 ΄ 
44.  Abange mmwe abakkiriza, temuse- | Sn ÈS Ÿ loi 
mbereranga essaala nga temutegeera, okutuusa 
nga mutegeera bye mwogera; wadde (&& G) 


€ 


> 
Ye 
τὸ 
\ 


“ἃ 
«1» 
WW” 
\ 
ἐλ 
at 


\ 

\ 

5 
Ζὰ so 

> 

À —\ 

\s\ 

«οι 

ἑ 


temugisembereranga nga mulina janaba,* < 2 4 » » D 
okutuusa nga mumaze Kunaaba, SERA νι SES ETCE 9.3. CASE 
nga muli mu lugendo. Era bwe mu sie nd AS RS A4 a Ve 
abalwadde oba nga muli mu lugendo oba ὦ Lol > oi ,& 
ΠΡ omu mu mmweava aweyambirwa oba = ve αὶ PT RS ΤΣ 
nga muyiseeko eri abakyala nemutafuna ἔς 5\ γλῶ [BOSS ka 
mazzi, kale muluubirirenga okukozesa , , 5, τῷ, PA 
enfuufu ennyonjo mugiyise mu maaso “4. Δ 2.518 LS FRERE 
gammwe ne ku mikono gyammwe. Mazima 4 «2 ne LU 
Âllah ye Musanguzi w'ebibi, Omusonyiyi |$88x2 5L | A Ab Fi 


ennyo. 


4:44. Ekigambo ‘junuban' (\££24 ) oba ‘janaba’ tekitegeeza bukyaafu, wabula kitegeeza embeera 
omuntu gy'abaamu oluvannyuma lw'okwetaba mu mikolo gy’ekikulu oba oluvannyuma 
lw'okuvaamu amazzi agazaala. Mu mbeera ezo zombi, omuntu ateekwa buteekwa kusooka 
kunaaba mubiri alyooke asaale. Okunaaba oluvannyuma lw’embeera ezo zombi newankubadde 


nga silwa swala, kya bugunjufu. 


προ- 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


\ 


A ? 
md. 7 


45. Abafñffe, tewalaba abo abaaweebwa 
ekitundu Κα Kitabo nga bagula obubuze era » 


nga baagala nammwe muwabe Κα kkubo? € 3 a D 


2 


Ë 


» “ & 0 Le ΑΛ “ 

Lau) || ADS À 

ee 14 D Tnt tar oh 

46. Era Allah y’asinga okumanya abalabe δῇ 5 » 22! EL let ἀρ 
bammwe. Era Allah amala bulungi nga DR en à L Lea 31% ἡ υ 
Omukuumi, era Allah amala bulungi nga © gb Lu 54 


Omuyambi. Don δωσε») σι. ὁ,“ 
47. Mu Bayudaaya mulimu abakyuusa- 2... Θ 59 Σὰν > οὐ» 1e 
kyuusa ebigambo ne babiggya mu nteeko ass Eu 
yabyoera nebagamba πῇ: Tuwulidde, naye 5 6ÿ5 541 545 . ES Le 
tujeemye. Era bagamba nti: Wulira ebyaffe, E5 LÉ 2.12 PEUR Ur Te À fs 
awatali gewe kuwulirizibwa. Era boogera Ν ΄σι, ὦ 
ekigambo Rä‘inä nga banyoola ennimi y .9 SES 424) οἷ, 2 
zaabwe olw’okutyoboola eddiini. So singa 1 SE (2. ..2 Gas 19) ( 545 A 
baagamba nti: Tuwulidde era tuli bawulize, <32 ἡ: 2 , ΄ SES , 
era πη: Wuliriza, ne bakozesa ekigambo 3 ὕ 


Undhurna, ky’ekyalisinze obulungi #<n ee 4 VAL ER 72 
n’obwesimbu gye bali. Naye Allah 5522) 9:15 ΣΝ LA 
yabakolimira olw’obutakkiriza bwabwe era ΘΝ ὦ 
tebakkiriza okuggyako akatono ennyo.* D rt στ 


a 4 " AR 
48. Abange mmwe abaaweebwa Ekitabo, Lu νοὶ 223) οι CE 2.0 
mukkirize ebyo bye twassa (mu Kur’äni) οἵ ἘΠ nn 7225 δὺς » 1,11 


ebikakasa ebyo bye muli nabyo nga “2 “2 Es συ » 
tetunnaswaaza abamu ku bakulembeze AE pare At "5. ΠΡ ΩΣ 
bammwe, badduke nga tebatunula na ε + ᾿ 2 Dee e 
mabega oba tubakolimire nga bwe RSS] Ξ SEA 
twakolimira abantu ba Sabbiiti. Ate ekiragiro 2 © al OS 
kya Allah kiteekwa buteekwa okutuukirira. : ΡΝ ὍΣ 4 ke Σ᾿ 
49. Mazima Allah tasonyiwa kumwenkanya 244 Hi Οἱ 582, N4abto 
n’ekirala, naye asonyiwa ekitali ekyo eri ἘΣ EXT ὦ EM 65$ DES 


oyo gw’aba ayagadde. Era oyo eyenkanya Ts ΜῈ 
Allah n’ekirala, mazima ddala aba agunzeewo Sr HE 22 5 ὁὺις ἘΞ » 


ekibi ekisuffu. © 4 n BE 


4:47. Abannanfuusi aboogerwako wano baagezaako okukyuusakyuusa n’okubuzaabuza amakulu 
g’ebigambo nga baluubirira okutyooboola ekitibwa kya Mutume (s.a.w.). Bo abakkiriza 
baagambanga nti ‘sami’na wa atwa’na’ (ES 5 sis ) ekitegeeza nti, ‘tuwulidde era tugonze. 
Kyokka ate abannanfuusi, bo baakyuusaamu ni ‘sami na wa 'swaina [Ὁ ΔΕ SEL. <)ekitegeeza nti 

‘ tuwulidde naye tujeemye’. Kino baakikola nga kye bagenderera kujerega Mutume (s.a.w.). Mu 
ngeri y'emu era abannanfuusi baakozesanga akakodyo akalala ak’'okunyoola ebigambo 
olw'okutyooboola ekitiibwa kya Mutume (s.a.w.) nga bagamba πὶ “Κα ἱπα’ ( ἄρ ) (oli musumba 
atulundira endiga zaffe) mu kifo ky’ ekigambo ekituufu ‘Ra‘inà’ (otwanguyira, totukaluubiriza),. Ku 
lw'ensonga eno, Allah kye yava agaanira ddala abakkiriza okukozesa ekigambo ‘Rä‘ina”’ 
abannanfuusi kye .baanyoolanga, n’abagamba nti mu kifo kya kyo bakozesenga ekigambo 
‘Undhurna’ (ὁ si ) ekitegeeza nti ‘ssebo tutunuulire n’ekisa’, kubanga kyo ky'ekituukana 


n'ekitübwa kya Mutume (s.a.w.). 


Essuula 4 AL-NISA 


50. Abaffe, tolaba abo abeetukuzatukuza 50 
nga Allah y’atukuza oyo gw’aba asiimye? 
Naye tebaliryazaamanyizibwa wadde 
akasirikitu. 


51. Laba nga bwe balumika ku Allah 
eby’obulimba! Era ekyo kimala okuba ekibi 
eky’enkukunala. 

Ruku 8 

52. Abaffe, tolaba abo abaaweebwa 
ekitundu Κα Kitabo? Bakkiririza mu mizimu 
ne Sitaani, era boogera ne kw’abo 
abatakkiriza nti: Bano be basinga 
obulung’amu mu ddiini kw’abo abakkiriza. 


53. Abo nno be bo Allah be yakolimira. 
Naye oyo Allah gw’akolimidde, tolimuzuuli- 
rayo muyambi yenna. 


54. Abaffe, balinayo omugabo gwonna mu 
bwakabaka, kye bava balema okuwa abantu 
wadde akasirikitu ? 


55. Nandiki bakwatirwa bantu nsaalwa 
olw’ebyo Allah bye yabawa mu mikisa gye? 
Mazima twawa abaana ba Ibrähimu Ekitabo 
n’ebyamagezi era netubawa obwakabaka 
obusukkirivu. 


56. Kale mu bo mulimu abaamukkiriza, ne 
mu bo mulimu abaamwebengulako. Naye 
Jahannamu emala ng”omuliro ogubumbujja. 


57. Mazima abo abaagaana Aya zaffe, mangu 
nnyo tujja kubasuula mu muliro. Buli ensusu 
zaabwe lwe Zzinasiriiranga, tulibakyuusiza- 
ngamu ensusu endala, balyooke baloze ku 
kibonerezo. Mazima Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


58. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, mangu nnyo tujja 
kubayingiza mu nsuku ezikulukutamu emigga 
wansi Wa ΖΟ; omwo mwe balibeera olubeerera. 
Balifuniramu be balifumbiriganwa nabo 
abaatukuzibwa, era tulibayingiza mu kisiükirize 
ekiweweevu ennyo. 


Juzu 5 
Lot “, σὰς ren TT 
24851 085 GDJ1d15591 
tn, κα dont ke L 
EL «ΤΩ ὦ 0122 Ἢ 
DAY 5 7 j Cr (352 ab 
2 “΄ 


la 
(ιν 
a 
> 

\ 
ἑ-- 
\ 
\ 
C\ 
es 
le 
S an 
A 
Cu 
E 
> 
ὡΦὠῷῶωο 


AG 


OX 

Ÿ 

A Ÿ 
ξ 

ὶ 

ἝΝ 


QG 
ve 
Ῥ 
= 
L 
\ 
& 
“Ὁ 
ne 
V 
δὰ 
[δ 
> 
ἘΝ 
ἈΝ 
LAN 


4, PA so 
OM ts] us 
\ ΑΘ ΝΣ“ Ty 
25 3 s4b1 2459 Gi Elus 
1 


᾿Σ 
> 
L 


bén <cte 2, Tips 
Ones 4) Ses ob Ab 14 


ἢ À a). 
GR DSi EN 2 Cote he 
El mé: 2) 5 SSI 
CANTE A 
OÙ 
Er an 99 “ AN riens! "5 
DO LS 2, 9 du Le | (6 54 Los 


nn 2 N EC one $ LA 
Ἐπ ϑ 6... 
EE) is : 55 24 nai 
1% m7 15 , 
GRE Bye ASS λείας 


À 


D à [7 EAN AA 
Of ab ὧν.» CII 155%) 


\ ὦ Μ ATP CAS 
ah los 5 RESSIE 
CE 3 


A PT CPLAPES PR RES δ 
2 » 155 | me γι 
“κ᾿ . A 24 .,# 4787 σις: 
Val 5 908. aber lilas 
Φ “" 


OS 


«ΘῸ- 


ei) 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


59. Mazima Allah abalagira okuwanga & δὰ a 15845 af AN ὧν 
obuvunaanyizibwa abo abalina ebisaanyizo bya API 
bwo. Eranti bwe mulamulanga wakati w’abantu, 3 DEUSRIS 51s y Ga | ὧν 


kale mulamulenga mu bwenkanya. Mazima jé . ἡ εὐ ξι λα 
Allah by’ababuulirizisa si birungi ggero! τὴν à ὧν D Ji b RASE 


Ddala Allah ye Muwulizi wa byonna, (Ὁ Obs eo C Fa ὧν LS 
Omulabi wa byonna. “ 


6). Abange mmwe abakkiriza, mugondere PAT EA "ρΑξ δῖ (if à Ὶ 
Allah era mugondere Mutume, n’abobuyinza , : a 4 ro 
mu mmwe.* Era bwe mutotoogananga mu 7 7 + © δ 9 E ἘΠ ; 


δὴν 
: 
> 


: : à 2 . 
kintu kyonna, kale mukizzenga eri Allah ne sb Ἧι 651,2 LS 3 αξ SES 
Mutume; bwe mubangaddalamukkiriza Allah Ta κι, 59,208 « ᾿ς 29} 
n’olunaku 1w’enkomerero. Ekyo ky’ekisinga 2 adbosensue wo? JS 
obulungi era ky’ekikomekkerezebwa obulungi. "2 115 ne < js | οὶ Τα ᾿ 


 φε 
Ÿ 
NES 
IN 
> 
τ 
ΡΣ 


Ruku 9 
61. Abaffe, tewalaba abo abeefuula nti #4 
bakkiriza ebyo ebyassibwa gy’oli n’ebyo , (rs sit 1.: 
ebyassibwa olubereberye 1wo ng'ate baagala o? d A AY ? sine ANR 
kulamulirwa eri Sitaani, so nga baalagirwa 1) 
obutamukkiriza? Naye Sitaani ky’ayagala, “7 
kwe kubabuza okubula okw’ewala. AS ᾧ 


62. Era bwe bagambibwa nti: Mujjeeriebyo 4b \d ils 
Allah bye yassa n’eri Mutume, olaba ee 1.,1,t D ufr 119% 
bannanfuusi bwe  bakwemansulako Cdt EU dispo 
olwemansula. GO 2 SET 


G Δ » A 
63. Naye kitya awo nga batuukiddwako 235306 ira COS EE 
akabenje olw’ebyo emikono gyabwe bye 1 peints NT ee . ᾿ 
gyakulembeza? Olwo bajja gy’oli nga gb ὁ > ae) 5» > Le νά) 
balayira nti: Mu mazima ga Katonda, Les 264 (, « 
tetwagenderera kirala kyonna okuggyako Θὰ EE D 
okukola ekisa n’okutabagana. 


18 L far tn UT 
64. Abo nno Allah amanyi bulungi ebiri mu ὡν G Loi las CN El 3 
mitima gyabwe. Kale ggwe baleke era , , 9,8 2,91 © Ω 
bu ee era yogera nabo ekigambo 2 S54Às$ JUS PE 5544 455 


4:60. Abantu abamu tebategeera bulungi makulu gava mu bigambo ‘ulil amri minkum’ (ke Sidi) 
ekitegeeza ‘ab'obuyinza mu mmwe’ , naddala ekigambo ‘minkum’ ekirimu ebigambo ebibiri ‘min (© ) 
ne ‘kum’(3$). Min’ kitegeeza Okuva’ oba ‘mu’, ate ‘kum’ kitegeeza ‘mmwe’. Abamu balowooza πὶ 
Aya eno etegeeza nti Abasiraamu basaanye kugondera ab'obuyinza abo bokka abava mu bo nga 
Basiraamu. Okusinziira κα mateeka g'Oluwarabu, ‘min’ egatta bugassi ‘hum’ καὶ ‘amri',n’olwekyo 
amakulu amatuufu gasaanye kuba ‘n'abobuyinza ‘mu mmwe’ oba ‘ku mmwe” so si ‘olkuva mu mmwe’. 


Essuula 4 AL-NISA Juzu 5 
- - 2 PAP LR 
kibak tirak: ddala. 4, 1Κ Ann ee Tnar À τ» 
e watirako ddala OÙ V5 64 A d 
4 x σ᾽ en ΄ 
65. Era tetwatuma Mubaka yenna wabula τῶ Ὺ} Ja &e LU B5 
twamutuma alyooke agonderwe olw’ekiragiro “ἢ, κα 5 4 p@r fe à LL, 
kyaAllah. So singa bwe beeryazaamaanya, baja 1Seb 51 245 55 s | Q δὴ: 
gy’oli nebasaba okusonyiyibwa kwa Allah, ,2 The nl Ars , 2 2207 
ne Mutume n’abasabira okusonyiyibwa, ab! HAE PE : 
mazima baalisanze nga Allah Musonyiyi nnyo, οὐκ ὦν Le Ari) Th | 


Musaasizi nnyo. 


66. Nedda, amazima ga Mukama wo, tebajja 
kuba bakkiriza okutuusa we  balikufuula 
omulamuzi mu bulimpaka eziri wakati waabwe, 
n’oluvannyuma baleme kusanga nkenyera 
yonna mu mitima gyabwe kw”’ekyo ky’osazeewo 
era bajeemulukuke olujeemulukuka. 


67. Era singa twabalagira nti mutte abantu 
bammwe oba nti muve mu maka gammwe, 
tebaalikikoze okuggyako abatono ennyo mu bo. 
So nno singa baakola ebyo ebibabuulirirwako, 
ky’ekyalisinze obulungi gye bali era bwe 
bwalibadde obunyweevu obwa nnamaddala * 


68. Era olwo ddala twalibawadde empeera 
nsuffu okuva gye tuli; 


69. Era ddala twalibalung’amizza mu Kkkubo 
eggolokofu. 

70. Era oyo agondera Allah ne Mutume, 
kale abo be bali mw’abo Allah be yawa 
ebyengera: Mu ba Nabbi, n’Abamazima, 
n’Abajulizi, n’Abatuukirivu. Era bano si ba 
mukwano ggero! 


À σιωσ σ΄ 5 
a Ones Y EL 3) Ls 
Lun ELA 2 RÉ 


Ÿ £5 Gi Ste 
3 less send G δ. 

CORRE LES 
ΠΕΣ φί ME ES ὅτ ΜΗ 
EST we SAR SET 
ΠΟ ΠΗΣ sas da Syssiss 8.59 
29 GS GE ἢ er 


Té 


4431 ÉLÉ os 2 AUS ἡ BL 
ΓΕ 
ἘΝ ΟΝ  . “11: 


a Je SA pb 045 
Pt 3 Rae Albi 321 GENS 
EE TEE oi; 

ὀάμοήφις 


71. ἔργο nno gy’emikisa egiva eri Allah. sb ὧδ »abl O2 dis | 40» 


Era Allah ye Mumanyi amalira ddala. 


Ruku 10 
72. Abange mmwe abakkiriza, mutwale 
eby’okwerinza byammwe; kale mulumbise 
ekibiina kimu kimu, oba mwenna mugende 
bumu. 


73. Era ddala mu mmwe mulimu n’oyo ss (σοῦ ὃ 


eyeesigaza emabega. Kale bwe Mutu- 


ukibwako akabenje, ng’agamba nti: Mazima À 


4:67. Kino tekitegeeza nti baalagirwa okwetta wabula baakubirizibwa okwemalamu omuze 


OU 


42° Le 29 fe Br 

όμως δ et of LC 

PIRATES 2 inpete 

Θά bol St 
2% w « L 

Se Er 


» Δ“, Ὁ 


gw'okwemanya, amaddu n'empisa embi basobole okujeemulukukira Allah mu bujjuvu. 


PS 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


nze Allah ansaasidde nemba nga siri wamu O\ Lisé AS 0 
nabo. 

fs #2 À 2 lan 
74, Nayebwe mutuukibwako emikisa egiva SES IC Ga dès 15 BA À $ 
eri Allah, ddala ajja kwogera nga wali ng’a- a .λζ4.) ne fa Te δ “Ἶ 


LES 
wataabadde mukwano wakati wammwe naye, no ἊΣ τ 
nti: Nga ndabye! Kale singa nabadde nabo, | δ 3556 G. 2 EE ἐν 
naaliganyuddwa okuganyulwa okusuffu! 
et BE 

75. Kale balwane mu kkubo lya Allah abo ὦ Gi 1 gs SE 
abatunda obulamu bw’ensi olw’enkomerero. «3 7. ge 2 ΄“΄ Lot 
Era oyo alwana mu kkubo lya Allah n’attibwa Dose 2072» SU Gi QE By) 


oba n’awangula, kale mangu nnyo tujja LS ᾿ + JE ΡῈ οὐ 


kumuwa empeera ensukkirivu L 2 jen Ts 
. 7h n .- 
Os 31.2.22 


δὴ n # nè Δ΄ «οἱ ν᾽ ὧν T οὖ “ 
76. Ye mubadde ki obutalwana mu Sable δώ ,, τα (3: 


kkubo lya Allah n’olw’abateesobola ὯΖῳ | JE: Os Das ATEN 
mu basajja n’abakazi n’abaana abo abagamba ? ω Fer 


# 
Ὰ se : : LA 
nti: Mukama waffe, tujje mu kibuga kino LS ᾿ < 
abantu ba kyo bajoozi nnyo.era otuteerewo  # ie \ nn fn 1e 
ow’omukwano ava gy’oli, era otuteerewo >) LE ILE 58 ve ὅς, 1 


n’omuyambi ava gy’oli? 165 4: a Ë des Es ζ “si 
SF oÉ Jen 


77. Abo abakkiriza be balwana mu kkubo [γᾶ ere 36% HAE ES 
Allah. Naye abatakkiriza, balwana mu Kkubo ie, δ CAES Ed ἂς 
lya Sitaani. Kale mmwe D à dé dis λύει; de sf: 
mikwano gya Sitaani. Mazima enkwe za &, we x ii LE cap 
Sitaani nnafu nnyo. Ne DE 


Ruku 11 2 9 , μὴ σι de 

78. Abaffe, tewalaba abo abaagambibwa ΠΗ: | sa res 55 15,2 ΠῚ Ἴ » 35 
Muziyize emikono gyammwe temulwana, 31 » € 14 LIANT S 
naye mujjumbire essaala era mutoole zaka? 97 19 Led 2 à 
Naye bwe baalaalikibwa  okulwana, dE BALE GS EL 6,951 
okweïjjuukiriza nga abamu mu bo batya à ee, pre 45,5. 
abantu nga bwe baalitidde Allah,oba okutya οὖ Ὁ] ὦ Rs 4e δὲ γ 5} 
okusinga nawo. Era baagamba nti: Mukama 21€ “ # 24 
waffe, Iwaki watulaalika okulwana? Singanno 3 x 
watulwisalwisaako okumala akaseera FÿrJEs LA 
akampimpi! Gamba nti: Emigaso gy’ensi τῶ FT 
mitono nnyo, naye egy’enkomerero AE hrs À 

eo] 1 er - Von n2 
gy’egisinga obulungi eri oyo atya Allah; era a, fn ΕΝ CES ᾿ ii 


A 
AN 
EN 
À CA 


Ἃ 
ξ 
EF 
Ὁ 


temuliryazaamaanyizibwa n’akatono. DIT TE % 
ὅν, οἱ “νΊΎ {τς AT 
OYS © 55 
& un 9 


a % # 2 na 
79. Wonna wemuba, okufa kwa kubatuu- 4 RS ESS “4 153 (2 ei 
kako, ne bwe muba mu bigo ebinyweevu à S 5% ὦ % 


Essuula 4 


AL-NISA 


Era bwe batuukibwako ebirungi, bagamba 
nti: Bino bivudde eri Allah. Naye bwe 
batuukibwako akabi, bagamba nti: Kano 
kavudde gy’oli. Gamba nti: Byonna bivaeri 
Allah. Abafñffe, abantu bano babadde ki, 
tebakyayinza na kutegeera kigambo kyonna? 


80. Ekirungi kyonna ekikutuukako kiva 
eri Allah, naye  ekibi kyonna 
ekikutuukako kiva gy’oli. Era twakutuma 
nga ggwe Mubaka eri abantu bonna. Era 
Allah nga Omujulizi, amala. 


81. Oyo agondera Mutume, ddala aba 

agondedde Allah. Era yenna eyeekyuusa, 
amanye nti ggwe tetwakutuma kuba 
mukuumi ku bo. 

82. Era bagamba nti: Obuwulize bwe 
tugenderera. Naye bwe bava w’oli, ekibïina 
ekimu mu bo kisula kiteesa okuwakanya 
ebyo bye wayogedde. Naye Allah 
awandiika ebyo bye basula bateesa. Kale 


ggwe baleke, era weesige Allah yekka. Era 2 


Allah nga Omulabirizi, amala . 


83. Abaffe, Kur’äni eno tebagifumiitirizaa- 
ko? Ddala singa yava eri atali Allah, tewali 
kubuusabuusa, baaligisanzeemu ebitataba- 
gana nfaafa.* 


84. Era bwe batuukibwako amawulire 
ag’emirembe oba ag’entiisa, bagalaalaasa 
bulaalaasa. So singa bagazza eri Mutume oba 
eri ab’obuyinza mu bo, ddala abo mu bo 
abaganoonyerezaako baalitegedde ekituufu. 
Era singa si mikisa gya Allah egiri Κα mmwe 
n’okusaasira kwe, mazima mwaligoberedde 
Sitaani, okuggyako abatono ennyo. 


85. Kale lwana mu kkubo lya Allah— 
tovunaanyizibwa okuggyako ku lulwo ggwe 
wennyini— era kubiriza n’abakkiriza 


Δ . À À PIED 
Ce LE 249 nes 
» 925 # » 
LISE TA 
19 55 des A 
de 
»γ2 don IT < à 
ΘΕ χης συν 58 JUS :abl 
4 ΄ 
δ Δ th Ss 
à eut a D 
Sail Ses A0 EC 
1 CRC A στ 
EL pes iso 21. 
red x % “Ολσ à 
ED 2.2.7 œUU LS 


À 217 4 Le nÀ à ἃ # 

ᾧ» 1555 Ι3Ὁ υΔ 2 CH 
he fn nt E2,14 pt Δ 
φιλο Lis 
τος GA δ, dis 
D Lo Evry se vont 

| 55. 2.2 PE 
5:4b1 ds CR At > 


.,22 “ n#”n w ΄“, Ca 
SA lle VE 5921} ΑἸ 
FA not Tigre rats EX 
RULES SNL EENTEP PAIE 

ae » σ΄ νι χὰ 
Θὲ! er tie EN) dsl 

M LR TA D OCR AN ln 
abus) ste Rs 

4% Lot pnte nn 

Oil IN 41.2.3.» DIS 
4 LS 
ἂν Θέ 
248 TL à ἴω). 

VAR Jai Jus ὃ ὦΣ 


fn, Sp ur “5 .* 
RE - Ole Σὰ 


4:83. Ebigambo ‘ikhtiläfan katheeran’ (#58 %si,) wano bitegeeza butatabagana, 
kukontana oba kukoonagana okungi. EÉkitegeeza nti singa ddala Kur'’ani Entukuvu 
teyava eri Katonda, yandibaddemu ebitatabagana nfaafa. Amakulu ge gamu gasangibwa 
ne mu 67:4 Katonda w'agamba nti toyinza kulaba njawukana (oba butatabagana)mu 


kutonda kwe. 


Juzu 5 


AL-NISA 


Essuula 4 


okulwana; ob’olyawo Allah n’aziviza enkundi 
y'abatakkiriza. Era Allah musukkirivu mu 
maanyi, era Mukakali mu kubonereza. 


86. Oyo awolereza okuwolereza okulungi, 
akufunamu omugabo. N’oyo awolereza 
okuwolereza okubi, afuna omutemwa gw'ekibi 
να kwo. Era Allah γα w’Obuyinza ku buli 

ι. 


87. Era bwe mulamusibwanga n’ekiramuso 
ekirimu okusaba, kale nammwe mulamusenga 
mu ngeri ekisingako obulungi, oba mukidde- 
ngamu. Mazima buli kimu Allah akibala.* 


88. Allah ye yekka, teri musinzibwa mulala 
okujjako Ye. Ddala ajja kugenda ng’abakung’a- 
anya okutuusa Κα lunaku Iw’okuzuukira, 
tekiriimu kubuusabuusa. Y’ate ani asinga Κα 
Allah okwogera amazima”? 

Ruku 12 

89. Abañffe, mubadde mutya okwetemamu 
awabiri ku nsonga za bannanfuusi, songa 
Allah yabasuula dda olw’ebyo bye baakola? 
Abaffe, mwagala kulung’amya abo Allah be 
yasalira okubula? Naye oyo Allah gw’asalidde 
okubula, kale toyinza kumuzuulirayo Kkubo 
ddala. 

90. Era beegomba nnyo nammwe mubeere 
batakkiriza nga bo bwe bali abatakkiriza, olwo 
mwenna mwenkanenkane. Kale temutwalanga 

ennamu bo okuba ow’omukwano, okutuusa 
we balisengukira mu kkubo lya Allah. Naye 
ate bwe beefuulanga, olwo mubakwate era 
mubatte wonna wemubasanganga. Era 
temutwalanga yenna mu bo okuba 
ow’omukwano wadde omuyambi; 


91. Okuggyako abo abalina enkolagana 
n’abantu nga wakati wammwe nabo waliwo 
endagaano, oba nga bazze gye muli nga 
emitima gyaabwe gikaluubiriddwa okulwana 
nammwe oba okulwana ne bannaabwe. Era 
singa Allah yayagala, ddala yaalibawadde 
amaanyi ku mmwe; olwo ddala baalirwanye 
nammwe. Naye bwe babeesambanga ne- 
batalwana nammwe era nebassaawo emirembe 
gye mul, kale olwo Allah mmwe tabakkiriza 


“ζ΄... ες ei, 4 σ pù 

Se SE δ ol ἐῶ] 
Α "ἃ to 

τὰ δή URETALIS 

εἱ οὐσήποτά τας pat 6 


CPAS EEC SR UT 
AS δ AA, (2% 37 ta) 


Car 
“ 


sms Gudinafotitss 


4 « 1% 12 ὶ à 
Oui ES , 8 Je JE ab 


- 
RS ΝῊ ΤᾺ 
ÿ JE of au 8,055 GE 
(CRT 

2H Rex τὰ Mai) Vaist 
BEST 9.625 CUS Ya 
Os >S bi Ge 

5 JÉS ot ARS (5 
sf D5835T à LT Le RSI 
dites 2 IST EURE 


2 LCA 

“| δ CA CC sn A 
OM a) ob 
# 


57 1535 
PL 


΄ 
΄“ρΡ» VA ΄σ .»» 

μόν κλπ) US 513 nl 
PR PAL CA a CE ,.,,} es 
aa ke βλστ τᾷ 
2 »7ζ“«, ΄ 
GE 26 AfJitet οὐ 


nu 


4:87. Mu butuufu Aya eno tekwata ku kulamusaganya kwokka, wabula ekwata ne ku 
kuweerezaganya ebirabo eby'enjawulo ebiddizibwamu ebibisingako oba ebibyenkana. 


>= 


Essuula 4 AL-NISA 


kubasosonkereza. 


92. Mujja kukisanga nti abalala baagala 
mirembe gye muli era nga baagala mirembe 
eri abantu baabwe. Naye ng'ate buli lwe 
bazzibwa eri obulabe, basindika asitamye. 
Naye bwe bataabaveeko era bwe bataatee- 
kewo mirembe gye muli ate nebaziyiza 
emikono gyabwe ἀμ mmwe, olwo 
mubakwate era mubatte wonna  we- 
mubasanganga. Era abo tubabawaddeko 
obuyinza obwetadde. 


Ruku 13 

93. Era si kituufu omukkiriza okutta 
omukkiriza, mpozzimu butanwa. Era oyo atta 
omukkiriza mu butanwa, Kkale awe omuddu 
omukkiriza eddembe, n’engassi y’omusaayi 
esasulwe eri ababe; okuggyako nga bo be 
bagisonyiye. Naye omufu bw’aba nga yali 
ava mu bantu abalabe bammwe, nga ye 
mukkiriza, olwo omussi awe omuddu 
omukkiriza eddembe. Naye bw’aba nga yali 
ava mu bantu nga wakati wammwe nabo 
waliwo endagaano, kale engassi y’omusaayi 
esasulwe eri ababe, n’okuwa omuddu 
omukkiriza eddembe. Naye oyo atabirina, kale 
asiibe emyezi ebiri egiddiring’ana. Okwo nno 
kusaasira okuva eri Allah. Era Allah ye 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


94. Era oyo atta omukkiriza nga agendere- 
dde, kale empeera γα Jahannamu; mu yo 
mw’alibeera, ne Allah agenda kumusungu- 
walira era alimukolimira; nate yamutegekera 
ekibonerezo ekisuffu. 


95. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mugendanga mu lutalo mu Kkkubo νὰ Allah, 
kale mwekkaanyanga nnyo. 

Naye temugambanga oyo abatooledde 
Salaamu nti: ΤΟΙ mukkiriza, nga munoonya 
okufuna ebintu by’ensi, so nga eri Allah y’eri 
eby’obugagga enfaafa. Anti nammwe bwe 
mutyo bwe mwali edda, naye Allah 


ab das GS or KT 15 A5 
OR Gif 05e 
Pis Ὁ ΤῊ 


af a ΤΥ Vo VAS ETAT 
- π 3, 2}} à ᾿» 
“ fn 


ἘΝ 


\ 
\x 1 


4 


κ΄ .»142. ΤΣ 
RASE Ses SES 


TE, 2 Su Gut τ 
JL AG > dogs 449 ) 


τ: 2“ 
ὡοοοῦ SEEN IR 
δῷ ὃρ Οὐ Φ)5.31.3} 8557 
LS ὁΐδῳ Mg sfr 
3:57 54,45 δέ ὧν Ext 
PIE A EN EE SE 
d'age tal os Pr 14 

Ν 4) ab! δ: 


γὰ 
€ 
\ 
LAN 
£v 
ἔν 
\ 
te” 
ὟΣ 
AN 
τὸ 
> 
ἴ .-Ὁ 
X LVL 


\ 


L 


wo 


᾿ < 


΄ ΄ ΄ ΄ 4 
AISETSALIS 2212 Ab CRE 


“ . 
# Do Ze 
ABEUIRE 
CA < T2 4 ες. © 41τ 
USE SI SET 


4,2 τς 07|,.2 IC NON AT 
RIRES ESS SEPT ον» 
΄ Le ? ." en à 
EUX) λιν SU) O1 ῷ 54 
CR ἢ - es ie 4 " 
δ 9 Ὁ δ 58 Es à 
PTE Ld h ΑΛ ., LEA 
ES HEC PUISE Ter SE) 


-- 


fre 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


4 2 À ὦ PRE 

n’abasaasira busaasizi. Kale mwekkaanyanga 9} 2,23 AS Le ESS 
 Mazima bye mukola, Allah abitegeera. DL. St ue 
nnyo. Mazima bye mukola abitegeera sé ab ὦ γι} 2825 ζής 


a n? LR 
OS 616 
Τὰ , ᾿ Don pin 5λ2 κ,ζ| CEA 
96. Abakkiriza abatuula obutuuzi nga tebalina oise ALES os ιῳῴ pe) 


bulemu bwonna tebayinza kwenkana n’abo 49 no st 2 ,% # 55% 
abatakabana mu Kkkubo Iya Allah ς᾽ 65% ah 2 22 | gs! re 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe. 14% n, 2Tes 145 ον 7 
Allah  yasukkulumya ekitiibwa ky’abo age 53}. δῇ 7 Las: 

abatakabana  n’ebyobugagga bwabwe gent At δ) άπ. 2! 
n’emyoyo gyabwe kw’abo abatuula obutuuzi. ὗ és ἐφ σοι ἀν 42 
Wewaawo bombiriri Allah yabasuubizaebirungi. 22b | SE 5 Y 5:49) Οὲ» JE 
Naye Allah yasukkulumya nnyo abo abataka- #2 m5 197 5% EX e La 21 

bana mu kkubo \ye mu mpeera ensukkirivu dé Ogre (ab Jai ᾿ « τὴ 
okusinga kw’abo abatuula obutuuzi, OL AT Gé pa 


5 
4 EPS 


97. Mu bitiibwa okuva gy’alin’okusonyiwa, © (& Se 142) 5 ὅ 52239 ais φιλῦϑ νΥ 


n’okusaasira. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, 2, 4, ον κα 
Omusaasizi ennyo. Os J0SRE ab | & 
Ruku 14 .- 59 bye 


98. Mazima abo abafiisibwa ba malayika τῶν : ᾿ς δ 
nga beryazaamaany1izza bokka, ba malayika É& it NAGET F 
balibagamba nti: Mwali Κα ki? Baliddamu nt: ee pe sen 2 one 

\ 


Twali tutwalibwa nti tuli banafu nnyo mu 29 ρων 
: | : δ τς, ee -» fake 
nsi. Ba malayika baliddamu nti: Abaffe, ensi | als ; 15 01] δ) ς (€ 


nm Gi 2435631) 
Hé 


ya Allah teyali ngazi mmwe okusengukira NU ae es 
mu yo? Kale abo amaka gaabwe muliro. %, ner bibl ξλὰ sb; 15, 

1 . HR Μ μων 
Naye obwo buddo bubi nnyo; OA 22 ET 


9. Okuggyako abo abateesobola mu 2 


basajja n’abakazi n’abaana, abatasobola na Pan tnt ie A 
? s Δ Ν “Δ « s mm 
ntegeka yonna era abatasobola kuzuula OA e 9 a > 
1 ΄ 


| 
ΚΚυῦο ddala 1yonna; Os LS OSSI 


τ{- 
Fe 
VE 
\ 

\ 

e\ 
122? 
\ 

4» 

τὰ 

2 

Yo 

> 
LE «ἃ 
_ \— 


100. Kale abo ob’olyawo Allah alibaddira- 5: 244% sx ὦ 
mu. Era Allah ye Musanguzi w’ebibi, 
Omusonyiyi ennyo. : 5 
101. Era oyo asengukira mu kkubo lya δε Ὁ | he Ly= ἃ 
Allah*, asanga obubudamu bungi munsi #% σ΄“. Tiré ἴ 2. 2 $ LA 
n’okwetaaya. Era oyo yenna ava mu nju ye FA ΄- 

nga asengukira eri Allah ne Mutume we 
n’oluvannyuma n’atukibwako okufa, kale 2, 4) 12 ᾿ 
empeera ye eba ekakase ku Allah. Era Allah 7, 73 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. &b | Of S:ablJs 55e) 555 ἡ 


κι 
δ ἐν 
ἐν 
Ἢ Θ 
> s 
etre E 
\ 
Ed E 
PEARE 
RS 


La 


4:101. ‘Fii sabülillah”( has ) bitegeeza: ‘Ku lwa Allah’ oba ‘ku Iw'omulimu gwa Allah'oba 


‘mu kkubo lya Allah.’ 


Essuula 4 


AL-NISA 


Ruku 15 
102. Era bwe muba nga mutambula mu 
nsi, kale temubaako kinenyo bwe 
muyimpawaza ku ssaala, bwe muba nga 
mwekeka nti abo abatakkiriza bayinza 
okubaleetera emitawaana. Mazima abatakki- 
riza balabe bammwe ba lwaatu. 


103. Era bw’obanga mu bo mu biseera 
eby'akabi n’obakulembera mu ssaala, kale 
ekibiina ekimu mu bo kiyimirire naawe mu 
ssaala era batwale n’ebyokulwanyisa | 
byabwe. Naye bwe bamalanga okuvuunama, 
kale abo badde emabega wammwe, nate 
ekibiina ekirala ekitannasaala kijje Kisaale 
naawe, naye era παρὸ batwalenga 
eby’okwerinza byabwe n’ebyokulwanyisa 
byabwe; kuba abatakkiriza baagala nti singa 
mulagajjalira eby’okulwanyisa byammwe 
n’ebintu byammwe, olwo babagwiira 
olugwiira lumu. Naye temubaako kinenyo 
bwe muba nga mulina obuzibu olw’enkuba 
oba nga muli balwadde nemussa wansi 
eby’okulwanyisa byammwe. Naye 
mutwalenga eby’okwerinza byammwe. 
Mazima Allah yategekera abatakkiriza 
ekibonerezo ekiswaaza. 


104 Kale bwe mumalirizanga essaala, 
mujjukirenga nnyo Allah mu kuyimirira ne mu 
kutuula n’awo nga mugalamidde καὶ mbirtizi 
zammwe. Naye bwe mubanga emirembe, olwo 
mutuukirizenga essaala mu bujjuvu. Mazima 
essaala yalaalikibwa ku bakkiriza okugisaala- 
nga mu biseera ebigere. 


105. Era temuddiriranga nga mulondoola 
abantu ababalwanyisa, kuba bwe muba nga 
mulumizziddwa, ddala nabo baba balumiziddwa 
nga mmwe bwe mulumiziddwa; naye mmwe 
musuubira eri Allah bo bye batasuubira. Era 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 


DATE D Pl * κ᾿ 19% (SL 
σ npD LG n%7 9507» a LE 
2e 9,285 O1 AE 2 
4 Ent de - "4 
SATA ETS DIRAS ὦ 58 οὐ] 
2 4 Arr wi 5712 
ARE LACS CIM 


πριν ΤᾺ, 


NP CAT 


Has AB 


» 
EE 
» 
\s\ 


her: ‘os n 42,8 
REPORT 
22 € ,.323 “σι 7 ins CLRNT 
SR 9 7 pro 19.5.2 | 
n pa à [1 n ς 
on , εἴα ιῶν, 5 > 
# Ld 
CESAM 


LEE LA ARLES | 
ré FA ἐ ὀεϑ δ ASS LC 
RATS “305,1. Su 
εχ» ὐδῖι de 25 6 ξ,λῶωι 


QUE 

 βσον ορβιρριοιβόν 

γ οι 0 052555 606 

Bu ab O5 «Ὁ 
À Ve 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


Ruku 16 πε ad 
106. Ddala twassa gy’oli Ekitabo ekirimu ὅϑ b LESi ES ES 551 LI 
amazima olyooke olamule wakati w’abantu +1, 1 > Gun no kr 
n’ebyo Allah bye yakulaga. Era tobanga EL) és œU Si 7 


5 Α LA Ά, ΄ AA 
muyomberezi wa balyaake. © νὰ Lai MEDIUM 52. 9] 


" “ w Δ 
107. Era saba okubikkirirwa eri Allah; 55€ sf 20) ὧλ al Has is 
mazima Allah ye Mubikkirizi ennyo, ÔE < 
Ow’ekisa ekingi. : a 
108. Era towolerezanga abo aberyazaamaa- © ES ci5Ÿ ωξ JE 35 
nya bokka. Mazima Allah tayagala buli 
mukumpanya,omwonoonyi lukulwe. 


τὰ 
“4 


Ἱ 


. { (S ΄ PNETAT: 

109. Beekweka bantu naye tebayinza Y 5 δ! Ge ναὶ 
kwekweka Allah; anti abeera wamu nabo 3 satupt dm Dan il ne 
ἶ : ) PES ΄σῷ Ds, 

awo bwe basula nga bateesa ekiro ku > 2e Ψ» ᾿ -- ΝΟΣ 
bigambo ebyo by’atasiima. Era Allah 2» φρο "ζ ὁ ΤΥ (ὦ ω La, 
᾿ 2 » ere 

yetoolodde ebyo bye bakola. © La 2» Gris TE ἀν 


ΕΣ 


Ÿ 
ἕ 
εἰ 


: ἃ 121% 1% tar 
110. Antimmwe muumwo ababawolereza D BRE BJ 5 > ᾿ 
t 
1% LA 


mu bulamu bw’oku nsi. Naye ani MÉARCEARCAETET 
alibawolereza eri Allah ku  lunaku ab Doté Ξ τὺ D ὅ 522 


2 A n 
A ες δ ων de τιμὴ ἷ᾽ CG n 4, ὡ ΝΗ σ. »ῆσ 
Iw’okuzuukira, era ani alibeyimirira? © CS OA I LR IS 9 ARE 
# 


Ce û n# +3 Ν nn 
111.Era oyo akola ekibi oba aba Ἅ 2 ALES 515 Ζ ὁ ὦ 5 


yeeryazaamaanyizza yekka n’oluvannyuma 2.3 2 “ἀκ σσλ ς κγ 4, 
n’asaba Allah okumusonyiwa, alisanga nga Doheab ia ; Gi ee 
Allah Musonyiyi nnyo, Musaasizi nnyo. OÙ) 


; 4 ACETE “ Ga 
112, Era oyo akola ekibi, kale ddala akikola 267 (5 Gross 
nekikosa mwoyo gwe. Era Allah γα rie δὲ “Κ΄ ζ - δ νσ 


Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. “7 ῳ ' A 

à # 

Os 

Δ 2 ξ 472... δι τ 2: 

113. Era oyo akola ekisobyo oba ekibi 13 ζώ: " ΠΕΥΒΥ ΘΟ τς wo 9 

n’oluvannyuma n’akipaatiika kw’oyo atalina #°%, LA (ENT Ὁ a 
musango, kale ddala aba yetisse Deal is 2:95 Δ A à 
okuwaayiriza n’ekibi eky’enkukunala. OÙ  &125 5 ALES 

Ruku 17 CE CUP 

2 .“΄“σὶ,, δ AE κ΄,“ 

114. Era singa si mikisa gya Allah egiri 45.2.2. 2 φλέ gi | DES ? 

“ 


ku ggwe n’okusaasira kwe, mazima 2j: Le nTrsius ce TS, ἃ Φ 3) 
ekibiina ekimu mu bo Kkyali kimaliridde Ε a ΕΣ 4 
okukusaanyaawo. Naye tebasaanyaawo Ὥ 4 Dan Ÿ) ὥς 

mulala Wabula beesaanyaawo bokka, era ,* \ - 
tebayinza kukulumya n’akatono. Era Allah 


CS n “ 
yakussiza Ekitabo n’ebyamagezi era (2212 AA EE TNT 


Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 5 


+ δ 4 
n’akuyigiriza n’ebyo bye wali tomanyi. (ÆL£ “ον δ Φϑοι DE κῇ ἊΝ 
OÙ - 


Era ekisa kya Allah ekiri Κα ggwe kisuffu. 


115. Mu bufubo bwabwe obusinga 
obungi temuli kalungi, okuggyako nga 
bakubirizza okutoola saddaaka, oba okukola 
ebikolwa ebirungi ebigasa abantu, oba 
okutabaganya wakati w’abantu. Era oyo 
akola atyo olw’okunoonya okusiima kwa 
Allah, kale mangu nnyo tujja kumuwa 
empeera ensuffu. 

116. Era oyo awakanya Mutume 
oluvannyuma Iw’okunnyonnyokerwa 
obulung’amu n’agoberera ekkubo eritali lya 
bakkiriza, naffe tulimwolekeza gy’ayolekedde 
era tulimuyingiza mu muliro. Era obwo 
buddo bubi nnyo. 


Ruku 18 

117. Mazima Allah tasonyiwa kumwenka- 
nya na kirala, naye asonyiwa ekitali ekyo eri 
oyo gw’'aba asiimye. Era oyo eyenkanya 
Allah n’ekirala, mazima aba abuze okubula 
okw’ewala ennyo. 

118. Abamu nno tebalina kye basaba ebbali 
we okuggyako ba lubaale abakazi; era mu 
butuufutebalina kye basaba okuggyako Sitaani 
omujee mu, 


119. Allah gwe yakolimira, era eyagamba 
nti: Mazima ng’enda kwetwalira omutemwa 
omugereke mu baddu bo. 


120. Era nti ddala ndibabuza era 
ndibeegombesa ebitaliimu nsa era ddala 
ndibapikiriza nebasala amatu g’ebisolo era 
ddala ndibapikiriza nebakyuusakyuusa 
ebitonde bya Allah. Era oyo atwala Sitaani 
nga ye w’omukwano abbali wa Allah, mazima 
aba afiiriddwa okufiirwa okw’olwaatu. 


121. Sitaani abasuubiza era n’abegombesa 
ebitaliimu nsa. Naye Sitaani tasuubiza kirala 
okuggyako okubuzaabuza. 


122. Abo amaka gaabwe muliro era tebalizu- 
ulayo buddukiro ku gwo. 


123. Era abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi tulibayingiza mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi Wa ΖΟ; omwo 


fn 1 16 à » ΙΗ 
ses eos LORS 


gna#sa 


a à af .κἉ CPE 
CNRS ENNIEN ENST ES) 
TZ #11! "2:4 AP é 
“ὧλλλ δ» Jai LS ss ῶι 
CAS) Δ 9 en < à ΠῚ 
BAT au ὁ dt CES 

OL 

n A "a LA + #8 . “ 
GC ,» 1 ὦ JD οϑῶς 55 
n 4 [ A CPE ,“ 
φἰροβξα PRES 


᾿ ῳ,39 n δ Ν 
Δ δ᾽ 5 SLajsSoi 2,52) | 


OS SLR AE 

5 & Dh oi ab 6) 
255 2065 0.4 SU ΣΡ ις 
Os LE TE LS, ἰὰ 
CRUE EP EEE 
OA Sds235 

ge BEST 66 τ, τῷ 
O5 sie > 
ue fs a AT 5% 23 
ER PAST ANNEES 
4Ë5 ΦΆ τι dbi SE 65 225 
Fes big DS SL 
ABC S MIT 2 Res 
O2 eh 

΄ 1 8 1 T9 


a fr 5% 7 
CNED ER 45... 


Class le 


PL Lu 
gap iles 5 1.2: GTS 
CNT) , 14 Le 24.12 

M ΟΣ GE ES RE 


L 


“ 


- 


| 
LA 


ss 


Juzu 5 


AL-NISA 


- Essuula 4 


mwe balibeera emirembe n’emirembe.Okwo 9 


kwe kusuubiza kwa Allah okw’amazima. Y’ate 
ani asinga Allah okwogera amazima? 

124. Tekigenda kuba nga mmwe bwe 
mwagala oba ng’abantu b’Ekitabo bwe 
baagala. Ovyo akola ekibi alikisasulwa era 
talizuulayo wa mukwano wadde omuyambi 
ebbali wa Allah. 


125.Era oyo akola ebirungi, k’abe musajja 5 
oba mukazi, naye nga mukkiriza, kale abo 
be baliyingira mu Janna era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa wadde akatono ennyo*. 


126. Y’ate ani asinga eddiini kw’oyo 
eyeewayo yenna eri Allah ate nga mukozi 
wa birungi era nga agoberera eddiini ya 
Ibrähimu omwesimbu? Era Allah yatwala 
Ibrähimu nga mukwano gwe ow’enjawulo. 


127. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu 
nsi bya Allah. Era buli kimu Allah 


yakyetooloola. ἘΠῚ 
πὶ 
128. Era banoonya ensala yo ku bifa Κα 


bakazi. Gamba nti: Allah abawa ensala ye 
Κα bo. N’ebyo ebibasomerwa awalala mu 
Kitabo ebifa ku bakazi ba mulekwa abo 
be mutawa mahare ago agaabalagirwa so 
nga mwagala okubawasa, era abawa 
ensalaye ku baana abateesobola, nti 
mulabirirenga bamulekwa mu bwenkanya. 
Era buli kirungi kye mukola, ddala Allah 
akimanya. 


129. Era omukyala bw’atya bba okumuyisa 
obubi oba okusuulirirwa, kale tekiba 
kinenyo gye bali bombiriri bwe batabagana 
bokka na bokka. Era okutabagana kulungi 
nnyo. Era abantu  baateekerwawo 
okululunkana. Naye bwe mweyisa obulungi 
era nemwekuuma, mazima bye mukola 
Allah abitegeera. 


130. Era temusobola kwenkanyankanyiriza 


ddala wakati w’abakyala ne bwe muba nga ; 


Ps 7: su | Ge JS os 
us 
OS UE vs LS 
ST 083 6 Es DST ὦ 5 
ER LAS LES 
PSE ER ΠΗ EES TES) 
CRETE 
5:02 5 JyCsS HG 
ge AT ξ, ὃ Nes 


ee ne 5:55 


΄ 3 $ s À ΠΌΤ »": 81 
are EEE Liÿt 


Ge 
FRE pont is 
δ “΄ ᾿Ξ ΤῊΣ PRE 
Ld AL FAIT 2GL 1% 1 
σι O6 ASUS, 
CU PE 

OÙ ὦ 


4:125. ‘Nagür’ kitegeeza akannya akabeera ku nsigo y’entende. 


Essuula 4 AL-NISA Juzu 5 


χὰ #0 < 2 ed ““ 3 ἈΠ: 
mwagala mutya, naye temwekubiiranga ne HsiJéliltes Vox 95 
mwemalira kw’omu, ne muleka omulalanga 7, sn Lio 454, optis1wnst en 
aling’anga awanikiddwa aleebeeta. Naye 13-25 © 5.» 3.115... SEE 
bwe muddaabiriza era nemwekuuma, mazima τὰ» 242% TA 
(@EESY g 
“" 


AAA 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. )E0 LS blu βὶ δῦ 
w 4 " μ “425 “Ψ Δ 
ΠΕ δ μΝ bwe a a oe jé ab | DR SAS ὁ ὦ}, 
ah alimuwa okwemalirira okuva ku hu, oue 5h , σία un 
butitimbe bwe. Era Allah y’Agaziya, has miab6 (sacs 
Omugezi ennyo. Dur κι: δον 
132. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri IN AUS Ὁ gl 
mu nsi bya Allah. Era ddala twakuutira abo , Let 2417 “Ἂς 12, ὦ σ Ne 
abaaweebwa Ekitabo olubereberye Iwammwe, ve is » 5 Gel ἅμ à 
n’erimmwe nti: Mutye nnyo Allah. Nayebwe ὦ γὅ » Ab 15 | J| 
mulyerema, mumanye nti ddala byonna ebiri 2 4e 2: à ΝΒ) 
mu ggulu n’ebiri mu nsi bya Allah. Era Allah ἴ25 Φ god | DL ab © Ls1s 


δ Φ“,}" # hs 
Yeemala, y Atenderezebwa. Of ὍΣΣ É Ab Os SV à 


δὰ 
L 
Y 


cd 
APT ἃ ΄ LA ᾿ à # 
133. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri SU2)VÈ LS CreIrE Gas 
mu nsi bya Allah. Era Allah nga ye Θἅ > 
Mulabirizi, amalira ddala. 


[A , A 5220 
134. Abange mmwe abantu, Allah bw’aba © LS oi 415... 3 ol 
nga ayagadde, mmwe abaggyawo n’aleeta 2, << δ Ζρὰ elfe #7 τὸ 
abalala. Era ekyo Allah akisobola nnyo. OR EU does L 
LA 


4)» 
\ 
a 
ἑ 
N 
Ὃς 


135. Oyo aba ayagala empeera ee nsi 
a 


yokka, kale ajju ire nti ri Allah y’eri 241 ὦ fs sas Gi τῷ 

empeera y’oku nsi n’eyenkomerero. Era M Re A 

Allah y’Awulira byonna, y’Alaba byonna. CIS AIS G 
τ 


Ruku 20 202 .2.»," . 2 

136. Abange mmwe abakkiriza, mubeere- 539 359 | ge | ζ 2...} χω 
nga beesimbu mu bwenkanya, abawa ee, L γι κα #0 16% 
obujulizi Κα 1wa Allah, ne bwe kiba Κα mmwe CET OA) Las) L re τ 
bennyini oba ku bazadde bombiriri oba 4,21 2515025 1} 7}9 1) A 
abammwe. Aweebwako obujulizi k’abe 7 198 30 our » 
mugagga oba mwavu, kale era Allah y’asinga ag θ᾽ ῦ! PES ne 


okubalumirwa bombi okusinga mmwe. Kale , 27,2 nt nr ot oo ef 
temugobereranga kwagala kwa mitima o3r1s 2% on D ÈS 
gyammwe  nemutaba benkanya. Era bwe 1“, Δικ 24,4 Ὁ Δ ste US 
mukweka  amazima oba nemwebalama, G ot ait wb Le δ" 2 Ai qe 
mumanye nti ddala bye mukola, Allah OMS 6 ons 
abitegeera. Er 9 à TD one 8 (PEATT 
137. Abange mmwe abakkiriza, mukkirire 3 #bL 151196) Gil Will 
Allah ne Mutume we, n’Ekitabo ekyo kye 12 “4 < 4,2 ὃ Lei np 
yassa ku Mutume we, n’Ekitabo ekyo kye dE : 2. : » 5" : à ei , 
yassa olubereberye. Era oyo eyeegaana Ge ὦν] GS mis 3 9 pass ) 
Allah, ne ba malayika be, n’ebitabo bye, | "+, à RE gare LE 
n’Ababaka be, n’olunaku Iw’enkomerero, 5) 2125 a 2072» se 


Ἢ ? A e< Q v δ ἢ ne "Ὁ 
mazima aba abuze okubula okw’ewala. 135 Y [3 Lois 1235 sie 


Juzu 5 AL-NISA Essuula 4 


138.Mazima abo abakkirizan’oluvannyuma 55 15 15528 35 42] CES) L 
ne bagaana, nate ne bakkiriza, n’oluvann- “: Fe PPCREN 
yuma ne bagaana, n’oluvannyuma ne καὶ 13 8155135 3. hé 25 9.2) 

(4 


becyongera okwerema, Allah talibasonyiwa 4 42 5233 À 1΄ à 27) ὮΝ : ζ 4 
wadde talibalung’amya mu kkubo. CE ME ΑΝ 


΄ ΄“΄ 
139. Wa amawulire eri bannanfuusi πῇ ÊIRÉ 2.29 


balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo, G! ΄ ui 


140. Be bo abafuula abatakkiriza okuba ZL£ 02 ὃ 


LR... 2 
ab’emikwano mu kifo ky’abakkiriza, abaffe #4 σις 591 "2 ἃ 
banoonya kitiibwa gye bali? Naye ddala Dame À "ΕΣ a lu. 
si 4 ton À a Δ 
ekitiibwa kyonna kya Allah. ἣν 55 =) ὦ G jai EST 
A - 
tes 


ὦ 17 à Le SUR £ Te “5 “5.5 

141. Era ddala yamala okubassiza mu 13le FOIE Ὁ» 559 

Kitabo nti: Bwe muwuliranga Aya za Allah “ (4  ,% C 9 à Fe nËr σ 
nga Zigaanibwa oba nga zijeregebwa, kale 2 > nl, CN me 


“. Δ “ 
temutuulanga wamu n’abo abazijerega, ss Er νσ 215$ 2.35 SIGNES 


okutuusa Ilwe badda Κα mboozi endala 4  ,« ne 5 ? 

: | HR ALES 4. δι λα 
eteri eyo; kubanga bwe mutuula nabo, 15) 25 156 ec us, 5. QT pe, 
olwo nammwe muba nga bo. Mazima Allah <a lois [oh ge), n 27€ 

: . | ... JOABA LEO | Os 22 LES 

alikung’aanyiza abannanfuusi n’abatakkiri- ee Ge St 2 en 
: th σ΄ “ὦ “σοὶ σε sp 

za bonna mu Jahannamu; © Le 242 KZ pre) 
ae A 17 2 A 2% < : fe {« 

142. Be bo abalindirira ebinaagwa kummwe. 50 GS ΣΟ 

Kale bwe muba nga mmwe mufunye Qu ee Κα MT Dé à ou sf 

obuwanguzi obuva eri Allah, bagamba πῇ: 25 FE gb\0s 7 

# # 


| 
Abaîffe, ffe tetwali wamu nammwe? Ate » (à PAIE: MEET L 
abatakkiriza bwe baba nga be bafunye . ; 2 27. Ἂ . 
omugabo, bagamba nti: Si ffe vw > ᾿ : 3 Ὡς 
twabawanguzza n’okubakubirira eri χε οζ2..79» nos AT δὺς, 22) 
ab bit À 
abakkiriza? Kale Allah aliramula  wakati ῷ “ Ἷ ᾿Ξ Ὁ; me et 


an ὧ ΄ A δ < - … 
wammwe Καὶ lunaku 1w’okuzuukira. Era Gi al Ab Ja 9 538 


Ye 
Allah tajja kuwa batakkiriza kkubo /ya = Lu nt Es 
buwanguzi ku bakkiriza. © als 52) 195 a 
Ruku 21 Dot où DU νον κα εὐ ἢ 4 
143. Mazima abannanfuusi mbu babuza- 359 OS XES Ga ὦ) 
abuza Allah, naye ajja kubaleka bo ., ο,γά Gi Δι κκοης Mifrs po 11 
bennyini babuzibwebuzibwe.Era bwe 5363 ) ὃ Gas 
basituka okugenda eri essaala, basituka sav 25 fe 21% 0277 2 Cas 
beenyoolà na Iwa kulabibwa bantu, era OS ES bre; Le Ὃ ᾿ 
tebajjukira Allah okuggyako akatono ennyo. OYSS Jiabi 


144. Bannampawengwa; tebali eri bano 5,35 ISSU Si LUS 
wadde tebali eri bali. Era oyo Allah , ,«΄ σφ," En LIT Ἐς 
gw’ayabulira, toyinza kumuzuulirayo Kkubo 2 ©4241 2Σ jo ὅν; ss ὧν $ 
ddala nate. a #0 
Θύμεώ 


Essuula 4 


AL-NISA 


145. Abange mmwe abakkiriza, temu- 
fuulanga abatakkiriza okuba ab’emikwano 
mu kifo ky’abakkiriza. Abaïfe, kye mwagala 
kwe kwewaako mwekka obujulizi 
obw'’olwaatu eri Allah ? 


146.Mazima bannanfuusi be baliba mu ssa 
erisemberayo ddala wansi mu muliro; era 
tolibazuulirayo muyambi yenna, 


147.0kuggyako abo abalibonerera ne 
batereerera ddala, era nebanywerera ku Al- 
lah, era ne bamalira obuwulize bwabwe eri 
Allah; kale abo baliba mu bakkiriza. Era 
mangu nnyo Allah ajja kuwa abakkiriza 
empeera ensuffu. 


148. Allah ababonereze Iwaki singa muba 
nga mwebazizza era nga mukkirizza? Era 
Allah ye Musiimi ennyo, Omumanyi wa 
byonna. 

Juzu 6 

149. Allah tayagala Kulaalaasa kigambo 
kibi, okuggyako eri oyo aba ayisiddwa 
obubi. Mazima Allah ye Muvwulizi wa 
byonna, Omumanyi wa byonna. 


150. Bwe mwoleka ekirungi oba ne mukikisa, 
oba ne musonyiwa ekibi, mazima Allah ye 
Musanguzi w’ebibi, Nannyini buyinza. 


151. Mazima abo abeegaana Allah 
n’Ababaka be era ne baagala okwawula 
wakati wa Allah n’Ababaka be, era ne 
bagamba nti: Tukkirizaako bamu, abalala 
tetubakkiriza, era nga baagala kukwata kKkubo 
eriri wakati w’ebyo, 


152. Abo nno be batakkiriza wawu. Era 
twatesekera abatakkiriza ekibonerezo 
ekiswaaza. 


153. Naye abo abakkiriza Allah n° Abatume 
be ne batasosola n’omu mu bo, abo mangu 


nnyo Allah ajja kubawa empeera yaabwe. 


Era Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


D Ski Gt EC 
λροξδιῳ ςφα οἰ 0 
GE db RS Of Φ5 1 7 
Ge JS gb sie 


Ÿ Sn à C1 1% ε 
(GES NUS EESTESEL 0 
2525 ECTS 
AUTRE Lola pa sTiTe à 
El 56 ab ϑνολδόαου, 
Δ “ 8 " ΠῚ 
bips bios 
CENTS ETES] 
+ ee RARE Ce du 
HSE TI ETAT A 
7 D ie fn 
On οὶ ab os. 


“». Ζυτὰ PIS ΄ 
425 ada5 5 gbl gel SE SLE 
af is pi SN 1654 
665,545 Si 

ὀρ οῦύ 


Juzu 6 


AL-NISA 


Ruku 22 

154. Abantu b’Ekitabo bakusaba mbu 
obassize Ekitabo okuva mu ggulu. Naye 
baasaba Musa ekisinga n’ekyo obukulu 
nebagamba nti: Tulage Allah mu lwaatu. 
Olwo baakwatibwa ekibonerezo 
ky’okubwatuka olw’okwonoona kwabwe. 
Ate oluvannyuma baafuula ennyana okuba 
omusinzibwa, so ng’ate baali bamaze 
n’okutuukibwako obubonero obw’olwaatu, 
naye n’ekyo ne tukisonyiwa. Era twawa 
Musa obukakafu obwetadde. 

155. Era twagulumiza olusozi waggulu 
waabwe nga tulagaana nabo, era netubaga- 
mba nti: Muyingire mu mulyango 
n’obuwulize. Era netubagamba nti: 
Temujeemeranga bya Sabbiiti era ne- 
tubaggyako endagaano enkakañfu. 


156. Kale olw’okumenya kwabwe 
endagaano yaabwe, n’olwokugaana kwabwe 
obubonero bwa Allah, n’okugezaako 
kwabwe okutta ba Nabbi awatali nsonga, 
n’okwogera kwabwe nti: Emitima gyaffe 
misaanikire— si kyo, wabula Allah yassa 
envumbo ku gyo olw’okwerema kwabwe, 
kale tebakkiriza okuggyako akatono 
ennyo— 

157. N’olwobutakkiriza 
n’okwogera kwabwe  ku 
okw’okuwaayiriza okusuffu, 


#58. N’olw’okwogera kwabwe nti: Mazima 
twatta Masihi, ‘Isa, mutabani wa Maryamu 
Omubaka wa Allah; songa tebaamutta, 
wadde tebaamuttira Καὶ musaalaba, wabula 
yafaananyirizibwa bufaananyirizibwa gye bali 
ng'afudde. Era ddala abo abatakkiriziganya 
Κι kyo, mazima bali mu kubuusabuusa Κα 
kyo. Tebalina kye bakimanyiiko, okuggyako 
okugoberera okuteebereza kwokka, naye nga 
mu butuufu tebaamutta, 

“159. Wabula Allah yamugulumiza gy’ali. 
Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


bwabwe, 
Maryamu 


RES 11, À “2 
2245116 Lpafoschas) 15 SES 
Gassr EU DÉC Ti 

4 4) ἫΝ 
CAIN ER 
a … |* Ξ La RATE PA 
Des res τῶν 5 SES 
A ΄ a3 
RRz mlusss AT 
R Δ Th ne CAL 
SE RATS 9 δ᾽ 
4, LEE own 25. (id 
ORACLE 
δ 2“, Del nw À . δ σ 5 
nn TT CAS et À Li 
AE VUSRS σοφαὶ 
n ᾿ 2 4 w 
FL Css 


PA 2» € à © 2 Trop ù 
Lois} as ie sat 
ἂν 
x PR .% = DS 
SAR JE AS 5 a χὰ, 5 
ΘΕ 42; 
δ A { “1 de 1% Ὁ 
σις Fusil ΟΡ Li 24055 5 
LAC (Se ἡ ΄ nf#fn 
ARE Gi eg JEus 24... oi 
4 ͵ 


κω “12 ε nr? .$ 
ἐς és AR Gi 


oise 


4 L 4 CPE LEE 
ME bOs:a dial) 


΄ 


4:158,159. Aya eno okussa essira ku kwoleka nti Abayudaaya baalemwa okutemula 
Nabbi ‘Isa (a.s.) n'okumuttira ku musaalaba, kitegeeza bulungi nti wano Allah 
asambajja okwewaana kwabwe bwe baagamba nti: Mazima twatta Masihi ‘Isa 
mutabani wa Maryamu, Omubaka wa Allah. Kur'äni Entukuvu egaanira ddala 


okwewaana kuno nga eggumiza nti mu byonna ebyatuuka ku 


‘Isa (a.s), 


eky'Abayudaaya okumutta tekyalimu; era y'ensonga lwaki Aya eno efundikira 


Essuula 4 


Essuula 4 AL-NISA Juzu 6 


n’ebigambo ebigamba nti‘...naye mu butuufu tebaamutta’. Mu kigambo ‘wamaa 
swalabuuhu’(s 5.1. CS)ekigaanibwa si kuwanikibwa kwa Yesu ku musaalaba oba 
okumubambako, wabula kuttirwa ku gwo; kubanga singa aba yattirwa ku gwo, 
olwo Abayudaaya baba batuufu mu kwewaana kwabwe olw'okuba nti be baasala 
olukwe olwamutuusa ku musaalaba. N'olwekyo oyo agamba nti ‘Isa(a.s) yafiira Κα 
musaalaba, aba awagira kwewaana kw'Abayudaaya. 

Ate bwe kigambibwa nti ‘Isa(a.s) teyattibwa Bayudaaya, tekitegeeza πῆ teyafa, 
kubanga era omuntu bw'asimattuka olukwe lw'okumutta, tekitegeeza nti talifa. 
Ekigambo ‘Walaakin shubbiha lahum' (:39%%295) wano kisaana kutunuulirwa 
n’obwegendereza. Ekigambo kino okusinziira ku ntegeka y'ebigambo nga bw'eri mu 
Aya eno, kidda eri ‘Isa(a.s), kuba y’eyakolwako ekikolwa kino ekya ‘shubbiha’(ï.e.ye 
yennyini ye ‘yafaananyirizibwa’ ng'afudde). Okusinziira Κα mateeka g'Oluwarabu, 
pronoun ‘hu’ oba ‘huwa’ eri mu kigambo ‘shubbiha’ ( 438 )esaana kudda eri Nabbi 
‘Isa (a.s). N'olwekyo ‘Isa (a.s) yennyini y'eyafaananyirizibwa eri abalabe ng'afudde, 
so si muntu mulala. Kino kitegeeza nti okusinziira ku mivuyo egyaliwo, Abayudaaya 
okugamba nti battira ‘Isa (a.s) κα musaalaba, baali bateebereza buteebereza kubanga 
yafaananyirizibwa bufaananyirizibwa ng'afudde, naye nga ddala si bwe kyali. 
Ekigambo ‘shubbiha’ oba  ‘yafaananyirizibwa’ bwe kizzibbwa eri ekyafaayo 
ky'okuwanikibwa kwa ‘Isa (a.s) ku musaalaba, kiba kitegeeza nti ab'enjuyi zombi 
— Abakulisitaayo n'’Abayudaaya—bali mu bya kuteebereza  ebitaliiko bukakafu. 
Abakulisitaayo abagamba nti Yesu yabafiüririra ku musaalaba, tebalina bujulizi 
bukakasa nti ddala yafiira ku musaalaba. N'’olwekyo eddiini y’Abakulisitaayo 
n'eba nti etambulira καὶ bya kuteebereza, so si bukakafu. Ate Abayudaaya abeewaana 
nti batta ‘Isa(a.s), παρὸ tebalina bujulizi bulaga πὶ ddala baamutia, okuggyako 
okuteebereza obuteebereza. Okumanya nga n’abaaliwo tebaakakasa nti ‘Isa(a.s) 
ddala yali afiiridde κα musaalaba,  baasaba Gavana Pilato akuume butiribiri 
‘omulambo’ gwa ‘Isa (a.s). Okumanya nga bo bennyini baali tebakakasa, baatuuka 
n'okulabula Pilato nti ‘Isa(a.s) bw'aba nga mulamu, yandiddamu okulabika 
neyerangirira nti azuukidde! Matayo (27:63-64). Abaffe, ddala ekyo tekimala 
okukakasa nti ‘Isa(a.s) teyafüririra Bakulisitaayo? Ekyo kye tunnyonnyodde waggulu 
ky'ekyogerwako mu bigambo bya Aya eno ebigamba nti ‘Wa innalladhiina.….” 
ekitegeeza nti ‘Ddala abo abatakkiriziganya ku Κνο... mazima bali mu kubuusabuusa 
ku kyo’. 

Abasiraamu_bangi batwala ekigambo ‘bal’ ( 4 )ekiri mu ‘Bal rafa’ahullahu ilaihi 
( αὕμὸ ἀπ ΔΖ "πη kiraga nti Isa teyafiira ku musaalaba wabula Allah  yamusitula 
n'omubiri gwe mbu n'amutwala mu ggulu mu kifo ky'okumuleka afiire ku gwo. 
Olwo asaana kuba nga ali eyo mu bwengula n'omubiri gwe gweyalina mu kusooka! 
Endowooza y'Abasiraamu abo ereeta ebibuuzo ebiwerako, gamba: (a) Oba ddala 
‘Isa (a.s) teyawanikibwako κα musaalaba, abaffe ebyaafaayo byonna ebikwaata ku 
kuwanikibwa kwe ku gwo ebittottolwa Abakulisitaayo, Abayudaaya n'Abarooma 
nga biriko n'’obujulizi, by’ebituufu oba ebigambo obugambo Abasiraamu 
ab'endowooza eyo bye boogera?. (δ) Mu Aya eno, nga oggyeeko ekigambo ‘rafa’, 
ekitegeeza okusituka mu madaala, wa ate wekyawandüikibwa nti Allah yasitula ‘Isa 
(a.s) n'omubiri gwe n'amutwala mu ggulu? 


Mu kuddamu ekibuuzo ekisooka, Abasiraamu abagamba nti ‘Isa (a.s) yasitulwa 
n'atwaalibwa mu ggulu, bajwetekawo ekyafaayo, kyokka nga mu kyo tebagaana 
kuwanikibwa ku musaalaba wabula bagamba mbu omuntu omulala y’eyawanikibwa 
ku gwo era mbu κα lw'’ekiragiro kya Allah, malayika zaamufaananya nga ‘Isa (a.s), 
mbu era eby'okuteebereza bikwata kw'oli eyateekebwa ku musaalaba so si ‘Isa 
(a.s) yennyini. Kino, mu kifo ky'okugonjoola, kyongera kusajjula nsonga yaabwe, 
kuba tewali bujulizi bwonna okuva mu biwandiiko eby’edda, oba Kur'ani Entukuvu 
wadde mu Hadith entuufu eza Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) bukakasa 
kujweteka kwabwe kuno; okuggyako nti ate kyo kijweteka nnyo n'okusingako 


Juzu 6 AL-NISA Essuula 4 


*160. Era tewali n’omu mu bantu b’Ekitabo EL FE Jo ὃ ὡδὼμ 
wabula buli omu ku bo alikkiririza mw’ekyo sua 2076, a 27 AS 
nga okufa kwe tekunnatuuka; naye ku de 325) AY 2 1255 53 
lunaku Iw’enkomerero ‘Isa aliba mujuliziku δή: gi Aile 
bo. 


n'ebyabalala! Kya nnaku nnyo era kyesisiwaza ku ludda lw'’abo abaayiiya 
okujweteka kuno, okulaba nti baagezaako okulaga Abasiraamu nti baali bategeera 
nnyo  ebyaafa ku ‘Isa (a.s) okusinga ne Allah yennyini oba ne Nabbi Omutukuvu 
Muhammad (a.s). Mu kuddamu ekibuuzo eky'okubiri, obunafu bwabwe bweyolekera 
mu kulemwa kwabwe okutegeera enkozesa y’ekigambo ‘rafa’ mu Kur’ani Entukuvu. 


Ekigambo ‘rafa’ mu Kur'ani Entukuvu  kitegeeza ‘kusitulwa’ oba ‘kugulumiza mu 
madaala’ oba ‘kuwa kitiibwa’. Era buli lwe kigambibwa nti ‘Allah asitula’ oba 
‘vasitula omuntu’, kiba kitegeeza nti ‘yamusitula’ oba ‘yamugulumiza mu madaala'; 
oba nti ‘yamuwa  ekitiibwa’ so si ‘kumusitula mu  mubiri’ (Soma: 
2:254;6:84,166;7:177;19:58;58:12 etc). N'olw'’ekyo, tekisoboka mu Aya eno ekigambo 
‘rafa’ kuwa makulu malala okuggyako aga ‘Isa (a.s) okusitulwa mu mwoyo. Mu Aya 
egamba πῇ Allah yagulumiza ‘Isa (a.s) gy'ali (4:159) tetulabamu wagamba πῇ 
yamutwaala mu ggulu; ekitegeeza nti Allah yagulumiza ‘Isa (a.s) nga akyali wano 
wennyini ku nsi weyali; kubanga okugamba nti Allah asitula oba agulumiza omuntu 
mu mubiri, kiba kikyaamu. N'ekirala, tetusaanye kwerabira nti Allah ali buli wamu, 
tali mu ggulu wokka. Kale nno okugulumizibwa kwa ‘lsa(a.s) kwali kumutaasa kufa nga 
omukolimire  nga afiiridde ku musaalaba. N'olwekyo mu kifo kya Allah okumuleka afiire Κα 
musaalaba  nga omukolimire, nga Abayudaaya bwe baali baagala, Allah yamuwonya 
obuswaavu obwo n’amugulumiza mu kitiibwa n'afa enfa eya bulijjo. Y’ensonga lwaki ne Aya 
yennyini(4:159) efundikira nga egamba nti, ‘Wa kaanallahu ‘aziizan haküiman' (54.52.5) ‘era Allah 
γε Luwangula, Omugezi ennyo’.Ddala kiba kuba nti Allah, mu kifo ky'okuwonya ‘Isa(a.s) mu ngeri 
eya bulijjo, ate Ye yayambaza omuntu omulala — atalina w'ayogerwako wonna mu Kur'’ani wadde 
mu Hadith entuufu — ekifaananyi kya ‘Isa(a.s) Abayudaaya nebamukomerera mu kifo kya ‘Isa(a.s) 
bo gwe baali bavunaana; ate naddira ‘Isa(a.s) n'amutwaala mu ggulu mu bubba, olwo Allah 
okweyita ‘aziizi’ (Luwangula) lwandibadde lusaago lwennyini. Abo abagamba nti Allah yasitula 
‘Isa (a.s) n’amutwaala mu ggulu mu butuufu baba bagamba nti Allah yatya Abayudaaya n'abbawo 
‘Isa(a.s) n'amutwaala mu ggulu ng'atya okwetantala ebitonde, bw'atyo n’alaga obutiüitiizi; n'olwekyo 
si Luwangula. 


4:160. Aya eno etera okutawaanya abantu abamu okugitegeera. Abayivu abamu balowooza nti Aya 
eno eyogera κα biseera eby'omu maaso ennyo, nga amakulu ga yo geekuusaako κα kyafaayo 
ky’omusaalaba nga kitwalibwa nti luliba lumu Abayudaaya bonna ne bakkiriza nti 
Yesu ddala yali Mubaka wa Allah. Era bagamba nti kino kiribaawo nga ne Yesu 
mwennyinimulamu atemya era mbu ekyo bakiggya mu bigambo ‘qabla mautihi” (35:34), 
ekitegeeza ‘nga okufa kwe tekunnatuuka’. Era basinziira ku kino nebagamba nti kati 
nga Abayudaaya bonna bwe batannaba kukkiriza nti Yesu yali Nabbi mutuufu, 
n'olwekyo ateekwa kuba nga akyaali mulamu. Abamu batera n'okugamba nti ebigambo 
‘nga okufa kwe tekunnatuuka’ bikwata ku Bayudaaya abaaliwo mu mulembe gwa 
Yesu; amakulu nti buli omu ku bo yakkiriza Yesu awo nga asemberedde okufa. Kino 
nno Allah yekka y'ayinza okukiwaako obujulizi kubanga wetwoogerera kati, tewali 
muntu yenna alina bujulizi bwesimbu bukakasa nti ddala buli Muyudaaya eyaliwo mu 
kiseera ekyo, yasookanga kukakasa nti ddala Yesu Nabbi mutuufu, n’alyoka afa. Mu 
nkola eya bulijjo, Aya eno etera okuvvuunulwa nti ‘Era tewali n'’omu mu bantu 
b'Ekitabo wabula (buli omu ku bo) alikkiririza mw'’ekyo..….”. Mu Luwarabu, ekigambo 
‘n'omu’ tekiriimu, wabula abavvuunuzi bakinyigawo bunyizi; era kiba kubaamu, olwo 
mu Luwarabu Aya yaalibadde bw'eti (Lis loi, < sd )Kati okugonza ensonga eno, Mu 
kifo ky'abavvuunuzi οΚμπν βαηβαννο ekigambo ‘Ahad'(iSf)ekitaja nawo, waakiri 
banyigewo ekigambo ‘fariig ( 4 ES ) ekitegeeza ‘ekibiina; olwo amakulu ganjulukuka 


Essuula 4 AL-NISA Juzu 6 


LA w Et 

161. Kale olw’obukyaamu bw’abo Abayu- (ue 53G CR | ὧδ pe 

daaya, n’olwokuziyiza kwabwe abantu Nue κι τ Δ 2 run «ἽΣ 

abangi mu kkubo lya Allah, twabaziyiza eat ets 

ebirongoofu ebyali bibakkiriziddwa, OS Jus QE 

rs À A 

: din las AG δὶ νὼ!» . 174 

162. N’olwokutwala kwabwe enkizo songa 5 AXE 1945 25 5 los » 25.5.5} 

yabaziyizibwa , n’olwokulya kwabwe ebintu κ JB L «ΔΛ ΄ 
by’abantu mu bulimba. Era abatakkiriza mu 2.22 + 3% 


bo twabategekera ekibonerezo ekirumya. ὅν es 


163. Naye abakugu mu bo mu kumanya 3 Age sta) à O Ss| 
n’abakkiriza, bo bakkiriza ebyassibwa gy’oli y 4 1.5 “1 FDL ἃ 
n’ebyo ebyassibwa olubereberye ἱννο, na- AJ 2 ὁ ὦ γι.5.5 ὁ Ὁ 5.252 | 
ddala abo abajjumbira essaala nebatoolà sr απ 2 ἢ #7 211% Ur 
zaka ne bakkiriza Allah n’olunaku Gigsis) ΞυΡ ἘΞ Jÿ LE 
lw’enkomerero. Abo tulibawa empeera ΡΥ δ 010 2058 LS 
ensukkirivu. OT Un ᾿ 


> 


Ὄπ M NES 

164. Mazima twakubikkulira nga bwe dis sl εν TS TEL) 

twabikkulira Nühu ne ba Nabbi ab'oluvan- © ,, ,7 5 non vu % 1 À 

nyuma lwe. Era twabikkulira Ibrähimu, ne 43319 time + 272": 

Îsmaili, ne Isihäka, ne Ya’qübu, n’ezadde % Φ 5.21 5 ESS: 1552) ᾿ ans 

lye ne ‘Isa, ne Ayyübu, ne Yünusu, ne ", “ ÉD he ARR DEN 

Härüna, ne Sulaimäni, era Däüda twamuwa 2. Ὁ δ. couts LES YIS D ra 
2 ἢ σ' Κα σ΄ np\ 

Zabuli.* 2515-04 LS 055 55% 

2 Φ,»,»4σ ἐσ 

Do 255)» 

nn Ζ2),712 "3! à Lot p# 

165. Era Abatume abamu twabakutegeez- O2 ÉLe 4 25 55 Du) 2 

aako olubereberye naye Abatume abalala 44,42 « # n D 2% T4 927 1 4% 

tetwabakutegeezaako, era Allah yayogera EME sai > 55 JE 

ne Müsa olwogera* OS Ab 13LS ς 


ne gaba nti ‘tewali kibiina mu bantu b’Ekitabo, wabula balimukkiriza nga okufa kwe 
tekunnatuuka. Kino kiba kituukagana bulungi n’ekyafaayo ekimanyiddwa nti Yesu 
oluvannyuma lw'okuwona okuttirwa Κα musaalaba, yasengukira mu bitundu ebyalimu 
amawanga g’Abaisirairi agaabula olwo ne kituukirira nti yatuusa obubaka bwe Κα 
buli ggwanga ly'Abaisirairi era nebamukkiriza. Ennyinyonnyola eno ewagirwa 
okulanga okuli mu Baibuli (Mat.15:24) okutegeeza nti Yesu yali ajja kulondoola 
amawanga gonna agaabula ag'enju ya Israili abatuuseeko obubaka bwe yajja nabwo 
(Mat.15:24). 
4:164. ‘Zaboor’ ( 5535 )wano kitegeeza EÉkitabo kya Baibuli ekivitibwa Zabuli. 
4:165. Okusinziira ku mateeka g'Oluwarabu,  ekigambo bwe kidding'anwa nga bwe kiri 
wano, ‘kallama... takliima’ (kys+yivsés) amakulu ga kyo gabaamu okuggumiza, okunogaanya 
ensonga, okwoleka omutindo  ogwa waggulu mu bukugu bw'olulimi, n'okutangaaza. Era ebyo 
byonna biyinza okugendera awamu. 

«0» 


-- 
-- 


-τἰ 


τ 


Juzu 6 


AL-NISA 


Essuula 4 


166. Abo be Batume abawi b’amawulire 
amalungi era abalabuzi, walyooke waleme 
kubaawo kwekwasa kwonna eri abantu ku 
Allah  oluvannyuma  Iw’Abatume 
okubalabula. Era Allah ye Luwangula, 
Omugezi ennyo. 


167. Naye Allah akakasa ebyo bye yassa 
gy'oli nti yabissa mu kumanya kwe, ne ba 
malayika bawa obujulizi ku byo. Era Allah 
ng’omujulizi, amala bulungi. 


168. Mazima abo abatakkiriza era abeekïika 
mu kkubo lya Allah, mazima baabula 
okubula okw’ewala. 


169. Mazima abo abeerema era abaalya- 
zaamaanya, Allah tagenda kubasonyiwa 
wadde talibalung’amya mu kkubo, 


170. Okuggyako ekkubo ly’omu muliro; 
omwo mwe balibeera ekiseera ekiwanvu 
ennyo. Era ekyo eri Allah kyangu nnyo. 


171. Abange mmwe abantu, ddala 
Mutume amaze okujja gye muli n’amazima 
agava eri Mukama wammwe; kale mukkirize, 
ky’ekisinga obulungi gye muli. Naye bwe 
muneerema, mumanye nti ddala ebiri mu 
ggulu ne mu nsi bya Allah. Era Allah γα 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. 


172. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, 
temusukkanga kigero mu ddiini yammwe era 
temwogeranga Κα Allah okuggyako 
eby’amazima. Tewali kubuusabuusa, ddala 
Masihi ‘Isa, mutabani wa Maryamu, Mutume 
wa Allah era y’eyatuukiriza ekigambo kye 
kye yassa ku Maryamu, era kwe kusaasira 
okuva gy’ali. Kale mukkirize Allah n° Abatume 
be era temugambanga nti: Ba Katonda bali 
basatu. Mubonerere, ky’ekisinga obulungi 
gye muli. Mazima ddala Omusinzibwa Allah 
ali Omu yekka. Ye okuba n’omwana kiri 
wala nnyo n’obutuukirivu bwe, kuba 
byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi bibye. 
Era Allah ng’omukuumi, amala bulungi. 


sind 19% 
AURA SAN EE 


Dr À 
OLIS 


ne 

Ξ ΄ lt sino sn. T 
Se λῶν 
A δ Tr n Ste! > 
BAS pi VS 54 5520 AL 
LÉ, < 

OÙ 
“ LA 


ἂν Δ 
ci 


Ὁ "Ὁ Δ Li g “΄ 
25 OS - 2 45 2, 

δ ΄σσ \ 2 
Θήλωζαοιόξ ἐμ)» os, 


«(αν 


, “7 À ζ 4 ᾿ % 
λαμ à Re ὁ νά δ 
CA {nr « 

ESSAI LE PS LES CEE 
2 2 σχσλ 2 nf? ΄ 
ρου 2545 


(20355 


Essuula 4 


AL-NISA 


Juzu 6 


Ruku 24 
173. Mazima Masihi tayinza kunyoomerera © 
kuba muwereza wa Allah, wadde ba malayika 
ab’okulusegere /wa Allah. Era yenna 
anyoomerera okusinza Allah  neyeekuza, 
kale abo bonna Allah alibakung’aanyiza 


gy’ali. 


174. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, kale alibasasula empeera 
yaabwe mu bujjuvu era alibawa 
n’ennyongeza ku mikisa gye. Naye abo 
abanyoomerera ne beekuza, kale 
alibabonereza ekibonerezo ekirumya. Era 
tebalifunayo na mukuumi wadde omuyambi 
ebbali wa Allah. 


175. Abange mmwe abantu, mazima 
mumaze okutuukibwako obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wammwe, 
era twassa ne gye muli obutangaavu 
obwetadde. 

176. Naye abo abakkiriza Allah era ne- 
banywerera ku Ye, kale mazima alibayingiza 
mu kusaasira n’emikisa egiva gy’ali era 
alibalung’amya mu kkubo eggolokofu 
eliraga gy’ali. 


177. Bakubuuza ebifa κα kalaala, gamba 
nti: Allah y’abawa okusalawo kwe ku 
kalaala nti: Singa omuntu afa nga talina 
mwana, naye ng’alina mwannyina, kale 
afune kimu Kkya kubiri eky’ebyo afudde 


by’alese. Naye (omusajja) asikira mwannyina ἢ 


bw’aba nga talina mwana. Naye bannyina 
b'omusajja bwe baba ababiri, kale bafune 
bibiri bya kusatu eby’ebyo by’aleseewo. 
Naye ab’oluganda bwe baba nga basajja 
na bakazi, olwo omusajja afune kyenkanyi 
n’omugabo gw’abakazi ababiri. Allah 
abannyonnyola, muleme kuwaba. Era Allah 
ye Mumanyi wa buli kimu. 


GE OT Atout 
ΩΣ Pen ÿ 
Ste » DE ALLIE © ὃ O3 


Ὁ» δ ἢ » ἢ, 177% Ton 
OR Lé 
FRS 
φιλῶν Σιν}. SE 
thon nt 29% 


PASAHIASSE ass 
ICE SI 1 5:.. 


s1$ s | 
RATÉ 


MAMA 


> 


4 355 τι 
5 ablu53 03246 CHE SE 
2, πι2 65 

ΕΣ ον ΚΕ: 

ΣΧ, « . per 

SR URLS SEC 


(CAES É 18 RES ANA CES 
as a GS TG 
, jé 512 253 3 σ FAQ fs 1222 


3365 Zi LI JS Era 
41 5 ES (δ). 4 9} 2.127’ 


ἘΣ "2 .» 4 “σ΄ 
A SG ETS 
G fer No nt on τς 94 
SES CS ὦν 5,395 
LI je pt net eff αι γα 
᾿ς | ἀλλὰ ὡΐ 
4 12 1, Tire (4 
52, 1H oO ἃ, 
;» ἢ ΖΦ UNTe TT 6 NT (rw 
er a “Ὁ Ὑ Ὁ. 

ω a “Ὁ 


7. xt] 


a abus 


Yé 


ὃ 
£ 


Juzu 6 


Essuula 5 


Æ + LÉ ἅς τ 2 
ns le COS 


L-MÂIDAH 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Κα Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Abange mmwe abakkiriza, mutuukirize- 
nga ebisuubizo. Mukkirizibwa okulya 
ebisolo eby’amagulu ana, okuggyako ebyo 
ebirangiriddwa gye muli nti tebikkirizibwa; 
wabula temukitwala nti okuyigga 
kukkirizibwa nga muli mu Ihrämu. Mazima 
Allah alagira ky’aba ayagadde. 


3. Abange mmwe abakkiriza, temudibaga- 
nga bintu Allah bye yatukuza* wadde 
Omwezi Omutukuvu  oba  ebisolo 
ebireeteddwa olw’okusaddaaka oba ebisolo 
bya saddaaka ebirina ebbona mu bulago 
oba abaluubirira eri Enju Entukuvu nga 
banoonya emikisa n’okusiima okuva eri 
Mukama waabwe. Naye bwe mweyambula- 
nga engoye Za Ihrämu, olwo muyinza 
okuyigga. Era obulabe bw’abantu, 
olw’okuba nti baabaziyiza okugenda eri 
Omuzigiti Omutukuvu, tebubapikirizanga 
nemusukka ekigero. Era ΠΟΥ ΠΕ ΒΒΉΘΗΡΗΣ ἐς 
mu bulungi n’okutya Allah, naye 
temuyambagananga mu kibi 
n’okulumbagana. Era mutye nnyo Allah. 
Mazima Allah mukakali mu kubonereza. 

4. Mwaziyizibwa okulya kalannamye, 
n'omusaayi, n’ennyama y ce n “ekyo $ 
ekiramiriziddwako elinnya 1 ’atali Allah, 
n “ekitugumbuddwa, n° ἘΜ μας olw’okuku- 
bwa, n’ekifudde olw’okugwa, n’ekifumiti- 
ddwa ejjembe ne kifa, ἢ ’ekiririddwako ensolo 
enkambwe, okuggyako ekyo kye mwesalidde 
mu butuufu. Éra muziyizibwa n’ebyo 
ebisaliddwa olw’ebifaananyi n’amasabo, 
n’okweraguza n’obusaale; ebyo byonna bya 
bujeemu. Olwa leero, abo abatakkiriza 
baweddemu essuubi_ ku kumenyawo eddiini 
yammwe; kale temubatya, naye mutye Nze 
nzekka. Olwa leero mbatuukiririzza eddiini 
yammwe n’embajjuuliriza ebyengera byange 
era mbalondedde Obusiraamu nga y’eddiini. 
Naye oyo awalirizibwa ku byaziyizibwa ? 


“ 


OP SI E SIP P SN) 


US IG 1 ὁ 


ECS, (ὁ ιλς EENE 
2. n % 14 Le 
HR SN ASE nes 
ὍΝ (σ᾽ χὰ “»Κ LAS OL 


.% D Pre 


θειβ φερε ; BU 


Less SEA 


ERA Gisi Ÿ ES AID 
52435 SOLS; RSS) 


9 n#7 


RSR GER) 
hÈ nT né » Ka n< A Δ 
18e of OU CE ἐς Ἵ 


PATENTS DER ACTA 
CCE 


LAS as \2 
as ab pes) LAC Ὡς 


Van ,2 


Ras SES nn 


ζῶ, Ὸς 


re 


F4 ΣΙ σα 4 € 
GS aan dé MUST ES UE 
1% À Ce 4 nt n “ 
O1 ai Ai Ὅς eiCis2 5 
Gone ni! ALT %ne 
Len 2QS 5 YU SR ES) 
΄΄, 


Less 5 δ Δ EE: 
» “5 [2929.05.ῳ5 ἡ 5λ 4 DO 
Ly À € LA + # 
ngois ἐ τ] Ἵ IE > 
LeRAS 


5:3. ‘Ebyo Allah bye yatukuza’ kitegeeza ebintu,ebiseera,ebifo oba ebitonde ebirina obulamu. 


3 


TR 


Essuula 5 AL-MA'IDAH Juzu 6 


olw’enjala,nga tawugukidde eri kibi mu HEURE δ. 2:2 5 ySS 
bugenderevu, mazima Allah ye Musonyiyi  % Sn 42,25 NS Ἢ οἰ 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Os ablo br SX 


A, A LA σ 
5. Bakubuuza nti biki bye bakkirizibwa ἀφ᾽ 032847 datts Ce ES ἐξα: 
᾿ Kiriz à ᾿ 
okulya? Gamba nti: Mukkirizibwa ὍΣ ΤᾺ 1 Ç ς᾽) LA Ἷ ι 211 


ebirongoofu byonna era n’ebyo - ᾿ Ν 
ebikwatibwa ebisolo n’ebinyonyi bye Gi ei 


muyigirizza nga mubigunjula mu kuyigga nu fm 3) ὲ à 2 ot 
nga mubiyigiriza kw’ebyo Allah bye πέρ Ge 9.4.5 Ab ACTE 
yabayigiriza. Kale mulye kw’ebyobyebiba | 4%e κἴκ en st rats 
bibakwatidde, naye mukiraamiririzangako legales re (Est 51) CA 

elinnya lya Allah. Era mutye Allah. Mazima Ou lil af &2blOl 20] 
Allah Mwangu nnyo mu kubala. Μη , ΗΝ ; μῆς 
6. Olwa leero, mukkiriziddwa ebirongoofu 282 ΠΕ. 12e) > D: D À 


byonna. N’emmere y’abo abaaweebwa , ὧς a Qu HR en 
Ekitabo ebakkiriziddwa, n'emmere yammwe 2 «215 ἧς Are] la 51 ES 


nabo ebakkiriziddwa, n’abakazi abalongoofu £2 ὦ LA j1s 5 αὐ "Ἢ CS 
mu bakkiriza, n’abakazi abalongoofu mw’abo νι Φ, ptet 27. \ Sp 
abaaweebwa  Ekitabo  olubereberye oi De ὁ 2.59.5 ie 

N | 


2 


Ὁ — 


lwammwe, bwe muba nga mubawadde ‘4 nc 1:15 a 2 ES; su 
amahare gaabwe, nemubawasa mu bufumbo BL τῶν ΤΙΝΑ ἊΣ 2 os D Ἔ pt 
obutuufu; so si kukola bya bwenzi wadde HSOLS24 08) lobe | 


okutwaala emikwano egy’obubba. Naye oyo O5 ἐφ 1541 ὡ ES: 2$ $ Haiti 


agaana okukkiriza, ddala ebikolwa bye biba © 7 2, “522 ἜΚ, 
by’onoonese; era oyo Κα nkomerero y’aliba SELS 85 {21 LU ASS : 
mw’abo ab’okufaafaaganirwa. OR MP EE Vers 
D. 22% LYS ἃ 
Ruku 2 OA yo) Sosre 2 ἃ 


A πὶ δ σι 
7. Abange mmwe abakkiriza, bwe (ὁ" ὅδ. 151 ἰϑ.λ2] agi 5 
musitukanga okugenda eri essaala, Καθ 42e κι,» 9 le 1% 
munaabenga amaaso gammwe n’emikono PERTE ΘΒ οἱ 
gyammwe okutuuka ku nkokola, era SEE SR IE OI) 
muyisenga amazzi mu mitwe gyammwe, era ,, » — τ σι. PT D 5». 
munaabenga ebigere byammwe okutuusa ku SS € 
bukongovvule. Naye bwe mubanga ne janaba, F 
olwo munaabenga mubiri. Naye bwe : ΦΈΡΩ 
mubanga abalwadde oba nga muli mu © Pr 111 τ: δ᾽ χὰ dE 
lugendo oba nga omu mu mmweava «“΄ 
weyeyambidde oba nga muyiseeko eri ΟΣ | 
abakyala naye nemutafuna mazzi, olwo 12. A CP 632555 Li ὁ». 
muluubirirenga eri enfuufu ennyonjo ‘? Die LD 2 4 
mugiyise mu maaso gammwe ne ku mikono BE. > 3 2.555 +, À tu E 
gyammwe. Allah tayagala kubassaako buzito « 12 (EE Ah De AS 
naye ky’ayagala kwe Kkubatukuza era = D EN PE MDADEES 


alyooke atuukirize enneema γα ku mmwe, 2.25 65.) 1 CE ἘΣ CL 
LS Gntnl ,“ ἐς“ Ὁ ὦ ΄ 
mulyooke mwebaze. 8427 sé 21 Con Ἢ 2 γ 5 
rap i 

Où: 


γί, Lol fe à τ ιν 
8. Era mujjukire enneeema ya Allah eri ku ESA ab ἴλ2..}}5}5. 59 


mmwe n’endagaano ye eyo gye yalagaana «(is πον ὦ AE ner % 
nammwe, bwe mwagamba nti: Tuwulidde 2 ΙΝ se 2 GS 


<> 


Juzu 6 AL-MA'IDAH Essuula 5 


t 
eratugonze. Era mutye Allah. Mazima Allah fé Zb\ 

| τὸς . : "7... »" 
amanyi bulungi ebiri mu bifuba. © 35 | fu 


2 \ 
9. Abange mmwe abakkiriza, mubeerenga A IIS TR LISE ζ 
besimbu ku Iwa Allah, abawa obujulizi mu ὧς ΄.. ἢ 
bwenkanya. Era obulabe bw’abantu ΣᾺ, 
tebubapikirizanga nemutaba benkanya. ωἱῷ ΜΕΝ ON 
Mubeerenga benkanya bulijjo, ekyo ky’ekiri , ΣΦ 
okumpi ennyo n’obutuukirivu. Era mutye ὦ ἡ Ὁ 1} σσ])5 5 
Allah. Mazima bye mukola, Allah abitegeera. © 


2 9" δ. à 
10. Allah yasuubiza abo abakkiriza era 1e $ te ΑΝ | Ab1 RES 
nebakola ebikolwa ebirungi nti balifuna sax #5 δ΄ 
okusonyiyibwa n’empeera ensuffu. OùBE 


11. Naye abo abeerema era nebalimbisa |< ΠΝ 137$ τις, 5! 26 CESSE 


obubonero bwaffe, abo nno be bantu RE di 
b’omuliro. ox 2e διαὶ δῖ Ex δ 

΄ ne DA the στ 
12. Abange mmwe abakkiriza, mujjukire ne δὰ SSI | 


ekisa kya Allah ekiri ku mmwe awo abantu (2 ΄. pa O1 2.3 χα ζ ἢ 12 ὦ 
bwe baamalirira okugolola emikono gyabwe ne Sy 
Κα mmwe, kale n’aziyiza emikono gyabwe 2.42 1 de δ δέχ ΐ LS 


ku mmwe. Kale mutye Allah, era abakkiriza ἌΡ 26 ἣν 
beesige Allah yekka. FE ESA ES 5 RE, 


Ruku 3 OS EE 


# 


13. Era mazima Allah yatwala endagaano ΑΖ SE RES Ἐ 2 set ἘΝ ᾿ 
ku baana ba Isirairi, era netusitula mubo “2, 225% PA 152 
abakulembeze* kkumi na babiri. Era Allah sde 50: + 
n’agamba nti: Mazima ndi wamu nammwe Les À Lars ΓΗ 
bwe munajjumbiranga essaala, nemutoola on τὸν aù Li JE 5 ὃ Due 5 Le 
zaka, nemukkiriza Ababaka bange era ne- 5 Ε δ is "ἃ A 9 ὃ οἱ} SE 65| 


mubawagira, nemuwola Allah okuwola 120 Ἐς “φῆ 23 À 21 
okulungi, mazima ndibasangulako ebibi 5 RD 90 2 2 S " ee 
byammwe era ddala ndibayingiza mu nsuku ἰζ «ΖΦ 55 1% ab δὰ Ὁ 5:5} 
ezikulukutamu emigga wansi wa Ζο. Naye 2<- RES BPIT PI: 
oyo alyerema mu mmwe oluvannyuma SEL N ΟΝ Lskee ον 


σί 


lw’ekyo, mazima aliba amaze okuwaba Κα Geir + DTERENTRES 
kkubo ettuufu. »." “ Lonvrt 
A] ETS SENT NC ὅν: ee 


CA 
ἢ sù σῇ Δ AA naw A . 22e * 
14. Kaleolw’okumenya kwabwe andagaano 55 A 200 Los 
yaabwe, twabakolimira era emitima gyabwe κα 4. a Sun χε 


netugifuula emikakanyavu. Bakyuusakyuusa ChpES ἢ 4e A2 = 
ebigambo ne babiggya mu nteeko ya byo, ἘΠ 15253: DV OO 


5:13. Tewali kigambo kisaana kukozesebwa wano okusinga ‘Nageeb', (22%) kubanga kyo 
tekikoma ku makulu ga ‘mukulembeze’ gokka, wabula kitegeeza omulanzi, avunaanyizibwa κα 
kufulumya ekirango kyonna oba okulamula ku lw'eggwanga oba ku lw'oyo amusingako. 


Essuula 5 AL-MA'IDAH Juzu 6 


nebeerabira n’ekitundu ekimu kw’ebyo bye ἃ. ἃ EDEN ANA 53,95 ue 15 38 > 
baabuulirirwa na byo. Era tojja kukoma 9. D 9 κάκ plu ΠΕ 
kuzuula bukumpanya mu bo, okuggyako De ER Liv 2. 
abatono ennyo mu bo. Kale baddiremu era κι ιὠ AD τὲ FA G\ 
obesonyiwe. Mazima Allah ayagala no ὦ "Ὥ dE - 
abakozi b’ebirungi. . € 5 

15. Era n’okuva eri abo abagamba nti: Ffe ΕΞ LT Tu Lu SENTE Ce Σ ΘῈ) 
tuli Bakulisitaayo, twatwala endagaano a É< 52% 245 € 
yaabwe, naye nebeerabira ekitundu kw’ebyo 1 325 s L£s | genes 
bye baabuulirirwa na byo. Kale twassa* , σ΄ DIT ne (ne 
obulabe n’obukyayi wakati waabwe 5 81 V5 στον “4 

: . È Ὁ x 

okutuusiza ddala Κα lunaku Iw’okuzuukira. 345% , 3% ‘ali 3 à Ὁ ÇA di 


Era mangu nnyo Allah ajja kubategeeza cp dote ᾿ Ὁ» 
ebyo bye baakolanga. (ο) ὦ ASIN A ENT 


16. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, À « 21 2 “Διί AC 
mazima Omubaka waffe amaze okujja gye à ὁ as Des ceuti tabou op 
muli okubannyonnyola ebisinga obungi ὦ 94.3.5 λαθών ἃ AGE: 
mw'’ebyo bye mwali mukisa mu Kitabo era «£a # in nn Us 
asonyiwa bingi. Mazima mumaze okutuuki- > è ES GE \$ias 9 ii Ge 


4 > ν-- 
bwako obutangaavu obuva eri Allah, EL 4 ὰ {5 .2Ὁ \OS 2 $ “ 
n’Ekitabo ekitangaaza, PA < DD 1, 1% 

ii 1516 ) 725 | Ye Ab | du ES pb 
17. Allah ky’alung’amizisa abo abagoberera 4 9.9.) 2 | Qe LUE De 


1: >emi συ »» Do “ r 
okusiima kwe mu makubo ag emirembe, ra De δό3. χα 5 5. τ 
n’abaggya mu kizikiza n’abalaza mu PRE ,, »ἃ 

butangaavu olw’okulagira kwe era Bb ÿ42 943 5 3359 ΕΝ ' 


n’abalung’amya eri ekkubo eggolokofu. ΄ 
8 y 88 Où PA 26 Li dj 
» ts μή le oo 4 TC LT 
18. Mazima baamala okuba abatakkiriza 5 &b| © 156 CESR sf LE 


wa Maryamu ye Allah. Gamba nti: Ani alina ΧΦ. ἃ, 
obuyinza bwonna Κα Allah bw’aba nga Eur 5 
ayagadde okuzikiriza Masihi mutabani wa à δ 
Maryamu, ne nnyina, n’abali mu nsibonna? “7 
Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi n’ebiri © | 

wakati wa byombi bwa Allah. Atonda nga p2 0 d'onde 
bw'aba ayagadde. Era Allah γε w’Obuyinza 21850 DE: 24. 50 2..2}}} 
Κα buli kimu. Sa £ 


, 

abo abagamba nti: Ddala Masihi, mutabani 1,25 ἢ 5, 27,22 il ζελ.» 9 1] 
σ΄ 
pi 


> 
Ν 
€ 
Yo 
2 
ὯΝ €- 
a 
so LA LA .-.- 


19. Era Abayudaaya n°Abakulisitaayo ἐξ AUTRE DAS 55 ὌΝ 
bagamba nti: Ffe tuli baana ba Allah era ffe 2, Dep σι NR ÉTÉ fe 
baagalwa be. Gamba nti: Ate lwaki ababone- 3 D 2.3 3 ἘΣ δδωδ 2 
reza olw’ebibi byammwe? Si kyo, nammwe Let: is (Δϑ 5 À ee YSSr 
muli bantu abali mw'abo be yatonda. “ων, TE e | pite “12 
Asonyiwa 0yo gw'’aba asiimye, n’abonereza Lo jm) à 722 » CS 


FRE à 


oyo gw’aba asalidde. Era obwakabaka , ;: 5 "ρον σ΄» 745 «€ 
bw’eggulu n’ensi n’ebiri wakati wa byombi, A 555 | ae RUE % Ta 
bwa Allah. Era gy’ali y’eri obuddo. ah 3 22:7 ὥ 502) 13 


pe 
ge | 
5:15. ‘Aghraina ( Gisif) Κίννα amakulu g’ekintu okwerippa κα kirala ne kikiremerako. 


«(» 


Juzu 6 AL-MA'IDAH Essuula 5 


20. Abange mmwe abantu b’Ekitabo, ὥςτε te LACS 
De annee AnSINare One Re " Lie pe ᾧ ; 
waffe oluvannyuma Iw’akabuliriro .} ὦ Ὁ} ts 5... Ea 22 
k’Abatume, abannyonnyole buli kimu, si 7 » nr. Sd ΝΡ: é 
kulwa nga mugambanti: Tetwatuukibwako Δ. 7 Oo Este (22 15 γὰ 52 


> 
—\ 


muwi wa mawulire malungi de AR Pme 2 ΒΡ Ζῶ 
Mazima Omuwi W'amawulire amalungi era % 51 517 SSSR RG ΣῪ ὃ 
Omulabuzi amaze okubatuukako. Era Allah ? Σ᾽ ci ὧν ΕΣ δ 5 ᾿ à Y 
1 A LA CAES 1] ù CEE 
ye Muyinza wa byonna. OS LS dégats CSS ü 
Ruku 4 .»2: οἶα 4 NEA 5 
21. Era mujjukire nga Müsabwe yagamba 1538512 5.3. de SA) ww pe) 519 
ὡς 4 


abantu be nti: Abange, mujjukire emikisa KE ἼΣΣ 3) Cats ἢ 38 
gya Allah egiri Κα mmwe era mujjukire nga Eau me τ ΣΥΝ ὡς 
bwe yassa mu mmwe ba Nabbi era Roses 
n’abafuula bakabaka, era n’abawa n’ebyo DU Titane a λ:21 
by’atawanga yenna mu nsi.* Ocx 


sé ὃ LES “. «(ὦ Ra 
22. Abange, muyingire mu nsientukuvu dé 8%) | Le SN 11351 25 


eyo Allah gye yabalagira, naye temudda Th ntfs et ot | σ Fra 4 
emabega wammwe nemufuuka abafaafaaga- deb > ; ' τ 


\ — 


\ 
2 
ἈΝ 
\ 
, 
2- 
4}. 
En Ë 
ἑ 
4 
\ 
3 \ « 
2 
Ἐς 
KE 
A 
v? 


niddwa. Ou. 

΄ ei ᾿ ᾿Ξ.“ 
23. Nebagambanti: Owange Musa, mazima 12.1.3 (45 er 1910 
mu yo mulimu abantu bannalukalala, era ὦ σ frs , € ET rs \G< 
ddala ffe tetujja kugiyingiramu okutuusa > : = Te g 
lwe baligivaamu. Kale bwe baligivaamu, GG Biel SE TBIE AVEPITTES 


olwo ddala ffe tuliyingira. 


δ, non ce ie EE 
24. Abantu babiri kw’abo abatya Allah era 25510 35 τῶ D Ge 5UE 
Allah be yawa ebyengera bye nebagamba ,,2,(251 2. 4112 est TE Δ] 


nti: Mubayingirire lumu mu mulyango; kale 77 TO 2e pos DE 
bwe munaayingiramu, mazima mmwe mujja Ο55 10 VE AS & ὄνος [Et 

okubeera abawanguzi. Era mwesige Allah, σε. δ, ζει SE à 
bwe muba nga muli bakkiriza. OLA RES SEE sb 
e 4 - τ 2.5 
25. Nebagamba nti: Owange Musa, mazima (ἀπ 213: “ἡ SL 322 196 
ffe tetujja kugiyingiramu ddi na ddingabo 4184 # #97 , #51 (415, 1221 
bakyagirimu. Kale genda ggwe ne Katonda PA με . τᾷ Be 
. LAN ra Le , mie: 

wo mulwane, ffe twetuulidde wano. O0 GI 


26. N’agamba nti: Mukama wange, nze te 3 αν ἧι ἀμ AT 25 dé 
ne mugarda wange: kale γανυϊα wakati 064325 858 6nT5 UE GR ὅ 
ἐν ἀμ ας Mazima ensi eyo CE peu is : δῇ J 5 
ana, nga bayengeelana onu nst, Kale PU) V ΔΘ Ξδολόταθος à 
tolumirwa bantu bajeemu. Oo) Les | UE ë 


5:21. ‘Al-‘alameen’ wano kitegeeza bantu ab'omulembe ogwo. 


> 


Essuula 5 AL-MA'IDAH Juzu 6 


Ruku 5 


δι ῳ αὶ val nlotn ,75ῪἪλ,54 

28. Ετὰ babuulire ebyafa Κα baana ba 3), %) LES ILES SAQÈLE 15 4 
Adamu bombi mu butuufu, awo bwel, T Vu, κι, 254@,,24i0c€ 
baawaayo saddaaka; Kkale ey’omu ku bo Ge lo is DC 5 » ζ > 
n’ekkirizibwa, naye ey’omulala n’etakkirizi- 4e PA κί» Te 
De Dane. Ὁ rranbe one nti: JG » ol US Ji 9 
azima nzija kukutta. Munne n’agamba nti 4, ο΄ κσ 4 2, ASIE 
Ddala Allah akkiriza biva eri ris USA 9 JE AUS 

PhD pi 


τὶ 
v 
ει 
κι 
Caaïll 


-- 


pn on ἡ "a LA 
29. Kale bw’onogololaomukono gwo gyendi ἰΖ AVESNES D 4, 
΄ ΄ ΄ 


nti onZite, nze sijja kugolola mukono gwange € AA Li ΝΟ Be ET 


gy'oli nti nkutte. Nze ntya Allah, Omulezi 7 CRT LS 
w’ebitonde byonna. OC 1 SSI ri] 
La 2 Li 
δ - “ ec 
30. Nze njagala gewe weetikke ekibikyange (δὰ ΚΟ ape | EN ë À 
eky'okunzita n’ekibi kyo, kale obeere mu ne “TO à «tn o n@et 
bantu b’omuliro. Era eyo y’empeera EU ὅπ)" LAS | or © 
y’aboononefu. NA à VAT 
CLEA ta n vétt 


1e - * TAN { Peel LÉ ω 
31. Naye omwoyo gwe gwamupikiriza ἀλὶ 9 4251 JS 44 JS hs 
okutta muganda we, kale n’amutta. Bw’atyo να à 


n . “΄ ΧΩ 

n’afuuka omu mw’abo abaafaafaaganirwa. à OÙ pat Ge L2b 

ARS LS 4 LA . 

32. Awo Allah n’atuma namung’oona BY Δ AR EE Ab ER 
atakuletakule mu ttaka alyooke amulage nee To NS 2,2 Cu D 

engeri y’okukwecka enjole ya muganda 777 Big (ji Lègés rs) 


we. N’agamba nti: Zinsanze! Abañffe, Je STE 


sisobodde na kuba nga namung’oona ono “κ΄ ,. 52,0. 9 A 
n’enkweka enjole ya muganda wange? Kale robe (Ë 8] DATE 2x2 
n’afuuka omu mw’abo abejjusa. &E Î : Ἔ3|} GA ἡ 


a . — \ KE 

33. Olw’esonga eyo, twalifuula tteeka Κα CAT dé GE £ Es ΕΝ ων» ὦ 
baana ba Isirairi nti ddala oyo yenna anatta- κα Le LA LL 

nga omuntu nga tewali muntu gw'asse oba 2 ere A LC? ἢ 
anaaleetanga akatabanguko mu nsi, kale Ἴκξ στ: 2 CEE A) 
anaabanga ng’asse abantu bonna. N’oyo JS ΞΟ: 192 1 
anaamulamyanga, ddala anaabanga ng’ala- (SA [29.1.5 LUI 
mizza abantu bonna. Era ddala Ababaka baffe 
baja gye bali n’obubonero obw’olwaatu, 


> 
ν᾿» 
1. 
ῸΝ 
pui 
LAN 
\ 
ww 
LA 
AN 
ol, 
P\ 
ON 
À 
\ 
ἷς 


Ld 

\ 

5 brad 

nate era bangi mu bo oluvannyuma 1w’ebyo, vs La TC 9) ail Es 
beesukkulumya mu nsi. DA not DR τ χὰ 
O0 pis) δ. Ὺ! GES eu 

᾿ LA “΄ 
34. Mazima empeera y’abo abalwanyisa 229] ὥς Gi ls; ζ CS 
Allah n’Omutume we era nebanyiikira TÉLÉ ον σι σίας Tnt 
okuleeta obutabanguko mu nsi, eba kuttibwa ὉΠ» δον Dome 541 5.0} 
oba kuttirwa Κα musaalaba oba kusalibwako « ,n ΜΕ ΄ sea (2 2 MIRE ga 
mikono gyabwe n’amagulu gaabwe mu SE Ξ πο ΡιΝ 
mpulinkanya oba bawang’angusibwe okuva Ce 18: 5] 3) à ὦ 5... D 19 
mu nsi. Bwe kityo, balifuna obuswaavu mu -forg in 45. ΔΊ eus SAS 
nsi, era balifura ekibonerezo kisuffu Κα ? # Ν ιῷ 45 δῷ Es" 59} 
΄ Le Nil ES 


nkomerero; €) AE S LIST 


Juzu 6 AL-MA'IDAH Essuula 5 


a ΔΛ ln ne me 6 & 

35. Okuggyako abo ababonerera nga 155555 O\ Ἔν O2 126 ὁ, 
temunnafuna buyinza ku bo. Kale mumanye £$ 9 « αἱ, 4 

nti ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, )€ | 2 

Ow’ekisa ekingi. ES! 4 

Ruku 6 1 » 4 pa 

36. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 2 Δ 11.985 (is | Gi 5.2} 3 ῳ 

era munoonye engeri y’okusembera gy’ali, si a es 

era munyükire nnyo mu kkubo lye, mulyooke # 2 


muganyulwe. OR ET aus 


æ” 

. ΄ ΄ vn "ὦ 4 

37. Mazima abo abeerema ne bwe à ὅ 39 “1 ἢ BAS οὐ! ὥ 
baalibadde n’ebiri mu nsi byonna nga 41 (gr σ 22 
bigattiddwako  n’ebibyenkana, nti ὅπ aie © les ΟῪ 
beenunuze nabyo ku kibonerezo ky’olunaku 32/3) 251 RE De ας 21.322 


γ--- 


Iw’okuzuukira, tebyalikkiriziddwa ku bo; era 7 7 ἡ ΖΦ, pe pa 2 ne 
balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. ER DIRE Δ 9 7 is dE 

38. Balyagala okuva mu muliro, naye γι Ce ARS 1 λυ, 

tebalisobola kuguvaamu; era balifuna + “5, pre pen Don 2 ND 

ekibonererezo eky’enkalakkalira. ΦΙ 9 ie Ce) Les 

ΑΛ ἘΠ 

Où 


39. Era omubbi omusajja n’omubbi omukazi, PAM 4 3 Css $ 
kale mubasaleko emikono gyabwe ngakwe κω ge C “Ὁ CG ρ 
kusasulwa kw’ekyo kye bakoze, era nga © ᾿ δ 5 
ky’ekibonerezo eky’okulabirako okuva eri Ga Lie LES αὶ 
Allah. Era Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. ΚΣ ΩΝ "88 


LAN 
ÿ\ Gi 
ἵν! 

δ 
QE 

τι LC 

LA 


: tilotnte ν᾿ Ζ ΄΄“ ,5 
CAE . QG ω “ Ἰιυρ 

40. Naye oyo alibonerera oluvannyuma bbrlolsaols La O2 D LOS 

Iw’okwonoona kwe n’atereerera ddala, 2 4 Te » L 


9 = L Δίῳ # 
mazima Allah alimuddiramu. Ddala Allah ye 29.» Δ] WI egÈle 5 Al 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. Of ns _% 

Cd 


, κα LAN { 
41. Abañfe, tomanyi nti ddala Allah γε τῳ 55291 ἀϊ 472b1 © 
nannyini bwakabaka bw’eggulu n’ensi? » 222 57% * 
Abonereza oyo gw'’aba asalidde, 


> 
SA 


. »p,1 ᾿ tu” 

n’asonyiwa 0yo gw’aba asiimye. Era Allah Os χρῷ Fusabis #5 
ye w'Obuyinza Κα buli kimu. αν NE rs 
42. Owange gegwe Mutume, baleme GiÿJ1 ΦΧ Ÿ ὁ μι ; 
kukunakuwaza abo abanguyira οὐ σα. #% σ΄ ζ 1, à a, ι22 
obutakkiriza mw’abo aboogera n’emimwa CR we > à 3 Ὁ 55} - 
gyabwe nti: Tukkiriza, so nga emyoyo κα 24:95: 1450 κι 
gyabwe tegikkirizza. Era ne mw’abo , τς nt de LUI 
Abayudaaya mulimu abanyumirwa ennyo 5 [95 : 2. | W£ 5 7 4 à 
okuwuliriza eby’obulimba nga babiwuliriza 4% δὰ κι τῶι} ads 
olw’abantu abalala abatannajja na gy’oli. ré ER ns #3 


Iw’okussibwa mu nteeko ya byo, nga 
bagamba nti: Bwe muwebwanga kino, kale 
mukitwale. Naye bwe mutakiwebwanga, olwo 
mwerinde! Era oyo Allah gw’aba ayagadde 


> 


2 
͵ 
Era bafuulafuula ebigambo oluvannyuma GS » C SL :λὲ ιι ὁ xl 
σ “ 
ῳ 


Essuula 5 AL-MA'IDAH Juzu 6 


okugezesa, kale toliba na buyinza bwonna Σὼ) 5 ὡ ζ Mie 55535 
ku ye ku Allah. Abo be bo Allah b’ataasiima f lynt 


Late due OT 21} πὸ TL GR δὲ 
kutukuza myoyo gyabwe:; balina obuswaavu εχ goes) EU Ed LD, 


ku nsi, ne ku nkomerero baliba n’ekibonerezo - ä 1 ἜΝ Ι5 “4 do ΜΙ 2) ἀ j s\ 
ekisukkirivu. tests (ie int nPnni 
F6 >> D JUL 545 LS 


΄- - “κοὐ δι ἢ 4931 

Θέ ΣΖ RES AN 2.9 

ιν». LR An à 2 

43. Bawuliriza nnyo eby’obulimba, balya et 65 Σου 5. 


L # 
nnyo ebyaziyizibwa. Naye bwe bajjanga 31 s4%27 Ci Si LÉ 
gy’oli, kale lamula wakati waabwe obabaleke. ”,,% à on à κ 92 14 ν᾿ 
Bw’olibaleka, tebalikulumya wadde akatono. τευ x © "πε US | 


Naye bw’olamulanga, olwo olamulanga + K£ 1: 14 à) , ΑΔ 2. 13 
# 3 > ou 


wakati waabwe mu bwenkanya. Mazima F ie τ σον To 
Allah ayagala nnyo abenkanya. dant ab OL, DA) b Mens A&E 


44. Ye bakufuula batya omulamuzi waabwe &, δ 
ng’ate balina Taurêti erimu okulamula Κα ον σ (ὅσα Loop S plans 
Allah? So nno oluvannyuma 1w’ebyo, gy'eri 2 929 5:2. Éa2esUs 
bakubayo mabega; ddala abo si ba δ σες 4" ἢ 24. 41 
ἢ a ξ O6 Eloi ES 


τρο- 


“, 
Ruku 7 < κῶν, 1riroe TE 
45. Mazima twassa Taurêti nga erimu 38 Gi ds  ΡῬΊ Gi 
” 


Le 

obulung’amu n’obutangaavu. Ba Nabbi #54, m8 1, 11 pK ne 4,53 

abaali abawulize baagiramuzisa Abayudaaya, 7 | Us D ur 5 : > 
«ἢ Cd 


À 
bwe batyo n’abantu ba Allah n’abakugu mu % DENTS ἀξ οἱ: ᾿οδιμή 
by’eddiini baagiramuzisa kubanga be Ὁ, ἘΝ ARRET τς Gr 
baasigirwa Ekitabo kya Allah era be baali #1 ὡϑι λαλῶ δι 


” Le 
abalabirizi ba kyo. N’olwekyo temutya bantu PRIT NS, \S “Ἄ 4 “ἿΖ | ἢ fs 
naye mutye Nze nzekka. Era temuwanyisanga an Le en à 


atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale abo 


es 19e SCT s rs 1% 

Aya zange mu muwendo omutono. Era oyo (AT BEST VS ων» ὩΣ 
\ “΄ 

be batakkiriza. ὅθι 


PEL: «τ; n inter Cd 
46. Era twabalagira mu yo nti: Omuntu ku ses) D κάλ LUS 3 


muntu, n’eliiso ku liso, n’ennyindo ku MSIE : SL GAS S: in 
nnyindo, n’okutu Κα kutu, n’elinnyo ku κ΄, τῳ EAU ET y SQL 
linnyo, n’ebiwundu byesasuzibwe € 13 25) à 2 5.5 HV à 


kyenkanyi. Naye oyo akuleka ku lwa Allah, «73 Le CEs Ζ 5) ASIE TT ἢ 
kale ekyo kiba kyetangiriro gy’ali. Era oyo “π ΕΞ Pa Ἢ: < 22,2 
atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale 2.) ὡ τ sL4J 8 ss 925 du LÀ A 


fu. Te h dents 2 où 
abo be boonoonefu λέ 62115550 RU 


. ñ ΄σε Ν =! at #n\< KT ΄ 
47. Nate twagobereza ‘Isa mutabani wa GX! Luis 3.2} | UE Las 3 
Maryamu mu buwufu bwabwe, nga ye 


Juzu 6 


AL-MÂ’IDAH 


Essuula 5 


mukakasa w’ebyo ebyamukulembera ebiri 2% Gi 
mu Taurêti, era twamuwa Enjiri nga erimu 4.15, Jess Ji s 
obulung’amu n’obutangaavu era nga Bis 


y’ekakasa ebyo ebyagikulembera ebyali mu 
Taurèti era nga bulung’amu n’okubuulirira 
eri abatya Allah. 


48. Era abantu b’Enjiri basaana balamule 

n’ebyo Allah bye yassa mu yo. Era oyo 
atalamula n’ebyo Allah bye yassa, kale abo 
be bajeemu. 


49. Era twassa gy'oli Ekitabo ekirimu 
amazima ekikakasa ebyo ebyakikulembera 
ebyali mu Kitabo kya Tauréti era nga 
ky’ekirabirizi kya kyo. N’olwekyo lamula wakati 
waabwe n’ebyo Allah bye yassa, naye 
togobereranga kwagala kwabwe n’ova 
kw’ebyoeby’amazima ebyakutuukako. Mazima 
buli omu mu mmwe twamuteerawo amateeka 
g’eddiini ag’olwaatu n’ekkubo elyetadde. Era 
singa Allah yayagala kukaka, Yaalibafudde 
ekibiina Kimu, naye yakireka alyooke © 
abagezese mw’ebyo bye yabawa. Kale 
muvuganyenga mu birungi. Eri Allah y’eri “ἢ 
obuddo bwammwe mwenna; olwo alibategeeza 
ebyo bye mwaalimwawukanamu. 


50. Era lamula wakati waabwe n’ebyo 
Allah bye yassa, naye togobereranga 
kwagala kwabwe; era beerinde baleme 
kukussa mu bigezo olw’ebimu kw’ebyo Al- 
lah bye yassa gy’oli. Naye bwe 
beefuulanga, kale manya nti ddala Allah 
agenderera kubatuusako kibonerezo 
olw’ebimu Καὶ bibi byabwe. Era ddala bangi 
mu bantu bajeemu. 


51. Abaffe, okulamula okw'edda okw'omu Ex 
butamanya era kwe baagala? Naye ani Ft 
Allah mu kulamula eri abantu abalina 
obukakafu? 

Ruku 8 


52. Abange mmwe abakkiriza, temufuula- | 
nga Bayudaaya na Bakulisitaayo okuba 


14 σ΄ 


ns 
OR 


A n# 


RAT 


<> 


τ 


.᾿ ᾿ 


pe 
$ rt & 


OUR 


n 935 


He 


nr 2 


Ce na 
CSL) SAS Gi, She 
4 


fee “οι 


abios 


LS Ji “οι GC 
3% ESS 2: 


Essuula 5 


AL-MÂ’IDAH 


ab’emikwano. Bo ba mikwano bokka na 
bokka. Era yenna mu mmwe alibafuula 
ab’emikwano, kale naye aliba mu bo. 
Mazima Allah talung’amya  bantu 
bakumpanya. 

53. Kale ojja kulaba abo abalina obulwadde 
mu mitima gyabwe nga beeyunira nnyo mu 
bo, nga bagamba nti: Tutya nti tuyinza 
okutuukibwako emitawaana. So nno 
ob’olyawo Allah n’aleeta obuwanguzi oba 
ensonga endala eva gy’ali, olwo bafuuke 
abejjusa olw’ebyo bye baakisanga mu 
myoyo gyabwe. 

54. N’abo abakkiriza bagambe nti: Abaffe, 
bano be bo abaalayiranga Allah mu kulayira 
kwabwe okw’okwekaza nti ddala bali wamu 
nammwe”? Abo ebikolwa byabwe byayonoo- 
neka nebafuuka abafaafaaganiddwa. 


55. Abange mmwe abakkiriza, yenna mu 
mmwe alyekyuusa n’ava mu ddiini ye, kale 
akimanye ntimangu nnyo Allah ajja kuleeta 
mu kifo kye abantu b’alyagala era abalimwa- 
gala, abeetoowaze, ab’ekisa eri abakkiriza, 
abanywevu ΟΠ abatakkiriza, abatakabana 
mu kkubo lya Allah era abatatya kunenya 
kwa munenyi yenna. Egyo nno gy’emikisa 
gya Allah gy’awa oyo gw’aba asiimye. Era 
Allah ye Lugaba, Omumanyi wa byonna. 


56. Mazima mukwano gwammwe owa ddala 
ye Allah n’Omubaka we n’abo abakkiriza, abo 
abajjumbira essaala era abatoola zaka 
nebakutama n'obwesimbu gy'ali. 


57. Era oyo akwana Allah n’Omubaka we 
n’abo abakkiriza, amanye nti ddala ekibiina 
kya Allah ky’ekiteekwa okuwangula. 

Ruku 9 

58. Abange mmwe abakkiriza, abo abatwala 
eddiini yammwe nga eky’okubalaata 
n’okuzannya— abali mw’abo abaaweebwa 
Ekitabo olubereberye lwammwe n’abeerema 
—temubafuulanga ab’omukwano. Era mutye 
Allah, bwe muba nga ddala muli bakkiriza. 


59, Era nga bwe mukoowoola abantu eri (4 $ 


essaala, bo bakitwala nga eky’okubalaata 
n’okuzannya. Ekyo Iwa kubanga be bantu 
abatategeera. 


΄ 
αΚ Qu n 249% 


΄ 


1 # 
. 


CAS 


΄ 
ss 


σε: PLIS 
SH Yablo 


É 6% 


Θ 
\ 


> 
\ 
> 
°Ÿ 
\ 


λῷ: 
Fat 
Ca À 
RE 


L 
Le 
LES 
EG 
Not 


\ 
> Êe- 


2 
Ν 


= 
) 

> 

Vb 


2 
\ 
A 


ἣν 
\s\ 


τὶ Ὁ, 
G ne 
EX Via 
\ \ 2\ 
VA AA 


Δ 


\ % 


A5, L2) 


pat 


δ 
DAS US) 


> 
\\ 


- 


29 Sal EU 


cu 


k 


v 


ὧι 


΄ 
; 
. 


> b 


5 


. 
ΖΦ 
» 


Alt 


?, 
En 
τ᾿ 


Jo 


© 
σι 


» 
À, dd 


LA 
A ζ c 
! 


> 


\ 


ΟΝ 
\ 


: δ 
«Εἰ Ç 
᾿-- 


> 
Vo 


EC 


“> 
AT 


v> 


τ DAS à 


(ιν 
"ἢ 
ὶ a 


\ 
τὸ 


Ÿ 


ΟΝ ΝΕ 


a 


à 2 


ὡς 
Ι" 


> 


> 


—\ —% 


si 


v 


\ 


L 


> 


-- 


“A 


Essuula 5 


Juzu 6 AL-MA’IDAH 
60. Gamba nti: Abange mmwe abantu TE, 22 à τα is "ΑΔ 
b’Ekitabo, mutukijjanya Iwa kuba nti ὅ,ὦ pes SP Je 2 
tukkiriza Allah n ’ebyo ebyassibwa gye τ 4 νὼ D | GsabL so Ÿ 
n’ebyo ebyassibwa olubereberye, oba να ” pans, FT in 8h 
RACE nti abasinga obungi mu mmwe ag LAS 1 1505 0 A | 
ajeemu? EX κα 
Ÿ gi 


61. Gamba nti: Abaïfe, mbategeeze abo 
abalifuna okusasulwa okuva eri Allah okusinga 
obubi kw’okwo? Be bo nno Allah be yakolimira 
era n’abasunguwalira, era n’afuula abamu mu 
bo enkima n’embizzi era abasinza sitaani. Abo 
nno be bali mu mbeera embi ennyo era be 
basinga okuba ababuze ku kkubo elyenkamu. 


62. Era bwe bajja gye mul, bagamba nti: 
Tukkiriza, so nga baavingira n’obutakkiriza 
era ne bafuluma nabwo. Naye Allah amanyi 
bulungi ebyo bye bakisa. 


63. Era olaba bangi mu bonga banguyira ᾧ 
eri ebibi n’obujeemu n’okulya kwabwe ebintu 
ebyaziyizibwa. Ddala bibi nnyo ebyo bye 
bakola. 


64. Lwaki bannaddiini n’abakugu mu 
mateeka g’eddiini tebabaziyiza kwogera 
kwabwe okwo okubi n’okulya kwabwe " 
ebintu ebyaziyizibwa? Mazima bibi nnyo 
ebyo bye bakola. 

65. Era Abayudaaya bagamba nti: Omukono 
gwa Allah musibe. Nedda, emikono egyabwe 
gy’egyasibibwa era nebakolimirwa olw’ebyo 
bye boogera. Sikyo, emikono gye gyombi 
myanjulukufu nnyo; asaasaanya nga bw’aba 
ayagadde. Era ddala ebyo ebyassibwa 
gy'oli okuva er Mukama wo bijja kwongera 
bangi mu bo obujeemu n’obutakkiriza. Era 
twateeka wakati wabwe obulabe n’obukyayi 
okutuusa Κα lunaku 1w’okuzuukira. Buli lwe 
bakoleeza omuliro olw'’olutalo, Allah 
aguzikiza. Era bafuba nnyo okutabulatabula 
mu nsi; naye Allah tayagala batabuzitabuzi. 


66. Era singa abantu b’Ekitabo bakkiriza 
ne batya Allah, mazima twalibasanguddeko 
ebibibyabwe era ddala twalibayingizza mu 


4 . * ie . 
ÉEEEN CE SP Ἐς δὲ 
σ΄ Α #fhe a+ 


. LED SE 5 τ) 635 
εἰζζὼξ ἀδιφύ 1γζεξ 3 def 

CA 

ESS ÉAST ΟΥΑΙ 

nr, 

“ 


CARE Fusyss 
Lo ἐν VAT 
O6: SANS sis 


ALT REVERS 
ER ARTS 25 85 JG E 
O0 82 55 EG A 


5j is 89e 65 


dz- δ ἴδ ὁ 


- “70 3..} AN lt 
GS bus r CES 


a A 7 4 . “5 
ὁ ὦ ses BE ΘΏΣΟ 5 
aa “Δς ἐακιῤξυτος » EL) 


ὍΣ D Κ αὶ 


ἘΟΤΟΣΤΕΥΣ 
ὦ 655 GE BL ae 
La à dus 60 53) 
OO puy) | 
16815 BAS ES LT δ᾽ 555 
Foie sprl λεόμ 


«(3» 


Jus 


Essuula 5 AL-MA'IDAH Juzu 6 
$ ist Ε < à : 
nsuku ez’essanyu erijjuvu. ON 2 TION E- 
# ANL PL ON < 
67. Era singa bassa omwoyo Κα Taurëti UE 5 Δ ο) 1192 2061) οὐδῷ: 
n’Enjiri n’ebyo ebyassibwa gye bali okuva “4,24 (2: 4 


eri Mukama waabwe, mazima baaliridde Κα 
biri waggulu waabwe n’ebiri wansi 
w’ebigere byabwe. Mu bo mulimu abantu 
abesimbu, naye abasinga obungi mu bo 
bye bakola bibi nnyo. 
Ruku 10 

68. Owange ggwe Omubaka, tuusa eri 
abantu ebyo ebyassibwa gy’oli okuva eri 
Mukama wo; naye bw’otookikole, onooba 
totuusizza bubaka bwe. Era Allah ajja 
kukukuuma Κα bantu. Mazima Allah 
talung’amya bantu beeremye. 


69. Gamba πη: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, temulina kye muliko okutuusa 
lwe mulissa mu nkola Taurêti, n’eEnjiri, 
n’ebyo ebyassibwa gye muli okuva eri 
Mukama wammwe. Era ddala ebyo 
ebyassibwa gy’oli okuva eri Mukama wo 
bijja kwongera bangi mu bo obujeemu 
n’obutakkiriza. Kale tonakuwala Κα Iw”abantu 
abatakkiriza. 


70. Mazima abo abakkiriza, n’abo 
Abayudaaya, n°’ Abasabiyi, n° Abakulisitayo, 
yenna mu bo alikkiriza Allah mu butuufu 
n’olunaku lw’enkomerero era n’akola 
ebikolwa ebirungi, Καὶ abo abatuukiriza 
ebyo tebaliba na kutya kwonna, wadde 
tebalinakuwala. 

71. Mazima twatwala endagaano y’abaana 
ba Isirairi era netubatumira Ababaka. Naye 
buli lwe bajjirwanga Omubaka n’ebyo 
emyoyo gyabwe bye gitayagala, abamu 
baabalimbisanga, n’abalala baagezaako 
okubatta. 


72. Era baalowooza nti tewagenda 5 
kubaawo kubonereza, kale nebaziba amaaso 
nebaziba n’amatu. Naye oluvannyuma Allah 
yabaddiramu; naye ate era bangi mu bo 
baaziba amaaso nebaziba n’amatu. ue 
bye bakola, Allah abiraba bulungi. 


73. Mazima bamaze okuba abatakkiriza 
abo abagamba nti: Ddala Masihi mutabani 
wa Maryamu ye Katonda, so nga Masihi 


AR BE MES 
RS 
eus sie EX 225: 


᾿ῤόμεια 
ξιύνός fear ἀ 2511 
LHC: ὡς 
ot Ge ἄλζισοῦ 2h15 EL) 


OP ENS CAT 


ET 


Juzu 6 


AL-MÂ’IDAH 


Essuula 5 


yennyini yagamba nti: Abange mmwe 
abaana ba Isirairi, musinze Allah Mukama 
wange era Mukama wammwe. Ddala oyo 
eyenkanya ekirala ne Allah, ddala Allah 
yamuwera mu Janna, era obuddo bwe 
muliro. Era aboononefu tebaliba na bayambi. 


74. Mazima bamaze okuba abatakkiriza abo 
abagamba nti: Ddala Allah wa kusatu ku 
bakatonda abasatu, so nga teri musinzibwa 
mulala wabula Omusinzibwa Omu yekka. 
Naye bwe bataalekere awo ekyo kye boogera, 
mazima abo abatakkiriza mu bo bajja 
kutuukibwako ekibonerezo ekirumya. 

75. Abaffe, tebeenenye eri Allah 
n’okumusaba okubasonyiwa? Anti Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

76. Masihi mutabani wa Maryamu si mulala 
wabula Mubaka bubaka; n’Ababaka 
abaamukulembera ddala baafa. Ne nnyina 
yali mukazi mutuukirivu. Era bombi 
baalyanga emmere. Kale laba nga bwe 
tunnyonnyola gye bali obubonero, 
n’oluvannyuma laba nga bwe bawugulwa. 


TT. Gamba nti: Abaffe, musinza mu kifo kya 
Allah ebyo ebitalina buyinza ku mmwe 
kubakosa wadde okubagasa? Naye Allah ye 
Muvwulizi wa byonna, Omumanyi wa byonna. 


78. Gamba nti: Abange mmwe abantu 
b’Ekitabo, temusukkanga nsalo za ddiini 
yammwe mu butali butuufu, wadde 
temugobereranga okwagala kw’abantu 
abaamala edda okubula era nebabuza bangi 
era ne bawaba Κι kkubo ettuufu. 

Ruku 11 

79. Abo abatakkiriza mu baana ba Isirairi 
baakolimirwa n’olulimi Iwa Däüdi ne ‘Isa 
mutabani wa Maryamu. Ekyo Iwa kubanga 
baajeemanga era baabuukanga ensalo. 


80. Baalinga tebaziyizagana ku bitasaana 
bye baakolanga. Ddala byali bibi nnyo 
ebyo bye baakolanga. 

81. Ojja kulaba bangi mu bo nga 
bakwanagana n’abo abatakkiriza. Ddala bibi 
nnyo ebyo bye beekulembereza bokka; 
n’ekyavaamu, Allah yabasunguwalira era mu 


“ “΄ 
PAL) “΄ } 

A, 5 LS JDE ab 2.» 

n#” A Lo [ 
eos LU ὥφυῶι 

τ σος Ὧν σι τῇ 
LÉ OUEST LET 

Ὁ TE on Le Te 
SAV, gi φῦ 2 05 


΄ 


L a A et κα 
ASUS de SRE JS 
L 7.09“. («ὦ 

ἀλλο ESS ADS, LES Ÿ 5155 SCT 
OLA 

PRE nf 


AE ESS ET j 


L Ch πὸ TA u# nn 
“Ὁ FD pu SEE 


NE ὁ Œncnbrré 
9915 7 12..515.0..5 Ds RL NS 
L in Bt Tone 
Odnlt2185 DE 

, Ζ, τῆ our t , 
ILE, ΔΤ de ESS CN Ge) 

\ 
2355 of us 55516 y LS) JE 
΄σιρσ κι κ “τ Δέίς, δ}: 
(ὗλαι σ᾽ γα Les LS 
PL σσι Δ Δ re Tank 1% 
515 CE DE ORNE 
΄σ,} σ᾿ σκλ #5 

Θώφ αλλ AE 


1. % ,% κέ PA #n ns 
Gp oD5% Hs Sur 
΄ Δ “Ὁ τω. : μι "» 
2.22 GS C (δύ » 13355 
. ré » À An Ca 
SAME Ab bis Of at 


«8» 


αὐϑολᾶο 


Ὁ 


LS ὅν 


γέ 


Essuula 5 


AL-MÂ’IDAH 


kibonerezo, bo mwe balibeera. 


82. Naye singa baali bakkiriza Allah ne 
Mutume n’ebyo ebyassibwa gy’ali, 
tebaalibatutte nga ab’emikwano; naye 
abasinga obungi mu bo bajeemu. 


83. Mazima ojja kukisanga nti abasingira 
ddala abantu bonna obulabe eri abakkiriza, 
be Bayudaaya n’abo abenkanya Allah 
n’ebirala. Era ddala ojja kusanga nga 
abasingira ddala okuba okumpi mu 
kwagalana n’abakkiriza, be bo abagamba nti: 
Ffe tuli Bakulisitaayo. Ekyo Iwa kuba nti 
mu bo mulimu abagunjule mu by’eddiini ne 
bakabona, n’olwokuba nti bo tebeekuza. 


Juzu 7 
84. Era bwe bawulira ebyo ebyassibwa eri 
Omubaka, olaba amaaso gaabwe nga gaku- 
lukusa amaziga olw’amazima gebategedde 
nga bagamba nti: Mukama waffe, tukkirizza, 
kale tuwandike mu bajulizi. 


85. Ye lwaki tetukkiriza Allah n’amazima 
agatutuuseeko, ng’ate tusuubira Mukama 
waffe okutuyingiza mu bantu abatuukirivu? 


86. Kale Allah yabasasula olw’ebyo bye 
baayogera, ensuku ezikulukutamu emigga | 
wansi Wa ΖΟ ng’omwo mwe balibeera; era 
eyo y’empeera y’abakozi b’ebirungi. 


> 


De rt 


LLPATAPTE TA λωφ λα Ζ 
ACCES ML 
# 


DUMAS 5 505251 
6: RAR ECTS 
OC ἽΕΙ Es ŒSs 
EX APE SEC 
ESS τς af ASRS se " & 1Ge 
se 
τς Res πὴ 
ἤτοι 


ὡγϑόταξ 
ACTES Gr 6 
OC 


Ad 


oué ΖΦ.» ὡς 
87. Naye bo abatakkiriza era abaalimbisa EE ΠΝ 2 TS | 527. Gi HS 2 


Aya zaffe, abo be bantu b’omuliro. 


Ruku 12. | 
88. Abange mmwe abakkiriza, temuzizanga 


birongoofu ebyo Allah bye yabakkiriza era 
temusukkanga kigero. Mazima Allah 
tayagala basukka kigero. 


89. Era mulye kw’ebyo Allah bye 
yabagabula ebyakkirizibwa, ebirongoofu. 
Era mutye Allah oyo mmwe gwe mukkiriza. 


90. Allah tabavunaana olw’ebirayiro ASIE 


byammwe eby’olusaago, naye abavunaana 
Iwa birayiro ebyo bye mukakasiriza ddala. 


nr À 
Oeladierst ἃ 

ab RS is GC 
us Ssstg de 


LISE 
“ 


EX LA θυ ἣν 


ΤΡ 
nt Nr ἃ 


ὅδ, 


μα 

- 
- 
ω 
ὦ» 


ῃ 
abs 


SE βοῦν 


Juzu 7 


AL-MÂ’IDAH 


Essuula 5 


Kale okutangirira kw’ekyo ky’omenye, 
kuliisa baavu kkumi Κα by’omu makkati 
bye muliisaako ab’omu maka gammwe, oba 
okubambaza, oba okuwa omuddu eddembe. 
Naye oyo atalibifuna, kale asiibe ennaku 
ssatu. Okwo nno kwe kutangirira 
kw’ebirayiro byammwe bwe muba nga 
mulayidde ne mubimenya. Era mukuumenga 
nnyo ebirayiro byammwe. Bwe kityo Allah 
abannyonnyola ebiragiro bye, mulyooke 
mwebaze. 


91. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
ebitamiiza n’ezzaala n’ebifaananyi 
ebisinzibwa n’obusaale obw’okweraguza, 
byenyinyalwa era biri mu bikolwa bya 
Sitaani. Kale mubyewale, mulyooke 
muganyulwe. 


92. Mazima Sitaani ky’ayagala kwe kuteeka 

obulabe n’obukyayi wakati wammwe 
olw’ebitamiiza n’ezzaala era abaziyize 
okujjukira Allah n’essaala. Abaffe, 
munalekayo”? 


93. Era mugondere Allah era mugondere 
n’Omubaka, nate mwerinde. Naye bwe 
mulyekyuusa, kale mumanye πῇ ddala ekiri 
Κι Mubaka waffe, kwe kutuusa obubaka 
mu lwaatu. 


94, Abo abakkiriza era nebakola ebikolwa 
ebirungi tebabaako kinenyo kw’ebyo bye 
baba δια Kasita batya Allah era ne - 
bakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, 
n oluvannyuma ate nebatya nnyo Allah ne- 
beeyongera n’okukkiriza, nate nebeeyo- 
ngera okutya Allah era nebayooyoota 
ebikolwa ebirungi. Anti Allah ayagala nnyo 
abayooyoota ebikolwa ebirungi. 
Ruku 13 

95. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
Allah ajja kubagezesa n’ekimu Κα 
biyiggibwa ebituukwako emikono gyammwe 
n’amafumu gammwe, kale Allah alyooke 
amanyise oyo amutiira ddala munda. Naye 
oyo alisukka ekigero oluvannyuma 1w’ekyo, 
y’alifuna ekibonerezo ekirumya. 


96. Abange mmwe abakkiriza, temuttanga 
ekiviggibwa nga muli mu mikolo gya Hijja. 
Era oyo alikitta mu mmwe nga agenderedde, 


os \# 5.32 “Ἅ2 δίδι ἃς 251 Gore 
ae Ὁ’ πε  . 
ΠΟΥ ares: AS 

| Ξ, να εξ. , λα 
LUF RS Corps 5 AS 
Sara PEN end 
5 8) LL is sf ἐς 
PSE sel 
ST 4 re MERE JE JE 

OÙR 
PARCS CS 
pea5 26 TR 5858 
Re 
VE ss JE 

ὦν τι : 7 2ον τρλμοί 5 

MAMA AR ENTER 


et ἊΣ Lo "ον 


Ὁ φΑγδι οἷ ον AE 
re Hsi5 1É 


OL ANrÈ αὐ δες 2! 
νι γα, Ύ ,.2 “σὴ σον TI ATT 
ἈΠ RD QU 
΄ D Tirer “ συ ὧν 
ς 22,7, MES su Où γζῴς, 
2 (22. nd où da LC 
αὐάς ex ati ὅλ A) 
di gone enr »% n° 
EU LA GE U25 LL 

4, ,7 9“ AU TT 

OUI Lis Ὁ 

239 3 2, .RUAATT 

το οι SIA) 
TAN CAC IEEE 
HÉPATITES SIT 


- 
τε 


-ἰς 


Essuula 5 


AL-MÂ’IDAH 


Juzu 7 


kale engassi ya kyo mu bisolo by’omu nju 
yenkanenkane n’ekyo Kky’asse, nga 
emusalirwa abasalawo babiri abenkanya 
abava mu mmwe, nga ekisalibwa ky’agasse 
kituusibwa Κα Ka’ba; oba okwetangirira 
kw’okuliisa abaavu emmere oba okusiiba 
ennaku ezenkanankana na kyo, alyooke 
aloze ku bubi bw’ekikolwa kye. Kyokka 
ebyayita, byo Allah abisonyiwa; naye oyo 
aliddira, kale Allah gw’alibonereza. Era 
Allah ye Luwangula, Nannyini kwesasuza. 


97. Mukkirizibbwa okuyigga eby’omu 
nnyanja, n’okubirya kwa mugaso gye muli 
n’eri abatambuze. Naye muziyiziddwa 
okuyigga kw’oku lukalu bwe muba nga 
mukyali mu mikolo gya Hijja. Era mutye 
Allah oyo gy’ali gye mulikung’aanyizibwa. 


98. Allah yassaawo Ka’ba, Enju 

Ey’emizizo, nga y’eyokuyimirizaawo 
n’okusitula abantu, ssaako n’Omwezi 
Omutukuvu, n’ebisolo ebisalibwa, n’ebisolo 
ebirina ebbona mu bulago. Olwo nno 
mulyooke mumanye ntimazima Allah amanyi 
ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi, eranti ddala 
Allah y’amanyi obulungi buli kimu. 


99, Mumanye nti ddala Allah mukakali 
mu kubonereza era nti ddala Allah γα 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


100.0mubaka taliiko kirala okuggyako 
okutuusa obubaka. Naye Allah y’amanyi 
ebyo bye mwooleka ne bye mukisa. 


101.Gamba nti: Ekibi n’ekirungi 
tebyenkanankana, obungi bw’ekibi ka bube 
nga bukwewuunyisa butya. Kale mutye 
Allah, abange mmwe abategeevu, mulyooke 
muganyulwe. 

Ruku 14 

102. Abange mmwe abakkiriza, temubuuza- 
buuzanga Κι bintu ebyo singa nga biba 
bibalagiddwa, bibaleetera emitawaana; 
newaakubadde nga bwe mubibuuza awo nga 
Kur’äni ekyassibwa, bijja kubalagibwa' Ebyo 
Allah yabireka wa kubasaasira. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Alumirwa abawereza 
be. 


dot PT. 


RE 205 16e JC ESS 


dir bre is Tate 

au ss JR 156 ἡ 
΄ CIC LE PET A 
51 SACS ὦ 55. ἡ. SU 


΄σιι! Zn σ 
2 OS 


Lau LÉ n 29% ἜΣ: 
ESS ét at ab 
n D) 4.» 
BU LL 5,491 ke 1 ὁ. 
RS cNLE UT 256 
λῳ 21,15 2.5. 57 5 585 
A. À à "2 2 Δ w 
PAPA ANMAES SAUT 
Δ “ 14 ἔς 
OSFAG λῶν 
A Δ # f + 
ARE SIENNE 
PRE norte las 
του OU Es 
PR , 240 
Has ab OS ES 
CAEN CORRE 1 
515. 5) SC Lt 
Ν᾽)“ εἶ ἢ PAT 
De OR χά. 
“ (1 DRE LEE 
CAPES ENT 
» Gn “4,3 3 σὰ 
EG) 242) 906 ab | 
de ! Α LA £ ΄ 
as) 291 dE 5 
9 δίσσ σα» Ar n# 
OO ΜΔ ΟΣ ΘΟ ΧΕ 


4 ΞΖ PAS 2 5 À AA 
1156 + SLA EU ESS 
Po) 


2 


done bel mie FILETS 
DE 1NES ii οι Ὁ 
δι n2 59% PACE δοὶ “7231 
ὧν 728 δ BEA OL SL 
ΧΟ: απ, σε “" ΠῚ 
ΘΙ US > è pas 
Ph jh σ (rie où Te 217 
hé 4&b 15, GE DIRE SENS 


5:102. Tewali kiragiro kya Allah kigendererwamu kukosa oba kulumya bakkiriza. 
Era Allah, olw'ekisa kye κα bakkiriza, ebimu abireka olw'obutayagala kukaluubiriza. 


> 


Juzu 7 AL-MÂ’IDAH Essuula 5 


“3 w eur 
103. Ddala abantu abaabasooka baabibuuza ἃ ὃ 15 sus © À ἧς ARS ἰώ 15 
naye oluvannyuma baafuuka abatakkiriza. à Sur 
Θός ÿ Bacs 


ον [4 nn 
104. Allah tassangawo Bahira oba Säiba 9. Ὁ 3 HE V5 ΕΟ ba ut 


oba Waswila wadde Hämi;* naye abo \$ Le 25 $ 
abatakkiriza be bapaatiika Κα Allah ἘΨΡΗΚῸΣ ἂσ Ἂν; 


eby’obulimba era abasinga obungi mu bo $ "Ὁ Ait gb | Hi Os 7, 15 cn 
tebategeera. ES Ris YA 125% 
4 TT = 
105. Era bwe bagambibwa nti: Mujje eri ab! Cds CNET 
ebyo Allah bye yassa n’eri Omubaka, 1f4 D σίσ(ζ» hu, TE 
bagamba nti: Ffe bye twasangako bakitaffe is ssG Es ÉJ3z 29 dis 
bitumala. Abaffe, bakitaabwe ne bwe baba Y 5 $5151 ὦ “6 ῳ 1,6 APT 
nga baali tebalina kyonna kye bamanyi era ; dti4 4 ΄ 
᾿ ; κρῖ 3 σ“,21 Δ 

nga si balung’amu, era bo nga bagoberera? Oo UNS ES © 


2 4 Δ LL LS 
106. Abange mmwe abakkiriza, musinge AS EIRE LS Ἰώξ SE Ὥ 


kwefaako mmwe bennyini. Oyo awabye "ὦ κ΄ 2.“ 
tayinza kubalumya, singa mmwe muba nga d, : Cr (SL dé RS LS 


mulung’amye. Eri Allah y’eri obuddo (+, RATÉ 4: sers À 
" Ω CR ΄. 


bwammwe mwenna; kale alibategeeza ebyo 2 LE οὖ 
bye mwakolanga. Θώ ὁ 


σ΄ Û δες PTT 
107. Abange mmwe abakkiriza, obujulizi Re ESGÉ ÈS ᾿ς 
obutuufu wakati wammwe mu kiseera , DAS otre ΄σ “4 
ky’okulaama nga omu mu  mmwe € E 5.52} ISA ΤΑΣ 15 
agenda kufa, kussaawo  abajulizi abasajja 4e 24, χλ σ᾿ hu “1 
babiri abenkanya okuva mu mmwe. Naye Sos es 
bwe mubanga mutambuddeko mu nsine 9. «+ 
mutuukibwako omutawana gw’okufa, olwo 4.1.2} 


5:104. Bahiüira (8$2%) ly'elinnya Abawarabu abasamize lye baawanga eng'amira 
enkazi eyawezanga ennyana omusanvu, era oluvannyuma lw'okwabuluzaamu amatu 
ga yo,baagirekanga n’erya butaala. Eyo nno baagisamirirangako omu καὶ ba lubaale 
baabwe. Amata ga yo tegaakozesebwanga era teyeebagalwanga.  Saaiba ( 2:2 ) 
y eng ’amira enkazi eyazaalanga ennyana_ ettaano. Eno baagirekanga n'erya era 
n'enywa nga bw'’eyagala. Waswiila ( 3%5e5 ) y'eng'amira oba endiga oba embuzi 
eyazaalanga ennyana omusanvu omuddiring'anwa, nayo baagirekanga n'’erya butaala 
ku lwa lubaale. Ate oluzaala olw'omusanvu bwe Jazaalanga ebbiri, ennume n'’enkazi, 
nazo baazirekanga nezeetaaya. Haami ( 3G) y'eng'amira ennume eyazaazanga ennyana 
omusanvu. Eno nayo yateebwanga era teyeebagalwanga wadde okutikkibwa ekintu 
kyonna. Oluvannyuma lwa Aya okugamba nti Allah ebiba bisigalidde yabirekera 
omuntu  akole nga obwetaavu bwe buba (5:102), eggumiza nti mu by'ennono 
y'eddiini, omuntu teyalekerwa ddembe olw'okuba nti mu byo kyetaagisa  nnyo 
okukwatagana mu ndowooza n'’enkola. Era wano eby'okulabirako biweereddwa 
okulaga nti omuntu ku lulwe tasobola kusalawo bulungi mu bintu eby'ennono 
y’eddiini. Abawarabu abasamize, κα lwa balubaale baabwe, baalekanga ebisolo 
eby'enjawulo okwetaaya nga bwe byagala. Enkola eno yali ya kisamize ate nga ya 
butategeera kubanga ebisolo ebyo byayonoonanga ebintu bingi. Kur’ani Entukuvu 
wano eyoleka obukyaamu bw'amateeka agakolebwa abantu era erabula Abakulisitayo 
abagaana amateeka agaava eri Katonda nga balowooza nti kikolimo, kubanga 
Abawarabu baabula lwa mateeka ge beetekerawo κα lwabwe kyokka nga tegagasa. 


ete 


Essuula 5 AL-MA’IDAH Juzu 7 

2 ΄“.« ni ἌΡ 
musseewo abalala babiri abatali bammwe. δῖ 37 δῦ οδῦνι ὁ (2 » 
Mu kiseera ky'okuwa obujulizi, mubaziyi- Le ΄ 2 


Zanga okuvaawo oluvannyuma Iw’essaala. 
Bwe mubanga mulinamu enkenyera, kale 
bombi balayire mu linnya lya Allah nti: 
Obujulizi tetujja kubuwaanyisaamu 
muwendo gwonna, akaayana ne bw’anaaba 
nga waffe, era tetujja kukisa bujulizi 
obwalagirwa Allah; kubanga ekyo bwe 
tunaakikola, ddala olwo naffe tunaaba 
mw’abo aboononyi. 


108. Naye bwe kizuukanga nti ddala 
abajulizi bombi abaalibadde basinza okuwa 
obujulizi obutuufu ate bakakaseeko ekisobyo, 
kale abalala babiri bayimirire mu kifo kyabwe 
nga bava mw’abo abajulizi abaasoose be 
babadde bafiiriza. Kale παρὸ balayire mu 
linnya lya Allah nti: Mazima obujulizi bwaffe 
bwe butuufu okusinga obujulizi bwa bali 
bombi abasoose era tetuwaayiddemu; kuba 
tutya nti bwe tunaakikola, olwo naffe tujja 
kuba mu balyaake.* 


109. Ekyo ky’ekisingira ddala okubawaliri- 
za balyooke bawe obujulizi obwa nnamaddala, 
oba waakiri batye nti okulayira kukyayinza 
okuddibwamu  abalala oluvannyuma 
lw’okulayira kwabwe okuwakanyizibwa. Kale 
mutye Allah era muwulirize ensonga. Era 
Allah talung’amya bantu bajeemu. 

Ruku 15 

110.0lunaku Allah Iw’alikung’aanya 
Ababaka,aligamba nti: Kiki kye 
mwaddibwamu? Baligamba nti: Εἴθ tetulina 
kye tumanyi. Mazima Gewe osinga okumanya 
ebyaama. 

111. Awo Allah bw’aligamba nti: Owange 
‘Isa mutabani wa Maryamu, jjukira enneema 
yange eri Κι ggwe ne Κι nnyoko era 
ojjukire nga bwe nnakuwagira n’omwoyo 
ogw’obutukuvu n’oyogera n’abantu mu 
buto* ne mu kutuuluula. Era jjukira nga 
bwe nnakuyigiriza Ekitabo n’ebyamagezi ne 
Taurêti n’Enjiri, era jjukira nga bwe wabumba 


3, 
΄σ»τι»9 nn ως ἢ η Ed) Ὥ 
RACE RER AIT US: 2 
\ 


AA à TE ü 
V3455 10 Lab L couts ss δ οἱ Ὁ} 
2. .α 2.4)2 σζ. nn RAT 
20.515 σός, γι 9 
42, à LOI 1 
ὁ Ὧν ὅν δοι 8505 Ὁ ὁ 
AN 
OoteiY| 
ὡ“ Tous 


< ss » Ve 
oi Ge Cr usb 


oO 


# 


1 DE 1 Tattl 9 fe 322) 
ῳ--» 1425 ὧλ SV 4.1 Gard 
-- 


ἢ τ 1 
de GEL οἴ DT GS ES 
NTIC PE EI CIE dr 
αὐ: δ μ᾽ 
»ὦ Le 25 144$ , 6 “σ΄, or 
441 55 | gas sabllgf5|s: 04) 2) 
Pre Mira € 
Oobieils οι.» δ 


ε΄ 
ς 
«οἱ 


A 
. 


EG 


““ M δ a 
fs Je Ab 4. 231 
A Cara 
72e 9 5. ai 

OL IANE 


In a ὰ σι... 
ἔτ SE EU PAL ET 
n ΄ \ ? “ Ouh 
3». LUN ὧδ 5 EE (ss 


“ PA Ὰ 127 
FUI A δ | 532 EL 1 


τ 
& 


PARA TA PIRE CR 
ASIE 5157 MES 01 à 


3.5: 


# 


at A «ὦ [4 » N 
EDIT IEEE 


5:108. Aya eno eraga nti mu kuwa obujulizi, abajulizi okuva ku njuyi zombi 
basaana okubaawo, ababiri abasooka abalina oluganda wakati waabwe bebaba 
basooka okuwa obujulizi. Kino kyeraga kaati mu Aya ekulembedde. 

S:111. Kino kiraga nti ‘Isa yava buto nga ayogera eby'amagezi okutuusa mu 
bukadde. Ekigambo ‘kahlan’( 22:3) kitegeeza ebbanga ly'obuwangaazi bw'omuntu 
okuviira ddala w'amerera envi n'okweyongerayo. Kino kiraga πὶ ba Nabbi ba 
Allah obulamu bwabwe bwonna baleeta enkyuukakyuuka sinziggu mu by'omwoyo, 
era wano ‘Isa(a.s) aleeteddwa nga eky'okulabirako mu nsonga eno. 


à 


EU 


Juzu 7 AL-MÂ’IDAH Essuula 5 


ni ὦ, ω2.,52 5 ΄ 24 1e 
mu budongo ekifaanana n’enkola Di 2206 D Ge GLEs 
y'ennyonyi olw’okulagira Kkwange, .s, ps” >» 4 . 2% 
SE OumanE omukka nekifuuka τ SLI OS 5 FRS 
olw’okulagira kwange. Era n’owonya + ",.n L'2< ὧν 2 an 2 
abatalaba n’abagenge olW’okulagira kwange. ?7S5b,08 59 43 GS 2 
Era jjukira nga bwe wazuukiza abafu » A: : ᾿ 
olw’okulagira kwange, era jjukira nga bwe ᾿ῷ DEL 
nnaziyiza abaana ba Isirairi Κα ggwe ,543 “τ 22 
okukutta awo nga ozze gye bali n’obubonero ὙΦ 22 
obw’olwaatu; Kale abo abatakkiriza mu bo ,22 37. ΄ 57) d 
ne bagamba nti: Kino si kirala wabula (5 a 
kubuzaabuza kwa lwaatu. O6 


ΝΆ 
> 
τὸ 
ss 
> 
o - 


3 ι 
4). Ὁ 
\ 
NX 
\ ve 


1.-- 
ἵ 

ν' δ» 
A 1 


8 2 ᾿ .ἦ συ von “5 
112. Era mujjukire awo bwe twabikkulira Die OU) ) 
abayigirizwa (ba 154) nti: Mukkirize Nze “11, n #4, . 
n’Omubaka wange. Baagamba nti: Tukkirizza > = 
era kakasa nti ddala tuli bajeemulukufu. Φῶς 5.2 


«νι 
gra 
PL 
59 
C5 
à] 
> + 
Ὶ 
À 
AUAN 


113. Era mujjukire nga abayigirizwa bwe 4 | αὐ 
baagamba nti: Owange ‘Isa Mutabani wa jy +, T2 , 5 2189 
Maryamu, abaffe Mukama wo asobola τὴ χὰ | EL χα. 


er 4 
okutussiza ekijjulo okuva mu ggulu? A4 448 16,25 ἕο 
N’agamba nti: Mutye Allah obanga muli παν κα δὲν ὶ τ 5 " 
bakkiriza. OT e; 

Ω te - 

114. Nebagamba nti: Twagala kukiryako ἕ 1215 4 GE δ y1 12 ÿ JE 
emitima gyaffe gimatire era tumanye nti # fesse n% nf lot alé »κ᾽ξ 
by’otugamba bya mazima, era tubeere 2 0 » D \ Sas 3 Ez 
bajulizi ku byo. ΘΖ ΕΣ \£ 2 σ,7“σ os δὴ 

1 * 

115. ‘Isa mutabani wa Maryamu n’agamba dif CSS AIS TN 2) ε΄ 
nti: Ayi Allah Mukama waffe, tussize ekijjulo , 2 ριζς Voici sos , τ Lo 
okuva mu ggulu kibeere embaga gye tuli ων ROLE À 
olw’abolubereberye lwaffe n’aboluvannyuma +, fitu 4 σι 17. 26e Sn 
lwaffe, era nga ke kabonero akava gy’oli era és à re 55 Δ» ie Vs 


tugabule; anti Ggwe Osinga abagabuzi bonna. OS); Vs EU SC 451 


, ; : ὡς σ΄ AMC 
116. Allah n’agamba nti: Mazima nzija (23 σ QE Li 
kukissa gye muli. Naye oyo alyerema mu BIS 24 DOI RUE Er gne Le 

i : οὶ ὁ ho, sms LAS 
mmwe oluvannyuma, mazimandimubonereza Us di 3 > 0, , CE 


à - no κα 

ne kye sibonerezanga yenna mu ÔC 1 N NIPSTAEEQTE FA ὕ 
Ruku 16 ALP SA) σε ν ὦ 1 ΄ 

117. Era awo Allah bw’aligamba nti: ὥϑίγ je CAPE ESCE UNS 5.2 


Owange ‘Isa Mutabani wa Maryamu, κ᾿, em? s5n£ .5 το πος 
abaffe ggwe wagamba abantu nti muntwale 4) (CAEN ESS “Ἂν 


΄ ᾿ 
nze ne mmange nga tuli bakatonda babiri ?,1€ 4( 1.2 dé 1Y98 Le 
ebbali wa Allah? Aliddamu nti: Obutuukirivu os APRES τ ΡΝ “ “ 
bubwo! Tekinsaanira kwogera ekyo kye du 50 Ju J5 5 AL 
sirinaako buyinza. Naye bwe mba nga ,: nt (hate ET LE δ 
nakyogera, ddala waalibadde okimanyi. à GAS, us SAS Aus 


PS με» ο΄ 
Ggwe omanyi ebiri mu mwoyo gwange, naye Ζιζη, LUN EJ ί, 21 Ÿ 5 sub 
# - δ: Éd 


<> 


Essuula 5 AL-MA'IDAH Juzu 7 


nze simanyi biri mu mwoyo gwo. Mazima OU ŸE ἥσει 
Ggwe osinga okumanya eby’enkiso byonna. 
“’" 


118.Nzesibagambanga kirala,okuggyako ebyo of re ὡς ζλ 5.51 li ὅν ἐδ 5 Ce 


bye wandagira nti: Musinze Allah, Mukama » « D #7 Lt ne 2 

use ee Mukama wammwe. Era nali Esfs hs 3%) éb| 15848 
mulabirizi ku bo bwe nnali nga nkyali mu .213,.2 41 οὐ ὦν “ὡς: nn uns 
bo; naye bwe wanfiisa, Ggwe wali Fes à ᾿- 
omulabirizi ku bo; era Gewe Mujulizi Κα LS 35) es se ES D 


+ 
buli kimu. ENT ΝΗ ἘΝ, 515.3 «412 
n 2% δ ven 
119. Obanga onoobabonereza, kale ddala GL3 SE Ge 45 4" 6 345 45; Oo! 


bo baweereza bo; naye bw’obaddiramu, (τ cr, Dr 4 re 
ddala Ggwe Luwangula, Omugezi ennyo. poil ai ésaËt HS 
120. Allah aligamba nti: Luno 1we lunaku isa AE: S de ἐῶν δ 


ab’amazima lwe banaagasibwa amazima ὕ 5 SAT) ὡς ὦ et εἴ ἐς je 15 
gaabwe. Banaafuna ensuku ezikulukutamu ΞΡ Ex 114 
emigga Wansi Wa ΖΟ; omwo mwe balibeera GS ) ΧΕ LG CNE 2) 
olubeerera. Allah nga musanyufu gye bali, ΠΡ ΑΔΖ 

nga nabo basanyufu gy’ali. Obwo nno bwe OA (HIERNE 85 ) 32 45 


buwanguzi obusuffu. : ue 
121. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa L5 2 515 ΤΕΣ |A 9. 


Allah ne byonna ebibirimu; era Ye ye UNS: ὥγ νυ» ΡΟ 
w’Obuyinza Κα buli kimu. OS 9" d'OS or 


Juzu 7 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 
(Yakka lubereberye iwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Amatendo gonna ga Allah Oyo eyatonda 
eggulu n’ensi era n’assaawo ekizikiza 
n’obutangaavu; naye era abo abatakkiriza 
benkanya Mukama waabwe n’ebirala. 


3. Ye  y’eyabatonda mu  budongo, 
n’oluvannyuma n’assaawo entuuko. N’entuuko 
endalaeyagerekebwa eri gy’ali. Nate era mmwe 
mubuusabuusa. 


4. Era ye Allah mu ggulu ne mu nsi. 
Y’amanyi ebyaama byammwe n’ebyo bye 
mwoleka, era y’amanyi bye mufuna. 


5. Era tebatuukwako kabonero konna mu 
bubonero bwa Mukama waabwe, wabula 
bakakuba mabega. 


6. Era baalimbisa n’amazima nga gabatuu- 
seeko, naye mangu nnyo bajja kutuukibwa- 
ko amawulire g’ebyo bye baajereganga. 


7. Abaffe, tebalaba emirembe emeka gye 
twazikiriza olubereberye Iwabwe egy’abo 
be twatebenkeza mu nsi mu ngeri mmwe 
gye tutabatebenkezzaamu? Era twaweereza 
n’ebire waggulu waabwe ebyaafukumula 
nnamuttikwa w’enkuba era netussaawo 
n’emigga egikulukuta wansi waabwe, naye 
twabazikiriza olw’ebibi byabwe; n’oluva- 
nnyuma lwabwe twasibulawo omulembe 
omulala. 


8. Era singa twassa gy’oli obuwandiike 
nga buli Κι Kipande era nebakikwatako 
n’engalo zaabwe, ddala era abatakkiriza 
baaligambye nti: Kino si kirala wabula 
bulogo bwa Iwaatu. 

9. Era baagamba nti: Lwaki tassizibwa 
malayika? Naye singa twassa malayika, ddala 
ensonga yaalisaliddwawo, n’oluvannyuma 
tebaaliwecreddwa kaagaanya. 


Os δ, 


\ 
V4 w\ 


Yo 
> 2 
D 


\ 


23 22138 6 LATE 
ERREURS 
ι τ 5x3 ΡΝ 127122.012515 


δ ee n ., δῷ. “ι35» 
»-4.3.3.0 5 
Pr 7 er NY 


αν σ΄ 


Le Οὐδ: sun us 6 
OS SES Leu 
uslS35 ας aus CSS y 
Ses Jin Us5226 
OS #54 ES NEC 
grep DV RTS 
715. μᾶι Gé Wie LS 
OÉSÉS 


Lee 


Essuula 6 AL-AN‘AM 


Juzu 7 


10. Era Omubaka singa twamussaawo nga 
malayika, mazima malayika oyo twalimufudde 
n'alabika nga omuntu era twalibatabudde 
butabuzi mw'’ebyo bye batabukamu. 


11. Era ddala π᾿ Abatume abaakukulembera 
baajeregebwa. Naye abo mu bo abaabajere- 
ganga, bye baajereganga ate by’ebyabebu- ὁ 
ngulula. 


“ 


Ruku 2 
12. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi 
n’oluvannyuma mulabe  enkomerero 
y’abaalimbisanga Ababaka nga bwe yali. 


13. Gamba nti ebiri mu ggulu n’ebiri mu 


4421: LAxST (Ex AURS 33 
Θώς Ἵν ET 


Cd 


a QUE 
SEE SA LE Gt 


PNR PE TAN 
O6 
Δ # » 


# 2 np" 
1.215,85.35 SN SR JS 


ΣΝ 


nsi by’ani? Gamba nti: Bya Allah. Δ: ιν» ΤΣ out ai 503 


Yeekakasaako obusaasizi. Ddala ajja 


ζ΄ A 
kugenda nga abakung’aanya okutuusa Κα (ὦ LaSŸ ΠΕ ΝΕ ΚΡ’ 


lunaku lw’okuzuukira,ekyo tekiriimu kubu- 


LS PLIS 
3.4.9 


y] .3 #5 
usabuusa. Naye abo abazikiriza emyoyo Ὺ ESP ALES 6s8 


gyabwe si ba kukkiriza. 


14. Era byonna ebibeera mu kiro n’emisana 
bibye. Era ye Muwulizi wa byonna, Omumanyi 
wa byonna. 


\ 
Ὁ 
\s\ 


GS Ji IE 
one jiase fi 


< 4 GT à 17 κχἹᾷ 
15, Gamba nt: Abaffe, atali Allah Omutonzi xD ὅ LES SG δον SET JS 
w’eggulu n’ensi, gwemba nfuula Omukuumi ταν» 1.» “9 2 nt 9 < 
ng’ate Allah y'aliisa bonna so nga Ye 1 5 ab) 2 25 91 2 τ, 5.2.9} 
talisibwa? Gamba nti: Nze n’alagirwa okuba £fe αὐ a 5. 2731 ἰς, 221. 
omubereberye mw’abo abeewaayo, era so LA sys} Ds ἣν 
nagambibwa nti: Tobangamw’abo abenkanya  £,4 ESA 5 Shul of 
Allah n’ebirala. τ NE) 
rt ad 


ë . . Cire Δ Ά cr ᾿ A 
16. Gamba nti: Mazima nze ntyaekibonerezo (SZ \X£ θωρῶ." ὧν JS 


ky’olunaku olw’ekitalo, singa mba njeemedde 
Mukama wange. 


17. Oyo alikyewazibwa ku lunaku olwo, EST mere ere 


kale ddala Allah aliba amusaasidde. Era 
obwo bwe buwanguzi obw’olwaatu. 


18. Era Allah bw’akutuusaako obuzibu, 
kale tewali mulala asobola kubuggyawo 
okuggyako Ye yekka. Ate bw’akutuusaako 
obulungi, tewali abuziyiza; anti ye Muyinza 
wa buli kimu. 


LES ré na 


PTE RTE 


(ἡ: st Je 


Lt <* 2 4 
19. Era ye Mukasi ku baweereza be , era re 4 52 OU 32 [᾿ 2 


ye w’Amagezi ennyo, Âtegeera byonna. 


20. Gamba nti: Kintu ki ekisinga obukulu 2, 34, | οὗ ἧτο LE Ef JS 


mu kuwa obujulizi? Gamba nti: Allah γα 


«(» 


«-ρο- 


Juzu 7 AL-AN‘ÂM Essuula 6 


nabikkulirwa Kur’äni eno ndyooke ngirabuze # 2 à nn? ani p'agt ἡ 

mmwe ne bonna b’erituukako. Abaffe,mmwe © 2 dr, 255}9} εν 
mukakasa nti ddala waliwo bakatonda à, 2“ ET 2122251 312 
abalala ebbali wa Allah? Gamba nti: Nze 9: χα Ξν 3 PV : He "; 
ekyo sikijulira. Gamba nti: Mazima ddala L5ids r Mg ù | Ÿ bg Ἔν γι 


Hans ; Le D 9 ne “σι. ne bn “. 
Mujulizi wakati wange nammwe. Era (.2} ÉA 195 ASE 21 D CA D 
Ld 
| 


Omusinzibwa Allah ali Omu yekka, era ddala 14, 6% 5 nn ES 4 4}, “2 
nze neewala nnyo ebyo bye mumwenkanya F > Ca 5 D a! »» 


À # ΦΑΣῚ 

nabyo. JS ÈS à 

Y | πιῶ SUN NAT $ 
21. Abo betwawa Ekitabo Mutume à χὰ Lie) | Léo | HT 


bamumanyi bulungi nga bwe bamanyi a, 2 49 AAat «ὦ ne (σῷ ἢ 
abaana baabwe. Abo abeefiiriza bokka, kale Ÿ δ τς ΝΣ FU ΘΗ, τῷ CS Ἷ 
bo si ba kukkiriza. OR Na MURS δ. 
Ruku 3 to) / a ΄ ᾿: À 
᾿ ᾧ du ω σ“ ,ν:. w » a 
22. Era ani omwonoonefu ennyo okusinga G5 avldu lg Ιω 29 


kw’oyo apaatiika Κα Allah eby’obulimba " ΄ 
oba alimbisa Aya ze? Mazima aboononefu ra Ὺ αὶ)» ab red s\ 
si baakuganyulwa. 7 


23, Era jjukira olunaku lwetulibakung’aanya 1. ὃ ἀν : 
bonna, ΤΟΙ τὰ πα αἰ πὰ ἜΡΕΡΡΤΣ abo JE à ΄ re) » χὰ : 
abenkanyanga Allah n’ebirala nti: Baluwa € ». ἦ BST Ci Kg (ΣΟ ἢ 
abammwe be mwalowoozanga nti * σ΄, 994,2 κι 
benkanankana ne Allah? OÙ 95.» τ 


24. N’oluvannyuma tebaliba na kye ΠῚ "ἵ ET 


Cr a À 7 SE 
NL es 5 Po 


beekwasa, wabula baligamba nti: Mu mazima CORDES {κτλ 
ga Allah, Mukama waffe, tetwali benkanya DIRE EE 5: 9290 
Allah na birala. VPN AA 
75. Kale laba nga bwe beerimba bokka. Era ἐμ 5 Αμως VS GTS 

ii iri i dns D ,2ι“.κ23 5 
ebyo bye baajinganga biribaabulira. Si LE ζῷ éG NE 

a ne A 

26. Era mu bo mulimu abakuwuliriza; naye EGiss 2: a D\ noi, OA as 
twassa Κα mitima gyabwe ebibikka, baleme + sie 1% ἈΠΕ 


kugitegeera ne mu matu gaabwe mulimu (7 ᾿ 
obuggavu. Ne bwe balaba obubonero obwa \ A dass OL $ 1555 2.42 5] 
buli ngeri tebabukkiriza, okutuusalwebajja © 7 Ὁ, a 5 D 
gy’oli nebakuwakanya nga abatakkiriza εὶς, 5 ιλᾶ » (, lie. 


bagamba nti: Kino si kirala wabula z’engero , τ, “εν. ὦ, fs 22:1. (rs 
z’abedda. DAS EE dés Éÿ> 2, 
a 187,98 σ΄ 
CSSS LCR 
27. Era Kur’äni bagiziyiza n’abalala era ASE δ ISSALE G ὃ 41.712 


΄ LÉ 
57 2. 2 2 

nabo bennyini nebagyesamba. Naye oo Lporte 5 “ε2χη n 
tebazikiriza mulala wabula bezikiriza bokka, CG 5 Séunii Ὺν Oséké ὧν 
# 


naye tebategeera. 905; 2 à < 
28. Era singa olaba awo nga basimbiddwa ÿ ss à ἅ Ί2 | 35 δι GS 55 
awali omuliro, kale baligamba nti: Woowe! 7, TZ {2 nt 
Singa nno tuzzibbwaayo, tetwalirimbisizza 4.) ga Φ Vs >» rase 2, 


<> 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 


Juzu 7 


nate kulabula kwa Mukama waffe era 
twalibadde mu bakkiriza. 


29. Ddala byeyolese ebyo bye baakisanga 
olubereberye. Era ne bwe baalizziddwayo, 
ddala era baaliddidde okukola ebyo bye 
baaziyizibwako, era ddala balimba. 


30. Era baagamba nti: Teri kirala nate 
okuggyako obulamu bwaffe buno obw’oku 
nsi, era ffe tetulizuukizibwa. 


31. Era singa olaba awo nga basimbiddwa 
mu maaso σὰ Mukama waabwe, aligamba 
nti: Abaffe, Es si kya mazima? Baliddamu 
nti: Yee, mu mazima ga Mukama waffe. 
Aligamba nti: Kale muloze ku kibonerezo 
olw’ebyo bye mwagaananga. 


Ruku 4 

32. Mazima  baamala okufiirwa abo 
abaalimbisa okusisinkana ne Allah, okutuusa 
ekiseera lwe kiribatuukako ekibwatukira, 
baligamba nti: ΟἹ Nga kya kusaalirwa gye tuli 
olw’ebyo bye twalagajjalira. Era balyetikka 
obuzito bw'ebibi byabwe Κα migongo gyabwe. 
Mvwetegereze, nga bibi nnyo ebyo bye 
balyetikka! 


33. Era obulamu bw’ensi si kirala wabula 
muzannyo na kwegayaaza. Naye ddala amaka 
g’enkomerero ge gasinga obulungi eri abo 
abatya Allah. Abaffe, temukozesa magezi? 


34. Mazima tumanyi bulungi nti ddala ebyo 
bye boogera bikunakuwaza. Naye ddala 
tebalimbisa ggwe, wabula aboonoonyi 
bubonero bwa Allah bwe bawakanya mu 
bugenderevu. 


35.Era ddala n’Abatume abaakukulembera 
baalimbisibwa naye nebagumikiriza kw’ebyo 
bye baalimbisibwamu, era baakijjanyizibwa 
okutuusa lwe baatuukwako obuyambi 
bwaffe. Naye tewali yenna asobola kukyuusa 
bigambo bya Allah. Era ddala omaze 
okutukibwako ebimu ebyafa ku Batume. 


36. Era obanga okalubiriddwa olw’okwesa- 
mba kwabwe, kale obanga osobola okunoonya 
omuwulukwa mu ttaka oba enkandaggo 
okulinnya mu ggulu obaleetereyo akabonero, 
kikole. Naye singa Allah yayagala kukaka, 
bonna yaalibakung’aanyirizza Κα bulung’amu. 


Dékn40 606585 
ΡΥ East ds 


2143 os 58335 dE 
O6) 
τ ον ὅς 
OBS ὧδ᾽ 

JE 221 dE 153 LUS 99 


4 σι )ς Sert Er “κατ 
550 EL σϑὶ 
ES 2; 55 ὁ 


DATA 
lil 185555 


\ 
CN 
ἘΝ 


ὈΧΤῚ n,.% 219220 
OP gr EVSSS 
EAN 115 AAC . 
HE HO 


Cd 


Ἑἕ 
A ET « 


jrs σ" “ 


ὁ). ϑιΞ 

17 à ntm inst 2 
Mot Re ussisiiie C 
΄ ΑΝ 11% To vp 1 
srdloeod ΟΣ ΖΔ Υ53: 
ἢ ἢ ri Δ . 5, 
OS ANGLES de SL 
is Dion “55 AAA 
BUS ELERTO FOLS 
Rd . n% " Ἰώ “Ὁ. nTén 
æSià JE λοι 

᾿ Ro ᾿ 

130 MOUSE à 


\s 


“δ 
Ὁ 
χ- 
« PA 


Ἷ 


{ 


fie 
GE 


<> 


Juzu 7 


AL-AN‘AM 


Essuula 6 


Kale tobanga mw’abo abatamanyi. 


37. Era ddala abaanukula be bo abawuliriza 
n'obwesimbu. Naye abafu, Allah alibazuukiza, 
n’oluvannyuma gy’ali gye balizzibwa. 


38. Era bagamba nti: Lwaki tassizibwako 
kabonero okuva eri Mukama we? Gamba 
nti: Mazima Allah asobola bulungi okussa 
akabonero, naye abasinga obungi mu bo 
tebamanyi. 

39. Era tewali kiramu kyonna ekitambula 
Κα nsi oba ennyonyi ebuuka n’ebiwawaa- 
tiro bya yo byombiriri, wabula nabyo bibinja 
nga mmwe. Tetulina kyonna kye twalekayo 
mu Kitabo. N’oluvannyuma eri Mukama 
waabwe sye balikung’aanyizibwa. 


4. Era abo abaalimbisa obubonero 
bwaffe, bazibu ba matu era bakasiru, bali 
mu kizikiza. Oyo Allah gw’aba asalidde, 
amulekulira n’abula. N’oyo gw’aba asiimye, 
amussa ku kkubo eggolokofu. 


41. Gamba nti: Mulabye mutya? Ye 
muliddamu ki snga mutuukibwako ekibonere- 
zo kya Allah oba ne mutuukibwako Ekiseera 
ekyagerekebwa, abaffe ddala muliwanjagirayo 
omulala atali Allah, bwe muba nga ddala muli 
ba mazima”? 

42. Wabula Ye yekka gwe muwanjagira, kale 
n’abaggyirawo kye mumuwanjagiddeko 
bw’aba nga ayagadde; era olwo ne bye 
mumwenkanya nabyo mubyerabira. 

Ruku 5 

43. Era ddala twatuma Ababaka eri amawanga 
olubereberye 1wo. Bwe baajeema, netubaka- 
ngavvula n’obwavu n’obuyinike, balyooke 
beetoowaze. 


44, Naye Ilwaki bwe baatuukibwako 
okukangavvula kwaffe tebeetoowaza? Wabula 
emitima gyabwe gyakakanyala bukakanyazi era 
Sitaani n’abalungiyiza ebyo bye baakolanga. 


45. Naye bwe beerabira ebyo bye baabu- 
ulirirwako, kale twabaggulirawo emiryango 
gya buli kimu — okutuusa Iwe baajaganya 
olw’ebyo bye baaweebwa —  netubakanga- 
vvula kibwatukira; okwejjuukiriza nga 


E6h ne 


SO aa 


»ῳ 1 ὦ,» διϑλαῦ δ, 
* τῷ de ὀψῶι 

OS 
5308 45 LUS Y μιᾶς 
γας 1 je 526 αὐ νῷ, ὦ 


) DE Vu ΄ 
Δ ΟΣ 9 


& 
a” 11r 


σι... 


ὧδ SALES Lio | 
ont bio PAU 
PRIT ADR 

BALE 


σης δι αἴ 
OS 


LV 5 Ν 
OBS Στ γε 6) Ji 
DRAP κυσὶ. Ἵ 
bep HUE S)s É) 
PTE 127 χ᾽ κι, ET “σ 
z)\: GE 21 ὁ. US Li s 
1244 76% sCUILLLIETÉ 
SL AAQUI SES 
ALLIE 

ων», 

Les) vu” 


< ΄ NC: at 
BL US 28" 45. Gin Us 
AULTAPTE ES At De ns Δ 
V0 ἀκα 545 ΧΑ 155! > 


a 


i 


70e 
1 


Essuula 6 AL-AN°AM Juzu 7 


᾿ δ... 
baweddemu essuubi. OOMSS 


46. Olwo emirandira gy’abantu abo 4.212 OS 258 PIE 215 


aboononyi negikutulwa. Era amatendo ne PAT 2 σον τος ψὰ 
gonna ga Allah, Mukama w'’ebitonde Ookobalt 3 ab ia) 
byonna. 


47. Gamba πῇ: Mulabye mutya°? Singa Allah 9 4 af 21 121 ὧν À vêe 2251 dé 
aggyawo okuwulira kwammwe n’okulaba of RU JE ESS CES 


kwammwe era n’assa n’envumbo Κα myoyo 

gyammwe, kale musinzibwa ki nate atali Allah eus SES » "ὁ > $ 2 CE οὖ à [LE 1€ 
ayinza okubibaddiza? Kale laba engeri gye : NT Ὁ 
tukyuusakyuusaamu okulabula, ate bo O6 $ >; ᾿ τ ὙΠ 
nebakubayo mabega. 


PA PL 
48. Gamba nti: Mulabye mutya? Singa a DE 415 ὧν ὙΠ y 
mutuukibwako ekibonerezo kya Allah πῇ PET ARE 
kibwatukira oba mu lwaatu, abaffe waliwo τὰ S1$, Ati ds 55e ia 
omulala azikirizibwa okuggyako abantu 1% 
aboononefu? OÙ à | 


49, Era tetutuma Babaka wabula baba bawi SE 5e tel “ἥν US eh uS 
ba mawulire ag’essanyu era nga balabuzi. 


Kale abo abakkiriza era nebalongookera ῷ PRRAENTE 
ddala, olwo tebaliba na kutya kwonna wadde 2 
tebalinakuwala. (GIZ ÿ 54 5 ÿ5 Aus 
<, » ἢ ns . 
50. Naye abo abalimbisa obubonero bwaffe ῷ πε TS ὌΝ υἱῷ À Te 2.9 ÿ) 
be balituukibwako ekibonerezo olw’okubanga ὡς: OL SAT lé : 1104 
baajeema. 


51. Sat nti: ere εὐ nnina Ÿs Do ten: & Ὡς LES mr κἀν CAT ἧς 
amawanika ga ah wadde nti mmanyi 5%," 2 PACE 
eby’enkiso, era sibagamba nti ndi malayika. r ENS ὃ pie î 9 LAS 
Nze sigoberera kirala okuggyako ebyo #, #2 #7 

ebimbikkulirwa. Gamba nti: Abañffe, omuzibu Ja - 
w’amaaso n’oyo alaba bafaanagana? “447. » σι, < 

Abaffe, temufumiitiriza® ls gp 5 CE Go 


o 


A 
\ 

τῆς 
A 

A 

NN 
A 

D 


— 
2: 


Ruku 6 σὰ “ον 
Ὡς οἷν A Δ PNR pe f 
52. Era labula nayo (Kur’äni) abo abatya ἰδ να Ὁ ὦ 85 “03. 1h) > 
nti  balikung’aanyizibwa eri Mukama ΣΙ np 
waabwe, era nti tebalinaayo muyambi »s AI 
wadde omuwolereza yenna ebbali we “ 
(Allah), balyooke beekuume. 


n# 

53. Era togobanga abo abakoowoola 2425 OS GS > ὙῪ 3 
Mukama waabwe enkya n’eggulo nga {χσ cr 3 

banoonya okusiima kwe. Ggwe tovunanyi- G MI IX ΩΡ 
zibwa Κα kubalirirwa kwabwe n’akatono, fe C $ CS O4 FACE ὡ» EE 
nabo tebavunanyizibwa ku kubalirirwakwo rex 4% κα “0 af 
n’akatono. Kale bw’onobagobaganya, ojja 22 5 “5,815 LE US Bel Etes 
kuba mw’abo abakyaamu. 


<> 


Juzu 7 AL-AN‘ÂM Essuula 6 


54. Era bwe kityo twagezesa abamu Κα plus nr ra ASE NAS 
bo ku balala, balyooke bagambe nti: °° ἥ | 
Bano nno be bo Allah be yasaasira mu LME ES se ΠΣ 
ffe? Abaffe, Allah si y’asinga okumanya 
abeebaza? 


55. ee le dsl © LH jf AT $ 
gy’oli, kale gambanti: Emirembe gibeere RS € σι 25 KE 


mmwe. Mukama wammwe yeekakasaako ὁρῶ 
yennyini okusaasira. Bwe kityo, yenna mu 12 ñ €: À £ “4 Es: VE 4725) 
mmwe alikola ekibi olw’obutamanya, 2 2e 2 + san ΄ 

᾽ ᾽ . a n#'a ΄ 5 à ue, 
n’oluvannyuma Ilwa kyo n’abonerera era ΜΕ κλδιϑόχλι 9 Des ds 
n’atereerera ddala, kale Ye ye Musonyiyi Oo 44,}2 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


3 
56. Era bwe tutyo tuttottola amateeka olwo ΠΟ Sa ILE: ΤΩ 3 


ekkubo 1y’aboonoonyi liryooke lyeyerule. on es S 
Ruku 7 Obs ξ 
57. Gamba nti: Nze naziyizib kusi “2215 253$ Lg JS 
: : Nze yizibwa oKusinza ὦ δι» ox ES die O1 JS 
ebyo bye mulaajanira ebbali wa Allah. Vs mme, γι, LU np 
Gamba nti: Nze sijja kugoberera kwagala 12271881 at NJsssbluss ὦ» 
kwammwe, kuba olwo nange nnaaba mbuze Lane χαζήσο Κ, LITTLE 
era nnaaba siri mw’abo halte ’amizibwa. Os [SA 3! Lee 
à : 


Gun G Ado δ CA 
58. Gamba nti: Nze ndi ku bukakafu se 50) GER UE OS 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange, & 2,1 “4.22 2 δ LC 
naye mmwe mubulimbisa. Era ebyo bye ÿ ῳ F GE 


\ 
musaba okwanguyizibwa sibirina. Okusalawo 1 BUS NES Le + 
ἘΠΕ νὰ moldla webula kw Allah γέμα Dors De SONIA #5 
Y’annyonnyola amazima era y’asinga 
abalamuzi bonna. > » ες à Sig 09 
59. Gamba nti: Singa ebyo bye musaba (θᾶ à 0 pi SLireo!: JS 
okwanguyirizibwako mbirina, olwo enso- ST nt οὐ καὶ nor 7. κ- 2.22 Ὁ 
nga yandisaliddwawo mangu wakati wange Ji 413» πὸ 2 ὡσεὶ ΣΧ ἰ 
nammwe. Era Allah y’asinga okumanya DE 
aboonoonefu. ΒΝ Θ Fer 


60. Era ebisumuluzo by’ebyenkiso biri ,%Â AE IE ETES 
gy'ali; tewali abimanyi okuggyako Ye. Era ο΄, τυ , 

y’amanyi ebiri Κα lukalu ne mu nnyanja. LES 
Era tewali kakoola konna kagwa wabula , 
akamanya; wadde empeke mu kizikiza & <> , 
ky’ensi— k’ebe mbisi obankalu— wabula NS LIN ST Niels 
byonna biri mu Kitabo ekitangaaza. «23 5h) 23.290} 


3 
᾿ 
> 
<a 


Lé LA LA 
61. Era yOyo atwala emyoyo gyammwe ( ASS JS ι, $ CS δ, 
ekiro nga mwebase era γ᾽ amany1 byonna ,. Dai. Ζ " 
bye mukola emisana; nate y’abazuukiza mu 44 AE τα 2 
pre ekiseera ekyagerekebwa kiryooke 5 JS $ 
ituukirire. N’oluvannyuma gy’ali y’eri HEAR DNS ES 
obuddo bwammwe; nate era y’alibategeeza ? d 


΄ Cr 
ebyo bye mwakolanga. O0 NET SES ce SES 4 Ε 


Essuula 6 


AL-AN‘ÂAM 


Ruku 8 
62. Era Ye ye mukasi Κα baweereza be era 
y’abaweereza abakuumi,okutuusa omu mu 
mmwelw’atuukibwako okufa, Ababaka baffe 
ne bamufiisa, era bo tebagayaalirira 
kiragiro. 


63. N’oluvannyuma bazzibwayo eri Allah, 
Mukama waabwe Ow’amazima. Mutegeere, 
obulamuzi bubwe, era y’asinga ababalirizi 
bonna obwangu. 

64, Gambanti: Ani abawonya mu mitawaana 
gy'oku lukalu ne ku nnyanja nga 
mumuwanjagira n’obwetoowaze ate munda 
ddala, nti: Bw’anatuwonya ekizibu kino, 
mazima tujja kubamw’abo abeebaza? 


65. Gamba nti: Allah y’abibawonya era 
y'abawonya ne mu buli mutawaana; nate 
bwe muva awo nemumwenkanya n’ebirala. 


66. Gamba  nti: Y’alina obuyinza 
okubasindikira ekibonerezo okuva waggulu 
wammwe oba okuva wansi w’ebigere 
byammwe, oba okubatabulatabula* rnemuba 
bubiinabiina, olwo n’abaloza Κα mitawaana 
egiva mu mmwe bennyini. Kale laba nga 
bwe tukyuusakyuusa obubonero, balyooke 
bategeere. 


67. Era abantu bo obubaka baabulimbisa, 
so nga ge mazima. Gamba nti: Nze siri 
mulabirizi Κα mmwe. 


68. Buli ekirangibwa kibaako ekiseera 
ekigere; era mangu nnyo mujja kumanya. 


69. Era bw'’olabanga abo abayingirira 
okuvvoola Aya zaffe, kale ggwe 
beesambenga, okutuusa Iwe bayingira mu 
mboozi endala etali eyo. Naye Sitaani 
bw’abanga akwerabizza, kale oluvannyuma 
bw’ojjukiranga, totuulanga awamu n’abantu 
aboononefu. 


70. Naye abo abeekuuma tebavunanyizibwa 
n’akatono ku kubalirirwa kwabwe, okuggyako 
okubabuulirira, balyooke batye Allah. 


À np “ ap NT “922 

dun 5 85 ESS Se 52) 

sort ie ζ Le Cle pate 
πα ΘΟ σι à 
ln 8 2 VB Dp9 D RËYE 2 n71 

Ji % ie 22 ἀΔϑ ce] 

SEE 

OO RE 

dut er “ἃ. 


ay gs 


“ἷ DL 
2 n D) Jane 
CAT) AR ETS 
(O6 πων p 
» use pr Ty CARPE ER 
SE AO! JE ὁ» 9) 95 
Le ΝΜ .«“ ,4 ec na 2. σ 
ES ὧν NS 0? GIE 
δ 
ὙΠ A Le ὦ “ γ΄ NE. a: 
Hi 5 li Σ 2) 
ων 


“σι. 
DOLLARS 
᾿ς ὅς σὴ “2 AIS “εἴς 
ἀμ 65. +) Ὁ» SEL Pas D , 
Lu ne 
PATATE 2 ΕΣ μ᾿ 
OO Dis: ÿatas LS 


Big: OR S ESTS 1615 

ei pes ἀξ "NE PE 

pri ÉE HU Snéesss 335 
SE κέδροι SA RAS 5 


en “’ 


τ ΟΕ 


PE: ss EU ᾿ ὅ νῷ ὧς 
φώς 


6.66. Ekigambo ‘yalbisakum” ( Kat }wano kiwa amakulu g'ekibonerezo ekyerippa ku muntu oba 
ku bantu nekibeera ng'olugoye ku mubiri: mu njogera endala, ne kiba kabaani ku ndingidi. 


<> 


Juzu 7 AL-AN‘ÂM Essuula 6 


La “ 

71. Era νὰ kw’abo abatwala eddiini yaabwe ἰώ 24:2 5᾽" RTE) 5" ] 55 
ng’omuzannyo n’okwegayaaza era "ἃ ως σίος \ <£ 
db Ab ont Dune bw’ensi. 55 ἐς ὅσ», 4124: 1245 
Kale buulirira nayo (Kur’ani) waleme kubaawo  -: ΐξ .,.“ 2 ΐ ως Gie to ue Φΐᾳ, 
muntu azikirizibwa olw’ebyo bye yakola; ἫΝ 
kuba taliba na mukuumi mulala wadde DIS LÉ LE GES ds ῳ ὙΠ Ὲ ὧν» 
omuwolereza ebbali wa Allah. Era ZT D fon 242, ἀγὶ 14 
nebw’alyenunula n’ekyenunulo kyonna, LA Β Sy 4.5 ἀραὶ 
tekirimuggyibwako. Abo beboabalizikirizibwa 5,1% 4 λ΄... 7 A if $= 
olw’ebyo bye baakolanga. Balifuna ie a 2 Gus “" Hp 
eky’okunywa eky’olweje n’ekibonerezo | δίς, 2 .} ῷ 
ekirumya, olw’okubanga baali batakkiriza. 


Ruku 9 er: 
72. Gamba nti: Abaffe, mwagala tuwanjagire (AR JC db 1058 De 1388515 
atali Allah atayinza na kutugasa wadde 
okutulumya, nate tuzzibweyo emabega 3} à ua 
w’ebisinziiro byaffe oluvannyuma nga Allah 2 570€ n . »" “νςσ 
amaze okutulung’amya, okufaananako ng’oyo ἔρος PH) sÿ ἄρον xs 
ba Sitaani gwe baasendasenda nebamuleka 439 + ὦ 71.2. BIT ῷ GB 
mu nsi ng’asamaaliridde,nga alina ne banne ἔς! συ ὅν τ “,9 AU \ 
abamukoowoola eri obulung’amunti: Jangu gye * GAY US àS 


$ 


à 


49 
\ 
? 
\ 
RS 
RE 
> 
TN 
ἘΣ: 
τὸ 
VA 
“ 
\s\ 
CA 
ξὸ 
“Ὁ 
\ 
NAN 
sx 


EE 
A 


tuli? Gamba nti: Mazima obulung’amu bwa 17. Le NPC: < 1,5 
Allah bwe bulung’amu bwokka, era twalagirwa és j5 Los À 5. à ne 
okwewaayo eri Omutonzi w’ebitonde byonna; OEteka)l Φ } du, 
D 2 pregir E | El sait nt 
73. Era twalagirwa nti: Mujjumbirenga 55. 5:69 15 Bol) i3et) o13 
essaala era mutyenga A/lah; era Allah y Oyo στ OPENNNTS 
gy’ali gye mulikung’aanyizibwa. OÙ HS 84 Lg 


LOL “κι Fr TA 
74. Era y’Oyo eyatonda eggulu n’ensi LU 5 Y1 5 ὅλας ῷ Dis 53 
mu ngeri entuufu, era olunaku Iw’aligamba 45 εζί n% Anar ent ἢ 4 
πῇ: Kibe, kale lwe kiriba.* Ekigambo kye = ᾿ of JS Es 
rs era ne en ne φ Fi, SE. alias RIT S 5 = 
u lunaku eng’ombe Iw’erifuuyibwa. Ye y 5 à nor nr φῇ pt À 
Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika era ye 5225 AE ler, pal 


w’Amagezi ennyo, Ategeera byonna. AA | He | 


ΚΝ ΗΝ 
| 


«' 
δὴ ἃ 


: 


75. Era awo Ibrähimu bwe yagamba ES 5 


“"΄λΞ 

2 
kitaawe Âzara nti: Abaffe, ebifaananyi .“ κι, κα 2 à ΘΖ e 
by’otwala okuba bakatonda? Mazima nze SEL 335 as A Rues 


nkulaba ggwe ne banno nga muli mu kubula ἡ ὦ |] “ 
kwa lwaatu. VS % 
76. Era bwe tutyo twalaga Ibrähimu © ESS op ALES EU 


obw’akabaka bw’eggulu n’ensi era ae 


02 
OA Ὁ \ 
abeere mw’abo abalina obukakafu. ἐπ ” 16205 4) 2 V5 6 


6:74. Ekigambo ‘kun fayakuun'( KE ) bulijjo tekitegeeza nti Katonda oluwa ekiragiro kye 
nti: Ba! nga n’ekintu kibaawo mbagirawo. Entegeera y’ekigambo kino entuufu eri nti kasita Katonda 
asalawo nti kibe, ekiragiro kye nga kitandika okukola nga kiyita mu mitendera gyonna gye kisaanye 
okuyitamu, n’ekivaamu kibeera ddala ekyo kyennyini ky’ayagadde oba nga bw'ayagadde. 


<> 


Essuula 6 AL-AN‘AM 


77. Kale obudde bwe bw’amuzibirira, 
yalaba emmunyeenye, n’agamba nti: Ono 
ye Mukama wange? Naye bwe yagwa, 
n’agamba nti: Nze saagala bigwa. 


78. Awo bwe yalaba omwezi ngar 


gwakaayakana, n’agamba nti: Ono ye 
Mukama wange? Naye bwe gwagwa, 
n’agamba nti: Mukama wange bw’atannu- 
ng’amye, ddala nzija kuba mu bantu ababuze. 


79. Awo bwe yalaba enjuba nga 
eyakaayakana, n’agamba nti: Ono ye Mukama 
wange? Ono y’asinga obunene. Naye bwe 
yagwa, n’agamba nti: Abange, nze 
neesambye ebyo bye mwenkanya ne Allah. 


80. Mazima nze njolekezza obwenyi 
bwange eri oyo eyatonda eggulu n’ensi, 
ndi mwesimbu gy'’ali era siri mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala. 


81. Era abantu be baawakana naye. 
N’agamba nti: Abaffe, muwakane nange 
Κα bifa ku Allah ng’ate nze y’eyanung’amya? 
Era nze sitya ebyo bye mwenkanyankanya 
naye, wabula nfya ekyo Mukama ky’aba 
ayagadde. Okumanya kwa Mukama wange 
kwabuna Κα buli kimu. Abaîffe, temufumiitiriza? 


82. Ye nnyinza ntya okutya ebyo bye 
mwenkanya naye, naye nga mmwe temutya 
namu nti mwenkanyankanyizza Allah 
n’ebyo by’atabassizangako bukakafu? Kale 
ddala Kkibiina ki Κα bibiri ekisaanira 
emirembe, obanga ddala mumanyi? 


83. Abo abakkiriza era nebatatabulatabula 
bukkiriza bw’abwe na bukyaamu — abo be 
balifuna emirembe, era abo be balung’amu. 


Ruku 10 

84. Era eyo y’ensonga yaïffe gye twawa 
Ibrähimu Κα bantu be. Tusitula mu madaala 
oyo gwe tuba twagadde. Mazima Mukama 
wo ye Mugezi ennyo, Omumanyi wa 
byonna. 

85. Eratwamuwa Isihäka ne Ya’qubu; era 
bonna twabalung’amya, ne Nühu 
twamulung’amya olubereberye {wabwe era 
Ibrähimu mu zadde lye mwe muli Däüda 


# j “ὦ ΄»,“ Are 
JEU dpi 
L I PR AAA 21} 
ἐ.. ἡ 06 (EG τῷ VRb 
OS) 
UC Ltd #4. AR À arc 
| ES) <| | 
ἀρὰ ue κ᾿ . < ne 
5 Cds oÙ JE | (SL 


#4 n 4 » “" » nG# κε 
15 Gil (55. Eds οἱ 
ΓΖ « κ4 “2, mnt S 
ὕ 5 Gus 5 15% go 

O6 p.01 Ce 
. 2 = 


< 
Ὁ 
$ 
CA 
Γι 
= ES 
δ 
AA 
ΤᾺ 
\ 
Σ ων 


40e A AT 2 9 TRE T SES 
Eos iovi Ro 
th y “41 «- “3, dt À “ 
ALLEZ: 
O0» pee) 
d'u L 2 Co 3 710. 1077 Le 
DCE SIRET ERA 
(ro Δ᾽. à κὦ EE 
a 
ù # 1e “ἢ ( Ch 4 ἡ ΄“΄», 
ST Er Gb, Bale χα 


> 

# 

PAPE TERRAIN 

26631 ΕΣ 5 9.2) GET 
᾽ pr OX À CA te 

δὰ SENS EL si οἱ, 
΄΄» 

σι“ ᾷ 

our ν , 72! ,κκἰ1χ2ζ» din 2 
2% ,% 10 DTRE 2 


΄ δ 

OL ἐῶ De a) ms D de os 

OÂHERSS ES 
LATA 


# 
4 ΄- 
Ἂ » DR 5 GR, 6 ss 5 
΄ ΄ À 
3 


Lee 


Aus 


Juzu 7 AL-AN‘ÂM Essuula 6 


ne Sulaimäni ne Ayyübu ne Yüsufu ne Φυλτοιου 50as 225 
Müsa ne Häruna. Era bwe tutyo bwe 
tusasula abakozi b’ebirungi. 


86. Era Twalung'amya ne Zakariyya ne AC ᾿ SLA es EE 855 
.. ἂν .᾿ "2 


Yahaya ne ‘Isa ne Iliyäsi; bonna baali à DAME AT 
batuukirivu. © SE Ιωϑ 
ΑΝ τ 

87. Ne Ismäili, ne Yasa’ ne Yünusu ne Lüti, 4.1 us HARAS δα 
era bonna twabasukkulumya ku bantu bonna. να fin (22 
ὴ ne Θώξοί JE CLS 


nous Sitn κω 22 an Tin “ 

88. Era twasukkulumya n’abamu Κα rt) 4 )55 245 01085 

bakitaabwe n’abaana baabwe ne baganda j + di! ΔΖ Σ απ 2 Le SEL\S 
baabwe, era twabalonda ne tubalung’amya 7 78 Le 

eri ekkubo eggolokofu. ! 

1” Q 

89. Okwo nno kwe kulung’amya kwa Of 4-. 74e gb\l So 25 

Allah kw’alung” ’aba asii PLACE ἢ “4 

wW'alung'amyamu 0ÿo gw aba asiimye " οἷ Ê (Ssyptte Ge? 2 


mu baweereza be. Era singa beenkanya 5 pt ῇ ΤΌΣΕΣ ᾿ 
Allah n’ebirala, ebyo bye baakolanga OS ira wsass 
byalibafiriridde. ue die Ὶ ge go 
90. Abo be bo betwawa Ekitabo n’obu- AT el Mass ti els 


lamuzi n’obwa Nabbi. Naye obanga bano 14 444 n 1% τῷ») 8114 621 
ebyengera bino babigaanyi, kale ddala & TE, ὧν δ ἐν 12 
tumaze okubisigira abantu abatayinza [LAU(S 5 ie 5.3.9 ον 
butabyebaza. d ΄ 


,»»νυ»τρν PP TE 
91. Abo be bo Allah be yalung'amya, kale 242 645 &b 16 Gi Elus 
obulung’amu bwabwe bw’oba ogoberera. à} NA Ἷ τς «2 ACTE “ 


Gamba nti: Nze sibasaba mpeera Κα byo. For ea μος sé Kw 

Ebyo si kirala wabula kwe kubuulirira eri OEdelal) S 555 À 

abantu bonna. τ 
Ruku 11 αἦκε τιν 44... ΄- 


τὺ 
w\ 


92. Era tebaageraageranya Allah mu | 
kitiibwa kye ekituufu, bwe baagamba nti: 14 %,,r802 % Ab 

Allah tassanga Kkintu kyonna Κα muntu. ES dE ἔ 
Gamba nti: Ani yassa Ekitabo Musa kye Ju 532 4... ων 

yajja nakyo nga bwe bwaali obutangaavu PAPA EE 

era nga bwe bulung’amu eri abantu, mmwe Jai ss 45 ass ον CS 


+ Ca 
Le] τὶ 


à: 
τὸ 


Ÿ 
> 
D + 


kye mutwala nga ebipapula obupapula; fé ,2 ,to e γ2 2 εἴ, 2.2 2209(ς 
ebimu mubiraga, naye nemukisa bingi; so Ξ > sus τὸ Ὅν ᾿ ὥ . 
nga mwayigirizibwa bye mwali mutamanyi, 414 44 7 σ' Ze ne 17 29 25. 
mmwe wadde bakitammwe? Gamba nti: ῳ5: = 5.4} LE 5 " ÿ fs 
Allah y’eyabissa. N’oluvannyuma baleke 5403 © δ 5 Ab 
mu kubalaata kwabwe nga bayinaayina. dé τ OO an 
» #4 es cd 
93. Naye kino ky’Ekitabo kye twassa nga ὦ as GE “πὶ TES ps 
kijjudde emikisa nga kikakasa ebyo #5 ,.n91% ÉD PÈ DSR ; Ἧι 
ebyakikulembera, era olyooke olabule 1) he Oh 2 


λὺ 


Ve τς 
A 
LÉ 
£X 

A 

\ 

\ 
wA 
ς 


Makka Nnyina w’ebibuga n’abakyetoolo- 
dde. Era abo abakkiriza enkomerero, bo 


<> 


Essuula 6 AL-AN‘AM 


bakikkiriza era bo essaala Zzaabwe bazikuuma 
butiribiri. 


94. Ye ani mulyazaamaanyi okusinga 
kw’oyo akonjera Allah eby’obulimba, oba 
agamba nti: Mbikkuliddwa, so nga tewali 
kyonna kimubikkuliddwa; n’oyo agamba nti: 
Mazima nange nzija kussa ebifaanana n’ebyo 
Allah bye yassa? Era singa osobola okulaba 
aboonoonÿi awo nga bali mu kutaawa 
kw’okufa, ne ba malayika nga bagolodde 
emikono gyabwe nga babagamba nti: Kale 
muggyeeyo emyoyo gyammwe. Olwa leero 
mujja kusasulwa ekibonerezo ekiswaaza 
olw’ebyo bye mwayogeranga ku Allah 
ebitali bya mazima era mwekuluntalizanga 
ne ku bubonero bwe. 


95. Era mazima muzze gye tuli kinnoomu 
nga bwe twabatonda omulundi ogwasooka, à 
era bye twabawa byonna D 
emabega wammwe, naye tetulaba bawolereza 
bammwe awamu nammwe — abo be 
mwagambanga ntigye muli benkanankana ne 
Allah. Ddala mumaze okwekutulamu era Edo τὰ 
bye mwayogeranga bigudde butaka. 


Ruku 12 

96. Mazima Allah γα Mumezesa w’empeke 
n’ensigo y’omutende. Y’aggya ekiramu mu 
kifu, era ye Muggyi w’ekifu mu kiramu. 
Oyo nno ye Allah; kale ate wa gye 
muwugulirwa? 

97. Ye Mukeesa w’obudde; era y’eyafuula 
ekiro okuba ekiwummulo, n’enjuba n’omwezi 
okuba ebibalirwako ebiseera. Okwo nno 
kwe kugereka kwa Luwangula, Omumanyi wa 
byonna. 

98. Era Ye y’eyabakolera emmunyeenye 
mulyooke mulung’amizibwe nazo mu kizikiza 
ky’oku Iukalu ne Κα nnyanja. Ddala 
tuttottola obubonero eri abantu abalina 
okumanya. 


99. Era Ye y’eyabasibula mu mwoyo ogumu 
n'abawa amaka n’ebisulo. Ddala tuttottola 
obubonero eri abantu abategeera. 


3 Sr" a À ,ὕ 
τ 99} 55 VL ὁ ον 
ΕΑ . 2 Near: 

os A 4.2 D 
fit dt 


2. σὺ “-: ST TR 
eu duo ϑ, 21 ΔΊ ESS 


Ent ni nn Ein nn? Mint 
er ἐν το 

» CAN N w nu 
νἀ ΠΕ Ji DS JG 65 
LR οὐ σι, à ot 
SRE OLIS GS YS 
Δ [4 Ξ ne”? 


É: 
ne ne 
΄ 


RES D'ou 98% 
Se 


F6 sp HER αὖ ὧν 
Er 5 los Ge EA 
Se Ἰὼ ACER ES 
5613 JS JS ΤΥ D 
ΘΗΝ ὁ 7:3 $ SE 
Daudi; He 
Rail | 285 ἀξ GS τὰ 
gel AM ὡ G rer 
5. ge 1523 15 SA 


em DTA . » 
εὐ SU ον τ δ 
1% 4“ Δικ», TC 9:5 n 2% # [ 
DSL Fagus 3 tue 5215 
ποθ δὰ re ἐν 
O6 HE sg 21:2 


Ξ: 


Ze 


Juzu 7 AL-AN‘ÂM Essuula 6 


ἢ : - ste eue, ART “2 Ζ 

100. Era Ye γ᾽Ὄγο assaamazzi okuva mubire, ;£LS » ι ὦ» μι EH 3 
kale netugamezesa ebimera ebya buli ngeri, (:-: Té , 22 à loc σι» 472 
olwo netuggya mu go ebimera ebyakiragala ὥς dé 65 da Lea NE 
bye tuggyamu empeke eziberekaganye. Ne LL (ir Les 
mu mitende, mu ng’o za gyo tuggyamu ἢ K 2 

ΜΝ Μ εἶ Lu th ΩΣ 

ebirimba ebireebetera okumpi. Ne mu nsuku Ἂχ: sg Se |, GS 
z'emizabibu n’emizayituuni n’enkomama- d 


: Ds ΄“σ.σ, ETS AT ns “, Φ 
wanga tukolamu ebifaanana n’ebitafaanana. 5 OS | 5 D | ue SAR 5 
Kale mutunuleeko eri ebibala bya byo awo LL σ,1 CRT “1; é (2 
nga bibaze, ne mu kwengera kwa byo.Mazima +%= 7.2 tie . ob! 
mw'’ekyo mulimu obubonero eri abantu NS TRE Roi 
en toire) | 5) > JL! \ 


PET LG io TE AA doit 25 
101. Era baddira Amajinni nebagafuula age- BAS ΘΙ LES γι 1 (255 
nkana ne Allah, so nga Ye y’eyagatonda; era n# ς, σις 
bamupaatikako n’abaana abalenzi n’abawala 2e, ἘΠ 2 A = 195 > 9 
awatali bumanyi bwonna. Obutuukirivu ASIA TAUTINEEEA 
bubwe era ali waggulu nnyo n’ebyo bye OO 3222. QT 9 dm 2e 
boogera. 


> 
-- 
-- 


Y 
\ 
E(= 


Ruku 13 (TS 9 ὁ NT 1 Pan # 
102. Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi! Abaffe, 42 og 9] 202) δῷ x Reda 
abeera atya n’omwana ate nga talina mukazi, dé ER Ce 555555 


ate nga y’eyatonda buli kimu era nga ye 17 1€ %2 ΚΙ 

Mumanyi wa buli kimu? OfÉ AO 52 7 DS 
ω3 , 3, b 2! 

103. Oyo nno ye Allah, Mukama wammwe. a 2 À $ 14 DE CAT A 

Teri Musinzibwa mulala okugeyako Ye yekka, T4 κε «Ὁ Don d τ κε, À 
Omutonzi wa buli kimu; kale gwe muba OMS RSA 9709 LEGS 

musinza. Era Ye, γα mulabirizi wa buli kimu. à SE , RES 
° a 4) a ας 

104. Amaaso tegamutuukako so nga Ye Ca à) JS 5) 2 DE D) 

atuuka Κα maaso. Era Ye, ye Mwekusifu gr An À, LAS 

ennyo, Ategeera byonna. CO) | ἈΠ 2 

΄σ,».» «“ L us » LS, 4 

cd nus n 9 CEA #nivn 

105. Mazima mumaze okutuukibwako ὧδϑθ τ} De 35 Li 38 ar 

obukakafu obuvaeri Mukama wammwe; kale “ (TA σ 2.2.2 LACS 51 
; τον Jrad LU σφ», jt 

oyo aneetegereza, kinaagasa ye yennyini; #7 BAPE 

n’oyo aneefuula atalaba, y’anefririza. Era nze Ou, At G1 


siri mukuumi Καὶ mmwe. , 


ner 4 Vo Avon Luis 
106. Era bwe kityo tukyuusakyuusa Aya 199 5 τῶι D pe US 3 
balyooke bategeere era balyooke bagambe ons T Ge nRUGTotL lt ne 
nti: Wasoma bulungi; era tulyooke tuzinnyo- Où Sex 2° D gi) 2 Er ) > 
nnyole eri abantu abategeera. "κι, σι. 572, € 
107. Kale ggwe goberera ebyo ebyakubikku- SIN ἕν Sos El γῷ» DIE Pi L 
hirwa okuva eri Mukama wo. Teri musinzibwa PAT ANNE n(< σ᾽ ἥ ᾿ 
mulala okuggyako Ye yekka; era wesammule OC Lys) >, UP 2x 27 D 


abenkanya Allah n’ebirala. PS Dose. à > 
Re ne Allah yayagala or ARCS “51 ὦ ὦ ὡς 
tebaalimwenkanyizza na kyonna. Ta  , + 0 4 

tetukufuulanga mukuumi Kku bo IAE Est KL sil 


Cd 
eratoli mulabirizi ku bo. 5 τ 
Φ Ἂν ᾿Ξ ΕἾ 


Essuula 6 


AL-AN‘AM 


109. Era temuvumanga ebyo bye bala- 
ajanira ebbali wa Allah, si kulwa nga nabo 
bavuma Allah olw’obulabe mu butamanya. 
Bwe kityo twalungiyiza buli bantu ebikolwa 
byabwe. N’oluvannyuma eri Mukama 
waabwe y’eri obuddo bwabwe; kale 
alibategeeza ebyo bye baakolanga. 


110. Era balayira Allah mu kulayira kwabwe 
okw’okwekaza, nti: Bwe banaatuukibwako 
akabonero, ddala bajja kukakkiriza. Gamba 
nti: Ddala obubonero buli eri Allah. Naye 
kiki ekinabamanyisa nti bwe bunajja, 
tebagenda kukkiriza”? 


111. Era tujja kukyuusa emitima gyabwe 
n’amaaso gaabwe bibeere nga bwe byali 
omulundi omubereberye bwe baagaana 
okukkiriza obubonero bwaffe, era tubaleke 
mu kubula kwabwe nga bawunaawuna. 

Ruku 14 
Juzu 8 

112. Era ne bwe twalibassirizza ba malayika, 
n’abafu neboogera nabo era netubakung’a- 
anyiriza buli kimu obuling’aana, era 
tebaalikkirizza, okuggyako nga Allah 
y’ayagadde. Naye abasinga obungi mu bo 
bali mu butamanya. 


113. Era bwe kityo buli Nabbi twamute- 
rawo omulabe okuva mu bantu PASSER na 
n’Amajinni. Babuuliragana bokka na bokka 
mu njogera ey’okwegulika olw’okubuzaabu- 
za. Era singa Mukama wo yasalawo, tebaaliki- 
koze;kale ggwe baleke n’ebyo bye 
bayingajinga — 


114. Olwo emitima gy’abo abatakkiriza 
nkomerero giryooke giwugukire gye biri 
era balyooke babisanyukire; olwo balyooke 
beeyongere okukola ebyo bye bakola. 


115. Abaffe, atali Allah gwemba nfuula 
omulamuzi, ng’ate Ye y'eyassa gye muli 
Ekitabo ekinnyonnyola akaati? Era abo be 
twawa Ekitabo bamanyi ntikyo kyassibwa 
okuva eri Mukama wo n’amazima,; kale 
tobeera mw’abo ababuusabuusa. 


ETS χης ω 
fl: TPS 


# 2 ““Ἅχ 
Ὡς DU ψῦδῖ: 


αὐες δι, ἀλλή ἤξονῖ 


αὐ τ anse d'il 
Θός κοι | 


Ἐπ᾿ ΑΥ 
σώ... 


PSS 


SAS 248) IS «ὙΠ î 
de sas CSEss ssh "ἢ 
ofFuisshalis dE 205 
5.2. ist 4 ζ ἈΝ “ἃ: 


ἀπε Ji és ἘΠ 
πέσαν SÉSAUS 5158 
Εν se επ τὶ 


à nr. $ 2" “- 
CASE δώ! SIENS 


τ “- 
σι nn % 44, CE non 
- " 

2.) Ὁ 7 Je as | ᾧ See, 


Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
# ra Ce ““ ὦ ἢ L 
- ᾿ . \ 
PONS Ὃ ; τὰν Ἢ 
O62 | 
nt lhn σιὼ σ Sn Lee 
116. Era ekigambo kya Mukama wo : 22€ 3 Le EEE 
kituukiridde mu mazima ne mubwenkanya. ἡ, #4 49 # 1% see Ρ 
Tewali ayinza kukyuusa kigambo kye: era A \ es Ed as) Ÿ 


y’Awulira byonna, Omumanyi wa byonna. 


117. Era bw’ogoberera abasinga obungi 

mu nsi, bakubuza Κα kkubo lya Allah. 
Tebalina Kye bagoberera okuggyako 
okuteebeeka, era ddala tebalina kirala 
wabula bateebereza buteebereza.* 


118. Mazima Mukama wo Ye y’asinga 
okumanya oyo awabye ku kkubo lye era 
y’asinga okumanya abalung’amu. 


119. Kale mulyenga kw’ebyo ebiraamirizi- 
ddwako elinnya lya Allah, bwe muba nga 
mukkiriza obubonero bwe. 


120. Ye mubadde ki obutalya ebyo 
ebiraamiriziddwako elinnya lya Allah, ate 
nga yamala okubannyonnyola kaati ebyo 
bye yabawera — okuggyako ebyo bye ὦ 
muwaliriziddwako? Era ddala bangi babuza 
abalala olw’okwagala kwabwe awatali 
bumanyi. Mazima Mukama wo y’asinga 
okumanya abasukka ekigero. 


121. Era muleke ebibi eby’olwaatu n’e- 


byenkiso mu byo. Mazima abo abakola σ 


ebibi, bagenda kusasulwa olw’ebyo bye 
baafunanga. 


122. Era temulyanga ebyo ebitalaamirizi- 
ddwako linnya lya Allah, kuba ddala ebyo 
bya bujeemu. Era ddala abajeemu babuuliri- 
ra mikwano gyabwe balyooke bawakane 
nammwe. Naye bwe munaabagondera, ddala 
nammwe mujja kufuuka abenkanya Allah 
n’ebirala. 

Ruku 15 


123. Abaffe, oyo eyali omufu netumuzuukiza 
era netumuteekerawo ekitangaala ky’ata- κα 
mbula nakyo mu bantu, afaanana n’oyo ali 
mu kizikiza atalikivaamu? Bwe kityo nno 
byalungiyizibwa eri abatakkiriza ebyo bye 
bakola. 


HS 
Soie παρ 
00%) 
se LE atg 
HAE be 
Φν 812 αὐ λδιΣ 5 15 
RENE 
ΣΟῚ ὦ ΚΣ ΕΝ ESS 3 
AS Da 89 
ἤγειντ 35 La LS HE 
ΚΝ He AMP RARES 
OS 2) BUT ESÉ ele 


ὅδ ἜΣ] 5 ᾽ξ $ 
GR 222. Φφ οἷς Gif 
OP εἰ TES 
A SNS GENS 
CORRE EUR PUIS 

RARE À p pt 


ns Ν Be ess 
8355 5 AUTRE U «ἡ 
5 π)ῶ, SE ς DE à 
BEC Sal 635 euis 
ces 


6:117. ‘Yakhrusuun'(oY2%) kirina amakulu magazi. Kiyinza okutegeeza okuteebereza, okujingirira 
oba okwefuula amanyi ennyo ebijja mu maaso oba okulagula. 


CA 


A= 


Essuula 6 AL-AN°AM Juzu 8 


[4 si 2 ΠῚ “ 4 « 

124. Era bwe tutyo twaleka mu buli kibuga 8.2 5 Us ἡ FRS ELIS $ 

balukulwe b’aboononefu ba kyo, balyooke (os (ons ins 2 ne fun np#1# 

basale enkwe mu kyo okulemesa amazima; G 2 (4331 ER, Get 

naye tebalina gwe basalira nkwe okuggyako (< % δὰ ἘΠῚ 
> 


ζ 7 

ν CAS] n# 

| "ν ER Y] 

bo bennyini, naye tebategeera.* for Ÿ τ ἢ pe 
(θῷ δὼ 

AE Et NT LÉ « 

125. Era bwe batuukibwako akabonero, ΠΕ ὅ 45 | ASE 3 5} 2 
bagamba nti: Tetujja kukkiriza okutuusa naffe οὐ τ. TE à ER Où e Loi & 
lwe tunaaweebwa ebifaanana n’ebyo % LS τ το 


X 


ebyaawecbwa Ababaka ba Allah. Allah 
y’amanyi obulungi w’asaana okussa obubaka 


Ὁ 
2 
\ 
2 
\ 
3 
? 
—\ 
NS 
Ës- 
-- 
rl 
ἣν 
τὰ 
μο 


fine n At 

bwe. Mangu nnyo, abo aboononyi bajja SE >| rare LA os As) 

kutuukibwako obunyoomoofu obuva eri fe % , € 95 fee Lie < J 

Allah n’ekibonezo eky’amanyi olw’enkwe ze Goisi lisa | See 

baasalanga. O0 y δ 

titi y 1% NEA & 2% 

126. Kale oyo Allah gw’aba ayagala 7 ee A, Job, (9 ; Bye 2 

okulung’amya, ayanjululiza omutima* gwe 4 Ἢ of ᾿ κ 22%: 23525 7.2 
eri Obusiraamu; n’oyo gw'’ayagala # 


: Η F - N n 
okusalira nti awabye, afuula omutima gwe L$E 46 ζ. 2 SAS JRSS 
okuba omufunda, n’aba ng awalampa PUS 
obugulumivu. Bw’atyo Allah bw’ateeka ἀφ, 
ekibonerezo kw’abo abeerema. CG FR - 


τ ἵν 2] δὴ 4 
127. Era lino ly’ekkubo lya Mukama wo 35: Rte EL 5 bi£e là 
eggolokofu. Mazima  tuttottodde aps en LINE ES 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. OLIS Lori eu. IBLES 


128. Balifunaamaka ag’emirembeeriMukama 3 5 4455 Lie 21591 31$ 245 


waabwe, anti Ye ye mukwano gwabwe, ET σ΄ ET 2. np 
olw’ebyo bye baakolanga. Où γα 155 Flo 5405 
ἘΝ : σίζλκσι 2; .23.» 3, σσ,σ 5 

129, Era olunaku 1w’alibakung’aanya bonna, 2er, 7 ben ὭΣ ones 32.2 
aligamba nti: Abange mmwe ekibiina NES TENTI CET 
ky’Amajinni, mazima mwatwala bangi nnyo "os D me. FES 2 &>" 
“ὦ “" “ 


fs h PP n 


δ Δ 
mu bantu. Era mikwano gyabwe abaali mu ES 5 uw) δὰ LA EU AE S 
bantu baligamba nti: Mukama waffe, Éit Lei os ὑμά εἰς 
twagasang’ananga fekka na fekka; naye kati ? 2 ας, Lx Fos | 
tutuuse Κα ntuuko vyaffe gye watugerekera. 1% LOL LIST T RU IA 
Aligamba nt: Omuliro ge maka gammwe, jt δύ LU) MT DIU 
omwo mwe munaabeera, okuggyako ekyo |< ÿ rs Gints Fee Nas 
Allah ky’anaaba ayagadde. Mazima Mukama 7 © or ΤΣ Lg 
wo ye Mugeziennyo, Omumanyi wa byonna. OSRLE PIERS Or ) Olsabir LS 
ὦ ” À 

130. Era bwe kityo, aboonoonyi abamu Oki an ὃ τὰ ELRSS 
tubakwanaganya n’abalala olw’ebyo bye SRE PNI (2, D 
bakola. OO uen 715 W La Las 
6:124. Ebigambo ‘Akaabira mujrimühaa’ (U3,%%%1) bitegeeza balukulwe b’aboononyi ababa 
mu kibuga. Amakulu gano gazingiramu abakulembeze b'abantu abakyaamu mu kitundu awamu 
n'abo abasukka abalala bonna mu kukola ebikolobero. 

6:126. Ekigambo ‘swadru’ (283) kiwa n'amakulu ag'omutima Soma: Al- Munjid. 


Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
Ruku 16 nn! 
131. Abange mmwe ekibiina ky’Amajinni SG Us δ ὅφ 9) 53. Ἀπὸ jé 2 
n’abantu, abaffe temwatuukwako Babaka nga : κων “σι, δέν, ,2ὸν À 9 δε 
bava mu mmwe okubasomera Aya zange SG © a pis D 
s 2 AT 


n’okubalabula ku nsisinkano y’olunaku 
Iwammwe luno? Baligamba nti: Twewaako 
fekka obujulizi. Naye obulamu bw’ensi 
bwababuzaabuza. Era balyewaako bokka 
obujulizi nti ddala baali batakkiriza. 


132. Bwe kityo nno, Mukama wo teyaalizi- 
kirizza kibuga kyonna mu bukyaamu nga 
abakibeeramu tebalina kye bategedde. 


133. Era buli bamu balina eddaala 
olw’ebyo bye baba bakoze. Era Mukama 
wo si mugayaalirivu kw’ebyo bye bakola. 


134. Era Mukama wo y Eyeemala, Nannyini 
kusaasira. Bw’aba nga ayagadde, mmwe 
abaggyawo, n’oluvannyuma lwammwe 
n’abasikiza abalala b’aba ayagadde, 
okufaanana nga mmwe bwe yabasibula mu 
zzadde 1y’abantu abalala. 


135. Mazima ebyo bye musuubizibwa 
ddala bya kutuukirira, era mmwe temuyinza 
kubifufuggaza. 


136. Gamba nti: Abange, mukole kyonna 
kye musobola, nange nkole. Kale mujja 
kumanya ani aliba n’amaka g’enkomerero. 
Mazima aboonoonyi si ba kuganyulwa. 


137. Era bateerawo Allah omutemwa mu 
bisimbe n’ebisolo Ye bye yatonda, nga 
bagamba mu kwogera kwabwe nti: Bino 
bya Allah, αἰ bino bya bakatonda baffe. 
Kyokka ebiba ebya bakatonda baabwe, 
byo tebituuka eri Allah; naye ate ebya 
Allah by’ebituuka eri bakatonda baabwe! 
Okusalawo kwabwe kubi nnyo. 


138.Era bwe  kityo bakatonda baabwe 
baalungivyiza abasinga obungi mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala okutta abaana 
baabwe balyooke babazikirize era 
babatabuliretabulire eddiini yaabwe. Naye 
singa Allah yasalawo, tebandikikoze; kale 
ggwe baleke n’ebyo bye bajingajinga. 


RÉ TELLE 585 
Ps EE STERE 
- DE RE 


our 


A ΕΑ ERA + δ 
Ha de 21% ss; me 
CAES w h 7 τ΄ 
Ἐπ ΉσΥΡῚ τ 

σιν “' ,T 
CAT la 
ΓΖ σιν) “,3) σφ 
SL VOIRE LE) 
# . 
OC 2264 

IAA PAT AN PE 2, Î& 
ὧν ὅτ Jersa δι 5 dé 

Pa nr 7 Tree Gn9% Lé 
é ὠΐξέ ὡτιύς τό, ς 


5252160550 à db << 
db 18 οὐδὲ rs 2(5Ÿi 
A'ANE δε δηλ) λροῦς 
SÉUS rad) JerTs; BaRsis 
(Es List ὦ διό οἱ 56 2. 545 a 
OL 

a) 6 CAS) GES EUISS 


λ λ 2,20 n [25 

γεν: ἐλ ρλλιδελλε δ 
NA 43 A en ΠῚ .7.“ n 9 ἢ Κ. 
1ys,34% ὁ 5όσάλλε | Ds 

CL 24% 

G 5 AA 6355 {7 ab 
ALL 
OÙ 5, 


<> 


Essuula 6 AL-AN‘AM 


139. Era bagamba mu kwogera kwabwe 
nti: Ebisolo n’ebisimbe bino byawerebwa, 
tebiriibwako okuggyako oyo gwe tuba 
twagadde— era ΠΕ n’ebisolo ebimu emigongo 
gya byo gyaziyizibwa okwebagalwako, 
n’ebisolo ebirala — olw’okumukonjera — 
tebabiraamirizaako linnya lya Allah. Kale ajja 
kubasasula olw’ebyo bye bakonjera. 


140. Era bagamba nti: Ebyo ebiri mu mbuto 
Z’ebisolo bino bya basajja baffe bokka era 
byawerebwa eri abakazi baffe. Naye bwe 
kiba nga kifu, olwo bonna beegatta wamu 
ku kyo. Ddala Allah ajja kubasasula 
olw’enjogera yaabwe. Mazima Ye ye 
Mugezi ennyo, Omumanyi wa byonna. 


141. Mazima bamaze okufiirwa abo abatta 
abaana baabwe olw’obusiru mu butamanya, 
era nebaziza n’ebyo Allah bye yabagabula, 
olw’okukonjera Allah. Mazima baabula era 
tebaali balung’amu. 


Ruku 17 

142. Era Ye y’Oyo eyatonda ennimiro 
z'ebibala ebirandizibwa Κα butandaalo 
n’ebitalandizibwa ku butandaalo, n’emite- 
nde n’ebisimbe eby’empooma ezitali zimu, 
n’emizayituuni, n’enkomamawanga; ebifaa- 
nana n’ebitafaanana. Mulye Καὶ bibala bya 
byo awo nga bibaze era mutoolenga 
omutemwa gwe (Allah) omutuufu Καὶ lunaku 
1w’okukungula kwa byo, naye temudiibuu- 
danga. Mazima Ye tayagala badiibuuzi. 


143. Era mu bisolo mulimu ebyetissi 
n’ebitono. Mulye kw’ebyo Allah bye 
yabagabula, naye temugobereranga buwufu 
bwa Sitaani. Mazima ye mulabe wa Iwaatu 
gye muli. 


144. Y’eyatonda ebisolo omunaana nga bibiri 
bibiri ekisajja n'’ekikazi, ebbiri nga ndiga 
n’ebbiri nga mbuzi. Gamba nti: Abafñfe, 
ennume ΤΡ zeyawera oba enkazi ebbiri 
oba ebyo ebiri mu nnabaana w’enkazi zombi? 
Muntegeeze n’obumanyi, obanga ddala 
mwogera Mazima. 


À pd # 
fra EST TES 
k ἘΝ ΤΩ 
5 φυῇ Δ 7 ἡ ἰζ τος 


“ “ 

5). σα (ADR δ κῳ; 694)“ 
ÿ SL Ὁ 23 Φ 2.) 
τὸ » 


2,2 lente ὼς, σκὶ δ Ζ te 
HAS GE κοι 201 OS 


΄΄ 


n Xe 
IS Ca paipess à» δέ 
CIO 


Vi BU GITES 
τ ” ÿ 


2) “ “οι 2 1.2 “΄-΄3 
Δ n ᾽ . w | » 
De HS à de TS 2 δὴ ᾿ 
var (σ΄ nel Lente 


Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
LA σ at os “ 
145. Era Ye y'eyatonda n'ebbiri okuva MD ©e 5 WA JD &e 3 
mu ng’amira, n'ebbiri okuva mu nt. 5“ “2 ΄σ n,2% "ie ne! 
Gamba nti: Abaffe, ennume ebbiri zeyawera 2\ 272 OISE JS + Gbnd | 


oba enkazi ebbiri oba ebyo ebiri mu 
nnabaana w’enkazizombi? Nandiki, mwaliwo 
nga Allah abakuutira Κα bino? Abañffe, ani 
asinga obwonoonefu kw’oyo akonjera Al- 
lah eby’obulimba alyooke awabye abantu 
awatali bumanyi? Mazima Allah talung’amya 
bantu bakozi ba bibi. 


Ruku 18 

146. Gamba nti: Nze sisanga mw’ebyo 
eby’ambikkulirwa ekyawerebwa eri omuli 
okukirya okuggyako nga kibadde 
kalannamye, oba omusaayi ogutiiriisiddwa, 
oba ennyama y’embizzi — kuba ddala ebyo 
byo  byenyinyalwa — οὐδ eky’obujeemu 
ekiraamiriziddwako elinnya 1ly’atali Allah. 
Naye oyo awalirizibwa nga si mujeemu ate 
nga tasusse kigero, kale ddala Mukama wo 
ye Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo.* 


147. Era n’eri abo Abayudaaya twabawera 
buli kisolo ekirina enjala; ne mu nte ne mu 
ndiga twabawera amasavu ga byo byombi, 
okuggyako ago agali ku migongo gya byo 
byombi oba eby’enda oba agegasse awamu 
n’amagumba. Ebyo twabibasasula 1lwa 
bujeemu bwabwe. Era ddala tuli ba mazima. 


148. Naye bwe bakulimbisanga, gamba 
nti: Mukama wammwe ye Nannyini 
Kkusaasira okwabuna wonna, era 
ekibonerezo kye tekizzikayo okuva ku bantu 
aboonoonyi. 


149. Abo abenkanya Allah n’ebirala bajja 
kugamba nti: Singa Allah yayagala, ffe 
tetwalimwenkanyizza na birala wadde 
bakitaffe, era tetwaliweze kintu kyonna. 
Bwe batyo n’abaasooka bwe baalimbisa 
obubaka, okutuusa Iwe baaloza Κα 
kibonerezo Kyaffe. Gamba nti: Abaffe, 
mulinayo okumanya kwonna 
mukutuggvireyo? Temulina kye mugoberera 
okuggyako okuteebereza. Era temulina kirala 
wabula muteebeeka buteebeesi. 


ἘΠῚ # ΛΔ ΄ Ἂς Δ REA 
Gale EL TN: 
DÉPIT 
Κι TANIESS: χὰ ΑἸρωλ TN 
28, Δ »Ύ ΝΥ, Ὁ Tr 58 
εὐ τὰς ΤῊ a ἢ δος ΡΣ 
ei  DENiSR GE 


D “2. PA 


COLE 372016) 


AL S 7 AS “ὦ n 
SE asmssi 


“ 
hu [145 LT δ 
\ 1 


ὅ, 1151 - ἊΝ . 
Jo) D LS κα. A TS 


4 


"723 τ} 


Θώβ... 42) 


6:146. Wano ekigambo ‘Idhturra”( τι ) kitegeeza eddaala elisemberayo ddala mu 
kugumira enjala olw'okubulwa ekiriibwa ekirala kyonna nga ekisigalidde kufa. 


Δ, 


Essuula 6 


AL-AN‘ÂAM 


Juzu 8 


150. Gamba nti: Allah y’alina obujulizi 
obutuukana n’ensonga. Era singa yayagala 
kukaka, ddala mwenna yaalibalung’amizza. 


151. Gamba nti: Kale muleete abajulizi 
bammwe abo abakakasa nti ddala bino 
Allah y’eyabiwera. Kale bwe banaawa 
obujulizi, ggwe towa bujulizi awamu nabo 
era togoberera okwagala kw’abo abalimbisa 
obubonero bwaffe n’abo abatakkiriza 
nkomerero era abenkanya Mukama waabwe 
n’ebirala. 


Ruku 19 

152. Gamba nti: Mujje mbasomere ebyo 
Mukama wammwe bye yabawera. Yagamba 
nti: Temumwenkanyankanyanga n’ekintu 
kyonna , n’abazadde bombiriri mubayisenga 
bulungi, era nti temuttanga baana bammwe 
olw’obwavu, mmwe Ffe tubagabula era 
nabo, era temusembereranga ebyambyoone, 
eby’olwaatu mu byo n’ebyenkiso; era 
temuttanga omwoyo ogwo Allah gwe 
yaziyiza okutta, Wabula mu butongole. 
Ebyo nno by’abakuutirako, mulyooke 
mukozese amagezi. 


153. Era temusembereranga bintu bya 
mulekwa, wabula mu ngeri esinga obulungi, 
okutuusa Iw’atuuka mu buvubuka bwe. 
Era mutuukirizenga ekipimo ne minzaani 
mu bwenkanya. Tetuzitoowereza muntu 
wabula nga okusobola kwe bwe kuba. Era 
bwe mwogeranga, kale mubeerenga 
benkanya ne bwe kiba nga kikwata ku 
wuwo, era mutuukirizenga n’endagaano ya 
Allah. Ebyo nno by’abakuutiddeko, 
mulyooke mulabuke. 


154. Era mazima ekkubo lyange lino 
ggolokofu. Kale lye muba mugoberera; naye 
temugobereranga makubo malala ne- 
gabaawukanya Κι kkubo lye. Ebyo nno 
by’abakuutiddeko, mulyooke mwekuume. 


155. N’oluvannyuma twawa Musa Ekitabo 
olw’okutuukiriza ebyetaago by'oyo akola 
ebirungi, n’okuttottola buli kimu, era nga 
bwe bulung’amu n’emikisa, balyooke 


LS - Si ALAN US JS 
Θώϊ “εἴ. 


DT ,3 ? 
ASS LE 81% ds 


\ 
CA 


ὡ- 


# 
st 


NA 


ΥΩ 

CAS nn # 
OÙ HAS LE de 
ne ῴ #1 1(+ EPA AA 
ἤν, ἐς ΞΟ ASIENS 
᾿9ϑδλτ αν AL US cou 52 
a CARE Cars 
Yrbail GLS Jia 
EC n 2 $ AE 9 
ae ἢ 322 μά ἷ 2 


1# # ; # < ” at «ἦ ΜΗ 
Hu τόθ} 0035 1ÿ »εῦ 
7 \ “σι. nt D 
RER T an KE γε ab 
“ ὑ CAS É << 

O9S IS 


“ι cad 


Sa Se lke O1 


ntnt RTS 1,82 {Ὁ 

ὡξ 26 GES HS ARE DS 
2 Get Ne Le ᾿ n 

La js & 0e Sp aus 

σι δίς 

OO ES 


dé LS ai us 
΄ 


€ »"ώ, es pnt D 
53 SD Ya 5 Gas CH 
2 “ 34 € ,.,» 

w # τ PLATE Cd 
ESP SO EEE 


> 


of 


Juzu 8 AL-AN‘AM Essuula 6 
δ ul 
bakkirize ensisinkano ne Mukama waabwe OS ie δ. ξ. 
Ruku 20 ES TS κι. 
156. Νὰ kino ky’Ekitabo kye twassa nga ES ὍΣΣ 2e | 2 9 
kijjudde emikisa. Kale mukigoberere era nPtnhn < ns 4): 
mwewale ebibi, mulyooke musaasirwe; O0 9.3. ΕΝ pe 158525 "Ὁ 
: à \ . 12 DT +. a 
157. Twakissa muleme kugamba nti: | a Ei 9 ©! 


Ekitabo kyassibwa ku bibiina bibiri byokka 
olubereberye lwaffe, era ffe tetwamanya 
bye baasomanga; 


158. Oba mugambe nti: Singa Ekitabo 
kyassibwa gye tuli, mazima twalibadde 
balung’amu okusinga ne Κα bo. Kale nno 
mumaze okutuukibwako obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wammwe, 
n’obulung’amu n’okusaasira. Naye ani 
asinga obulyazaamaanyi kw’oyo alimbisa 
Aya za Allah n’azebengulako? Naye tujja 
kusasula abo abeebengula Κα Aya zaffe 
ckibonerezo ekibi ennyo olw’okwebengula 
kwabwe. 


159. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako ba 
malayika okubatuukako oba Mukama wo 
okujja gye bali oba obubonero bwa 
Mukama wo obumu okutuuka? Naye 
olunaku obubonero bwa Mukama wo obumu 
lwe bulituuka, omuntu atakkiriza mu kusooka 
taligasibwa na kukkiriza kwe mu kiseera 
ekyo, oba okugasibwa ebirungi by’ata- 
akolera mu kukkiriza kwe emabega. Gamba 
nti: Kale mulinde, naffe tulinda. 


160. Mazima abo abaayawulayawula mu 
ddiini yaabwe nebaba mu bubiinabiina, 
tolina kyonna ky’ovunanyizibwa Κα bo. 
Mazima ensonga yaabwe eri eri Allah, 
n’oluvannyuma alibategeeza ebyo bye 
baakolanga. 


161. Oyo alijja n’ekikolwa ekirungi, kale 
alifuna ebikyenkana emirundi kkumi; naye 
0yo alijja n’ekikolwa ekibi, talisasulwa 
wabula ekyenkanankana nakyo; era 
tebaliryazaamaanyizibwa. 


162. Gamba nti: Mazima nze Mukama 
ons jante amya eri ekkubo 
eggolokofu — ery’eddiini entuufu, eddiini 
ya Ibrähimu omwesimbu — era teyali 
mw’abo abenkanya Allah n’ebirala. 


Gti λέ os 
A A, 


NET ETS 


£ LE ESS τὰ 6 M ÉRS 
D rh ASS 1 Ὁ AS 03 


AA Cd 


Ω ΕΠ sl D Le ee 

335$ GET 

τ τιοτεα οἰοξοὺ 
CE είς, 

12855 soso ssh ας 

δίφρον “πε S 

ἈΝ τ ον 


y dre 
Ver OÙ S 
ὡ» ᾿ς SPÉACIUN 
σ΄͵ 15, 
J5 ts bises rat 


OS, BLSS 


ὡς ἈΦ 


À κΖ nP% n κ᾿ ὦ 

2 62. 820 51585 GT O1 
Té 1% ne 2-6 ΄ ὃν 
5 Le ec + à, CA 5 


y] # 3 ἿΝ “΄ ν 
CAE κοι dir 
PT 

CAMES 

luttent AT ne 


Ὸ 


΄ 


4 T AT 
Juke 9 ais AE CE 
κἀν Ἁ Cat 
Ou yUs ἡ τς, 
LT ᾿ fn Ὁ LEA 
Lie d'OS Ὁ ΧΆ SL JS 
“Ἀ “τῷ τς rh 


Essuula 6 


AL-AN‘ÂAM 


163. Gamba nti: Mazima essaala yange ne 
ssaddaaka yange n’obulamu bwange 
n’okufa kwange byonna biri Κα Iwa Allah, 
Omutonzi w’ebitonde byonna. 

164. Talina gwe yenkanankana naye. Era 
bwentyo bwe nnalagirwa, era nze 
mubereberye mw’abo abeewaayo. 


165. Gambanti: Abaffe, nnoonyeyo omulala 
atali Allah okuba Mukama wange ng’ate 
Ye ye Mukama wa buli kimu? Era teri 
muntu akola kibi wabula kiba ku γε; 
n’omwetissi talyetikka buzito bwa mulala. 
N’oluvannyuma eri Mukama wammwe y’eri 
obuddo bwammwe, olwo alibategeeza ebyo 
bye mwali mutakkiriziganyamu. 


166. Era Ye y’eyabafuula abasika ῥ᾽ α- 
balala ku nsi era n’agulumiza abamu mu 
mmwe ku balala mu madaala, alyooke 
abagezese mw’ebyo bye yabawa. Mazima 
Mukama wo mwangu mu kubonereza, ate 
era ddala Ye ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


all 


+ SAT , ALT 
Je Es Ésgiab RES 
ᾧ 


δὰ 


Νὰ 
YA Loi qd 


Juzu 8 


Essuula 7 


1. Ku Ilw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Alif Läm Mim Swäd*. 


3. Kino ky'Ekitabo ekyassibwa  gy’oli— 
kale mu kifuba kyo temubeeramu okukeng’e- 
ntererwa ku kyo — olyooke alabule nakyo 
abantu, erakwe kubuulirira eri abakkiriza. 


4 Mugoberere ebyo ebyassibwa gye muli 

okuva eri Mukama wammwe, era 
temugobereranga abakuumi abalala ebbali 
we. Naye mujjukira Katono nnyo! 


5. Ye ebibuga bimeka bye twazikiriza, 
nebatuukibwako ekibonerezo kyaffe nga 
beebase ekiro oba olw’eggulo nga bali mu 
ggandaalo. 


6. Kale okuwanjaga kwabwe tekwali kirala 
awo nga batuukiddwaako ekibonerezo 
kyaffe, wabula baagamba nti: Mazima twali 
boonoonyi. 


7. Kale mazima tujja kubuuza abo 
abaatumirwa Ababaka era ddala tujja 
kubuuza n° Ababaka. 


8. Kale ddala tulibattottolera ebikolwa 
byabwe mu kumanya okutuufu, anti Ffe 
tetubulangawoko. 


9. Era okupima kw’olunaku olwo kuliba 
kwa mazima. Kale oyo ebipimibwa bye 
ebirizitowa, kale abo be b’okuganyulwa. 


10. Naye oyo ebipimibwa bye ebiriwewuka, 
kale abo be beefiiriza bokka olw’okuba 
abalyaake eri obubonero bwaffe. 


11. Era mazima mmwe tubatebenkezza mu 
nsi era netubassizaamu n’ebibeezaawo 
obulamu; naye mwebaza katono. 


7:2. Nze Allah Omumanyi ennyo,Ow'amazima. 


-Ώῷ ἃ + χά » 
ν ὅδας 5.5 δ 6599 
AL-A‘RAF 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


ñ Cd n ὦ " A 


< ne ω # n 
τούς, As 27 1.2 
νι ἄνω, 2 À LT : - 
5252) δέ, διό CS) 
ζ εἰς στό AP RAD A n# τ 0 

JS 51052558 Delais 
ns 4“ «(- 

ΘΟ LS 
EMEA Δ6:213.2}5 ὡβ 25 
OA TÉL EL 
mt, n ΔΛ ΄ 4 
ὅληι μον 

\ g ἵν cQ 

θόλο Ée δ ἢ ὁ φίδι 
n AT À nÂ mine κι n TT 
5 λροῖν dust 233. GATE 
OH A GES 


ὶ 


LUE 1 on,nfs 2 EST 
RE C5 plu, mets ETS 
OPPTE 
"74 

d Len . ν 
os “BEL pe ὀὐῥὶ 


»9 215 6 55185 ASS 
Où Aa) | 

τ 3. - Δ € A 
215,5 US μὲ 1£ De 
Done Ai Te “οὶ 
d δ Ἡ ee \ 1? 2 
COPIE 

» # AU Sn La "Ὁ 
SSI ÉSS 

ἢ 4 4 ie 
À 


> 


Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 8 


Ruku 2 
12. Era mazima twabatonda nate netukola 
enfaanana yammwe, n’oluvannyuma 
netugamba ba malayika nti: Mugondere 
Adamu; nebamugondera, okuggyako Ibilisi 
y’ataalimw’abo he. 


13. Allah n'agamba nti: Kiki ekikugaanyi 
okuba omuwulize awo nga nkulagidde? 
N’agamba nti: Lwa kubanga nze Adamu 
mmusinga; wantonda mu muliro ate ye n’omuto- 
nda mu budongo. 


14. Allah n’agamba πῇ: Kale vaamu, kuba 
tekikugwanira kwekuliza omwo. Kale fuluma; 
mazima oli mu banyoomoofu. 


15. N’agamba nti: Mpa akaagaanya 
okutuusa Κα lunaku lwe balizuukizibwa. 


16. Allah n’agamba nti: Ddala oli mw’abo 
abaweereddwa akaagaanya. 

17. Ibilisi n’agamba nti: Nea bw’onsalidde 
okuba omubuze, mazima nzija kubateeganga 
mu kkubo lyo eggolokofu. 


18. N’oluvannyuma ndibajjira okuva mu 
maaso gaabwe n’emabega waabwe ne ku 
ddyo waabwe ne ku kkono waabwe; era 
togenda kusanga nga abasinga obungi mu 
bo beebaza. 


19. Allah n’agamba nti: Kale fulumamu 
nga oli agayibwa, asindiikirizibwa. Naye 
yenna alikugoberera mu bo, mazima ndijjuza 
Jahannamu okuva mu mmwe mwenna. 


20. Era ggwe Adamu, beera ggwe ne 
mukyala wo mu lusuku, kale mwembi mulye 
okuva mu lusuku nga bwe mwagala; naye 
temusembereranga omuti guno, si kulwa 
nga muba mu bakyaamu. 


21. Kale Sitaani yabasendasenda alyooke 
abooleke ebyali bikisiddwa mu bunafu 
bwabwe. N’agamba nti: Mukama wammwe 
teyabaziyiza muti guno wabula wa kuba nti 
mwembi mwalifuuka ba malayika oba okuba 
mw’abo ab’olubeerera. 


22. Era n’abalayirira nti: Mazima nze ndi mu 
babuulirizi gye muli. 


PAL 
in n ANRT Ds 


ΑΞ,“ 2 
ES es 2:5 ΔΖ 12 
Pre Re | à ou 


PM 


CP RCE 
- CE 5 Sais CIE 
50 ᾧ Gas (Ale τὐδς 3. UT JE 


Ouib de SEE 
ot ὁ de Ge LE σύ 
OÙ) 

OS SEE 
SL EU SEL) JÉ 


Cd 


CEAUTE 


Sd > MAT 83 ; MAS Ὁ 
LES Ai GE 5 parlé © 


Os É ἜΑ 


“΄ Δ ν CA 

A PA Re 732 JÉ 
KL, Age GUN pâle Elus 
OL 


Es) ass ET RS 9 
sa USE sas ie be 
SCAEPAR CE 
SE ss 
(δ lastss oe GA “Ὁ 
sisi ns 
OS ES ILES 
D'oceersa ele e UETESAS 


> 


Juzu 8 


AL-A‘RAF 


Essuula 7 


23. Kale bombi yabasuula olw”okubuzaabuza. 

Naye bombi olwaloza ku muti, obunafu 
bwabwe nebubeeyoleka  nebatandika 
okwetungirirako amakoola g’omu lusuku. 
Olwo Mukama waabwe n’abakoowoola nti: 
Abaffe, ssaabagaana omuti ogwo era 
nembagamba nti: Mazima Sitaani mulabe 
wammwe wa [waatu? 


24. Nebagamba nti: Mukama waffe, twerya- 
zaamaanyizza fekka: naye bw’ototusonyiwe 
n’otusaasira, mazima tujja kuba mw’abo 
ab’okufaafaaganirwa. 


25. N’agamba nti: Kale muveemu, muli 
balabe mwekka na mwekka. Era munaafuna 
obubudamo ku nsi n’ebikozesebwa okumala 
ekiseera. 


26. Allah n’agamba nti: Mu yo mwe mujja 
okubeerera abalamu, ne mu yo mwe mulifira, 
era mu yo mwe mulijjibwa. 

Ruku 3 ᾿ 

27. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
mazima twamala okubassiza ebyambalo 
olw’okubikka obweereere bwammwe era 
bibeere eby’okunekaanekana. Naye 
ekyambalo ky’okutya Allah ekyo ky’ekisinga 
obulungi. Ekyo ky’ekimu Κα biragiro bya 
Allah, balyooke bafumiitirize. 

28. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
Sitaani tabakemanga nga bwe yajja abazadde 
bammwe mu lusuku nga abanaanuulako 
ebyambalo byabwe nga agenderera 
okubalaga obunafu bwabwe. Mazima ye 
abalaba, ne banne be nga asinziïra mmwe 
wemutabalabira. Mazimatwafuula ba Sitaani 
okuba mikwano gy’abo abatakkiriza. 


29. Era buli Iwe bakola ebyambyoone, 

bagamba nti: Twasanga ne bakitaffe nga 
bwe bakola era Allah y’eyabitulagira. Gamba 
nti: Mazima Allah talagira byambyoone. 
Abaffe, mwogera ne ku Allah bye 
mutamanyi? 


30. Gamba nti: Mukama wange alagira 
bwenkanya. Era mussenga nnyo emyoyo 
gyammwe ἀμ kiseera ne ku buli kifo 
ekisinzibwamu era mumusabenga nga muli 


SEE 51: Are 
CSM NE 
ων LE 5 3 AS) G5$ de ee 
safe AE ss 
Ses CH SL ES ἃ ts 

ob 

os Css SE 
le en 
ps AC θδρὶ δῷ 
3 BG KT 


78: 


TAC 


΄ 
25 


Crea hi LUS αὶ 
ἐγ ΚΕ] ὁλ ΚΣ [2251 
{2 Giles Us teus 

Los 41, SSSR y ES) : 
GARE ER PURE 


O6 LT 0 προ 
4,55 ,ὐδ LR 6 ASS (415 
LYA 


EDG EsSTat IS Er 17 
APE ES pe du 
ΘώφΑ σή θι 


1324515 à Lañll L 0552195 
BÈS1$5e n AT - VS re 


CDN < 
AA 


Essuula 7 


AL-A‘RAF 


bamalirivu Καὶ lulwe mu ddiini. Engeri gye SEE k Où a) 141 Gtalii 


yabatandikamu era gye muliddamu gy’ali. 


31. Abamu yabalung’amya n’abalala ne- 
bakakatako obubuze olw’okubanga 
baatwaala ba Sitaani okuba ab’emikwano 
ebbali wa Allah era nebalowooza nti olwo 
ddala balung’amye. 


32. Abange mmwe abaana ba ÂAdamu, 
mutwalenga ebyewundo  byammwe eri buli 
muzigiti era mulye era munywe, naye 
temudiibuudanga; mazima Ye tayagala 
badiibuuzi. 

Ruku 4 

33. Gambanti: Ani yawera ebyewundo 
bya Allah ebyo bye yaggyirayo abaweereza 
be n’ebirongoofu mu bigabulwa? Gamba 
nti: Ebyo by’abo abakkiriza, mu bulamu 
bwooku nsi, n’abalala; naye biriba byabwe 
bokka ku lunaku Iw’okuzuukira. Bwe tutyo 
tuttottola okulabula eri abantu abamanyi. 


34. Gamba nti: Mazima Mukama wange bye 

joe by’ebyambyoone — eby’olwaatu mu 
yo n’ebyenkiso — n’ebibi, n’okujeema 
awatali nsonga, nammwe okwenkanya- 
nkanya ebirala ne Allah ebyo byata- 
ssizangako bukakafu bwonna, nammwe 
okwogera ku Allah bye mutamanyi. 


35. Era buli bantu balina entuuko. Kale 
entuuko yaabwe bw’etuuka, tebayinza 
kwerwiisa mabega wadde essaawa,wadde 
okugiyitako. 

36. Abange mmwe abaana ba Adamu, 
bwe mutuukibwangako Abatume nga bava 
mu mmwe okubasomera Aya Zzange, kale 
0yo alitya Allah n’akola ebirungi, kale abo 
tebaliba na Kkutya kwonna wadde 
tebalinakuwala. 


37. Naye abo abalimbisa Aya zaffe 
nebazeekulumbalizaako, abo nno be bantu 
b’omu muliro; bo mu gwo mwe balibeera. 


38. Kale ani asinga obukyaamu kw’oyo 
apaatika Καὶ Allah eby’obulimba oba alimbisa 


-- 


ce 
> 
No 
« 
+ 2 NA 


PE #Gnn 


TA SN ETS ᾿ς 
RSI db ss π᾿ 
a 1 1,5 
di ριφεφ δυεῖν 
έ APCE ATEN σὶ 22: 
ANA IAE SU 


Dur LUS . τον ΄ 
AN ὁδῷ 5 Δ. SE 


O0 PAS 235 

σσ.- ΄ LA χε} Dar) PI 2 Η 

Gers πὸ 

LE, A6 2 NICE SE 
τ ᾿ 


“φ ".. ὧν 


ie At à ΑΛ San : #1 
ER 1 
JL ab 45 ιῷ 5. δι GAL 


» [1 , δ .΄ 1 κῷ 
ας ὁ MG Go ssi Ge 
CPE CAE LT 
2 A or LE Wang 
n rt PA σ΄“, LA # 
B V5 4115. Si 53 xloi 
24 
OSSSAS 
94 Can # fs! PES “νι. 4) σ 
LEA 3 AS pe on; ι2 
nn * a% ar 
42) λα Tel GE 


RE cd A ΄ 
BG νι οι 


> 


<(F0T 


Juzu 8 AL-A‘RAF Essuula 7 
ὃ ane (£ LD LC) ms nant 
Aya ee ne be rene une >, Le » Se | Ce PAS 
gwabwe okusinziira ku kiragiro, okutuusa 7e se Eu, (48 59 4, »2 02 
awo nga batuukiddwako Ababaka baffe 156 ν Δ.4Ὁ 55 91. Ces 2457 


okubafiisa, bagambe nti: Baluwa abo be 
mwawanjagiranga ebbali wa Allah? 
Baliddamu nti: Batwabulidde. Era balyewaako 
bokka obujulizi nti ddala baali batakkiriza. 


39. Aligamba nti: Kale muyingire mu muliro 
n’emigigi egyayita olubereberye Ilwammwe 
mu Majinni n’abantu. Buli kibinja 
ekiriyingiranga kirikolimiranga kinnaakyo, 
okutuusa bonna lwe baliguggweeramu, 
ab’oluvannyuma Iwabwe balyoogera Κα 
b’olubereberye lwabwe nti: Mukama waffe, 
bano be baatubuza, kale bawe ekibonerezo 
ky’omuliro enfunda nnyingi. Allah aligamba 
nti: Buli omu mu mmwe waakubonerezebwa 
enfunda nyingi, naye mmwe temumanyi. 


40. Era ab’olubereberye Ilwabwe baligamba 
ab’oluvannyuma lwabwe nti: Nammwe 
temwalina kye mwatusinzangako; kale 
muloze Κα kibonerezo olw’ebyo bye 
mwakolanga. 
Ruku 5 

41. Mazima abo abalimbisa obubonero 
bwaffe era ne babwekulumbalizaako, tebalig- 
gulirwawo nzigi za ggulu. era tebaiyingira 
mu Janna okutuusa eng’amira lw’eriyita mu 
nnyindo y’empiso. Era bwe tutyo bwe 
tusasula aboononyi. 


42. Balifuna ebyeyalirwa eby’omuliro, nga ne 
waggulu waabwe eriyo ebibikka eby'omuliro. 
Era bwe tutyo bwe tusasula aboonoonyi. 


43. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi—anti tetuzitoowereza mu- 
ntu yenna Wabula nga okusobola kwe bwe 
kuba—abo be bantu b’omu Janna, bo mu yo 
mwe balibeera. 


44. Era tulibaggyamu effutwa lyonna eliri 
mu bifuba byabwe. Emigga girikulukuta wansi 
waabwe. Era baligambanti: Amatendo gonna 
ga Allah Ovyo atulung’amizza eri bino, era 
tetwalisobodde kulung’ama singa Allah 
teyatulung’amya. Ddala Ababaka ba Mukama 
wañffe baaleeta mazima. Era kirirangirirwa gye 
bali nti: Y’eno e Janna gye musikiziddwa 


a a nfn À ñ 
38 de OS SUIS ὦ οἷ 
Ton Mel Le AE à 
QE 155eë 5 £ [5.5} » do | 

OS, pau Rf 

D Ψ αν 

n Tran 23 pins LE 
ὦ» AS 5 451 ὃ HS ύ 

4 . nr n n ᾧ 4 5 
J18 οὐδ Gi 63 
do T à Ts 
a Ἂ 2 RAA AS 


(At ef. ΠΕ ΓΤ 
pe PASS VS és 45 
CE το 1 Gi Gas 42 
OS SALES Le 


CET 


LES SEC 2 NME s 
“ 


PATATE a : dr 


cie ΤΕ NET dans 
SR PR 
245$ os ἥ τε, RE σέ.“ da w 
Seb s diSÉ 
Jeans 15 hs 
Je Later 
OS us 28-256 


CUI> 


Essuula 7 AL-A‘RÂF 


olw’ebyo bye mwakolanga. 


45. Era abantu b’omu Janna balikoowoola 
abantu b’omu muliro nti: Mazima ffe tumaze 
okusanga ekyo ekyatusuubizibwa Mukama 
waffe nga kituufu. Abaffe, nammwe mumaze 
okusanga ekyabasuubizibwa Mukama 
wammwe nga kituufu? Baliddamu nti: Yee. 
Olwo omulanzi alirangirira wakati waabwe 
nti: Ekikolimo kya Allah kibe ku bantu 
aboononefu — 

46. Abo abeekiika mu kkubo lya Allah nga 
balyagaliza obukyaamu; era bo n’enkomerero 
tebagikkiriza. 


47. Era wakati waabwe walibaawo 
ekyawulawo, ne mu bifo ebiri waggulu 
eribaayo abantu abalimanya buli bamu 
olw’obulambe bwabwe. Era balikoowoola 
abantu b’omu Janna nti: Emirembe gibeere 
ku mmwe. Abalikowoola baliba tebannagi- 
yingira naye nga balina essuubi. 


48. Era amaaso gaabwe bwe galikyuusibwa 

okwolekera eri abantu b’omu muliro, bali- 
gamba nti: Mukama wañffe, totussa wamu 
na bantu boonoonefu. 


Ruku 6 
49, Era abaliba mu bifo ebya waggulu balikoo- 
woola abantu be balimanya olw’obulambe 
bwabwe, bagambe nti: Obungi bwammwe 
tebwabagasa wadde okwekulumbaza kwammwe! 


50. Abafñffe, bano be mwalayirirangako nti 
Allah talibatuusaako kusaasira? Wamma 
muyingire mu Janna, tewali kutya kwonna 
ku mmwe wadde temujja kunakuwala. 


51. Era abantu b’omu muliro balikoowoola 
abantu b’omu Janna nti: Mutuyiweeko Κα 
mazzi oba mutuweeko kwW'ebyo Allah 
by’abagabudde. Baligamba nti: Mazima 
byombiriri Allah yabiziyiza eri abajeemu — 


ΝΑ RP n% 
(52255 sen τ 
O0 (ras ie 

Jui esta gars st 
ἅς (ts δυο 538 


\ 
1 WAY 
au) 


ς- 


Θ 
ΤΣ 
Ὁ 
2Auss 


£a 
\ 
#2? 
AN 
€ 
\ 
\ 
ἕξι 
2 
κε \ 
65 
“ὦ 
2 
SN 
C> 
LA A WA 


<> 


Juzu 8 AL-A‘RÂF Essuula 7 


σφ, ,κεἴ LU fn. 
52. Abo abaatwalanga eddiini yaabwe nga % Ex) “12. ἰδ 5 Ἢ 14! 65} 3 À 
eky’okwegayaaza τ ΠΕ ὉΠ nr ne TE die 
obulamu bw’ensi ne bubabuzaabuza. Καὶ #n#11%,1254 JR 1<112 42% 
olwa leero tujja kubasuulirira nga nabo “᾿ br Ξ 5) | #2 1.5 »- 
bwe beerabira okusisinkana kw’olunaku n COPIE LA EE ET: 
lwabwe luno, n’olwokubanga baagaana mu 82%. 1525 G£ PR ENEL 


bugenderevu obubonero bwaffe. Sa ἐς a} Ὁ 5 EG 115 


"κι EL Le PE α 212 
53. Era mazima tubaleetedde Ekitabo kye dE δὰ τὰς ner Ὁ} 
tuttottodde mu bumanyi, nga bwe Θί À κῷ Rte εκ 29 
bulung’amu era πρὰ kwe kusaasira eri abantu 
abakkiriza. one (Tr ET σερφσ 
54. Abaffe, balindayo ekirala okuggyako 25 “Le BE, 
okutuukirira kwa kyo? Olunaku 1w’oku- 
tuukirira kwa kyo bwe lulituuka, baligamba Set (Auot se 5 
abo abaakyerabira olubereberye nti: Ddala à b Ὁ τ δ ὧν 
Ababaka ba Mukama wañffe baaleeta mazima. , [1 NÉE < 
Naye abañffe, tulinayo Κα bawolereza PE 4 : es 
batuwolerezeko? Oba tuzzibweyo tulyooke 1% nas 1,225 Tarn ve 
tukole ebitali ebyo bye twakolanga? Mazima ap ᾿ Ά ΩΣ LA 
beefiiriza bokka era n’ebyo bye baali [2 δάλζξ JS 5 
bajingajinga biribaabulira. 


= 


Ruku 7 Te vid . ν 3 « 

55.Mazima Mukama wammwe ye Allah Oyo OPA διὰ EH al 215 OL 
eyatonda eggulu n’ensi mu biseeraomukaaga #2 144, 24 ET 5 ΠΣ «. < 
n’oluvannyuma n’atebenkera ku Nnamulondo. dE was PR 

Asaanikiza ekiro ku misana nekigugoberera 42405 5145 JS URSS 
ku mbiranye era y'eyatonda enjuba n’omwezi Re de is τς ας 
n’emmunyeenye ebyassibwa Κα kuweereza 2:3. 19 SAS ES) CE 

Le 


olw’okulagira kwe. Mwetegereze, okutonda ΠΕ pire ,T 1% , 

n’okulagira  bibye. Nannyini mikisa 5 HA) a N\ 50 D Re 

i Webi NE L κι 

ye Allah, Omulezi w’ebitonde byonna. OC à ἊΝ ὠ, 4 πῆ RL an 

56. Musabenga Mukama wammwe mu 41 42 2212 2: ότι). 21} 
kwetoowaza ne mu kyaama, mazima Ye ὙΦΈΞΘΡΟ a : τ | 

᾿ = L,%19 » 

tayagala basukka kigero. CC 23520) | USA 

nie ArOA 12 

57. Era temutabulatabulanga mu nsi GaNs tits 1d 15m 5 

oluvannyuma 1w’okutereera kwa yo, era mu- Te ὦ PETER 

musabenga n’okutya n’essuubi. Mazima ex) OU: 2 by Cat >| ? 

i i ᾿ ñ «οἱ n e à 
okusaasira kwa Allah Κα] kumpi nnyo or ᾿ 21 Là Es Sabl 


n’abakozi b’ebirungi. Ὰ ; 
Δ ὡ ω ne “ 

58. Era Ye y'Oyo aweereza empewo okuwa Où 143 RD des Σ 1589 
Δ “ 


amawulire ag’essanyu agakulembera pion n fete, Le nrre 
okusaasira kwe, okutuusa lwe zeetikka ebire Ζ es ἐξ \ Ur es ) gx. 
ebizito, netubisindika eri ensi enfu, olwo 3: ϊζ τὶ ST ΧΆ ἜΣ, Yi 
netutonnyesa ku yo amazzi, kale netu- Fee “ὦ τῶ 

3 : Lx Lrhsi < Pis 
gamezesesa ebibala ebya buli ngeri. Bwe (je Gr «οὐ tb EL! da 
tutyo nno bwe tuzuukiza n’abafu,mulyooke © ( 


Lot 28 "κα . 
mufumiitirize. JA 7 ENS, ΦΊΘΙ 


Essuula 7 


AL-A‘RAF 


59. Era n’ettaka eddungi ebisimbe bya lyo 
bimera lwa kulagira kwa Mukama walyo. N’eryo 
ebbi, terimerako okuggyako eby’omuswaaba. 
Bwe tutyo nno bwe  tukyuusakyuusa 
obubonero eri abantu abeebaza. 


Ruku 8 
60. Mazima twatuma Nühu eri abantu be 
n’abagamba nti: Abange, musinze Allah, 
temulinaayo musinzibwa mulala okuggyako 
Ye. Mazima nze mbatiisa ekibonerezo 
ky’olunaku olw’entiisa. 


61. Abakungu b’omu bantu be nebagamba 
nti: Mazima ffe tukulaba nga oli mu kubula 
kwa lwaatu. 


62. N’agamba nti: Bannange, sirina kubula 
kwonna, wabula ndi Mubaka ava eri Omulezi 
w'ebitonde byonna— 


63. Mbatuuseeko obubaka bwa Mukama 
wange n’okubabuulirira, era mmanyi okuva 
eri Allah mmwe bye mutamanyi. 


64. Abaffe, mwewuunya olw’okutuu- 
kibwako okubuulirira okuva eri Mukama 
wammwe nga kuyita ku muntu ava mu 
mmwe abalabule era mulyooke mutye Allah 
era mulyooke musaasirwe? 


65. Kale baamulimbisa, netumuwonya n’abo 
abaali awamu naye mu Kkyombo, 
netusaanyaawo abo abaalimbisa obubonero 
bwaffe. Mazima ddala baali bantu abatalaba. 


Ruku 9 
66. N’eri aba ‘Adi fwatumayo muganda 
waabwe Hüdu, n’agamba nt: Abange, musinze 
Allah, temulinaayo musinzibwa mulala 
okugeyako Ye. Abaffe, temuutye Allah ? 


67. Abakungu b’abo abatakkiriza mu bantu 
be ne bagamba nti: Mazima ffe tukulaba 
nga oli mu bya busirusiru era ddala 
tukakasa ntioli mu balimba. 


68. N’agamba nti: Abange, nze sirina bya 
busiru, wabula ndi Mubaka ava eri Omulezi 
w’ebitonde byonna— 


NU ἐστ», p δι 1 κα 
gites rss ess 
< PLATE TETE w 
VIA VESS GENS τ 
au LAN Au “3 ANT we 
À, ) Eu, yes δ ).5..5..5 

PASS 

O6 

ASS κά MELLE 
5) de JL D 3! 

n wnh2 δ »»» © 

osé) Can tiige Le 3 

4 Con 7 (A Αι € 
DIRE NS, £ GET DL: 

nv” ΄ 
Θ 91.88.43 


ν 9 VA κ᾽ 

ϑῳλῖ Je 

Ὁ CRAN ΄ # Can 11. 
AS AUS JU οὐδ 
CAL « - “" 


ERA GT ede κυή 
no es 
HsnrUotsss a 
854 at Le F 
ΠΣ δ Ὁ 


SONIA δὰ απο 43 


HÉSo 5215 ai à 


338) δῖ: 
nw ar Ed P pa 
39, ὡξ λέ (2 abri 
δ, 2 5 945 Epn * 
OLA RENE 


-χ 46 “)1 ΄“ν TE 
ENCErEI ET λ #58 0 
ἥ σι κι ω κυ 19% 

Gone |) Ge D 5e) 


Ce 


- 


πὶ 


Juzu 8 


AL-A‘RAF 


69. Mbatuuseeko obubaka bwa Mukama 
wange era nze ndi Mubuulirizi omwesigwa 


gyemuli. 


70. Abaffe, mwewuunya olw’okubanga 
mutuukiddwako okubuulirira okuva éri 
Mukama wammwe nga kuvyita Καὶ muntu ava 
mu mmwe alyooke abalabule? Naye mujjukire 
nga bwe yabafuula abasika oluvannyuma 
Iw’abantu ba Nühu era n’abongera ekiwago 
mu nkula. Kale mujjukire ebyengera bya 
Allah, mulyooke muganyulwe. 


71. Ne bagamba nti: Owange, otujjiridde 
tulyooke tusinze Allah omu bw'ati era 
tulekeyo ebyo bakitaffe bye baasinzanga? 
Kale tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, 
obanga oli mu b’amazima. 


72. N’agamba nti: Mazima mumaze 
okugwibwako ekibonerezo n’obusungu 
obuva eri Mukama wammwe. Abaffe, 
mumpakanya olw’amannya obunnya ge 
mwatuuma, mmwe ne bakitammwe, Allah 
g’atassangako bukakafu bwonna? Kale 
mulindirire, nange ndi wamu n’abo abalinda. 


73. Kale twamuwonya wamu n’abo be yali 
nabo olw’okusaasira okuva gye tuli, era 
netukutula omulandira gw’abo abaalimbisa 
obubonero bwañffe, era tebaali bakkiriza. 


Ruku 10 

74. Ν᾿ ἘΠ aba Thamüda twatumayo muganda 
waabwe Swälehe, n’agamba nti: Abange, 
musinze Allah, temulinayo musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Mazima mumaze okutuuki- 
bwako obukakafu obw’olwaatu okuva eri 
Mukama wammwe. Eng’amira ya Allah enkazi 
yiino, nga kabonero gye muli, kale mugireke 
erye mu nsi ya Allah, era temugituusangako 
kabi konna, si kulwa nga mukwatibwa 
ckibonerezo ekirumya. 


75. Era mujjukire nga bwe yabafuula abasika 24 
oluvannyuma lw’abantu ba ‘Adi era n’abawa 
obubudamo mu nsi, nemuzimba embiri Κα 
miseetwe gya yo, nemuwookoola amayumba 
mu nsozi. Kale mujjukire ebyengera bya 
Allah era temujagalalanga mu nsi ne muba 
abatabuzitabuzi. 


1.17 1% 2 à 
sais) PL 


7) 2 


GS ὯΙ . 
Ὁ. 


JE Δ BR 5395 φίλος: 


24 


3} AD Het] LUS 
6 12 κα A7 ὃ ASE CA 

2729) 83 La a De 

ESS - Las τ), {π|7| 

ce, well 

O0 LES 

PP à x sn “73 5 
SH TES AE CET ENTE 

2% 

Gb. σι 

nn Ca τ, La 

Os VAN ΡΞ ΕΠ Στ 


ΠΗ 
deu ἢ δ UT, sé 
jsuis APRMAUIEE 

ee ghz de ὅν δι 

GABA 68 »ἴζασ 
2299: SALLE 


re ©; 
ÉSE MAR PE ELLSS 


12 


ἢ Ν 1% 2 
Eee PUS à 
CAC 2 LL: n 
2806 Giles os à 
, ὼ à a 
£a) lois Cabtiosé] 
Ξ ἢ Pot ns ἄκων {2.72 κ΄“ 
ps +20) ὡΣ ΔΑ UE SS 
np8r ITEL SN ER à OL Lie 
JR 2251 gi 25 
Le PC 
ἐς τὴν ee ὃ 
2 CARLA 
pi 
SAT ὧν , TC 12 Pr 515 


΄“. 


re “455 
Ed 222155 


᾿ ᾿ er Tr n1i% 
Ysabl Ξ γε ὁ εὖτ» 
A 8 COTE nent 
OC puis νι ESS 


Ce 


Essuula 7 


Essuula 7 


76. Abakungu b’abo abeekuluntaza mu 
bantu be nebagamba abo abateesobola 
abaali abakkiriza mu bo nti: Abañffe, 
mumanyidde ddala nti Swalehe yatumwa 
kuva eri Mukama we? Baddamu nti: Mazima 
ffe bye yatumwa nabyo tubikkiriza. 


77. Abo abeekuluntaza nebagamba nti: 
Mazima ebyo mmwe bye mukkiriza, ffe 
tubigaanvyi. 


78. Olwo eng’amira nebagitemako amagulu, 
nebajeemera ekiragiro kya re waabwe, 
nebagamba nti: Owange Swälehe, kale 
tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, obanga 
ddala oli mu Babaka. 


79.Kale nebakwatibwa musisi, enkeera ne baba 
mirambo egyevuunise mu maka gaabwe. 


80. Kale Swalehe yabeesammulako n’agamba 
nti: Abange, nze mmaze okubatuusaako obubaka 
bwa Mukama wange era nembabuulirira, naye 
mmwe temwagala babuulirizi. 


81. Ne Lüti, awo bwe yagamba abantu be 
nti: Abaffe, mukola eky’ekivve ekitakolwanga 
yenna mu bantu olubereberye lwammwe? 


82. Ddala nemugenda eri basajja banna- 
mmwe olw’ebyobwagazi mu kifo ky’abakazi? 
Mazima muli bantu abasukkiridde obubi! 


83. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali 
kulala, wabula baagamba nti: Mubagobe 
mu kibuga kyammwe, ddala abo be bantu 
abetukuzatukuza. 


84. Kale twamuwonya n’aboomu maka ge, 
okuggyako mukazi we: ye yali mw’abo 
abaasigalira. 


85. Era netubatonnyesereza enkuba ey’a- 
kabi. Kale laba enkomerero y’aboononyi nga 
bwe yali! 

Ruku 11 
86. N’eri abe Madiyani, fwatumayo 
muganda waabwe Shu‘aibu. N’agamba nti: 
Abange, musinze Allah, temulinayo 


a PIC ENT 
ESS LR OT OA | be 
TT κα, λγς οὖ nu 
ὁ Juil δι} ἘΜ ΕΣ 
καὶ 1» 

GES 

DETTE LAC a <1< 
EL Brest ὁ» 1 ὁ 
065 28 NE 

[OL D ag ins 

Ton “ et “-π|ζ PE TL: 
Sos lie s 4 RSS ET) 


Brie CpieLany és 5935 
CAE CS 


SALE ETS » ἀντ 21: 


Ed # σ΄“. PO À APCE 
1 not \ Δ . “΄. 
SA »98. οὗ 5 sai 9.9 
PS n#< we < 


ΟΣ 
χὰ" 

Vo 

A 

2\ 

EN ξεν 
Gun NN 
[τ \ 
—Ù —\ \s\ 


e 


Cara ΄. LS {5 
£ nptie οἵ ΄ 
És CET 

2 RRRE SR ÉTOE SU) 
7 CT τ 

Ν | nn 2% , Ppn 
NSP TES Zblissée | 


LC 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula 7 
22 AC « δ ΓῚ ΡΝ n a 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Mazima po 3 G Se ἀπο: 8 213 
mumaze okutuukibwako akabonero ak’o- 215 οὐ τ % ES ct Ί: Kd 
Iwaatu okuva eri Mukama wammwe. Kale ὧδ HR AE ? 
mutuukirize ekipimo ne minzaani, era ωδ᾽ " τ (3, Luis Ÿ5 52 n À VC: 1 


temukendeezanga ku bintu bya bantu, era 
temuleetanga butabanguko mu nsi ng’emaze 
okutereera. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, bwe muba nga ddala muli bakkiriza. 


87. Era temuteeganga bantu Κα buli kkubo 
nga mubatisatiisa, era nemuziyiza eri ekkubo 
lya Allah oyo amukkiriza, nga mulyagaliza 
libeere kkyaamu. Kale mujjukire nga bwe 
mwaali abatono ennyo naye n’abayingiwaza. 
Kale mulabe enkomerero y’abatabuzitabuzi 
nga bwe vyali. 


88. Era bwe wabangawo ekibiina ekimu 
mu mmwe ekikkiriza ebyo bye natumwa 
nabyo, ate nga ekibiina ekirala tekikkiriza, 
kale mugumiikirize okutuusa Allah 
Iw’alisalawo wakati waffe: Anti Ye y’asinga 
abalamuzi bonna. 

Juzu 9 

89. Abakungu b’abo abeekuluntazanga mu 
bantu be baagamba nti: Mazima tujja 
kukugoba ggwe Shu‘aibu n’abo abakkiriza 
abali awamu naawe mu kibuga kyaffe, oba 
si ekyo, oteekwa okukomawo mu nzikiriza 
yaffe. N’agamba nti: Abaffe, ne bwe tunaaba 
nga tetwagala? 


90. Mazima tunaaba twakonjeranga Allah 
bya bulimba bwe tunaddayo nate mu 
nzikiriza yammwe, oluvannyumalwa Al- 
lah okugituwonya. Era tekitusaanira nate 
kugiddamu,okugeyako nga Allah Mukama 
waffe y’ayagadde. Anti mu kumanya, 
Mukama wañffe yabuna Κα buli kimu. Ffe 
Allah yekka gwe twesiga. Mukama waffe, 
lamula wakati waffe ne bannaffe mu mazima, 
anti Ggwe osinga abalamuzi bonna. 


91. Era abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be baagamba nti: Bwe munaagoberera 
Shu‘aibu, olwo nammwe ddala mujja kuba 
mw'’abo ab’okufaafaaganirwa. 


“) 
ἡ SET 
Gb, E ἴα 
os 25e Ris ΣΕ 
Dr A DS ds j2 LÉO es 


1 


Na 


© 


τά τὸν ii. se 0e ἡ 


ἐς 
+ 63 2 AL 
ne tons σ (br p PARC 
6 JS ESS pus C5 ai; 
n#i Ad 2 ANS y à al, 23 
Fond ᾿ Δ .}5» £ 


ET 


50215) AU 
«4 1# ré 

Si re gi 
16 


> 


Essuula 7 AL-A‘RÂF 


92. Olwo nebakwatibwa musisi, enkeera 
nebaba mirambo egyevuunise mu maka 
gaabwe. 


93. Abo abaalimbisa Shu‘aibu nebaba 
ng’abatagabeeranga namu. Abo abaalimbisa 
Shu‘aibu be baafaafaaganirwa. 


94. Olwo yabeesammulako n’agamba nti: 
Abange, mazima nze namala okubatuusaako 
obubaka bwa Mukama wange era ne- 
mbabuulirira; kale ate nnaalumirwa ntya 
abantu abatakkiriza? 

Ruku 12 

9%. Era tetutumanga Nabbi yenna mu kibuga, 
wabula twakangavvula abakibeeramu n’obuyi- 
nike n’emitawaana, balyooke beetowaze. 


96. N’oluvannyuma twakyuusa embeera 
yaabwe embi n’eba nnungi okutuusa lwe 
beeyongerera ddala mu bungi n’okuba 
obulungi, olwo nebagamba nti: Ddala ne 
bakitaffe baatuukibwako okubonaabona 
n’essanyu. Olwo twabakangavvula kibwatu- 
kira nga tebategedde. 


97. Era singa ddala abantu b’omu bibuga 
bakkiriza nebatya Allah, mazima twalibaggu- 
liddewo emikisa okuva mu ggulu ne mu 
nsi; naye baalimbisa, kale netubakangavvula 
olw’ebyo bye baakolanga. 


98. Abaïffe, abantu b’omu bibuga bali mirembe 
Κα kutuukibwako ekibonerezo kyaffe ekiro nga 
beebase? 


99, Nandiki, abantu b’omu bibuga bali mu 
mirembe Κα kutuukibwako ekibonerezo kyaffe 
mu kalasamayanzi nga bayinaayina? 


100. Abaffe, bali mirembe Κα ntegeka ya 
Allah? Naye tewali alowooza nti ali 
mirembe Κα ntegeka ya Allah okuggyako 
abantu abaafaafaaganirwa. 

Ruku 13 

101. Abaffe, tebalabuka abo abaasikira ensi 
oluvannyuma Iw’abaali ba nnyini yo πῇ bwe 
tuba twagadde, nabo tubakangavvula olw’ebibi 
byabwe ne tussa n’envumbo Κα mitima gyabwe, 
bwe batyo nebatawulira? 


CA 

με «, “σ᾿ 15 L 5“ sn. 
Boris 
4 n.% "Ἢ 
PAU TES RASE 


Va 


OA SES 

55 515] Ah ὁ ΔΊ 9191 9 
D “3 GE one 57 Le fe CŒARET 
a Gp os) uv rs 
(OPEN CPS IEATE 


᾿ 


mpAn 2h F4 
ASE of uit Jai eût 


\ 


2h, {τ 


TJ 

syH'Jbtos1s 
δ “4.42 

Θό HAL SAS CEE 


-- 


- 


Juzu 9 AL-A‘RÂF Essuula 7 


à LUN 4 La 12 4 El 
102. Ebyo nno by’ebibuga bye tuku- ὧν τ La EN El 
tegezezzaako Καὶ by’abifaako, era ddala 4, 97» 5, 52, É 
baatuukibwako Ababaka baabwe n’obu- τω ES “4. 15-43 Et | 


bonero obw’olwaatu, naye era tebaali ba ECS ze ii 
kukkiriza ebyo bye baalimbisa olubereberye. Ga £ 49 LS 4 ST 


Bw’atyo nno Allah bw’assa envumbo Κα ra 225 EU ES is Le pes 2.1.2, 
mitima gy’abatakkiriza. se - 
OS Me] φῦ dE 


103. Era tetwasanga kukuuma  ndagaano ὧν Sr SrE O8 22 RTS p) GC 


mu basinga obungi mu bo, wabula twasanga Se 2 NPC LÉ a “2 
nga abasinga obungi mu bo boononefu. OX χὰ 2 \ a 
δ 4, A CPP ΄ En 

104. N’oluvannyuma lwabwe twatuma Müsa Css Ὁ ων nip> AT ὦ: ἐ 5. 


n’obubonero bwaffe eri Faräwo n’abakungu 19 7 Ὁ ἈΚ χε ASE 
be naye nebabusambajja. Kale laba Ci 322 Se563#55d) 


# ΄ Ph 
enkomerero y’abatabuzitabuzi nga bwe yali! ἐστ 22, ALES peus) G 
CD »»Ἐ) | 
; ἐς ὦ ἦς, » “Δ Sansa dns 116€ 
105. Era Μᾶβα yagamba nti: Owange ὡσο δ. LOGE γλλυύϑδω Ω 
Faräwo, mazima ndi Mubaka ava eri δὰ se mr £ 
Mukama w’ebitonde byonna. (99 SNE NN .«- 3 
É à» “4 ART Ent Te CNRS 
106. Nteckwa buteckwa obutayogera Κα λοι ὁϑ5 VOTE Gi 


Allah okuggyako eby” amazima, era ddala » 

nzize gye muli n’akabonero ak’olwaatu 2 
akava eri Mukama wammwe, n’olwekyo leka ñ Noerie 
abaana ba Isirairi bagende nange. Cdi 227 D (53 ds 


5 
107. Faräwo n’agamba nti: Obanga ddala (\£, NE 250 BRAS fe ν dE 
ozze n’akabonero, kale kaleete, obanga oli ΄ 


mw’abo ab’amazima. OS »νώ, LISE 
Égn LS (on 4145 Lire 
108. Olwo n’asuula omuggo gwe,okwejju- (OST) Gas GE 5 ASE 
ukiriza nga gwe musota ogulabikira ddala. _, SU τῶι ἀπό τῷ 
it À “15 ς νι 
109. Era n’aggyayo omukonogweokwejju- ἐῶ ὩΣ ᾿59 ὅν “2 ᾿ 
ukiriza nga mweeru tuku eri abalabi. ASIE 
Ruku 14 Θ ss & 
Li gndne 0% 36 
110. Abakungu b’omu bantu ba Faräwone- 1e ὦ ὦ ᾧβ γ2 ὦ 9.22 \J 
bagamba nti: Mazima ono mulogo mukugu. Of ΄σΞ 
PTT 245 
D ont n% n% AZ nf 2 n ἃ 
111. Ky’ayagala kwe kubagoba mu nsi ne \ ve 2 μὴ ΣῈ ΣΡ 
yammwe, naye muwa magezi ki? O63%2 CS 
“a n at API 
112. Nebagamba nti: Ogiraomuleka, γε ne Là ds Ni $ 531 3 éa )| | 2 
muganda we, otume mu bibuga abalaalisi, QE no CEA Gt 
113. Bakuleetere buli mulogo omukugu. 49 .5..}5 "ὦ 5.3} - 
“ 2" “- Es 
114. Kale abalogo bwe bajja eri Faräwo, (21 &L (SE CAS F5 7 Abe 
baagamba nti: Ddala tunaafuna empeera πο τἀν «(ζς Σ Le 
bwe tunaaba nga ffe bawanguzi? Con! 625 US OUEN 


Essuula 7 


AL-A‘RAF 


Juzu 9 


115. Faräwo n’agamba nti: Yee, era ddala 
mujja na kuba mw’abo ab’oku lusegere. 


116. Nebagamba nti: Owange Müsa, gegwe 
onosooka okusuulawo ebibyo oba ffe 
tunaasooka okusuulawo? 


117. N’agamba nt: Mmwe muba musuulawo 
okusooka. Kale bwe baasuulawo, baabuzaabuza 
amaaso g’abantu era nebabatiisa nnyo kuba 
baaleeta eby’obulogo bisukkirivu. 


118. Netubikkulira Müsa nti : Suula omuggo 
gwo, okwejjuukiriza nga gumize byonna bye 
bajinzejinze. 


119. Kale amazima negakakata, bye baali 
bakoze nebisaanawo. 

120. Bwe batyo nebawangulirwa awo, ne- 
bafuuka abanyoomoofu. 

121. Era abalogo baawalirizibwa okugwa 
wansi nebavuunama. 


122. Nebagamba nti: Tukkiriza Mukama 
w’ebitonde byonna, 
123. Mukama wa Müsa ne Harüna. 


124. Faräwo n’agamba nti: Mumukkirizza 
nga nze sinnaba na Kkubakkiriza? Mazima 
luno lukwe Iwe musalidde mu kibuga mulyooke 
mukigobemu ba nnyini Kyo, naye mangu 
nnyo muÿja kumanya ebinaavaamu. 


125. Mazima nzija kubatemako emikono 
gyammwe n’amagulu sammwe mu mpulinkanya, 
n’oluvannyuma mwenna nzija kubattira Καὶ 
musaalaba. 

126. Nebagamba nti: Mazima era tunaaba 
tuzze eri Mukama waffe. 

127. Anti totubonereza 1wa kirala wabula 
lwa kuba nti tukkirizza obubonero bwa 
Mukama wañffe nga bututuuseeko. Mukama 
waffe, tuyiire obugumiikiriza era otufiise nga 


tuli bawulize. 
Ruku 15 


128. Era abakungu b’omu bantu ba Faräwo 
baagamba Farawo nti: Abaffe, era onooleka 
Müsa ne banne batabuletabule mu nsi era 
bakuleke bw’omu ne bakatonda bo? 
N’agamba nti: Mazima tujja kutta batabani 
baabwe tulekewo bakazi baabwe, era ddala 
ffe b’obuyinza ku bo. 


1 Gest LT 1416 
Ouh 15285 JG 
τ 


À hp 


tr 12 net 
51 5 LS ET us Le 


RENTE 

“- ASS »η, “σ΄ 
tenais 5 
ΑΖ “ δ,» αι LUE Ω, 
δῷς 5. Angels coli 


ΛΔ .# A 
OgibE pus 
SARA ET 
CAS UE 
# À ACTA 
Gas e dE GAS 


en 


΄ 


7€ 


# 


ΝΜ a 4 TPS 

Ola S RCE 

apt \ # 

O6 552$ 058 Ὁ 

0 CAC A n none “(Ὁ 

681 0105 a ἀλεὶ ὁ JG 
. # Dpt 4 4 # 

ᾧ ἐς δ): 41 ὧλ 61 - 2 
“7.4 123 29. δῆ 240, #1 

7 | 2, 152) ) di, 0) | 
Three n°4 

Go D Quid 


æ 


La 
an \ “ᾷ “9 
er Cri, 96 


- Cr 
AU LS GR 
Pet ur ἵν ui 


<> 


” 
ὩΣ 


et 


Juzu 9 AL-A‘RÂF Essuula 7 


; κἀς ln Ta 1ξ 
129. Müsa n’agamba abantu be nti: Musabe 53 bb (ati de SA τὸ 54 J 
Allah obuyambi era mugumiikirize. Mazima , (oi 4 » d Ant ὥς ον 
ensi ya Allah, y’agisikiza oyo gw’aba © Gi)53 ab US Sr 
ayagadde mu baweereza be, era enkomerero ὁ , [σῇ ἜΝ TS 
ennungi y’abo abatya Allah. g GET y>Ge &s li 


La 
“(τῳ 4 ως CE a 
130. Nebagamba nti: Twakijjanyizibwa dda Es : 5 o? (551 Ÿ 
nga tonnaba na kututuukako, n’oluvannyu- 69/9 1“ Aé (ME, Cr one ὦ 
ma nga omaze okututuukako. Musa n’agamba 235 oué JB: D G Dr De 
πῇ: Kyandiba πῇ Mukama wammwe anaatera 14,%14%07 
okuzikiriza omulabe wammwe era mmwe RTS: 
abafuule abasika mu nsi, olwo Alabe nga QG nes 
nammwe bwe munaakola. 
Ruku 16 du Zanns VTC 
131. Era mazima twakangavvula abantu ba 39.2.1 Los OC => 


Faräwo n’ekyeya, n’okukendeeza ebibala, O6 Τα ΖΦ: a Gers A £ JG yañS 
balyooke beddemu. co se ” ae τ 
132. Naye nga bwe batuukibwako ekirungi, Ces 1 GAS Aa 150 
bagamba nti: Kino kyaffe. Naye nga bwe 4,4 afe so sn n .# , 
batuukibwako akabi, ekikwa nga bakiteeka 13), θὰ déée tv ὦ L57 EE 
ku Müsa n’abali naye. Mwetegereze, ddala  , » » 9 
ckikwa kyabwe kiva eri Allah, naye abasinga 2 


4 
obungi mu bo tebamanyi. J 2251871 5 gb Fès 
“ 


. 
δ 


N 

Le? 

Z 

K 
of + 


A ” PE 4 
133. Era baagamba nti: Mazima ne bw’o- ἘΔ De as GE Gi JE 3 


notuleetera buli kabonero mbu otubuzeebuze #14 , n7 γέ (7. (“2.4 
nako, ddala tetuija kukukkiriza, OU C5 10 ὅσια 


# # Δ ΄΄ 

᾿ PAL AC » εἥσ(αἴ uni 

134. Kale twabaweereza omuyaga n’enzige 5 »ιγϑω δῶ δ À PA dE Gi 36 

n’ensekere, n’ebikere, n’omusaayi, nga bwe ΐ £ . ES ts 1481 
φῳ 


À » 
bubonero obwetadde; naye beckuza erabaali + a SU 5 3 2 A: + 
Ϊ Δ Cnil . σι 
bantu boonoonyi. \ÿ (, ς 51 ζ“Ξλῴᾷω ὡὐλ δ 


NA w 14 - 4172 
135. Naye bwe baamala okugwibwako 196 351 DAME 55 (5 2 
ekibonerezo nebagamba nti: Owange Müsa, , , CG É EE (tai ' 
tusabire eri Mukama wo Κα Iw’ebyo bye Xé£ 2 πὸ 
yakusuubiza. Kale bw’onootuggyako 4 sui l$e « LL DAT r IR 
ekibonerezo, mazima tujja kukukkiriza era τῷ > τ ÿ 5 be ν DE Re 
ddala tujja kuleka abaana ba Isirairi bagende AS Elu $ (51 Le 5. 
naawe. : 


136. Naye bwe twamala okubaggyako (EXT Sas NE La ë 
ekibonerezo olw’ekiseera ekyagerebwa kye 7. » 22 Sn 24840: 
baali ab’okutuukako, okweïjjuukiriza nga OURS 221315 HU is 


beefudde. 
> 


Essuula 7 AL-A‘RÂF Juzu 9 


137. Kaletwesasuza gye bali netubasaan- | τ " 
yizaawo mu nnyanja, olw’okubanga fe ο" VIE " τ, 25: 
baalimbisa obubonero bwaffe era ? nb nie ῇ Ἢ co 
tebaabufangako. Θόας Gris te 

LA 


2 vue Lt tabent « 
138. Era abantu abo abaatwalibwanga nti 15 FE SL si 251 3 
tebeesobola be twasikiza ebuvanjuba w’ensi +, (£s 
gye twassaamu omukisa n’ebugwanjuba wa “2 : = 
yo, olwo ekigambo kya Mukama woecky’ekisa LS 55 s.ŒS Es ΔΆ 2} 
ne kituukirira ku baana ba Isirairi kubanga ., +, — 54 DA ER ea 5 
baagumiükiriza, era netuzikiriza ebyo Εαγᾶνγο (ES DIALECTE CENTS ) 
n’abantu be bye baali bakola n’ebyo bye 5,27 à à (4 ὅ:2 
baali bazimbye. Pons, © 


uw 
πὶ 

NE 
ἱ 


139. Era twasomosa abaana ba Isirairi : 
1 1 “2 “ Ὁ “ .Δ᾽ω]} 
ennyanja, kale nebatuuka Κα bantu abasinza (Est LE ὦ ὃ ANSE οἱ ἃ. 
amasanamu gaabwe. Abaisirairi nebagamba # 6 dE 45 
nti: Owange Musa, naffe tukolereyo 


| 
“ 
omusinzibwa nga bano bwe balina ,, 4 4 4m ὅσ nv 
abasinzibwa. N’agamba nti: Mazima muli 2 en 36 Lada) 24 


bantu abeesiruwaza. G6 À tré 
$ 1, n° LG SEXE 
140. Mazima bano bye balina byonna bya 248228 La À D) ὩΣ 
kuzikirizibwa, ne bye bakola temuli nsa. O6 nf 25 τι VE 
sue Pit onto 16 
141. N’agamba nti: Abaffe, era mbanoo- À 9 LG Cas ab 1e | 6 
nyezeeyo omusinzibwa omulala atali Allah ALL Δ sé À CR 
ng’ate Ye y’eyabasukkulumya Κα bantu Où \ dE 
b’ebiro bino? Sondes AN 1% Κλ ἢ 5 
142. Era mujjukire nga bwe twabawonya ©3557 J πα τς τ 51 
abantu ba Faräwo, abaababonyabonyanga SE ro 15801353 2 584525 
n’ekibonerezo ekibi, nga batta batabani se 7 D. Dion et 
bammwe nebalekawo bakazi bammwe. Era 2 AS 5 LOS ὦ 9λλ 2 5 DAS 
mw'ekyo mwalimu ekigezo kisuffu ku saura to DL «4e 
Iwammwe nga kiva eri Mukama wammwe. OS PE) o2? 1251... τ» 


Ruku 17 4245. . 
143. Era twalagaanya Musa ebiro amakumi 2 : À 
asatu ne tubijjuuliriza n’ekkumi. Bwe kityo ass a Ga «τ ΄“ (σιλσϑ 
# 


4 


eky’ebiro ekyagerekebwa Mukama we 1% 


eky’ennaku amakumi ana nekituukirira. 4 (χὰ ὅδ, 5 ολαῖ 
Bw’atyo Müsa n’agamba muganda we “γ, à si te di ES j 
Harüna nti: Beera omusigire wange mu 5 2ελο 15 2350 Gal OS Ca 
bantu bange era tereeza byonna, naye on pt An pr ὅς 
togoberera ekkubo ly’abatabuzitabuzi. OC puis) DÉS AS 
Cd Ds 

| L “ σί.Γ(ς να σ)“ (2172 

144. Era awo Müsa bwe yajja Κα kiseera SES S "ἃ 5.9) ὦ RAS 

kyaffe ekyagerekebwa, ne Mukama we 2) οἵ n ΕἸ FL ur 1 Re 
n’ayogera naye, yagamba nti: Mukama ner 4 Ga! - 96455 


δ} 


Al 


Juzu 9 AL-A‘RÂF Essuula 7 


sn “ 2.2 , ᾿ n TAC 
wange, nneeraga nkulabeko. Allah dA&j δι So JG 


n’agamba nti: Toyinza kundaba, wabula 4. 4 2,» fc aps tte Ἢ 
tunula eri olusozi. Kale bwe lunaasigala mu 7 Σ "πὸ Cr 


kifo kya lwo, olwo nga onondaba. Kale 1% + 61%, τά ἃ j 6 LE Ἶ ΄σε(1΄-: 
Mukama we bwe yeeyoleka eri olusozi, &s GE Re 4 ) ἜΝ 
yalufuula lusensebufu, ne Musa n’agwa 16 GT χω" R >> 
wansi n’azirika. Naye bwe yadda engulu, 


᾿ νι “ὦ 5,“ “ 2 BP n2 Ath 
n’agamba nti: Obutuukirivu bubwo! Ji ΟἹ 5 ELU, ES ELA 


Mboneredde gy’oli era nze mubereberye Zn, Lot 

mu bakkiriza. ὁ αν … Qoiessi 
* RATES n 1,1 NEA 

145. Allah n’agamba nti: Owange Müsa, PAIN δα λιν) 66 
nze nnakulonda ku bantu olw’obubaka 412,4: CE 4 2< £ NE sta \ 


bwange n’ebigambo byange. Kale nyweza - δ .5 5 er À PE ν 
ebyo bye nnakuwa era obeere mw’abo “2 4: AS TS 
abeebaza. Sas 2 Es 


146. Era twamuwandiikira ku bipande LE 45 o zis , Σ 
okubuulirira okufa ku buli kimu n’okuttottola fe 42<,,1% ἈΦ ἢ ὅς, ἢ 5. οὖ 
kwa buli kimu netugamba nti: Kale bikwate G LS me: 14e 
n’amaanyi era olagire abantu bo bagoberere 155 4 LS 222$ 51 5 Es 
ebyo ebisinga obulungi mu byo. Mangu ee: 
nnyo nzija kubalaga amaka g’aboonoonefu. OO 151528, ) 2, υ1ώ.2Δ L 

# 


æ La 
σι» 2 Κ5 AS σον!» 2 a 
147. Era nzija kwewaza obubonero bwange ὩΣ HI Gus CS ol 
abo abeekulumbaliza mu nsi awatali nsonga, 2 ho Ts BR RE BNC 
era nga ne bwe balaba obubonero obwa Je Ve. AS Ζ ἊἪ ύς: ᾿ 
buli ngeri, tebabukkiriza. Ate bwe balaba JS 572 ᾧ γ3 εἴ, ES TR FA 


ekkubo ery’obulung’amu, tebalitwala ὡς. δ "Ε ΜῚ 
ng’ekkubo. Naye bwe balaba ekkubo 1550) 57 Mat δ RUN κῦμ! 
ery’obubuze, eryo lye batwala ng’ekkubo. 1 %, 18 «ἡ 

Ekyo lwa kubanga baalimbisa obubonero 43 Mi 2 ΞΕ 


bwaffe, era baalinga tebabufaako. 


LA 
148. Era abo abaalimbisa obubonero bwaffe A& 4 & DD χα di 4 
΄ Δ 


“ ” Le 
n’okusisinkana kw’enkomerero, ebikolwa #*, ñn 2 ΤῸ ΓΔ mcm | 
byabwe byayonooneka. Abafñfe, balisasulwa- de : A οὶ > 6 ΣΡ ' Ἷ 
yo ekirala okuggyako ebyo bye baakola? OS 9.2 τι} (ς CA Ars 52 ἃ 

Ruku 18 a 9 ἃ Las Date CLS “« ὺ 
149. Era abantu ba Müsa πρ᾿ ἀνιάάενο ΘΖ F3 ὧϑ τϑ 98. 3.95 ἈΑΣῚ 2 
baakola mu by’amajolobera gaabwe ,4., #42 41% 2 ss ne 1.2 
ennyana —nga kibiribiri ekirimu okung’oo- Lea > Frot e PES 
ng’a. Abaîfe, baali tebalaba nti teyogera 54 Sx4I 5.2 42 A ? ΨᾺΣ (se 
nabo era nti tebalung’amya mu Kkkubo? - εὐ δ: Μὸν 4 
Baagifuula ekisinzibwa era baali OGC 09} 6585 καὶ Mis à 
boonoonefu. £ Le dde ΄ 
150. Naye bwe beekuba mu bifubabyabwe 24371515 5 gi ἢ τρίς 


nebalabira ddala nga babuze, nebagamba m0, as * o91g “9.5 
nti: Mukama waffe bw’ataatusaasire ΓΕ 7 ns 


n’atusonyiwa, mazima tujja kuba mw’abo QG Lune ζει ΄ sis 
ab’okufaafaaganirwa. “΄ 


Essuula 7 AL-A‘RÂF Juzu 9 
TT ΄ 
ΠΣ» is 8 ἢ ns ““5 fete 
151. Era awo Müsa bwe vyaddayo er ὦ Gi mp Lise 25) : ? 
abantu be nga musunguwavu 7nyO era nga trs nano LT (cas AT Fr 
munakuwavu, n'agamba nti: Engeri gye 2277, DR ΄ 
mwanzirira mu bigere nga nvuddewo nga % 15 7 Dm à 55415 lLa51 7 535 
mbi nnyo! Abaffe, {waki mwayanguyiriza +, ,..4. IN ae ROULE 
okumenya ekiragiro kya Mukama wammwe? Rs, AS Uélhe, Ra) 5 71 | 


Olwo n’assa ebipande wansi, n’akwata 
omutwe gwa muganda we nga amuwalulira 
gy’ali. Muganda we n’agamba nti: Mwana 
wa nnyabo, mazima abantu  bano 
bannyoomodde nnyo era baabuze kata 
banzite, kale tonneeyagalizaako balabe era 
tonteeka wamu n’abantu aboonoconefu. 


152. Müsa n’agamba nti: Mukama 
wange, mbikkirira ne muganda wange 
era otuyingize mu kusaasira kwo; anti Ggwe 
Musaasizi asinga abasaasizi bonna. 

Ruku 19 

153. Mazima abo abaakola ennyana 
okugisinza bajja kutuukibwako obusungu 
obuva eri Mukama waabwe n’obuswaavu 
mu bulamu bw’oku nsi. Era bwe tutyo bwe 
tusasula abajingajinga. 

154. Era abo abakola ebibi naye oluvannyuma 
Iwabyo nebabonerera era nebakkiriza, mazima 
Mukama wo oluvannyuma Iwa byo, ye 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


155. Era Müsa obusungu bwe bwamu- 
ggwako, n’akwata ebipande nga mu 
buwandiike bwa byo mulimu obulung”’amu 
n’okusaasira eri abo abatya Mukama 
waabwe. 


156. Era Müsa yalonda mu bantu be 
abasajja nsanvu olw’ekiseera kyaffe γα 
twamulagaanya. Bwe baakwatibwa musisi, 
Musa n’agamba nti: Mukama wange , singa 
wayagala, waalibazikirizza olubereberye era 
nange. Abafñffe, on’otuzikiriza olw’ebyo 
abasiru mu ffe bye baakola? Kino si kirala 
wabula kugezesa kwo. Okuzikirizisa oyo 
gw’oba osalidde, n’olung’amya oyo gw’oba 
osiimye. Ggwe Muyambi waffe, kale 
tusonyiwe era otusaasire; anti Ggwe osinga 
abasonyiyi bonna. 


157. Era tuwandiikeko ebirungi Κα nsi 
kuno ne Και nkomerero, mazima ffe 
twolekedde gy’oli otuddiremu. Allah 
n’agamba nti: Ekibonerezo kyange nkituusa 
kw’oyo gwemba nsalidde; naye okusaasira 


#hn 21 < 
231 OÙ à S 

An 2, 051 “ αἱ sn 
F5 - 1155185042 2501 
.* PROPECIA E 
ARR TI 4 τς ΣΟ hs NS 
" 4 

ÿ ΡΖ 


4 NP “Ὁ : 
aitss ἀλμνοϊλδιολνῖιδι 
mur ss ES 2 ὦ nu Ç 44 
[ESS ᾧ 55 Rai ὡὸ SRE 


sn Riot er LU (τὺ 
OS ua EU, CS ...} 


(A PES ee PI f, 
χα,» LES RES 15 Ca de 


# 
2 
΄ Δ "3 “δι. 
© 


PS HR w 
ESA SE RES 82} ) 
/ 
δεν 2: 285 025 G£1S 
4 e Ets 
Lis is ssile Are) a ) 


Ω 


LA 
2 # w 72 Δ LA CAT 
Lin nantes, RE LN ue 
NS DURE το 


? -“ 

““,“0“ IRC 
JUS o9 Ga Jr els ol 
“ἢ, κα 1 # TAG ΔΖ 101 ζ 
Gus τ. ὦ à Ga 
pré dir d (Mann, % (Ans SI 
ὰ οι 5 Les js Gi 
" a 
Où LG 

4, é 


er CEA DR 
(2557101 0% Eire 


-΄ 
> 


> {es 


Juzu 9 AL-A‘RÂF Essuula 7 


<k 4 ἡ 
kwange kwabuna ku buli kimu; kale ddala A ME -Ὁ» dé Luus 
nzija kukuwandïka kw’abo abeekuuma era € 16, LV 489 o0 A2 nn % 
ne batoola zaka, n’abo abakkiriza Aya ὅ sous 95. 9 60 
zaffe — 2 tn 29) . 5, “ες ΄ 

CHER ἄπ ENTER STE 

Ἢ . « τ Tarte #fns Δ σις ὧν 

158. Abo abagoberera Omubaka, Nabbi atali S> 1 83.ὦ Oo Ὁ Or » Ὁ 
igiri D a hu % #wPn 
muyigirize, OyoO gwe basanga nga BE GLS r EI EN 


yawandükibwa mu Tawuréti ne mu Njiri ebyo ἜΝ : Ἢ Ἴ ᾿ 

Ν Β - ἦν Ai ἊΝ a ὃ n 
bye bali nabyo. Abalagira ebituufu, à his 9 djSUl ᾧ ns 
n’abaziyiza ebitasaana,era abakkiriza hr ἐὰν» : ι 


“΄ .»λσ" n 25914 
ebirongoofu, n’abawera ebibi, era % ne: δὶ 22) ge Eat 
abatikkulako obuzito bwabwe n’enjegere 25ES ΚΣ 2.11 24 {4.27 
ezo ezaabaliko. Kale abo abamukkiriza era τῷ F2 ἌΣ ΕΠ} PR Ὁ 

ν δ ᾿ ᾿ # . ᾿ PS 
nebamuwagira, nebamuyamba, era BA4RE 25 5 CRE | BE 
nebagoberera obutangaavu  obwo LEW nm Aie n € nn 
obwassibwa awamu naye, abo nno be #4 (OL “TEE 12 a rl 

: Sn “. 1% . on ,n 
baliganyulwa. BIISES als CSS ai ΄ 
“..» 1. 4 À 4 
ὥ; ὦ μι  νόϑϑνι 25515%3% LS 
OSRLSILS δι εἰν es À 
Ruku 20 ᾿ » ῳ « pw#— np ἢ 
159. Gamba ou e pie sante ab σιν SUITE JS 
mazima nze ndi Mubaka wa ahgye pis 64 ne %i te » 4 
muli mwenna. Natumwa Oyo nannyini EUX CESR Bios DE | 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi. Teri δρορριῶ, κ᾽ Ὡ salt 14 
musinzibwa mulala okugeyako Ye. Y’awa ES V8) Y7 2 V5 > pol 
obulamu era y’afiisa. Kale mukkirize Allah n5# 4 Li (LS an 94 
n’Omubaka we, Nabbi atali muyigirize,oyo 229%) 2 DRE our helene 9 


LA 
iri ’ebi : ὼ no νι. ὅ μυϑλῳ ὦ 
akkiriza Allah n’ebigambo bye; era 4 “οὶ, » οἱ; Prat s à, “ 


mumugoberere, lwe mujja okulung’ama. ν Er 57 
“ A # 
CSN ETAT ER 
: Ὁ “1 » 464) T Gant 
160. Era mu bantu ba Müsa mulimu abantu ESS UGS RAS à  $ 40 35 C2 9 
abalung’amya n’amazima era nga ku go kwe D ab de ΠΩΣ 
bakolera obwenkanya. O6 ἢ as dus 
4 Be Lee πὴ 214$ 
161. Era twabakutulakutulamu ebika LS ζω] PSE CRU | 2 $ 
ebyafuuka amawanga kkumi n’abiri, era À: Vas | ne 0e (ous 
; : H 5 FL: γα 
netubikkulira Musa awo nga abantu be 5“ #2 ὧν ὸ 2 : 
bamusabye amazzi ag’okunywa nti: Kuba Css 2 1ÿT 44 SES | 
olwazi n’omuggo gwo, olwo nelufukumu- se : 4 ÉTRRS σοῖς “ποσὶ 
kamu ensulo kkumi nabbiri, buli bantu ne- ὅγε Cd nat Gr) 
bamanya obunywero bwabwe. Netusiikiriza  ,n 2 47 5 os sf ὁ AAA: (ss 
waggulu waabwe ebire era netubassiza EEE És FA ARE 
Manna ne Saliwa. Mulye ku birongoofu Sais" ss CRC 
bye twabagabula, naye tebaalyaazaamaanya f,  w% 


Ffe, wabula beeryazaamaanya bokka. 


Essuula 7 AL-A‘RÂF Juzu 9 


δ Ζ fran 7 
162. Era awo bwe baagambibwa nti: 423 ΣΧ 1245 Las 515 
Mutuule mu kibuga kino mulye mu kyo ,2,8, 252 4 ne (ua 2 σ 
wonna nga bwe mwagala era mugambe nti: LS 2» are Gi 15e ? 
Tutikkuleko obuzito bwaffe. Era muyingire 4.12% 2£o , 65, 141% 
mu mulyango n’obuwulize, tujja kubaso- 5.59 [Re Gi 5: 5 ὁ, 
nyiwa ebibi byammwe. Fra ddala tuja φϑόλλω  λιλα Le RE λΚΊ 
kwongeza abakozi b’ebirungi. vu ie CONTE 
163. Naye aboononyi mu bobaakyusaamu δ 93 24.2.4} 3.5.1 © DJ x 
ekigambo ekirala ekitaali ekyo ekyabaga- bon, fe , 9 a Ε 
a Kale ben rs boue 5 5.2} JS GUIDES 
okuva mu ggulu olw’ebikyaamu bye 155 CR AC < NANESYUS: ΄ 
baakolanga. “Ὁ 2 | 


Ruku 21 à A σρς D NES τ, S 
164. Era babuuze ebyafa ku kibuga ekyo EE ADI ITU DE AE 5 
ekyali kiriku nnyanja awo bwe bavvoola a 6 
Sabbiiti, awo eby’ennyanja byabwe bwe : 
byabajjiranga Κα lunaku ἱννᾶἃ Sabbiiti Sgris 2 
yaabwe nebirabika ne kungulu ku mazzi, so TT 4, - 
nga Κα lunaku lwe bataabanga mu Sabbiiti, 2242 ΟὟ © ga 
tebyabajjiranga. Bwe tutyo nno bwe ET ί(., 24 NE EV £ 
twabagezesa kubanga baali bajeemu. ΄ 


4 “ n ? Δ 4 “4: « (4 ἐν “ 
165. Era awo ekibiina ekimu mu bobwe ὦ 5 $) 2. 6.λ., 60 | ELSG 515 
kyagamba nt: Lwaki mubuulirira abantu Allah, ας PEXNNILES 
b’agenda okuzikiriza oba okubonereza 2-82 522 51 S4éés be 


LA 
ekibonerezo ekikakali? Baagamba nti: Lwa ἢ, Rec so AR no, 4121: 2 
. LR À 

kweggyako musango eri Mukama wammwe, ὧν 55 ? . dan. 2. ni 
era nti ob’olyawo banaatya Allah. O6 SEZ 415 BE 5 
a ne bwe Re Li bye a “ LR ÿ AD CS 1545 “Ὁ 
irirwako, twawonya abo abaaziyiza ebibi, 4 59, τᾷ 5 2:1372}: 
netukangavvula abo abakyaamu n’ekibonere- DS Ts: LC 2j DIE Ὁ 5.9} 
zo eky’akabi olw’ebibi bye baakolanga. ί, Lait D Vu | 51.539 2 »ἱ 

΄“΄ ΄ # # 

- Ρ᾿ “ 


167. Kale bwe bagjeemera ddala Κν οῦγο, (Ά ᾿ξ ASS 1545 Gas 512 (ὁ 
ebyabaziy1z1bwa, twabagamba nt: Mu € σι, (A Érouintatns 
nkima ennyoomoofu. Ok 855515 5 24 


le 1... “1 Liber 2 'ETELi 
168. Era jjukira nga Mukama wo bwe ὅνδε λα ES 5.5} 
yalangirira nti mazima agenda kubaweereza ,.» »κ» Ὁ ".Ζ ἀκ χῇ) 0270] 
abo abalibabonyaabonya n’ekibonerezo 2. 6: 9e ne +7 Le ᾿ ὧν 
ekibi okutuusiza ddala ku lunaku 4). 217 2.47 Φν 2014 584 
Iw’okuzuukira. Mazima Mukama wo “τ, 44,2 412 Vu (ES 
mwangu nnyo mu kubonereza, era ddala DRESSE dl AMIE) 


γα Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


169. Era twabakutulakutulamu ebibiina mu : 
nsi nga mu bo mulimu abakozi b'ebirungi 5. EU 658 Adi 


LC 


Juzu 9 AL-A‘RÂF Essuula 7 


: A 
ne mu bo nga mulimu abatali batyo. Era ΓΕ oise sait 55 g 
twabagezesa n’ebirungi n’ebibi, balyooke TE 5 ἘΣ 
beddemu. Θόας. 2 
455 "κα “115 


4 Ὁ ΘΝ 
170. Kale oluvannyuma lwabwe, abasika 9529 «αν» 0 
ababi abaabaddira mu bigere, abaasikira SS ζι. Δ, 4 “}153 ἵ, 36 


. : US GE \ 
Ekitabo, baatwala eby’obugagga bw'ensi eno “ ὩΣ DE ΞΣ an pou 
etaliimu nsa nga ky’ekikulu nga bagamba 2.4.5} ὦν 2 μὰ ts CEE 
nti: Biritusonyiyibwa. So nga ne bwe ἢ En ASS RE DT CRT À y 
batuukibwako eby’obugagga ebirala SH DITS δ ES USE 


ebibifaanana, babitwaala. Abaffe, tebagg- 135327 $ NÉE j Es BALE 


yibwako ndagaano mu Kitabo nti Ro ir ie 
teboogerenga ku Allah okuggyako 480 14355 ES ah 2 
eby’amazima ne basoma n’ebikirimu? Naye “, 9 ou ne υ φησ δ,» le 
amaka g’enkomerero ge gasinga obulungi eri PO RE ἐγ» Σ 5 7352) μι 
abo abatya Allah. Abaffe, temutegeera? OG ESS 51 
“ 


n n% w LES LA 
171. Era abo abanywerera ku Kitabo era ne- ζ mi L © ὡς “1 Gi μοι 
bajjumbira essaala, mazima Ffe tetufiriza σ : “ 4 
mpeera ya bakozi ba birungi. ἘΞ uv HR CD Pr 


“ον 
ZA 
Ca 

La 
σῖλ 

\ 
a x 
Va 
CA 
_\ & 


“΄ «“ Δ , Δ 
172. Era mujjukire nga bwe twasulika 45 45 LS (LES, 5 
s GS 


olusozi  waggulu waabwe neruba ,, | ἔς , 
ng’ekidaala, era nebalowooza nti lugenda [ὃ κᾶ 7 54 2519 451194 5 à LB 
kubagwako. Netugamba nti: Mukwate Rap tue 1 0 
n’amaanyi ebyo bye twabawa era mujjukire 4.25, LS 19 ‘es 515 59 mi, 
ebikirimu, Iwe mujja okwekuuma ώ NAT AN οὗ 25 3 
Ruku 22 Te ane PE 
173.Era jjukira nga Mukama wo bwe yageya © A >| Lx 2 1) 13, : 
mu migongo gy’abaana ba Adamu abaana 4 , 2. χα 1} 


baabwe era n’abafuula abeewako bokka 7 7, ae ᾿ ΣᾺ Ὁ» 
obujulizi, n'ababuuza nti: Abange, si Nze #43 Er LAN) 1 5-  ...1.9.} 


Mukama wammwe? Nebaddamu nti: Yee, nu, ut 2 nsintnkmntafés 1% 
tukakasa. Ekyo yakikola, muleme kwogera Cr ES 5:1} ΑΝ oi :C 7 À 
ku lunaku Iw’okuzuukira nti: Ffe bino OË À ie lb DE :( " 
tetwabimanyaako, ΒΟ ς TR Rae 
\ + 8 na men 
174. Oba mmwe okugamba nti: Mazima ba © EAU) Est LS κ 13. 855 31 
kitaffe edda be benkanyanga Allah n’ebi- n μα hu Leur Mme À 
rala, naye ffe twali zzadde lya luvannyuma 7 »5 au de τις "ἢ - ᾿ ἿΣ 
Ἰνναῦννα. ikiri / Φτλδαζῇῦ Δ 5 12 Cast 
wabwe Abañfe, onotuzikiriza olw’ebyo GO Dis das Ge 4551 
ebyakolwa abalimba? : 
< Lo turr sit 
175. Era bwe tutyo bwe tutottola okulabula, LAS ζ Cure 25 EUS $ 
balyooke badde gye tuli. ΘΕ ᾿ 235 
δι. PTra oate A8 
176. Era basomere ebyafa kw’oyo gwe νὰ 510) LEONE 13 


twawa obubonero bwaffe n’abwesowolamu, , 125,144» “τς CLEA 

olwo Sitaani n’amulondoola; kale n’aba 6 27 6 
3 A 

mw’abo abaawaba. OS 92) Ge 


as 


Essuula 7 AL-A‘RÂF Juzu 9 


nt Le 
177. Era singa twayagala, twalimugulumizza FOREST ONESTETE 516$ (5 
Κα lwa bwo, naye ye yagugubira Κα ttaka V54,4 5 19 “σῷ, nets Δ 
n’agoberera kwagala kwe. Kale enfaanana ΔΛ 5 rés As Οὐδ υιο 


ye efaanana n’embwa: Bw’ogigoba,ewejja- ἃ 4 ras des Oo K MIA 
wejja; ne bw’ogireka era ewejjawejja. Eyo bn Prose ΕΝ à on 
nno y’enfaanana y’abantu abo abalimbisa 4.8 dés ξυ PEL, ae as 2 
obubonero bwaffe. Kale bategeeze DR κα οὐ 9. 2): 

ebyafaayo, balyooke bafumiitirize. girl 18 Fan 


€ < a 
O6 32.2.42 Lei AA 


An 


LA TT »- 
178. Nga mbi nnyo enfaanana y’abantu abo El 92 Te re LÉ 52) τ 


abalimbisa obubonero bwaffe, era DRE RE AC. À fe 

beeryazaamaanya bokka. OO BTS (552: .5 

: APE Lt 1nÉn # 

179. Ογο Allah gw’alung’amya, kale oyo pe 326 ΠΥΡῚ 8 ἀμ, ὁπ 5 
CE: A 


ye mulung’amu owa ddala. N'oyo na AR EE) ὁ Lt 
gw'asalira okubula, kale abo be b’okufaafa- Où Les 25 ° 


aganirwa. à nn Gus (rec na G 
180. Era ddala twatonda bangi mu Majinni 62 35 2.23 ὕ 25 SU 5 
n’abantu nga enkomerero yaabwe muliro: Ÿ SE ; Et ὑμῷ “ 1 $ dal 
Balina emitima, naye tebagikozesa mu 5 4 ὃ Ἔ 
É σι» np SPnta De nn ET 
kutegeera. Era balina amaaso naye O5 Asia s (65455 
tebagalabisa. Era balina amatu naye uns une ET fe 

tebagakozesa kuwulira. Abo baling'anga ” * 3 DEA Dial S 

bisolo. Mpozzi ate bo be basinga okuba , À 27} 54 JS 2 GS El 
ababuze. Abo be balagajjavu. Le 
ε 


—— te 


. 


5. εὖ ΄ 
O6 ai El si 
D PA 
181. Era Allah γε Nannyini matendo οἴῃ 63256 δῦ 21629195 
agasingira ddala obulungi, kale mumukowo- NS χὰ 209 tone P44 
olenga nago. Era muleke abo abawuguka ku ἀκ" 190 οἰ 29. 1332 


\ 
matendo ge, bajja kusasulwa olw’ebyo αν ἘΠ 6 8 985 
bye baakolanga. Os ξο 65 kr 


LIL PAE: € 5, Χ TA a < 
182. Era ne mw’abo be twatonda mulimu ὁ, 95. ki del : 22 ἦ 
abantu abalung’amya n’amazima era nga φώς x eu : 
ku go kwe bakolera obwenkanya. + 
Ruku 23 ἃ ΡΣ CENT SEL? Δ. 9 
183. Naye abo abalimbisa obubonero BA) AS SUR CCE AE 
bwaffe, tujja kubawalulira mpola mpola eri M κι», αι 2. so ns 
okuzikirira mu ngeri gye batamanyi. Co 2) SAS VE 
184. Era mbawa akaagaanya kuba ddala Oébs Ge OS λἤ As 
entegeka yange ya maanyi nnyo. Sur ΝΣ » 
185. Abaffe, tebafumiitiriza ne balaba nga Θ΄ À 45:25. ὦ LE 2.5.5} 
ddala munnaabwe si mugwi wa ddalu? Ye 4, Lpnr ANT 2 ni, 2% 
À SNS ES 


si mulala, wabula γα Mulabuzi ow’olwaatu. : HE ΤΣ 

186. Abaffe, tebatunulako mu bwakabaka 9€ 51 85}. C2 1555 23 
bw’eggulu n’ensi ne mu bintu Allah bye 444  n% δ (ΔΑ 252581 
yatonda? Era ob’olyawo nga entuuko “ 13 4 


LS ὩΣ 
Lot ,.σ2 Croate 
yaabwe emaze okusembera. Kale ate 724 OS 1235 © ©! 


Juzu 9 AL-A‘RÂF Essuula 7 


2" Bo Co ne. À ““ 
kigambo ki kye balikkiriza ebbali wa yo? DÉS HS SAT rs σῷ 
΄ “΄ 


“ ὁ ΔΆ, κ 
187. Oyo Allah gw’asalira okubula, tewali 3:40 G G 5 δι Ji ὡΖ 
amulung’amya. Era abo abaleka mu ζῶ: METTUSI LES à DA 5 / 
3. A τ 


bujeemu bwabwe nga bawunaawuna. ses 
à ᾿ ΄ en\r as 
188. Bakubuuza ebifa ku Ssaawa πη: 6 ŒT AE] ἘΝ Ξ 523 
Eribaawo ddi? Gamba nti: Mazima οκυπίδηγα ; 63543 (421 (5 L πε εἴων: 
kwa yo kuli er Mukama wange. Tewall σ΄, Fe L Dis Cris 29: 
aligyoleka Κα kiseera kya yo okuggyako 3 ALES 4 SI 1223 cs Givi î 
Ye yekka. Ezitowa nnyo mu ggulune mu #4 NACRE CIOERSET 
nsi. Teribatuukako wabula kibwatukira. rent Sas 22 pe A + 
Bakubuuza ebigifaako gy'obeera nti ggwe (55 US (Gi vis EG FE Es 
omanyi ebigifaako. Gamba nti: Mazima NT DE Does 
okumanya kwa yo kuli eri Allah yekka, œbrtétéaii gui Gle 
naye abantu abasinga obungi tebamanyi. OH SŸ 
4 + ce Δ ὃ (4 en Δ .“ 
189. Gamba nti: Sirina buyinza kwegasa oba fu 38 À "515 Ps) LIN 


kwerumya, okuggyako nga Allah bw’aba V2: 2 2 AAANTIENC 
ayagadde. Era singa nali mmanyi eby’enkiso, τὴν ἐς τς >? πὸ τὰ G 
nalyeyingiwalizza ebirungi era saalituuki- Luz CSÉAS 0 DRASS 


ddwako kabi konna. Naye nze siri kirala £ÿX ets τ ςᾧ [ {τι TE) à 
wabula ndi mulabuzi era omuwi w'amawulire Σὰ 322 δ. ; ot 555 ᾿ 
ag’essanyu eri abantu abakkiriza. O6 ESS 43) καὶ 
Ruku 24 GO pu ,2 ete Δ : ἦ “2 Ὁ 
190. Ye y’eyabatonda mu mwoyo ogumu Os st γ 


era n’akola mu gwo munne wagwo, (523% (5 4“. $ TONT 
gulyooke gutebenkere Κα lulwe. Naye +2) L 7 4 2 
bw’ayita gy’ali, aba olubuto naye nga CUS ALÈ GS 


luwewufu, olwo n’akunnumba nalwo. 154 PE LOL ,.33,.. Lane 
Naye bwe luzitowa, olwo bombi basaba Lo 2 ΣΟ SEE 
Allah Mukama waabwe nti: Bw’onotuwa DA st 1 À 55 ἴοι κς LS CR 


omwana omulungi, mazima tujja kuba 


LL,9 9% C4 “ 
mw’abo abeebaza. ἴδε CSS ως 25, 


191. Naye bw’abawa omwana omulungi, 43 ἅς 2.2 \ 


badda mu kumuteerawo abenkana naye ὼς mise pen fus AZ 

AE sine ὡς ἈΠῸ ali 4b\ ax 7 F1 La + γὼ 
waggulu nnyo n’ebyo bye bamwenkanya PA ( 

ns ᾿ ταν | O6: 2 ὩΣ 

. Ph ΄ 7 ᾿ ΄ 

192. Abaffe, bamwenkanya n’ebyo ebitayin- à ὅ (515 διὰ: JG 65,31 

za na kutonda kyonna ate nga nabyo Fo Se ον 

bitondebwa butondebwa”? ES SLR 

4 4 ns naar QT 

193. Era tebayinza kubayamba wadde ὟΝ) 5 15425 343 ὦ γε 55 

tebasobola kweyamba bokka. 6332 17) 2.4 7 

΄ n ΄ "2" ν a “΄ 

194. Era bwe mubakoowoola eri obulung’a- Y ὦ nat ὧν 2 3.2 LS ᾧ La 


> 


Essuula 7 AL-A‘RÂF Juzu 9 


» Sy # Le # “ 
mu, tebabagoberera. Ky’ekimu gye muli BB DESIRE ADS Eur 
bwe mubakowoola oba bwe mwesirikira. Sand 

O6 $C 3551 
: τς τὸς : à 2 “42. 4 
195. Mazima abo be muwanjagira ebbali wa “(ὡς 20. 29 LOU N IE] 
Allah nabo baweereza, okufaanana nga .», # nf n S na KA Tete Et 
mmwe. Kale mubasabe babaanukule, obanga Lis pe Ad ὑπ τῇ δι» 
É ᾿ Ph \ - 1€ 
muli ba mazima. OS > 2 Ν [τα] 
[2 Η 1% # ΄ A 24 


“ 
196. Abaffe, balina amagulu ge batambuza, 245 
nandiki balina emikono gyebakwasa? Oba 5» ,%, 9% ne {7 
balina amaaso ge balabisa, nandiki balina ee Load É ne 
. ., CA 12 " . “δ 
amatu ge bawuliza? Gamba nti: Kale mukoo- Ὁ} 543 À Qu ϑηγχδλὶ 


Ne 
C\ 
> 
5 ᾿ 
AE 
5 T 
Ex Lait ZA 


woole abammwe be mwenkanya ne Allah 5,2 2 45, 2 de O mnsont 
n’oluvannyuma munneekobere, era temumpa af AGO TECENNRNCT ὦ case. 
Kaagaanya. 3283 (CA ῳϑὲ Le 4: 


f 
\ 
& 
IS 
ie 
Br 
ςι 
ε 
LE 
CA 


197. Mazima omukuumi wange ye Allah ‘5 Si 


L 
Oyo eyassa Ekitabo era y’akuuma abakozi “ αἶνον ἢ se 

b’ebirungi. Diapo 
198. Naye abo be muwanjagira ebbali we, Ÿ 4.55 Ds OS is 
tebasobola kubayamba wadde bo bennyini , » δι 1.22.2.“ nt 2ι2ιε,, ne 
okweyamba. 54155 05 © SOUS 35. , 
_ O6 5 
APTE \pn Δ λα Ὁ δ) 
199. Era bwe mubakoowoola eri obulu- HEAR, DS 4 Le a 2 
ng’amu, tebawulira. Era obalaba ἅ 5 2.54} ἥν SES 2458 
ng’abatunula gy’oli naye nga tebalaba. ἣ Θ ND τὰν 
(Gt) 5». 
᾿ a na pt ν,»δ. 3 

200. Weekwate okusonyiwa era kubiriza ὦ» 515 «3 ὦ U ASIE 
okukola ebirungi era weesambe abatategeera. Ole He 


201. Naye bw'ofukuutirirwanga Sitaan 65 «dati © ELLES G,5 
olufukuutirira, kale wewogomenga eri Allah. ga Sa 1% ne L° lé 
Mazima Ye y Awulira byonna, Omumanyi θόλο 45 4540 καλὰ 


wa byonna. >»40 κ,ζ n£%, #0. 4 
A Gi = 25 0 rt : À 
202. Mazima abo abeekuuma bwe balumbi- RATE a Ex | μὰ D Are 

ἢ . SP Β “9 . ΄ 19%" A Ω w 

bwa ebirowoozo ebiva eri Sitaani, bajjukira 1415 ÈS 5 Ἀλλ 9] O4 LR 
mangu Allah, okwejjuukiriza nga balabuse. ae: 63 na À 
τς 42,2 Ain de aie 
203. Naye abatakkiriza baganda baabwe Ὁ. 1S 245 5 xon 0451921 
(ba Sitaani) babongera mu kubula, nate era ΄ σι» Lo 
tebaddirira. | _ OS 

- Li 

204. Era bw’otabaleetera kabonero, bagamba 9: 13 G δι ES pu) 131 2 
nti: Lwaki tewakayiya? Gamba nti: Mazima pps Se δ for avtn 7 
nze ngoberera ebyo ebimbikkulirwa okuva SHC = \ Re } μ Y 
eri Mukama wange. Buno bwe  bujulizi rues (221 2625 de 531 
okuva eri Mukama wammwe era bwe re Pare nl os 


bulung’amu n’okusaasira eri abantu 


abakkiriza. > 


© 
C\ 
ἂν 
δὲ 
ww 
\ 


Juzu 9 AL-A‘RAF Essuula 7 
: ΄ Las lente Ste Ὁ 
205. Era Kur’äni bw’ebanga esomebwa, kale 36 Ro td SE Sy 1312 
PE Sd 2.24.2 ne 
mugiwulirizenga nnyo era musiriikirirenga, O6 ELA pts 
Iwe mujja okusaasirwa. es PE πε ΩΣ 
RE ἃ “ 4 ET Ὁ 
206. Era jjukiranga Mukama wo mu mwoyo SL pe OS; res EL 59 
gwo mubwetoowaze n’okutya, so si kwogera s»»a απ σι, κασι σον. 
Kwa kuleekaana, bw'otyo Κα makya n’egeulo: 2%) Lys +2) 1e 22 ES 
era tobeeranga mw’abo abalagajjavu. Set τῇ Ge 305 Je 4 
σι», κι» .0}ὶ 2γυσκὶ 20: 32 
207. Mazima abo abali Κα lusegere νὰ ©2928 2° EL EC ES (ET) 
Mukama wo tebeckuluntaliza Κα kumusinza « 7 ART LE $ asso NE 
era bamutendereza era Ye gwe bavuunamira. AT aa pu EE 
| () ὦ done, Ολ τ 


Essuula 8 Juzu 9 


AL-ANFAL 8 
(Fakka luvannyuma να Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ode D'or 5.3 Dia à Lg, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Bakubuuza ebifa Κα minyago. Gamba JE: οὐ" ΡΥ ωξξύ {5 


nti: Eminyago gya Allah ne Mutume. Kale à 
mutye Allah era mutereeze n’ebyo ebiri HAS ΓΙ. 5.5 133 
wakati wammwe era mugondere Allah ne 1,2 25 A \ ski CET ss 
Mutume we, bwe muba nga ddala muli Dr. Lésgrta 
bakkiriza. Obs oi 
L RATE IP EE CE 
3. Mazima abakkiriza abatuufu be bo bi 12.515] Gi 16% 59 1.22. 
EPA 


emitima gyabwe egitekemuka nga Allah 4, ,4f2 2 41814185 4 3 5 ELA 
ayogeddwako, era bwe basomerwa Aya SNS PSS 
ze, zibongera bukkiriza era Mukama 5425 0£ 5 Ces) 24595 ὯΝ 
waabwe yekka gwe beesiga. LS 2% 455 


- αν. Ὁ 
4. Be bo abajjumbira essaala era nga ne ἅ, 3 ὅλ 9 Φ 9.2.3 COS] 
mu bye twabawa babitoolamu. 4 


LERE] ΜΈ 


SAS 24.555 
5. Abo nno be bakkiriza ab’amazima. Balina 2.4.2. LES ὦ SERIE: sup 


b 
amadaala eri Mukama waabwe n’okusonyi- 4.3. 4£#,. 8 04, sont 6 jo 
yibwa n’ebigabulwa eby’ekitiibwa. DD) δῦ γ 1.23. 0445 Liga 55 


6. Nga Mukama wo bwe yakufulumya mu ŒLus fe Es Elesit τ 
nnyumba yo Κα Iw’amazima, 50 nga ddala + Lo os és 14. dote ΠΕ 
ekibiina ekimu mu bakkiriza kyali tekyagala. ©2591 Ὁ. US γϑώ βου 


7. Bakuwakanya ne kw’ebyo eby’amazima οὐ τ.» Si à 5 ὦ > 
oluvannyuma lw’okunnyonnyoka nekiba 
nga abagoberwa eri okufa nga balaba. 


b ΄ n5% , 
PAT: à OP 7 
8. Era mujjukire nga Allah bwe yabasuubiza Qi ΔΑ οι ὁ Ras 515 


| 
nti ekimu ku bibinja ebibiri ddalakijja kuba 2 τ γι σφυρά done 
kyammwe, naye ate mmwe ne mwagala ekyo T 5... ὅ΄9 5355 52. εὖ Gi \ 
Ψ 
2 
ι 


ekitaalina bya kulwanyisa nti ky’ekiba kiba 5% » 4 » K MANGENT 
ekyammwe; songa Allah yayagala kukakasa ὩΣ à ἘΣ β és 55 ἯΡΙ ss 
mazima n’ebigambo bye era akutule ASE $ To) En SA) GS à 
n’omulandira gw’abatakkiriza. σι σι ΄ 
OPERA 

΄ «7. « 


j APE ot La 
9. Alyooke akakase amazima era asaanyeewo 5 ΔῈ C5 | LR 
obulimba, newaakubadde nga aboonoonyi 4 4 
tebaagala. (De 


Juzu 9 AL-ANFÂL Essuula 8 


# L « A 
10. Awo bwe mwawanjagira Mukama © Lt ὦ λει OURS 3) 
wammwe, kale yabaanukula n’agamba nti y,» AU \ ΄ 
Ddala nzija kubadduukirira n’olukumi Iwa ΖΡ» Ὶ 
bamalayika abagoberagana. οὗλον» Ι 


11. Era ekyo Allahteyakikola wabula Iwa kuwa LiDE NA AC 5 


mawulire ag’essanyu, n’emitima gyammwe % , # ,,% 8 
i qe i en on ue ambi ès Le, 25 ne 
ulala okuggyako obuva eri . Mazima 2 Snctos à 
Allah ye Luwangula, Omugezi ennyo. OSERS ja lu) sgh! ë 
Ruku 2 4, à 
pus 


12. Mujjukire nga bwe yababuutikiza otulo 
ἤρα ke kabonero K’emirembe egiva gy’ali era 
n’abatonnyeseza enkuba okuva mu bire 
alyooke abatukuze nayo, era abaggyeko σ΄, 4,2, ἢ » 
ekkolya Sitaani, era alyooke anyweze nee 5) ASE AD ne 2 4: 3 2e 

ammwe, nate anyweze nayo ebigere + 1€ n1% 1 ANS 
ne ὴ d ὃ 3 , dE δ,53.} oh Li 


\ 


VU VV VA 
RC 
w 
CE 
«\ Ar 
\ 
Va 
ΤΣ 
. — 
Ÿ be 
ΜΝ 
L et 
\N το 
δ Εν Ὲ 
ςο. δὰ 
Æ τὸ 
Es ve 
»ον- 


2 ΟΡ TTL nmns © 
13. Awo Mukama wo bwe yabikkulira ba 45 Gi 2KaSh diel 5 Gil 
malayika nti: Ddala nange ndi wamu nammwe, , nf, ,,3 ‘ Pure 
kale munyweze abo abakkiriza. Nzija kussa τῷ D Los 141 HS > 


,8 
encukwe mu mitima gy’abo abatakkiriza. Kale “Δ bi, RS 633) -» 5.13 
mukube waggulu ku nsingo era mubakube ὰ  , " ΄ ? CU 5 19 LE 
buli busanso bwa ngalo. 9). 2 ᾧῷ (595. 9 5 


M 4 “«“ 
14. Ekyo Iwa kubanga baawakanya Allah 45 255251 NE” 245 υξυ» 
ne Mutume we. Era oyo awakanya Allah ne à 2 ὁ 489 “5.59 es ia 


Mutume we, amanye nti mazima Allah ads | 7 27 μὴ 
mukakali mu kubonereza. Θι»( 52 RS > 
a Loi ñ ᾿ 

15. Bwe kityo ekibonerezo mukirozeeko; era Où. al ENT 2 633 2 λξῳ5 
ddala abatakkiriza be balifuna ekibonerezo εἶ ἈΝ \$ ΄ 
ky'omuliro. (ΘΙ ἘΞ 
TD . .. ᾧ LT 

16. Abange mmwe abakkiriza, bwe 2% cf 1$ A CESSE 


LS | O5 A 
musisinkananga abatakkiriza nga bali mu 2 3 5 dé tatin Tone À 
kikwekweeto, kale temubalaganga enkoona. 22 D YS GS) 539 4 


17. Era yenna mu mmwe mu kiseera ekyo ἰῷ χε 
alibalaga enkoona—okuggyako nga akyuuka 2: “1.572. ὧν TELZ. 31 JE ἢ 
kwetegekera kulwaana oba okwegatta ku “τ FT à 4 
kibinja kya banne—aliba yereetedde ὅ . MX ls δ CAC ETS 
obusungu obuva eri Allah, n’obutuulo bwe τα 4 
Jahannamu; era obwo bwe buddo obubi On 
€ennyo. dot ss Litres nt ntt 

18. Kale si mmwe mwabatta, naye Allah 52 στο 2! 95», EE 
y’eyabatta. Era si ggwe wakasuka awo bwe 


Essuula 8 


AL-ANFÂL 


Juzu 9 


wakasuka, naye Allah y’eyakasuka, olwo 
alyooke agezese abakkiriza okugezesa 
okulungi okuva gy’ali. Mazima Allah 
y’Awulira byonna, γε Mumanyi wa byonna. 


19. Bwe kityo nno Allah y’ayenjebula 
entesgeka y’abatakkiriza. 


20. Obanga munoonya kusalawo, mazima 
okusalawo kwamala okubatuukako. Naye 
bwe munaabonerera, ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli. Naye bwe munaddira, 
naffe tunaddira era eggye lyammwe terijja 
kubagasa n’akatono ne bwe linaaba ddene 
litya; era mumanye nti ddala Allah ali wamu 
n’abakkiriza. 

Ruku 3 

21. Abange mmwe abakkiriza, mugondere 
Allah n’Omutume we era temumukubanga 
amabega, so nga muwulira. 


22.Era temuba ng’abo abagamba nti: 
Tuwulidde, so nga tebawulira. 


23. Mazima ebisolo ebisingira ddala obubi 
mu maaso ga Allah, be baggavu b’amatu, 
bakasiru, abo abatakozesa magezi. 


24. Era singa Allah yamanya nti balimu 
akalungi, mazima yaalibawulizza. Naye ne bwe 
yaalibawulizza, era baalyeekyuusizza, 
nebatafaayo. 

25. Abange mmwe abakkiriza, mwanukule 
Allah n’Omubaka nga abakoowodde eri 
ebyo ebibawa obulamu, era mumanye nti 
ddala Allah yeekiise wakati w’omuntu 
n’omutima gwe, era nti ddala gy’ali gye 
mulikung’aanyizibwa. 


26. Era mwekuume ekibonyobonyo ekitaliko- 
ma kw’abo aboononyi bokka abali mu mmwe. 
Era mumanye nti ddala Allah mukakali nnyo 
mu kubonereza. 


27. Era mujjukire nga bwe mwali 
ab’omuswaaba nga mmwe mugayirirwa mu 
nsi nga mutya abantu okubakwakkula. Kale 
Allah n’abawa obuddukiro era n’abawagira 
n'obuyambi bwe era n’abagabula ku birungi, 
mulyooke mwebaze. 


hit” 


és 5 SL LAS 5 ) 
31 GER 5 : 25 
ἀλοτιμύς 


» 4 


PAUL 
314 Oise 


7 
χΖΆ}.9 


CA # 
era be at 615 


Δ 


σον Ι 2\4 
a 


ὧν 452} DS à 

La y LA Ἢ “΄ 

RE: ςὡ Rd 
΄ 


, ALLAN Lys # 
“ ὼὡ 4. σ΄ PNA Δ πὰ 
τωι ES TUY SELS > 


# 


τ 3 π 


.»“ 


ν À 
2 
fe 

\ LA + 


r] 
ES 
CN 
À, 
As 


Θ 

C\ 

Fe 
A À 

ϊ. 


2 
"- CA 
4 — 


᾿ 


Ἁ 


ἐς ἐπὶ ἐπ ΕΚ ΘΕΝ 
“ 


ΜΈΝ w n 2 af 
OS 9.2. δ PSN SES 


ἣ 


LCA 


ca 


ΗΜ A " Cd 
es Xe Ἢ 
” 


Juzu 9 AL-ANFÂL Essuula 8 


᾿ ᾿ n. ὦ ET 
28. Abange mmwe abakkiriza, temuku- 3% &bli ὁ Es Vi CORSA 
mpanyanga Allah n’Omubaka we wadde 5 0 σ Die Dane EE £j| 
temukumpanyanga okusigirwa kwammwe nga V5 el 15 585 5 US 


mugenderedde. O6 2125 
29. Era mumanye nti ddala eby’obugagga 2f ΓΕ 721 ὅ 1851 2) 
2 2 Ὁ 
| % 


bwammwe n’abaana bammwe kigezo era , DL dot nn 

mumanye nti ddala eri Allah y’eri empeera 22 AS Ado Wii 312 Ε 

ensukkirivu. O$ À Β ΞΕ 
Ruku 4 ἐς ΟΝ 


. ΄ 

30. Abange mmwe abakkiriza, bwe muna- 24,11 RU OLIERS 1. 5) Le 5: 
atya Allah, ajja kubateerawo ekyawula era, 2,» Ζ,2(4,,2.,, 29 1.» ἂν 
abasanguleko n’ebibi byammwe, nate έλεγε SUESS λεύἈ ΑΙ 
abasonyiwe. Anti Allah ye Nannyini mikisa ,% 


emisuffu. x ; 

Ooihs ai | 35 

5 1. 2, “ PA EL of 

31. Era jjukira nga abatakkiriza bwe 55e CES EL LOST 
baakwekobera okukusiba oba okukutta oba O2 ,%#2, nf 4,2 

okukuwang’angusa. Kale beekobanga nga 5) ae, 91 Σ ae 


ne Allah yeekoba. Naye Allah y’asinga 2, ES 255 534355: ©) HA γὴν 


abeekobi bonna. > 


Os CASA 
\ 


᾿ a nn Δ « 

32. Era bwe basomerwa Aya zaffe, bagamba 2: G GA: BE JS 1515 

nti: Tumaze okuwulira. Naye bwe tuba 4° ᾿ Cia Rent, 20% 
+ 


twagadde, ddala naffe tuyinza okwogera 


εἰ 


ΒΩ ἫΝ 
ebiringa ebyo. Bino si birala wabula ngero 21 4 (ST Ÿ νὰ νυ δ 

3 δδ Ἂν à 
z'abedda. Où je or 


9 Ω ΄ 
33. Era jjukira nga bwe baagamba nti: Ayi 5 006 ὦ -ἀλοιιῳ UE 5.5 
Allah, obanga ddala gano ge mazima agava ,, , τ 
gy’oli, kale tuyiweeko amayinja okuva mu 55: τος 2 ho 
ggulu oba tuleetere ekibonerezo ekirumya. Gi 1: 163850 


La 
- 9 ΄ 
34. Naye Allah teyaalibabonerezza nga Di 5 »-θ-2 Lay | © “ ( 3 
naawe oli mu bo, era Allah teyaalibabonere- w issus 
zza ng’ate eno basaba okusonyiyibwa. “ἘΣ 


1 w La ΄ 
35. Naye kati balina ki Allah ky’anaava 2.2. 5 δ] 26352 N 39 CS 


2.6: 
tababonereza ng'ate baziyiza n’abantu eri » “ “3 101 “4 “ςὦ 54 
Omuzigiti Omutukuvu so nga si be bakuumi 2: 21% E nel 3 éd Fes 
ba gwo? Naye abakuumi ba gwo abatuufu A, ë% ASE 850511 (« 
si balala wabula be bo abatya Allah. Naye “2 4 5 


; 

LA 
| ς : ΄σ,» “4 σ Lit nest 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. Y 2 | Φ. 3. ὦ 93.5.59} 


Co 
az 


Essuula 8 


AL-ANFÂL 


Juzu 10 


36. Era essaala yaabwe awali Enju 
Entukuvu teyali kirala, wabula kwali kufuuwa 
mpa na kukuba mu ngalo. Kale muloze ku 
kibonerezo olw’ebyo bye mutakkiriza. 


37, Mazima abo abatakkiriza batoola 
eby’obugagga bwabwe balyooke baziyize 
abantu eri ekkubo lya Allah. Kale bajja 
kweyongera okubitoola naye oluvannyuma 
bijja kuba eky’okwejjusa gye bali, nate era 
bawangulwe. Era abo abeerema, mu muliro 
mwe balikung’aanyirizibwa, 


38. Allah alyooke ayawule ekibi ku kirungi 
era alyooke asse τῷ ekimu Κα kinnaakyo, 
kale abituume wamu byonna; olwo abakasuke 
mu muliro. Abo nno be b’okufaafaaganirwa. 


Ruku 5 

39, Gamba abo abatakkiriza nti bwe banaa- 
lekera awo, bajja kusonyiyibwa ebyo 
ebyayita. Naye bwe baliddira, kale mazima 
eky’okulabirako kyamala okubaawoeky”’ abaa- 
basooka. 

40. Era mubalwanyise okutuusa lwe wataliba- 
wo kutulugunya kwonna, olwo eddiini yonna 
ebeerewo ku Iwa Allah. Naye bwe 
baneekomako, kale mazima bye bakola Allah 
abiraba. 

41. Era bwe beekyusanga, kale mumanye 
nti ddala Allah ye Mukuumi wammwe. Anti 
si Mukuumi ggero, era si Muyambi ggero! 


Juzu 10 


42. Era mumanye nti ekintu kyonna kye 
muba mufunye ng’omunyago, ddala 
ekitundu kya kyo ekyokutaano kya Allah, 
n’Omubaka, n’ababe, ne bamulekwa, 
n’abankuseere, n’omutambuze, bwe muba 
nga mukkiriza Allah n’ebyo bye 
twabikkulira Omuweereza waffe Κα lunaku 
Iw’okwawulawo — olunaku amagye abiri 
lwe gaasisinkana — era Allah ye 
w'Obuyinza Καὶ buli kimu. 


43. Awo bwe mwali Κα lubalama 
lw’ekiwonvu olw’emitala w’eno nga bo bali 


£ ,σ". 5“ E IRON “(2 CL 

Vs uses EGs 
CH ἌΣ 4 € < 4 

DIS 5505 + 25 ma 55 Lee 
OA 2 


poule GSM ÉE 91) hé 
ssh gas o215k 2 


4 ñ Ν “1 
FAR ie 2.425 ὠφ5 55 

LA n δ 
PA As die dif sr 
OS3SÉ Δ 


3 68 EL "ἀν fes) 
PEER ln 
Ν AR Le LS 


en 


ὮΝ 


Ἅ2. ἂν on Er 
ILE Gps Sue 

WA 7 hu fon “Ὁ 

Hé es 5, 


SENS at ἀράν 
LEE nas À ὧν 1 Ja ei 
τα de GS LU Sabu 
΄ ᾿ LA “,.,. Gene 
2 ἐφ 8 AS 4540 \ 


% 52 ὼ 

O2 dé JEan 

18 en 5° CARLA 
» $ 3: SSL μὰ 5 


GE 


Juzu 10 


AL-ANFÂL 


Essuula 8 


Κα lubalama lw'emitala w’eri, nga entwala 
y’abatambuze eri wansi wammwe. Era ne 
bwe mwaliragaanye, ddala mwalyawukanye ᾧ 
ku kiseera ekyalagaanyizibwa. Naye ekyo 
kyakolwa, Allah alyooke atuukirize ensonga 
eyali esaliddwawo; oyo eyazikirira alyooke ἃ 2.2 
azikiririre ddala olw’obubonero obw’olwaatu, 7 
n’oyo eyalama alyooke alamire ddala 
olw’obubonero obw’olwaatu. Era ddala Allah 
y'Awulira byonna, Omumanyi wa byonna. 


44. Era jjukira nga Allah bwe yabakulaga 
mu kirooto kyo nga batono. So singa 
yabakulaga nga bangi, mazima mwaliterebu- 
se era ddala mwalitotooganye ku nsonga; 
naye Allah mmwe yabawonya. Mazima Ye 
y’amanyi ebiri mu bifuba. 


45. Era jjukira nga bwe yababalaga awo nga 
musisinkanye mu nsiike nga no mu 
maaso gammwe, αἴθ nammwe n’abatoniya mu 
maaso gaabwe, olwo Allah alyooke atuukirize 
ensonga eyali esaliddwawo. Era eri Allah 
ensonga zonna gye zizzibWwa. 


Ruku 6 
46. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
musisinkananga n’eggye ly’abalabe, kale 
munyweranga nnyo era mujjukiranga nnyo 
Allah, mulyooke muganyulwe. 


47. Era mugondere Allah n’Omubaka we 
era temutotoogananga, si kulwa nga 
muyenjebuka nemuggwamu endasi zammwe. 
Era mugumikirizanga. Mazima Allah ali wamu 


n’abagumikiriza. 


48. Era temubanga ng’abo abaafuluma mu 
maka gaabwe nga beewaana olw’ebikolwa 
byabwe n’okulabwa abantu era nebeekïika 
ne ru Kkkubo lya Allah. Era byonna bye 
bakola Allah abyetoolodde. 


49. Era mujjukire nga Sitaani bwe 
yabalungiyiza ebikolwa byabwe n’agamba 
nti:  Olwa leero tewali yenna mu bantu 
anaabawangula, era ddala nze mudduukirize 
wammwe. Naye amagye gombiriri bwe = 
gaayolekagana, Sifaani neyekyuusiza Κα 
bisinziüiro bye, n’agamba nti: Nze mmwe 
mbebenguddeko. Mazima nze ndaba mmwe 


ES 


aa Tps σγδῖδι 8512) 85 
fn à LA ἅ 

à RAS 55 SRE RE 

Ségo ae) 

AL QE ae SF EU, ia Ssss 

Cr Bu be Ed Rs 5 


OR 


ϑοῖξο δέξο Ὧι 
᾿ ἀλλοῦ DES LAGN Ÿ ᾷ 
ss vase 

OO Mie ÉLUS) 


D) 


“5 


“ν᾿, sn A 
ΣΙ τόν >) AA φξζιυο ὃν 
APR εὐτε ϑ ϑαίςοο 


# er a CA 22 

423 a % x) 8,142] CSS Gi U 
#9 Sn Δ 

ASS Bar SRE 

ALERTE: 

OS 

ENS a fs Ad yù il 24 

1$e) AJ 9...) 5 ὯΔ 9 ΔΒ} 


PL 


RUSSE ENT ὅτ 11.153 


Oise ab) 
n. 812 04 
D 155 mor sYÿs 
σιὼ pod DE Gogo on Le 
O5 Das Uù 6), 955:.2.9) 85 
oghess Ce, 4h15 32 | Jus LÉ 
f 
Obks 
Δ κῃ 


\ 6 2 < 
210 ehrn 245045 815 
F4 CA 
6.» τώ 2 HS MES SJd6 
LÉ ED TAGS δι 


«8» 


“(209 


Essuula 8 AL-ANFÂL Juzu 10 


kye mutalaba. Mazima nze ntya nnyo Allah. ὧφ DNS € 
Era Allah mukakali mu kubonereza. . 
Ruku 7 = 4 2 un 9 9 


50. Era mujjukire nga bannanfuusi n’abo D Gi 5 Ga Jsës ὃ. 

abalina obulwadde mu mitima gyabwebwe , ρ ὑπ & 

baagamba nti: Bano eddiini yaabwe 5r 24229 
᾿ ΄“ κῃ 

yababuzaabuza. Naye oyo eyeesiga Allah, Ὁ. 2..2 2.) 6 gb dE SL 


amanye nti ddala Allah ye Luwangula, Fr 
Omugezi ennyo. OURS 


pe Toto, CE nf 
51. Era singa olaba awo nga ba malayika "15e Gi DE SL 8.5 
bafiisa abo abatakkiriza nga bakuba obwenyi » 


bwabwe n’amabega gaabwe  nga D AN de 
babagamba nti: Muloze Κι kibonerezo IR 19555 57 3256 5) 
ky’okubengeya! Οὐ χϑ9 


52. Ekyo lwa nsonga y’ebyo emikono 4b 115 
gyammwe bye gyakulembeza era mumanye 
nti ddala Allah si mulyazaamaanyi eri 
abaweereza be. Ἢ 1. 
53. Embeera yaabwe efaanana n’embeera Ÿ7 © 
y'abantu ba Farâwo n’abo abaabasooka 34,128 26 be L 


abaagaana obubonero bwa Allah, kale ΑΔ ς΄, £# 1", ee 
n’ababonereza olw’ebibi byabwe. Mazima Xi Go bi O1 ag a 


Allah wa maanyi nnyo, Mukakali mu A 
kubonereza. Os) 


54. Ekyo nno Iwa kuba nti mazima Allah 4% lie ἐκ oh | oU EU 


tayinza kukyuusa kyengera ky’awadde bantu, f, ,« ὩΣ » he 1e Ve ἔσσῃ 
okutuusa nga bo bennyini be bakyuusizza G 13 ΧΩ τ τῇ 25 ; = 
embeera yaabwe. Era nti ddala Allah QE Riot Ab 101504 ua ῳ 
y’Awulira byonna, y’ Amanyi byonna. τ 


Ἂ ᾿ ΄ . κα 10% 
55. Embeera yaabwe efaanana n’embeera ὧδ O1 21 © LD J| AS 
y’abantu ba Faräwo n’abo abaabakulembera u# Li DEC yon $ 
abaalimbisa obubonero bwa Mukama 77 ἐμ BE id 
waabwe, kale netubazikiriza olw’ebibi 3121 4 Bah λάλει 


byabwe era netusaanyawo abantu ba ἌΧΟΣ ἢ τῷ 7. D posa ἄν 
Faräwo, anti bonna baali boonoonefu. 19 ὅς: 5π ὦ 32530} 
+ ἢ ZE LT RS 
56. Mazima He us. obubi οι; Ι ab τὰς «τ 155 3 on 
mu maaso ga , be bantu abatasiima. PE one Toto LÉ 
N'olwekyo abo si baakukkiriza, OSHAVASUIRE 


57. Be bo be walagaana nabo n’oluvannyuma ὦ DEL ES Rd ie MEGA μί 


buli mulundi nebamenya endagaano yaabwe . , 26 07, ρ, 4 “12 nous 
era nebatatya Allah. UNI US CIRE 


εὐ τ 2 2 3 201 LÈ6 CSL 
58. Kale bwe musisinkananga nabo mu 2 “Φ οι RUES LL 


Ca 
lutalo, mukangisenga nabo abo abali σὰν .,5 Ὁ κι 34 AA 
emabega waabwe, balyooke beddemu. OS EE > 


te 


Juzu 10 


Essuula 8 


59, Era bw’otyanga obukumpanya bw’abantu 
be wakola nabo endagaano, kale basuulire 
endagaano yaabwe, olwo mubeere kyenkanyi. 
Mazima Allah tayagala bakumpanya. 

Ruku 8 

60. Era abo abatakkiriza baleme kulowooza 
nti bayise ku Allah. Mazima tebayinza 
kulemesa Allah. 


61. Era mubeetegekere nga bwe musobola 
n'ebyokulwanyisa eby’amaanyi n’okusiba 
embalaasi ku nsalo mutiise nazo abalabe ba 
Allah n’abalabe bammwe n’abalala abali 
ebbali w’abo. Mmwe temubamanyi naye 
Allah abamanyi. Era kyonna kye mutoola 
mu kkubo νὰ Allah, kiribasasulwa mu 
bujjuvu era temuliryazaamaanyizibwa. 


62. Naye bwe boolekeranga eri emirembe, 
kale naawe yolekera gye giri, naye weesige 
Allah. Mazima Ye y’Awulira byonna, 
y'Amanyi byonna. 


63. Era bwe baliba nga bagenderera 
kukubuzaabuza, kale totya, mazima Allah 
akumala. Anti y’eyakuwagira n’obuyambi 
bwe n’abakkiriza; 


64. Era n’assa okwagalana wakati 
w’emitima gyabwe. Ggwe ne bwe waalitodde 
ebiri mu nsi byonna, tewaalitadde 
kwagalana wakati wa mitima gyabwe, naye | 
Allah yassa okwagalana wakati waabwe. 
Ddala Ye ye Luwangula, Omugezi ennyo. 


65. Owange ggwe Nabbi, Allah akumala 
nnyo ggwe n’abo abakugoberera mu bakkiriza. 


Ruku 9 

66. Owange ggwe Nabbi, kubiriza 
abakkiriza ku kulwana. Kuba abammwe bwe 
banaabanga amakumi abiri nga bagumiikiriza, 
banaawangulanga ebikumi bibiri eby'abata- 
kkiriza. Ate abammwe bwe banaabanga 
ekikumi, banaawangulanga olukumi 1w’abo 
abatakkriza, olw’okubanga bo be bantu 
abatategeera. 


15 ἢ 
Or 5 
MAN ES IE CET 
O63k22 245 
5455 03 Haba LE λλ 5.15 
frs EL 


᾿ 
a L ΄ " 


Le ὦ γ3) $ ABSRE 54. “οἱ 
21 x BASSE Ÿ τ 24558 
Ὁ sg CS: RAA 
YVES Sad τὸ db Que 

O6 34 14: x 
ses Eu μάτων 


Hoi 12 LÉ ν gi dE ἀξ 
GET 

δύ ἀξ: Α1 etlet 6,5 
Bit Gif τὰν dr ὄν ας 
DE Sr Es 

À 11: Ἵ δ. HS GAS “É 
{ Bis . 


“τ εἰ πε τς EL) 5 ei 
AAA 
dfigi sa ét es NEC 
Eh i018 
Ebnhass GOUT 
Std υεὺ 
LL LH © 653 Le 


PE de 
OH 2 1.27 


Essuula 8 AL-ANFÂL Juzu 10 
Lye Ἢ 4% 4 sn 
67. Kaakano Allah abawewuddeko obuzito, ΩΝ AE 5. ΔΖ ὡδὶ Ris 21 
kuba amanyi nga waliwo obunafu mu mmwe. £ 244 au n L'nlf Ἢ n % Xe 
Kale Καὶ abammwe bwe baba ekikumi nga as Ds oh ob + cd 
bagumiïikiriza, bajjakuwangula ebikumi bibiri, 5 " $ r GA EF Le 14 = $ CS 
ate abammwe bwe banaabanga olukumi, bajja Re DU 12 Lu Ge V4 
kuwangula enkumi bbiri olw’okulagira kwa A ! CARE | 2ΞῸ3 77 
Allah. Era Allah ali wamu w’abagumikiriza. QG jai 3.2 2 Ssgbiysls 
T 4 2 ,“υ, αὶ ΄ 
68. Tekisaanira eri Mutume okuba ὠ γί CHEN ὡΐ a ot CG 
n’abawambe, okutuusa nga alwanye olutalo 2054 ὁ Da à D Et de 
mu ns. Mmwe mwagala kufuna bintu bya 62 7 02) Ὑ! φ Τὰ 
nsi, naye Allah ayagala mufune byankomerero. υ β΄. Ὁ 0. 4154 USE 
Era Allah γα Luwangula, Omugezi ennyo. 1 ἔτι [ἐν E ab15 
. . Β . Tu s D “ CA οἱ ὼ si ὃς ΄ 
69. Singatekwali kulagiraokwavaeri Allah [2.15 SACS es abios ΥΩ ÿ 


okwakulembera,mazima mwalituukiddwako 
ekibonerezo ekisuffu olw’ebyo bye 
mwatwala. 

70. Kale mulye kw’ebyo bye muba 
muwambye ebikkirizibwa, ebiroongoofu, era 
mutye Allah. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

Ruku 10 

71. Owange ggwe Nabbi, gamba abo 
abawambe abali mu mikono gyammwe nti: 
Allah bw’anaamanya nga mu mitima 
gyammwe mulimu akalungi, ajja kubawa 
ebisinga ne kw’ebyo ebyabaggyibwako, era 
abasonyiwe. Anti Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 

72. Naye bwe baliba nga bagenderera 
kukwefuulira, Kkale n’olubereberye 
beefuulira Allah, naye n’abanafuya. Era 
Allah ye Mumanyi ennyo, Omugezi ennyo. 


73. Mazima abo abakkiriza era nebasenguka 
ne batakabana n’ebyobugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe mu Kkkubo lya Allah, 
n’abo abaawa obubudamo n’obuyambi, 
abo be b’emikwano eri bokka na bokka. Naye 
abo abakkiriza naye nebatasenguka, mmwe 
temuvunaanyizibwa ku kukuumwa kwabwe 
n’akatono, okutuusa nga nabo basenguse. 
Naye bwe babasabanga obuyambi ku 
bikwata Κα ddiini, olwo muteekwa 
okuyamba, okuggyako nga kiri ku bantu 
ρα Wakati wammwe nabo waliwo 
endagaano. Era bye mukola Allah abiraba. 


ORBE 225 >> | 


᾿ σ΄“ 


LÉ Lit 49 ΄ 24 
ms Sels uw nas 1 a 
0155 LEE Pod he 15 


4,» 


ΣΙ δ " < ᾿ 
2...» ἀΣαοιζινάῦι 


2 Per w 22 “ LAT 
Li do οὐ Et 
nié na Tn%n Trot σὰ 
AE 24 Lolzs ιν» VOS 


(Es 5.1.2 Vu 


A 


© 
ταν 
ΞῸᾺ 


d 
= 

\ 
: ὸ 


““᾿υλν 


À y nf δ AE 
CR ETUE CONNUE 


«8» 


Juzu 10 AL-ANFÂL Essuula 8 


74. Era n’abo abatakkiriza ba mikwano eri 

bokka na bokka. Bye tugambye bwe 
mutaabikole, wajja kubaawo okubonaa- 
bona n’obutabanguko obunene mu nsi. 


75. Naye abo abakkiriza nebasenguka era ne- 
batakabana mu kkubo Ilya Allah, n'abo 
abaawa obubudamu era nebayamba, abo be 
bakkiriza ab’amazima. Balifuna okuso- 
nyiyibwa n’okugabulwa okw’ekitiibwa. 


76. Era n’abo abanakkiriza oluvannyuma 
nebasenguka era nebatakabana awamu 
nammwe, kale nabo bali mu mmwe. Naye 
era ab’olulyo be bakulembezebwa Κα 
bikwata ku busika bokka na bokka mu 
Kitabo kya Allah. Mazima Allah ye 
Mumanyi wa buli kimu. 


δ ù nn, Ÿ 
475. 5 7 de si 62515 
Le 
SL A6 ske 1 


Essuula 9 


Juzu 10 


Æ_ nr τ 5 
Ἐν ΒΚ ΝΣ 


AL-TAUBA 
(Yakka luvannyuma ἵνα Hijra) 
“,,»,» add ὡς τὸν 
1. Kino ky’ekirangiriro ky”okwejjeerera ekiva 92 2 54b1O28% 153 


eri Allah ne Mutume we eri abo be mwali 
mulagaanye nabo mu benkanya Allah 
n’ebirala. 

2. Kale mutambuleko mu nsi emyezi ena, 
olwo mumanye nti temuyinza kulemesa 
Allah, era nti ddala Allah ye Muswaaza 
w’abatakkiriza. 


3. Era kuno kwe kulangirira okuva eri Allah 
ne Mutume we eri abantu ku lunaku Iwa 
Hijja enkulu, nti ddala Allah ne Mutume we 
bejjeeredde eri abenkanya Allah n’ebirala. 
Kale bwe munaabonerera, ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli; naye bwe muneekyuusa, 
olwo mumanye nti ddala mmwe temuyinza 
kulemesa Allah. Era wa amawulire 
g’ekibonerezo ekirumya eri abatakkiriza, 


4. Okuggyako abo be mwalagaana nabo 
mw’abo abenkanya Allah n’ebirala 
n’oluvannyuma nebatabayiwa mu kyonna 
era ne batayamba mulala yenna ku mmwe. 
Kale abo mubatuukiririze endagaano yaabwe 
okutuusa ku kiseera kyabwe. Mazima Allah 
ayagala nnyo abeekuuma. 


5. Kale emyezi emitukuvu bwe giggwa- 
ngako, olwo mutte abenkanya Allah n'ebirala 
wonna wemubasanganga era mubawambe 
era mubazingize era mubateese buli 
awateegerwa. Naye bwe babonereranga era 
nebajjumbira essaala nebatoola zaka, olwo 
muve mu kkubo lyabwe. Mazima Allah γα 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. 


6. Era yenna mu benkanya Allah n’ebirala 
bw’akusabanga obubudamo, kale omuwa- 
nga obubudamo asobole okuwulira 
ekigambo kya Allah; n’oluvannyuma 


[4 “ .-: ) w 9 “4575 
ο(ζνόν 3754 0105 181 
ως Ἀπ ἢ “ PEAR AN PE TA 
CRIER CIE SALES 
#4 3, pptinn ess 
dr r43255 8 eg, hair 
— ΄“» “. “ ,.25444.»1 
PANNE 
ἰὴ ἢ . Δ ΧΩ n À 4“ 
ps 3 2οι γ32 Re Se 
É n 15 < 14% Ja ὅ 
Ô À ᾿ χα} σὰ >| 
8 à "» 4 4 
Gé DUC GE NV 


δι» 4° 4 Loc & st 
es ais 59 55 ke ) 49) 
2 2 # δ #, CL “ 
EAN 134 Ca αἱ ÈLÉ 


\ ot 
PAN,Y a a à »T< 
dl! £4 δῶν 1550 
Doubs 2 PPT L'on ὦ» 
OS ah | νι. 6}.».2 
A An dd ,0 Pa 
2EA LV κῶν 156 
2 SPA 


ὦ "Δ΄ RAÏ 5 BASS 
1261518 15.233 
PEER 25 τ δοι5.513 

Θά οὐδθάξωοι 
abt Hé δῷ AA ὑπὸ 


Et 7! PP PCA 
11 np - “4 “σὶ “3, «10 
AT λάδι Es + 4% L'AAUT 


«8» 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 


“. 
omutuusanga mu kifo kye eky’emirembe. Α Φ:21.27. a 
Ekyo lwa Kkubanga bo be bantu abatamanyi. O6 SV V 


Ruku 2 sh ΄ 
7. Kiyinzika kitya eri Allah n’eri Mutume we 4.22 OS ie, one AS 
okuba n’endagaano n’abenkanya Allah σις 13 Ro sd de î 
n’ebirala, okuggyako abo be mwalagaana ΘῸΣ ' ΡΝ" 43 ie 2 
nabo awali Omuzigiti Omutukuvu? Kale L657215%)1 miss UE 
kasita baba abeesimbu e muli, kale 4, »# 149 nntn lé n 2 ins {552 
nammwe mubeere CL Maima "2:6: ES $ A 155 GR 
Allah ayagala nnyo abakozi b’ebirungi. OGLEU  Éug 4b 1 O) 


“Ὁ μ ἘΠῚ Δ d . 
8. Watya nga be babawangudde? Olwo baba RÉ SD her 5.253 5 AIT 
tebayinza nakufa ku nkolagana ya luganda | 2 4,2 4,5 4 4.14 ἅ 
wadde endagaano eziri wakati wammwe. 2-5. nie > 
Babasanyusa n'emimwa gyabwe, naye ὁ κ 24 35 d 545$ - 
emitima gyabwe tegikkiriza; era abasinga 2, 2 
obungi mu bo bamenyi ba mateeka. O = 
9. Bawaanyisa Aya za Allah mu muwendo Jus ἄς ab! CSA ESS 
omutono era nebeekiika ne mu kkubo lye. G ἐν 
Mazima abo bibi nnyo bye bakola. 


4 Δ 
10. Tebafa ku nkolagana ya luganda wadde 2.535 5ὕ[ἁ ἘΣ ΤΣ ΌΧΤΟ 
ku ndagaano ezikwata ku mukkiriza. Era abo Da die PA) PAU 
be basussi b’ekigero. O6 Es 22 δι» 


11. Naye bwe babonereranga nebajjumbira 2 " : 
essaala nebatoola zaka, olwo baba baganda 4 δὲ ὦ 216 0011851 
bammwe mu ddiini. Era tuttottola okulabula 2 τῳ 8 a 95 5 ἢν: 


Ψ Pin n ne À . 
eri abantu abategeera. OÙ ei à γι N 1 ua 
ne ὁ 


ἢ < α΄ [An 8 n 
12. Naye bwe bamenyanga ebirayiro byabwe 22 92 2 (τ es ὧν 
oluvannyuma Iw’okulagaana kwabwe era ESS > D 19... 


fon 
Cd 3 24 > 
nebasekeeterera eddiini yammwe, olwo drone 0 D (A 
3 ΄ af nb: we ὦ Δή ον 
mulwanyise abakulembeze b’abatakkiriza AETIS ESS RD 6 
. . PL 
kuba ddala tebakuuma birayiro byabwe, O6 rt 17 2.21 54 


balyooke beekomeko. ns 
n 24 link L PATES ACER 

13. ui Men pu ue Sen Le 55 0 GS 

nya ebirayiro byabwe era nebamalirira , » » 145% a: uf 4 
n’okugoba Omubaka ng’ate be baabasoso- 2 2 Jin να L 12 2 
nkereza ne Κα mulundi ogwasooka? Abaffe, _, 4,2% 2 21,852 ὅτι n À 5257 
mubatya? Naye nno Allah gwe musaana 728 sl δ not se 
n a nu À Ar pa le 

ee RE bwe muba nga ddala mul ,84: έ © νὅ “ΦΊ 5 Ξ (AL 


> 2 κα" 4 [Ὁ 
14. Mubalwanyise, Allah ababonereze μι 2... >, 2 “(3 


mmwe abayambe Κα bo era akkakkanye ἡ, NE 
emitima gy’abantu abakkiriza; Ole 255 ES RSS Rae 


Essuula 9 AL-TAUBA 


15.Era aggye ekiruyi ku mitima gyabwe. 
Naye Allah addiramu oyo gw’aba asiimye. 
Era Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi 
ennyo. 


16. Abaffe, mulowooza πῇ mujja kulekebwa 
awo nga Allah tamanyisizza abo abanyiikivu 
mu mmwe era abatatwala mulala yenna 
okuba enfiirabulago ebbali wa Allah ne 
Mutume we wadde abakkiriza? Era bye 
mukola, Allah abitegeera. 


Ruku 3 
17. Si kituufu eri abenkanya Allah n’ebirala 
okulabirira emizigiti gya Allah nga nabo 
bennyini beekakasako obutakkiriza. Abo 
ebikolwa byabwe byafaafaagana, era mu 
muliro mwe balibeera. 


18. Mu butuufu alabirira emizigiti gya 
Allah y’oyo akkiriza Allah n’olunaku 
lw’enkomerero era n’ajjumbira essaala 
n’atoola Zzaka n’atatya mulala yenna 
okuggyako Allah; Kkale abo be basaana 
okubeera mu balung’amu. 


19. Abaffe, mukitwala nti okunywesa 
abalamazi n’okulabirira  Omuzigiti 
Omutukuvu kyenkana n’oli akkiriza Allah 
n’olunaku Iw’enkomerero era nga atakabana 
ne mu kkubo lya Allah? Tebayinza kwenka- 
nankana mu maaso ga Allah. Era Allah 
talung’amya bantu boonoonefu. 


20. Abo abakkiriza era nebasenguka ku lwa 
Allah nebatakabana mu kkubo νὰ Allah 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe, 
be basinga obusukkirivu mu madaala mu 
maaso ga Allah. Era abo be bawanguzi. 


21. Mukama waabwe abawa amawulire 
ag’essanyu ag’okusaasira okuva gy’ali 
n’okusiima ne Janna zebalifuniramu essanyu 
erijjuvu ely’olubeerera. 

22. Omwo mwe balibeera emirembe 
n’emirembe. Mazima eri Allah y’eri empeera 
ensuffu. 


\w#> 
No 
ΙΝ 
Ν LA 
2 Ç 
2 Ta Ἷ : 
: 
…Ë 


Yo 
ἕ-- 
λον 
σ 
τὰ 
\ 
> 
T 
D 
ἕ . 
» . 
τ 
δὴ 
È 
ZA 
ee uwx A 


> 
ΩΝ 
D 
> 
LAN 
C 
_\ 
ἐν ΘᾺ © 
À, >> E\ 
X > 
X 
7 ὃλ 
Ÿ > 
> AN 
ἐν 
σλὰὼ 
R TS 
\ 


΄ 
12 3 
“Δ PA PIRE 
DAS 29 5 oi OS shall 
LS “--᾿ ᾿ 
Set εν AS » db 1) 
Ὁ - 
fn “πρῇξὲἷ, # 
Cor 2244) OS 
PI ΄ w TZ A Late κἀ 2 σσΎ 
δίς 5 =, \ ag, y Len | 
L # 5 δ 
4 65) ὁ PISE 20 
δ 


# 

5 52C 5 δὶ Gt 

sait dites dis 

* 0 CDPPELSEIT. ΔἸ 

» abs ASS he Logan 13 
nn 

06385 2 gi 

.φ ὃ » 29. “9 


΄σ“σρᾶυ "»»ν 
9 is Sn 5.4) RD 
“ a Δ 
δι “(σ,.»"» λϑ LITE 
Si Gus λό Sos » 29.552 
Δ ro 


OS 
T. À 4 4 . # = 
PER NEA 


Ce 


- 


> 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 


23, Abange mmwe abakkiriza, An 19 
bakitammwe ne baganda bammwe okuba 6 PA κι σὰ ee | 
ab’emikwano, bwe baba nga basinga ὧν τῳ 13 LEEDS 


kwagala butakkiriza okusinga ku bukkiriza. .“.» PPT ANNE PL 
Κι Yenna mu mmwe alibafaula ab'emikwa- O3: 12 \dE3 Has | 
no, kale abo be bakyaamu. 52 | ΗΙ “3 a À Le à 15555 
O6 δου 
sp AGE AAA KE 
24. Gamba nti: Obanga ba kitammwe, 2.555 τι 5010 LS ©! : 
n’abaana bammwe, ne baganda bammwe, 5 ἐ.571... 55 PAST SITES 
ne bakyala bammwe, n’abekika kyammwe, 5, τ G nr Eire, Aoote 
n’ebyobugagga bye mwafuna, n’ebyobusuu- Ὁ; ) & es 9 1513 
buzi bye mutya okudiba kwa byo,n’amaka 1.55. ὡς ss 5 Lis ss ( AO te 
ge musanyukira ennyo, bye mwagalaennyo 07, ie da dre pe 
okusinga Allah ne Mutume we n’okutaka- > 5405255 ab : JL CNRS 
bana mu kkubo lye, kale mulindirire okutuusa ANTOIL Le [12 GARE jh σ δᾺ 
Allah lw’alireeta okusalawo kwe. Naye Allah de En πῶς UE Sd 
talung’amya bantu bajeemu. SE AS Ὑ ab\Sr5e LU 


Ruku 4 re ἜΡΙΝ ον 

25. Mazima Allah abayambye mu malwaniro "Ré Gb 15.2.5 20125625 54 

mangi, ne ku lunaku 1w’e Hunaini awobwe ,2 8482 En nt? y 49 y nf 
mweyinula olw’obungi bwammwe naye RIRS Ge ue SLR. 

nebutabagasa n’akatono, n’ensi n’ebafundi- ἐξ ὃ À 3 

rira, so nga yali ngazi; n’oluvannyuma 15 ER ίς, 3 1 ΔΕ 

mwakyuuka nemudda emabega. δ 


26. Oluvannyuma Allah yassa obutebe- ὧδ “δε. 4 21 ὧν 
nkevu bwe ku Mubaka we ne ku bakkiriza, 45 

n’assa n’amagye ge mutaalaba, n’abonereza é ; Αι 
abo abatakkiriza. Era eyo y'empeera Gi JS 12505 1531552 


’abatakkiriza. ESRI Lo ΔΚ 
᾿ : Θό 15 £ ELS511522 
y “ : Δ.’ A pù pn 42% À, 
27. Nate oluvannyuma lw’ebyo, Allah ὠξ > Dai Ge ab | es Gi 
eee Re ἐν Se. Le 4 
aliddiramu oyo gw’aliba asiimye. Era Allah O$S S fi “ (7. 1 4 


ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
d'a ol Tininn Line 
28. Abange mmwe abakkiriza, mazima © Je) Ὁ} SION Iles 


abenkanya Allah n’ebirala kyenyinyalwa. 41 442251102254 2.21 
Kale tebasembereranga Omuzigiti τ τὶ 7 νὴ να aa  . 
Omutukuvu oluvannyuma Iw’omwaka ARE Ras 015718 Date Sas 
gwabwe guno. Bwe mubanga mutya bwavu, , 
kale mangu nnyo Allah ajja kubagaggawaza oL 4e 
okuva mu mikisa gye, bw’aliba nga πέσεν ΙΝ 
ayagadde. Mazima Allah ye Mumanyi wa 4 “ 7 


byonna, Omugezi ennyo. 


« ΚΣ Ὁ 5 se Are 
25 00 Ab 2.4, — 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 


b 1% o nn, LA # » 
29, Mulwanyise abo abatakkiriza Allah 425 ἢ, ὦ 5e 54 Yo Pol 56 
΄ ; 1 


4 À 
wadde olunaku Iw’enkomerero, era abataziza τ ς pa Rs $ $ ΨΥ 25 ΔΊ 
ebyo Allah ne Mutume we bye baaziza, AE μ À < le 

ΕΗ ere ; E 2 n ANTE n php 2 Lie 
era abatakkiririza mu ddiini ey’amazima, (Ὁ 3... 24,99 de 5...» ab A >> 


| 
abava mw’abo abaaweebwa Ekitabo ns Aie À 2 LATE A 
| > STI CSL Je > 
okutuusa lwe baliwa _omusolo κε Iwabwe #2} ἘΞ Σὺ ΟΞ ἜΘ Ὁ 
n’omukono gwabwe era nga beetoowaze. ὧν ἃ-2 >> θαι ΑΔ Ge | 


Ruku 5 A Ε » ἣν 

30. Era Abayudaaya bagamba nti ‘Uzairu 5 4.1 πὲ ἡ ὰ δ 9477) 65 
mwana wa Allah, n’Abakulisitaayo bagamba boop ga et 1% 1{ς 
nti Masihi mwana wa Allah. Okwo nno 2° 9! Fe en) 596 
kwogera kwabwe n’emimwa gyabwe nga οὐ ETS 133 520 33 £Ls 
bakopperera enjogera y’abo abatakkiriza 7, 7 a PR ᾿ 

ab’edda. Allah abakolimire! Abaffe, : 025 ὧν ES Qi 1 JS 
bakyuusibwa batya! 
31. Baatwala abakungu baabwe ne bakabona É G 51285 (55 2256 ΔΊ 15.1.25 " 
baabwe okuba ba katonda ebbali wa Allah, era γσς “22,2, Ste À Fe π ὦ 
ne Masihi mutabani wa Maryamu naye bwe PO | Fire 13 4 1 US 5 32 
bamutwala, so nga tebalagirwanga okuggyako 12 1, 57% » εζσ'ὶ 3 > 9 (7 2 
okusinza OA Omu yekka. Teri 29, 1584ex Vi οι ὦ 3 


musinzibwa mulala okugeyako Ye yekka. Ye cÆins 7 PF. 6 4 
Mutuukirivu nnyo kw’abo be benkanyankanya ES Ά ὅ, Δ. νῪ 71e 15 
naye. Θώ 5. δ 2 ( ς- 


32. Kye bagenderera kwe kuzikiza obuta- 4.2} > 
ngaavu bwa Allah n’emimwa gyabwe, naye Ὁ 5 er Aloe » 17 
Allah takkiriza wabula ajjakutuukiriza οδαίδηρα-  ©1 Ἂν σ᾽ αὶ 5 ge 155 Li 


avu bwe, newaakubadde nga abatakkiriza dnprdte Valeiunite à 
tebaagala. Os & ES IDD +, 
σ΄ \ sf {1. «{ ASE 

33. Ye y’eyatuma Omutume we n’obulung’a- 2% à 45 0.221 ῷ 158 
mu n’eddiiniey”’amazima, alyooke agiwangu- 5 1, ΔΖ Ge fo) 2] ἢ 

zise eddiini endala zonna, newaakubadde nga 9529 β᾿ GE EN 9. = 
abenkanya Allah n’ebirala tebaagala. O0: χὰ 2)1% Pig 833. 4-δ΄ à 

Ca 


δε < A% ᾿ δ. % [ἡ 
34. Abangemmwe abakkiriza, mazimabangi RSS ὦ νιυϑασιώξ,κ ϑι: 
mu basosodooti ne bakabona ddala balya Etats CONS 
ebintu by’abantu mu bulimba era nebeekiïika C5 REY ve 
ne mu kkubo lya Allah. Era n’abo abatuuma 


r 4 
ezzaabu n’effeeza nebatazitoola mu Kkubo σοῦ. σης ὁ “ à nn 
lya Allab, kale bawe amawulire g”ekibonerezo DITES ST PSE d " PRE 
ekirumya. 45 τῇ δ} δ δ... SU) 


δὲ 
LA αὐ nf \n #n “ 
35. Olunaku lwe biriyengerezebwa mumuliro Sig 6 S Ge GR, 28: 


gwa Jahannamu, olwo biryokescbwa mu £,22142 4 54224 (6 w 122% 
Dnenvi babe ne li mbimiarbee το πτ σον a GS As 


Juzu 10 


AL-TAUBA 


n’emigongo gyabwe, era baligambibwa nti: 
Bino by’ebyo bye mwetuumiranga mwekka, 
kale muloze kw’ebyo bye mwatuumanga. 


36. Mazima omuwendo gw’emyezi eri Allah 
gi emyezi kkumi n’ebiri okusinzira Καὶ tteeka 
lya Allah okuva ku lunaku lwe yatonda 
eggulu n’ensi. Mu gyo mulimu ena emitukuvu. 
Eyo y’enjigiriza ennesimbu. Kale temweryaza- 
amaanyanga mu gyo. Era mulwanyise 
abenkanya Allah n° ebirala mwenna okufaanana 
nga bo bwe babalwanyisa bonna; era mumanye 
πη ddala Allah ali wamu n’abamutya. 


37. Mazima okujjululajulula omweziomutukuvu 
kuba kwongera ku butakkiriza. Abo abatakkiriza 
babuzibwabuzibwa nakwo, nga bagukkiriza mu 
mwaka agumu ate mu mwaka omulala 
nebaguziza, balyooke babe nga abakkiriziganya 
n’embala γ᾽ δ ως αἱ δι yatukuza; olwo 
ebyo Allah bye alyooke babifuule 
raliAbie Ebikolwa apte ebibi 
byalungiyizibwa gye bali. Era Allah 
talung'amya bantu batakkiriza. 


Ruku 6 

38. Abange mmwe abakkiriza, mubadde ki ? 
Bwe mugambibwa nti mutabaale mu kkubo 
lya Allah, mugugubira Κα ttaka? Abaffe, 
musiima bulamu bwa nsi okusinga 
obw’enkomerero? Naye nno omugaso 
gw’ensi kunkomerero guliba gwa muswaaba 
nnyo. 


39. Bwe mutaatabaale, Allah ajja kubabo- 
nereza n’ekibonerezo ekirumya era akyuuse 
aleeteyo abantu abatali nga mmwe, era 
temujja kumulumya n’akatono. Era Allah γα 
Musobozi wa buli kimu. 

40. Omubaka bwe mutaamuyambe, kale 
mujjukire nti era Allah y’eyamuyamba awo 
nga abatakkiriza bamugobye mu Makka nga 
ye wokubiri Καὶ babiri nga bali mu mpuku, 
awo Wweyagambira munywanyi we nti: 
Teweralüikirira, mazima Allah ali wamu naffe. 
Olwo Allah n’assa ku γα obukkakkamu bwe 
era n’amuwagira n’amagye ge mutaalaba, 
n’ekigambo ky’abo abatakkiriza n’akifuula 
ekya wansi, ate ekigambo kya Allah nekiba 
nga ky’ekiri waggulu. Era Allah γα 
Lawangula, Omugezi ennyo. 


> 


ΘΛ. L 2) {ἘΠ 
Δ Rai αὶ 
ὶ ζ5 λέ. 135555 


25 


ROC .5.4.3 ve 
perce 
Ἐπ τῷ; ποῖ, 
So 9722. οὖς Ἷν 45 
ἜΡΙΝ τ ἀέξει 


Sibi3$<G 
635 


> σὰ “ 


NAS HATE 
ον Ζ 12H λα 6 

ὙΕΨΙ μῆνιγξ ἃ 
δύ OC ta ii G 
BUS Éd G 15351 RS 
Gina “γι d 


y 

CERTA LCR 
dus dsss Vi 

εις ϑήι 2λ ἔς 5.2 1555. 
DÉS SENS ns 


RAIN 


ta δ Ἢ ΑΝ 
ἘΣ L$5 το γ,δ15 Si 
AOC ES fraLsET 


taire JENÈGAS, 


ΧΩ 
JG 55 AA 
re 15 NE ASS Gad 


ef 28032555 "οὗ 
2 at cb La dE 
ORELSESS: 


Essuula 9 


Essuula 9 


AL-TAUBA 


41. Kale mutabaale nga muli bangu oba nga 

mul bazito era mufuubaane n’ebyobugagga 
bwammwe n’emyoyo gyammwe mu kkubo 
lya Allah. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, singa mubadde mumanyi. 


42. Singa ddala kwali kufuna okw’amangu 
nga n’olugendo Iwa kumpimpi, mazima 
baalikugoberedde; naye olugendo oluzibu 
Iwabalabikira nga luwanvu nnyo. Era ddala 
bajja kulayira Allah nti: Singa twali tusobola, 
ddala twaligenze nammwe. Abo beezikiriza 
bokka, era Allah amanyi nti ddala balimba. 


Ruku 7 
43. Allah akuggyeko emitawaana. Lwaki 
wabakkiriza okusigala emabega? Waalirinze 
okutuusa Iwe waalinnyonnyokeddwa abo 
aboogera amazima n’omanya n’abalimba. 


44. Abo abakkiriza Allah n’olunaku 
lw’'enkomerero tebajja kusaba kulekayo 
kutakabana  neby’obugagga bwabwe 
n’emyoyo gyabwe mu kkubo lya Allah. Era 
abamutya, Allah abamanyi bulungi. 


45. Mazima abakusaba okubakkiriza € 


okusigalira be bo abatakkiriza Allah 
n’olunaku Iw’enkomerero ate nga n’emitima 
gyabwe gitankana, Καθ abo be bali mu 
kutamattama kwabwe nga babulubuuta. 


46. Era singa baali bamaliridde kutabaala, 
mazima baalikwetegekedde olwetegeka. Naye 
Allah teyayagala kutabaala kwabwe, kale 
kyeyava abaziyiza, nekigambibwa nti: 
Mvwetuulire wamu n’abo abeetuulidde. 


47. Kuba singa baatabaala awamu nammwe, 
tebaalibongeddeko kirala okuggyako emi- 
tawaana era baalibamidde eno n’eri wakati 
wammwe nga babanoonyeza emitawaana. 
Ate nno mu mmwe mulimu ababawuliriza. 
Naye Allah aboonoonyi abamanyi bulungi. 


ee GIVE Gt) 
Jus D 263 152 γε, 
RETIENS EE NT 

Où ais 
362 $ L,$ ὧδ 6€ ÿ 
SPAM RER 


# À # 
sn 1,7 # À CT » ΄ 
O λα (Er se] À 


boot PACE Ἵ À 
᾿Ξ nl Ξο 
AssabrmeiTés ani 
A th su) n . " 
OH) ξ 

΄ in dk (14 
As ES y 9 7 ES A1 sé 
8 ES 68571 ἐὐ CE RS 
σιν. Κ᾽ ne 
| OCR EISLASS 
w Jn2 29 “9. “13. 7κλ 
HUE HG El: ESS 


= 
Ÿ 
«εν 


δ 
3 
dd a » 
>» 


1% 3 
ω.215 »όεὲὺ Ζ5}539}}» 


. fe ρὼ σ Ζὶ 4.» 
BALANCE LES 
a 4,1 2 “« Lt 

AS 15525 OS 5. Débits 
PA ἐδ 

EC. i 


4 2.» LCR: nn < nf 
Ν 5 ὦ ie ss D 


#1 PEL: 4 4 
LS ASIN “Ὑ{ς 
nes Se SLA AT ST 

Cr “΄ DE 
En 17 à 


<> 


Juzu 10 


AL-TAUBA 


48. Mazima baanoonya okutabulatabula 
kuva lubereberye era nebakwefuulira ne mu 
nsonga ezimu, okutuusa amazima lwe gajja 
n’ekigendererwa kya Allah nekyeyoleka, 
newaakubadde nga bo tebaayagala. 

49. Era mu bo mulimu agamba nti: Nzikiriza 
nsigale, naye tonzisa mu kigezo. Mwetegereze, 
ddala ekigezo baakigwamu dda. Era ddala 
omuliro gwetoolodde abeerema. 


50. Kale bw’otuukibwako ekirungi, 
kibalumya. Naye bw’otuukibwako akabenje, 
bagamba nti: Ffe okwekuuma kwafñffe 
twakukwatirawo kuva lubereberye. Olwo 
nga bakubayo mabega nga beesanyukira. 


51. Gamba πῇ: Tewali kyonna kiyinza 
kututuukako okuggyako ekyo Allah kye 
yatutegekera. Ye γα mukuumi waffe. Era 
abakkiriza, Allah yekka gwe baba beesiga. 


52. Gamba nti: Mmwe temutulindiriza kirala 
wabula ekimu Καὶ birungi ebibiri; naye ffe 
tubalindiriza Allah kubassaako kibonerezo 
ekiva gy’ali oba Ye okukibatuusaako 
n’emikono gyaffe. Kale mulindirire, naffe 
tuli wamu nammwe tulindirira. 


53. Gamba nti: Ka mutoole ebintu 
byammwe mu kwagala oba mu butayagala, 
naye era bya kubaziririrwa kuba ddala muli 
bantu bajeemu. 


54. Era tewali kyaligaanyisizza kukkiriza 
bitoolebwa byabwe wabula Iwa kubanga 
beegaana Allah n’Omubaka we era 
tebagenda eri ssaala wabula nga beenyoola, 
ate era tebatoola kyonna wabula nga 
banyolwa. 


55. Kale eby’obugagga bwabwe bireme 
kukwewuunyisa wadde abaana baabwe. 
Mazima ddala Allah ky’agenderera kwe 
kubabonereza nabyo mu bulamu bw’ensi, 
n’emyoyo gyabwe giveewo, bafe nga 
batakkiriza. 

56. Era balayira Allah nti mazima nabo bali 
mu mmwe, so nga ddala tebali mu mmwe. 


“ 
O6: 54 γὲ. λό οι 21285 
re ee ὦ 0, n 2€ 
C δι ὁ ς ὧδ 5.2.3... 
γῆν rs ee GS 285 


4 Ge. 
fn L 
OH LR 


hs nn 228 


ing ἡ, ὅς, οἱ οὐ δὲ 
4 α΄ LR # 4 
Ps au ὁ 5 Ὅν 5 


ἔν n 
632455 de JS 


4 » 4 # 

O2 DIE δον Abo) Θ᾽ 
ς κατ, nf nf κς 
5. LU pb otre 


O6 ς 551 3 cu 
of 85é 51136 1h JS 
RE BEL εις SAS 

O6kss 2 55 
n 22 5 AR JA 01.542 (1422505 


een 


ba RAA 222 TEL "À 441 


΄ 


2 
è@ 2 παρ Si 


Essuula 9 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 


ds 18226 
Naye bo be bantu abatiitizi. OST 
4 a * af 
57. Era singa bazuulayo obuddukiro S£%2 fu γχ2 rai 541 
bwonna oba empuku oba ekifo awayingirwa, ND AR RS A TR A 
mazima baalikyukidde gye kiri nga OGSREKR 25 ap ÿ y 
bagabattuka. ou Mn net 


À 1 St a n Pre # 
58. Era mu bo mulimu abakunenya olwa 7 Sa DE. âgés 3 
saddaaka. Kyokka bwe baweebwa ku z0, :%4 6 118250 L het ME 


: se > 
olwo nga basanyuka. Naye bwe bataziwee- φν Na Ὁ τὰ 
bwako, amangu ago nga banyiiga. ΣΈ ΨΥ ΘΎΕΙ 
À Ὡ:; 2 Ge 5 
Loh so 2 mil irn 2iTnis 
59. So singa baasiima ebyo ebibaweebwa 2 4h | 24451 ae) 451 5 


Allah n’Omubaka we, era nebagamba πη: ab Re 5 Gs "42:2 
Allah atumala era nti Allah anatuwa ku » LT Se St ὦ 2 ον 


K 


mikisa gye n’Omubaka we, era nti: Ffe eri 2 ἐξ ὩΣ A Ra ᾿ 
Allah gye twolekedde, ky’ekyalisinze. O5 db \d bivAiass 
Rukus RAT Ds he € €" 
60. Mu butuufu saddaaka ziba za baavu 5 δὰ SR Lo; 
n’abankuseere, n’abo abazikolako, n’abo + (12 AUS οὐχ Pal 
ve 7 : ? ώλλ...Ὁ | 5, | 
emitima gyabwe egigenda okwegatta ku ἡ Σ “a 4 τ ARS EUR 
. , . un ἃ n Dne on 
bakkiriza, n’okununula abali mu nkomyo, 5. Si S 5 243 815 a) 8.22) 


n’abali mu mabanja amagweko, ne mu 47, . OUR κι 
kkubo lya Allah, n’omutambuze. Eryo 95. 2 Ὁ Σ 55 ς29 ὁλαγῶι 
σ΄ “΄“΄ 
2 


[τὰ 


ly’etteeka okuva eri Allah. Era Allah ye ,% 
Mumanyi Wa byonna, Omugezi ennyo. 


6 n ΄ ΄ 

Dhs QUE 

: | 24. % Las 22% € 

61. Era mu bo mulimu abanyiïiza Nabbi ne- 9 Σ᾽ U53542 OI 2e 2 

bagamba nti: Ye awuliriza buliomu. Gamba n€ 5299 94 6129 42 nan 

nti: Okuwuliriza kwe buli omu kulungi gye 2 © >! JS -03! 5» A 

muli; akkiriza Allah era yeesiga abakkiriza, #2 5 4 αἱ, ὧ δ LE) 
nate ye kwe kusaasira eri abo abakkiriza mu 77, «7 Re CU 


mmwe. Naye abo abanyiiza Omubaka wa {2171 CEST EU Die 0) 
Allah, balifuna ekibonerezo ekirumya ennyo. 4 a 


» M à 
62. Babalayirira Allah mbu balyooke 72 9.55.1} 26) abl © SEAT 


babasanyuse, so nga Allah n'Omubaka we 1, %n 2 οὐ MELLE LLC 
be basinga obutuufu okusanyusa, singa D πε πον De. 5:95} rs = 
babadde bakkiriza. Oo οι LE - 
ὸ 3 Δ 4 ἘΣ LS Δ δ “5 
63. Abaffe, tebamanyi nti ddala oyo ab os 225 5 
awakanya Allah n'Omubaka we, nti ddala 42. (FRE so cm fc tn sus 
alifuna omuliro gwa Jahannamu, mu gwo Jus 56 = AE 22 


mw’alibeera? Okwo nno kwe kuswaala OPRESSIIRE) EU EMPESE 
okusuffu. ὥς + 2 ᾿ ὙΠ ΝΣ 

64. Bannanfuusi becraliükirira nti si kulwa AGE ἀῶ Ὁ SRE RAT 
nga wassibwayo gye muli essuula 02 , En  κ»Ζωκϑόσ,» 
ebakwatako, ebategeeza ebyo ebiri mu mitima +2 1,55 GC Rss δ) 9. 


«(8» 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 


gyabwe. Gamba nti: Kale ggwe mubalaate, (€ Ζξ »Ἀ2 AT 5 Le 153 ain | 
mazima Allah ye Mukwekuzi w'ebyo bye “ ον 
mweralikirira. OS 5) LAS 

LA 


65. Era bw’obabuuza, bajja kugamba ni: 8 (ὦ ape re) MS Los 


Ffe twali tusaaga busaazi era nga tuzannya. » ts, à | τῷ» σ᾽κ 4,24 
Gamba nti: Abaffe, Allah ne Aya ze n'Omu- 242194 LA JS: GE 20 95 
Ι 1 9 19, nn nee 19 * 
baka we be mwali musaagirako? 657; RAS RS 452 5 
σεν ᾿Ξ Ζ Ἃς NERELL 
66. Temuwampanya. Ddala mwerema ag ÀD ας. 199 as 
oluvannyumalw"okukkirizakwammwe.Kale και, Κι 2,4% Lu λές (22) 
ne bwe one bu co mu ga ἍΝ Co has ©? Cm 
mmwe, era ekibina ekiralatujjakukibonereza, ,212, » CAPE A “τὲ δὼ 
olw’okubanga baali boononyi. 1H 628 qu ὩΣ “ὰ 
OCR Ὗ 
Ca 
Ruku 9 δ w n2 L2nr4%8, Letter nnantpte E 
Ce pas Ὡς ons Va ᾿ ais 20 A | 4 
abakazi bakolagana bokka na bokka. + 5 MEET 1” 
Balagira bibi era nebaziyiza ebirungi era 2 nues D 92 2 LU Ἃ 0 ES 
bafunya emikono gyabwe nebatatoola. % «ὦ μαι we ὧϑι..1 
Beerabira Allah, bw’atyo naye n’abasuulirira. »4 ον 


> 
Ÿ 
\ 
> 
—\ 
\ 
2 
2 


\ 
“4 


Mazima bannanfuusi ddala bajeemu. ὯΔ. lg » 54e > 


O6: 


Let ρῆ σοι εν» ù 7 

68. Allah yasuubiza bannanfuusi abasajja 5 ΦᾺΣ 2 πε AL RES 
: HS J ᾿ 7 ra 

ne bannanfuusi abakazi n’abeerema, omuliro ας ὦ 2. ou 752 ALES) 


gwa Jahannamu; mu gwo mwe balibeera. Gwo "7 se Nu 

gwe gulibamala. Era Allah yabakolimira. Era 9741 243 5 7 Sas es 

balina n’ekibonerezo ekiwangaazi, © fn «ὦ Suns 
ie Lo | NE 3.4. 


69. Okufaanana nga bwe yabonereza abo 15 PENSE On ὥλ 182, 
abaabakulembera abaali basinga mmwe #4, 2% rec tu 128 4 12 
amaanyi nga babasinza n’ebyobugagga DIX JS SI ES ie NY 
n’abaana. Kale beesanyusaamu n’omugabo as SX, ιδ55 532 ὦ 2189 51 
gwabwe okumala akaseera, bwe mutyo Te, 7 tn nBntnénlé 
nammwe mwesanyusizzaamu n’omugabo A έστες Ὅλο L 


” 


à LR RU 2 2 . 2 
gwammwe nga abaabasooka bwe beesanyu- 2 SNA, AL De οἱ ᾿ ἢ] 
samu n’omugabo gwabwe. Era mubalaata ΄ ΄ τᾷ < 


nga bo bwe baabalaatanga. Abo nno | nf Ν 5.3 GUY en ἃ 
cbikolwa byabwe byafaafaagana ku nsine ,Χι 2 ες, τ ἌΡ» 
Κα nkomerero, era abo be b’okufiirwa. rŸ NES δ τε γόον 


ν- 
2 05 ΗΠ » LUN 5 
ων ES 91 
A en ᾿ς À fn Ar nt 
70. Abaffe, tebaatuukwako ebyafa kw’abo AIS be CH, FAX L5 54591 


“΄ Cd 


abaabakulembera—abantu ba Nühu n’aba 2 0,9% % MS καῖ, κα 
‘Adi n’aba Thamüda n’abantu ba Ibrähimu 2% 2 ° 295 2 5 À 725: 2# 
n’abatuuze b’e Madiyani n’ebibuga 5 2.2 ««Αλδ 5 Sie 
ebyavuunikibwa? Bajjirwa Abatume | ,» κτλ κε AIT 
baabwe n’obubonero obw’olwaatu. Kale ὁ 24251» Enter) 


«489» 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 


Allah si y’eyabalyazaamaanya, wabula Magali GC Cr De 
beeryazaamaanyanga bokka. O6 ΠΤ “νι 202! re e )ζ 


ns À «7 ΓΑ ᾿ £ din £ 9 

71. Era abakkiriza abasajja n’abakkiriza 26-22 de Es $2156 He 4) 5 
abakazi baagalana bokka na bokka. Baku- 3 225 j LE 532 Le’ 22 “Ὄ LS 
biriza ebirungi, nebaziyiza ebitasaana, era » μὰ Ge : ἀν 
nebajjumbira essaala, nebatoola ne zaka 32282 5 4 ja QE D 5 
nebagondera Allah n’Omubaka we. Abo Da Lo LP 08594 1% 

nno Allah b’alisaasira. Mazima Allah ye Ὁ San 5É 16 ὦ 535 5 Sa) 
Luwangula, Omugezi ennyo. pASASS 21. 13 ENT $ 


JAciss 


cu ὰ 
(δ... Hé abié ab 
# 


72. Allah yasuubiza abakkiriza abasajja ue ka 2% CESSE bi 5» 5} 
n’abakkiriza abakazi ensuku ezikulukutamu Piles 5 De & PSS Rue 
emigga wWansi Wa ZO, ng’omWwo mwe 
balibeera, n’amaka amalungi ennyo agali disons es 
mu nsuku ez’olubeerera. Ng’ate okusiima 
okuva eri Allah kwe kulisinga byonna + 3 à 216362) us 


à 
obukulu. Obwo nno bwe buwanguzi “2. T4 
obusuffu. Ô Ὁ DEA Ξ.» > ἃ 


Ruku 10 € 5 2 % 34 
73. Owange ggwe Nabbi, nyikirira nnyo AI >> ee Gi | LEA 
» Mas SAS | $ Loue \ 27) 


# 

2 
abatakkiriza ne bannaanfuusi era beera 4 
munywevu ku bo. Anti obutuulo bwabwe 

Ἢ : sn “ῇ, »i et, 
muliro. Era obwo bwe buddo obubi ennyo. Où 2) Gin "ὅν ss He 
1 41 PA % 3 (κα n 

74, Balayira Allah nti teboogeranga kigambo 5 3 15 G G ΔῈ L € © His 
kyonna kibi, so nga ddala baayogera enjogera * 251 68 5 45 8 ide ! 16 
ey’obukaafiiri, era nebeerema oluvannyuma ἂν > 
lw’okusiramuka kwabwe, nebeegwaanyiza 5] τῇ se Ge, Er ξ ἬΌΟΟΥ 
n’ebyo bye batayinza na kufuna. Era , 5! Ἂ» TS É« 
banale ban Nabil να Bite, 2 ET ot νι γι: 2355 
ὌΝ ὅς ἃ μά νι Re Le Κα ISERE ὃ E 5 φ-λ3 OS EE 2 
mikisa gye.Kale singa babonerera,ky”ekisinga ὁ κ 4 » 2 5% œn 214 
obulungi gye bali. Naye bwe baneekyuusa, "5, 5.21.0} χει Das us 
Allah ajja kubabonereza ekibonerezo ἃ ν]2 fl SE δι 2 455% 
ekirumya, ku nsi ne ku nkomerero, era : #1 de % τς 
tebalifunayo wa mukwano mulala Κα nsi % Sii241C578 VE 


wadde omuyambi. Θ A 2 3 $ ΟΣ ὅ ὧν 
΄ LA 
75. Era mu bo mulimu abo abaalagaanya si 49 4 τῇ 2: ς ΣΕ 


Allah nti: Bw’alituwa Κα mikisa gye, mazima 43 44,2.“ fs < 6,5 4% < LS 4425 ai de 
tujja kutoola saddaaka era ddala tujja kuba ΣᾺ ἼΩΝ 
mw’abo abakola ebirungi. ANEn ue 


οἵ . Den à . ΓΖ, Le 
76. Naye bwe yamala okubawa ku mikisa VAR dus GS λάδι 2.13 
gye, baagikodowalira era beekyuusa ta nà 
nebakubayo mabega. Où 9.5 χο SRE 


Juzu 10 AL-TAUBA Essuula 9 


tonte 
77. Kale n’abasasula bunnaanfuusi mu Lis RE AS à $ Go sisée Δ 4.3: 
mitima gyabwe, okutuusa Κα lunaku Iwe- 240, ae 
balisisinkana naye, olw’okubanga baamenya ( abus ÂLET Eat di 54.14.5 2 re 
ekisuubizo kye baasuubiza Allah, n’olwebyo σι.» ᾿ξ 2 (&, CRT his 
bye baalimbanga. Où ἰ Das > 2 


Δ ΄“΄ 
78. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah .8 τες Le λα αἰοιῷ ñ Btasaf 


amanyi ebyaama byabwe n’enkiiko zaabwe >» 2$< Ἷ À 1 
ez'enkukutu, era nti ddala Allah y’Asinga ab 8 5 x 535 4 
okumanya ebitalabika? On Le) | 
79. Abo abageya abo mu bakkiriza abatoola er sa 65% ei 63 ps d 
saddaaka mu kweyagalira n'abo abatafuna οὶ 54 Ἧ 33 Gi de : ie 


kye batoola okuggyako obunyiikivu bwabwe β' 
ate bo nebabasekerera, Allah alibasasula Ὁ 55.3.12 22 490 © το 
olw’okuseka Κναῦνο era balifuna τ, 


n’ekibonerezo ekirumya. 135 S5 iii gb: ESS EEE) 

OT SES 
80. Bw'obasabira okusonyiyibwa oba RARE: 5 SY FAT ES RE, 
bw’otabasabira kusonyiyibwa, ky’ekimu; DE PES (6 ©) 


kuba ne bw’obasabira okusonyibwa emirundi 


ensanvu, Allah talibasonyiwa. Ekyo lwa 8. Bt ent 4 47: εὖ; A sais 
kubanga’ beegaana Allah n’Omubaka we. Era Ἂς À 1 οὔ 
Allah talung'amya bantu boonoonefu. 1h15 » 3525 2 “οι ι3 "Ὁ . 


\ 
Es se HS & 
Ruku 11 ἃ 


81. Abo abeesigaza emabega baasanyuka 42 is, © 841. 421. Fr 
olw’okusigala kwaabwe emabega wOmubaka na d$A + κ᾽ 

wa Allah,ne bakyaawa  okutakabana ὡΐ De 5 19545 ils 
n’ebyobugagga bwabwe nabo bennyini mu .. 3 

kkubo lya Allah. Era nebagamba banna- 455 132 de G Ἵ μος 
abwe nti: Temutabaala mu bbugumu. Gamba 22.215 νι 5 16s 54 ab ue & 
πῇ: Omuliro gwa Jahannamu gusingira wala “ἢ 9 δον 

ebbugumu okwokya, singa babadde NES Per Sir 5: SES 


bategeera. O6 Lis 2% 17 Ἶ (ε΄ 

ne € Δ 144 ΜΗ 
82. Kale basaanye baseke katono naye AE eur 5 LYS GK gs 
bakaabe nnyo, kubanga eyo y’empeera ce ξ a Css 5.2 


y’ebyo bye baakolanga. 2 
n AP Que SUIS: La | nan ls 
83. Kale Allah bw’akuzzangayo eri abamu PTE gui 385 


mu bo nebakusaba okubakkiriza okutabaala , % 1: ἐ- Ἔκ 22 | ΖΦ: AE: ἃ 
naawe, kale gamba nti: Temulitabaala nange Ἢ ὩΣ 339 ΠΣ ΩΝ 
ddi na ddi era temulirwanyisa mulabe wamu {&« | Hs 5155 1 SES, 
nange. Ddala mmwe mwasiima kwetuulira ὁ, ,2n FES 2.2.2 


ka Κα mulundi ogwasooka; kale mweetuulire > 5225 Le 
wamu n’abo abeesigaza emabega. 1122558 Sr 1% 
8 8 eo Ἐ ESA OT 
΄ 
τῷ δὶ 5 Ὺ 


84. Era tosaaliranga yenna mu bo afudde ΞΘ "15 Σ᾿ 
ddi na ddi, wadde toyimiriranga Κα ntaana , » € ΡΝ ÿ5 2.2 
ye. Mazima abo beegaana Allah n’Omubaka Fe ge D 5 #3 à 


4e 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 10 


A # A 
we era nebafa nga bajeemu. 3 19 [5 4.252 29. L 15e 


85. Era eby’obugagga bwabwe n’abaana > 
babwe bireme kukwewuunyisa. Mazima CG nas NAS δ΄ ΘΕΊΑ, 
Allah ky’agenderera kwe kubabonereza 7 “ἢ τῷ ce : 2 

nabyo Κι nsi, n’emyoyo gyabwe giveewo 22 5 54 | 3 
bafe nga batakkiriza. 4 


WA 


à Δ 4 ι Δ 4 Δ A ,… 
86. Era awo essuula bw’essibwa nga eragira gd Li 9...., ἜΧΕ: " Ga > 
nti mukkirize Allah era mutakabane mu “14 712 κα np" , 
kubo ἵνα Allah wamu n'Omubaka we, ba EL > ii ass 
bifeckeera abali mu bo ate bakusaba ( Ἢ 1356 % Dé en Ji 
kubakkiriza kusigala, nga bagamba nti: Le ve 
Tuleke tubeere wamu n’abo abanaatuula eka. @L ΕΝ 


Ὡς 


δον 
—v ιν Ne 


> 
Ὸ 
\ 


> 
Ÿ 


a: 


EU Le LA 


87. Baasiima kubeera na bakazi abasigala «9230 V7 
eka, olwo emyoyo gyabwe ne gikoonwako 47 κα 4 % 5 à nÂ& κ2 
envumbo, bwe batyo tebategeera. Y 255 dE 


v 
\ 


SE 


> 
Yo 
e> 


PPITAPITA TA À n »% 
8. Naye Omubaka, n’abo abakkiriza abali 2251 8.51 fs Jiss 
naye abatakabana mu kkubo lya Allah <, δ, 1 5 Lait 5.2 
n’ebyobugagga bwabwe n’emyoyo gyabwe, ΄σ΄ς- ἰξ 
era abo be balifuna ebirungi ebya buli ngeri, ὍΣ 6 13: ὥ Διά Ξ- 


era abo be b’okuganyulwa. O6: 2) 225 


AY 
ἔν 


\ 

\ 
ex 

--ὁ 


\ 
δ Δ QC # Ÿ 
89. Allah yabategekera ensuku ezikuluku- 9% ᾧ 78 ns 9 | 
\ ya n 


tamu emigga Wansi WazO ng'OMWOo MmWe ἔχ ον #5 A ἡ Lé xs < 
balibeera. Okwo nno kwe kuwangula GS os 4 ΄ 


okusuffu. Où 12 
Ruku 12 xt 
90. Era n’abo abawampanya okuva mu 15e 
Bawarabu b’omu ddungu, bajja okusaba 
bakkirizibwe okusigalira. Naye abo τ 
abaalimbisa Allah n’Omutume we beetuulira Zu is ν 4.) 83.2.3 Διὶ lg μὲ 
bwetuulizi. Naye mangu nnyo abo abeerema 54 NANTES TEMTITASE 4 
mu bo bajja kutuukibwako ékibonerezo ©) 2 5 Cet 
ekirumya. Lot too VE ot Σὰ 
91. Tewali kunenya kwonna ku bateesobola, ὠ 559 MD EPEESSIEER TS 
oba Κα balwadde, oba kw’abo abatasobola fr #25 σκῷ 2.12: Ἵ “ῷ « 
3 . . \ 
kufuna kye batoola, Kkasita baba abesimbu CG ἢ ἊΝ Ἢ πῶ > its " , 
eri Allah nOmubaka we. Era tewali kunenya 5. 4... 18.3ε 8.5 ἘΞ. 5 δι. 
ku bakozi b’ebirungi. Anti Allah ye 4 σφι δροῦ 4“ 0σ ΧΙ 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo; θ᾿ Pan. gd CG 454 3 
Dies ehis qd 


Δ 
2" ΟῚ 


ἣ 


Ὗ 


Juzu 11 AL-TAUBA Essuula 9 


92. Wadde kw'abo ababa nga bazze gy’oli &551 [Ξ 181 635$ d£ Ν 5 


# 
obawe ekibatwala n’ogamba nti: Sikyali- τῷ » + “ὁ nIT ne 
nawo kwembatwaalira; nebaddayo nga L =! Ÿ EG 3.4... 


amaaso gaabwe gakulukusa amaziga RAS κ᾽ 221 351 Ὁ, 2.115 τ΄ î A4 
olw’ennaku Kkubanga tebafunye na kye 132 * 


“ δ .Ί À CA 
batoola. 3 sa $t GA pat Ce ἮΡΧΕ 
ΝΣ 
(98. λα 
4 ne % ΄ HE .% 
93. Ddala ekinenyo kiri kw’abo abakusaba © ES LT ape 9) 
obakkirize okusigala ng’ate bagagga, naye je 2 < TE ΕΝ 114 SES ARE: 
nebasiima okusigala emabega n’abakazi. Es | Es ᾿ς (ἢ He β ES 3 4 
Allah yassa envumbo Κα mitima gyabwe, 2° 15 εἴν, κα ΒΕ 6 1 ECS ὡς 
kale tebategeera. Y:245 Ἢ 3 15 dé δὰ ιν 
fon Δ 
OÙ AS 
Juzu 11 Pre mrhe 
94. Bajja kuwampanya gye muli nga ASS 8385105 D 4 


4) 
muzzeeyo gye bali. Gamba nti: | tré 4,9 ἘΠ 


Temuwampanya, kuba tetujja kubakkiriza. CPS S IE 3.15 Se το 


Mazima Allah yamaze okututegeeza 2b IEC : Des 
ebibafaako. Era Allah ajja PT ι26) ce — 


2, # 
ebikolwa byammwe, n’Omubaka we; Ἄ δ) 5 S λέζ22 abus ss 


n’oluvannyuma mulizzibwa eri Aa on σφ AE ; 
Omumanyi w’ebitalabika n’ebirabika, olwo Ye 89 13 ess late dj 023) 


abategeeze ebyo bye mwakolanga. Où D 2.π. ᾧ Ce, 2 Zur 


ain 
95. Bajja kubalayirira Allah nga muzzeeyo UGS Ἢ ΤῊ ie 
gye bali mbu mubaleke. Kale mubaleke. is 2 Α ἘΣ υ Σ κα} 5...) 
Ddala abo kyenyinyalwa, era amaka Ἔστι, “Μ is 


muliro; ng’eyo y'empeera olw’ebyo bye AA 3 2 Ja) | Des 


] à 
baakolanga. OUR adress 
. .. δ Ph Δ Le ΑΛ 
96. Babalayirira mbu mubasiime. Naye ne ὡύ οὐδε à EU TE ῳ AL 
bwe munaabasiima, mazima Ye Allah tasiüima "5 en SA jan 
bantu bajeemu. ne) δ ἕν ' 5 


pre 


97. Abawarabu b'omu ddungu basukkirivu ) 35 CHASSE GS Sie ENT 
ἘΣ ΠΣ Se ὙΠ A Ὡς ἢ 1 
do biens Cu ce à ΘΕ ΘΕ nie 
98.Ne mu Bawarabu b’omu ddungu mulimu ea CG 5 ὡΖ τ SENIE 2 
D onngo era abuinairea avan 335134 Léa 72455 es 2 
ne ne en LEE A EG à 

wa byonna. OA ΤΗΝ 


Le Abo 


Essuula 9 


AL-TAUBA 


99.Naye mu Bawarabu b’omu ddungu, 
mulimu oyo akkiriza Allah n’olunaku 
Iw'enkomerero, n’atwala n’ebyo by’atoola 
nti bimuyamba okusembera eri Allah 
n’okusabirwa Omubaka. Mwetegereze, ddala 
ebyo bye batoola bijja kubasembeza eri 
Allah. Era Allah ajja kubayingiza mu 
kusaasira kwe. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Ruku 13 

100. Era abo abaakulembera mu Basenguse 
ab’olubereberye, n’Abayambi, n’abo 
abaabagoberera mu kukola obulungi, Allah 
yabasiima nabo nebamusiima; era yabatege- 
kera n’ensuku ezikulukutamu emigga wansi 
wa Ζο. Omwo mwe balibeera olubeerera. 
Obwo nno bwe buwanguzi obusuffu. 


101. Era ne mw’abo abali ebbali wammwe 
mu Bawarabu b’omu ddungu, mulimu 
abannanfuusi; era ne mu batuuze b’e 
Madina. Bagugubira nnyo Κα bunnanfuusi. 
Ggwe tobamanyi, naye Ffe tubamanyi. Tujja 
kubabonereza enfunda bbiri, n’oluva- 
nnyuma balizzibwa eri ekibonerezo 
ekisukkirivu. 

102. Naye abalala bakkiriza ebisobyo 
byabwe. Naye baatabika ebikolwa ebirungi 
n’ebirala nga bibi. Ob’olyawo abo Allah 
alibaddiramu. Mazima Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


103.Jja saddaaka mu bintu byabwe 
obayonje era obatukuze nayo era 
obasabire. Mazima okusaba kwo bwe 
butebenkevu bwabwe. Era Allah y’ Awulira 
byonna, y Amanyi byonna. 


104. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
y’akkiriza okwenenya kw’abaweereza be era 
nti y'akkiriza saddaaka, era nti ddala Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi? 


105. Era gamba nti: Kale mukole, Allah 
ajja kwetegereza ebikolwa byammwe, 
n’Omubaka we, n’abakkiriza. Era ddala 


LV) ὦ AS ὧδ. 3 
Ὁ 222,29. Ji és stoiu 


a4 κ᾿ a Fes Δ 
GLS TS ὡς 372 ξ1.2 
Φ δ ᾿ 2 Δ 
53 42..212 ES ne 


Os 5 RM [6 
PAT LEGS AS 
ΑΒ: a 
CSA NIAMEN AA 
te sas ταὶ 
ϑ, se 42: Ξε 


ὁ: 58 ab δ BU 51 
Ss neo 5 

PESTE TE αὐ δ 
Guide υήώ iles 


σε 


«ἢ 
dé © HAN 


ΓΟ 


ες: 
sad ses 


<> 


Juzu 11 


AL-TAUBA 


mugenda kuzzibwa eri oyo Omumanyi 
w’ebitalabika n’ebirabika, kale abategeeze 
ebyo bye mwakolanga. 


106. Waliwo n’abalala abalindirizibwa 
ekiragiro kya Allah, oba ababonereza oba 
abaddiramu. Era Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 


107. Era mu bannanfuusi mulimu abo 
abaazimba omuzigiti olw’okukosa Obusiramu, 
n'okuyamba obutakkiriza, n’okwawulayawula 
wakati w’abakkiriza, n’okuba obuteegero 
bw’oyo eyalwanyisa Allah nOmubaka we 
olubereberye. Era ddala bajja kulayira nti: 
Tetulina kye twagenderera, okuggyako 
okukola obulungi. Naye Allah akakasa nti 
ddala bo balimba. 


108. Toguyimirirangamu ddi na ddi. Mazima 
omuzigiti oguzimbibwa Καὶ musingi gw’okutya 
Allah okuva Κα lunaku olubereberye, gwe 
gusaana ennyo ggwe okuguyimiriramu, kuba 
gwe gulimu abantu abaagala okutukula. Era 
Allah ayagala nnyo abeetukuza. 


109. Abaffe, oyo eyassaawo omusingi 
gw’ekizimbe kye Κα kutya Allah n’okunoonya 
okusiima kwe y’asinga a à oba oyo 
eyassaawo omusingi gw’ekizimbe kye 
ndeboolebo y’oluwonkowonko Ilwa mukoka 
olusebbuuka, bw’atyo neyegonnomola 
nakyo mu muliro gwa Jahannamu? Naye 
Allah talung’amya bantu boonoonefu. 


110. Ekizimbe kyabwe ekyo kye baazimba 
tekija kulekera kubakeng’entereza mu 
myoyo gyabwe, okuggyako nga emyoyo 
gyabwe gikutuse. Era Allah ye Mumanyi 
wa byonna, Omugezi ennyo. 

Ruku 14 

111. Mazima Allah yagula Κα bakkiriza 
emyoyo gyabwe n’ebyobugagga bwabwe 
olw’okubanga balifuna Janna; kuba balwana 
mu kkubolya Allah, nebatta era nebattibwa. 
Ekyo kisuubizo kikakafu Κα Ye mu Taurëêti 
ne mu Njirine mu Kur’ani. Yeate ani asinga 


Allah okutuukiriza ekisuubizo kye? Kale < 


mujaganye olw’okugulaana kwammwe kwe 
mwagulaanamu naye. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 


φ RSS SC S CASE 


᾿ " ΓῚ fn δ LA 
ὅν ai MY 0552 3531 
ns y 


LME its ὦ 5 λό δα 
OSLSLAUE AIS 
2 42“. 17 ,“ nt 4% AE 
5 DIS liqie BEI Οὐδ} 
Pr, 55 Δ ΤᾺΝ LS 19 
Elisa) OÙ ἃ ,a5 5 158 
+ L =: 2 ".. “ 
CSI 4) 902} 
Lupn Tan, flat Le 
SANS o) ὥλε 5 JE 
nA A 114$ Η es 
OSEO A) ET aus 
0 4 
5 


LR 


y 245 


ἜΣ: pb # Δ, 417 «4 


An st 9 ui 9 τὰ 
On » 291 galets J 


LA 4 nn. % ΚΙ ᾿ À “ 
ἀν Ὁ ἃ D 
.3»,33 2“, n 2% οἱ 
245 95 κα OS au LC 
À ja Ce fn ir ph je 
OMS AU AUS 
δ ep «ἱ k 4 
Gien © Gi αὖ ©! 
p# “1. . Sont 4 , PEL 
2H OL οιφι" Sagan 


a das 8. GE: ὅτ 
ἅς pertes so sos 
SDS de 053. }3 ΠῚ 
BE δ bosse dos 

OM rss 


Essuula 9 


Essuula 9 AL-TAUBA Juzu 11 

+ 

ë n np 117 A CAC 

112. Be bo abeenenya, abasinza, abatende- © LE O5 al Ὁ 5.2 à | 
reza ennyo Allah, abaleebuukana, abakutama, σὰ, (ὦ 50% din? εἴς 

abavuunama, abakubiriza ebirungi era Ÿ El EME Ἵ Ve | ᾿ 

abaziyiza ebitasaana, era abakuuma ensalo ὦ ς ὦ ζ) 15 à 525108 

za Allah. Kale wa amawulire ag’essanyu Los» D 8.in “ “ st « 

eri abakkiriza abatuukiriza ebyo. » 94 1553) © is 13 ἱῳ» 


113. Tekisaana eri Nabbi n’abo abakkiriza 
okusabira abenkanya Allah n’ebirala 
okusonyiyibwa, ne bwe baba nga baabwe, 
nga kimaze okunnyonnyoka gye bali nti ddala 
bantu ba muliro. 


114. Era Ibrahimu okusabira kitaawe 
okusonyiyibwa tekwaaliwo wabula lwa 
kisuubizo ve kye yamusuubiza Κα lulwe. Naye 
bwe vamala okunnyonnyokerwa nti ddala 
yali mulabe wa Allah, yamwebengulako. 
Mazima Ibrähimu yali wa kisa nnyo, nga 
mukwatampola. 


115. Era Allah teyalisalidde bantu kubula 
oluvannyuma nga amaze okubalung’amya, 
okutuusa nga amaze kubooleka kye 
basaana okwekuuma. Mazima Allah γα 
Mumanyi wa buli kimu. 

116. Mazima Allah ye Nannyini 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi. Y’awa 
obulamu era y’afiisa. Era temulinaayo 
mukuumi wadde omuyambi ebbali wa 
Allah. 

117. Mazima Allah amaze okulaga ekisa eri 
Nabbi, n’Abasenguse, n’Abayambi abo 
abaamugoberera mu kiseera ekizibu ennyo 
oluvannyuma lw’emyoyo gy’abamu mu bo 
okusemberera okuwuguka. N’oluvannyuma 
yabalaga ekisa. Mazima Ye gye bali 
Musaasizi nnyo, wa kisa nnyo. 


118. Era yalaga ekisa eri n’abasatu abo 

abaalekebwa emabega, okutuusa ensi lwe 
yabafundirira so nga ngazi, n'emyoyo 
gyabwe negibeewanika era nebakakasa nti 
tewakyali buwonero ku Allah okuggyako 
okuddukira gy’ali. N'oluvannyuma yaba- 
ddiramu, balyooke babonerere. Mazima 
Allah y’Akkiriza okwenenya, γα w'Ekisa 
ekingi. 


ὁ Sd Dati 
πῶ ds 


LE LGAS 


SE ab 16) 

2 te ET 

058 3 τῷ (75 δῷ οὐ ρα 
Θ οὐ: US de 

Gas GE 2 SES 


Cave RCA 
CS Κρ: τα pad ça 
45: MES CES F5 Gi) 
Obs Ci HS 

Re rie ef té 623 
(es A B4UE LG CS 161 


42 assises 


΄ 


œuf D ide taie SONGS 
6 RS AQU © ESS 


> 


Juzu 11 AL-TAUBA Essuula 9 


Ruku 15 » 9 L 26 2 À σεις Ur ETT 

119. Abange mmwe abakkiriza, mutye nnyo 1® 5 Sad l 92] Dé. D IBiL 

Allah era mubeerenga mw’abo ab’amazima. OC ὼς jee 
Ca 


e 2% 0 "ν΄ σ΄..““. ὴ κ΄ 2 
120. Tekyali kituufu eri abantu be Madina A4 35 ὧ 5350 λυ θ᾽ ὦ 
n’abo abaali ebbali waabwe mu Bawarabu ἣν 5 
b’omu ddungu okwesigaza emabega τΖ rl ἄν 
w'Omubaka wa Allah, wadde tebandisinze Sn AR "92.595 (ζ 
kufa ku bulamu bwabwe okusinga Κι bulamu "024 2° ##% 2 53 V5 90} 
bwe. Ekyo lwa kubanga bo tebatuukibwako 3 
nnyonta cba okukoowa oba enjala mu kkubo % ν \2 σι σι,» 425 ,κ 
lya Allah, wadde tebalinnya walinnyibwa 5 #1 τ προς DE = 
wonna awasunguwaza abatakkiriza era ÿ Ἢ $ 4 il Ῥ ὅδ :2 ὦ ὃς μ΄ δ 
tebatuusa kukosa kwonna Καὶ mulabe, wabula “ “2 ας Ge) on νοῶ, 
kibawandiikibwako ng’ekikolwa ekirungi. & 4 as νὰ οὐ [τ 
Cd 


Mazima Allah tafiriza mpeera yabakozi ba 5, .» #4 €. 6 4 

birungi. ὴ FIN bio). xml Ζ 4.2 
νῶν Ἰρδο, κα 
(CIS EMETATEN 


: 4 ΄, Ζ , » 
121. Era tebatoola kitoolebwa Kkyonna, ἔκ 45 Ἐλ Δ FACE EL 1 Υγ 
0 pr 0 


ekitono oba ekinene, wadde tebasala 5,2 De ne ve pr té 
kiwonvu kyonna, wabula kibawandii- PR) LS Ἂν Φ 5." ὦ ΣῈ} LE 
kibwako nga ekirungi, Allah alyooke | ἐξ GC sisi bo pi. δα 


abasasule empeera esinga obulungi » Ε 
olw’ebyo bye baakolanga. OO Lis 


es a 2 191 A 
122. Era tekiyinzika eri abakkiriza okugenda 4313854 Opera ΤΕ 
olumu bonna okuyigirizibwa. Naye lwaki £ ET 
ekitundu ky’abalondemu okuva mu buli Cd 4 
kibinja ky”abakkiriza tebagenda, balyooke 34585120 νος AA 
bakuguke mu ddiini era balyooke os ré 2 ot μι 
balabule bannaabwe nga bazzeeyo gye OS 5) RSS EEE θα IE 
bali, παρὸ basobole okwewala ebibi? 

Ruku 16 Pr Bu elite me LIT T 
123. Abange mmwe abakkiriza, mulwanyise 52 Hi Les | y let 
abo ababasemberera okubalumba mu nes Bag 
batakkiriza, era bateekwa babasangemu é - 


D Qu 


΄σσ ΒΕ Ed 121$ LUE 
obugumu. Era mumanye nti ddala Allah ali Æe bi © (fade: able 
wamu n’abo abamutya. OC ΕΣ, jl δὴ 


n 35 Ε» CRT EPA (τὶ 2 
124. Era buli Ssuula yonna lw’essibwa, kale © pese 5 ὦ ὌΝ ji 1215, 
mu bo mulimu abagamba nti: Ani nno mu ἄς; 1 D he γ487 & 
mmwe ÆEssuula eno gw'’eyongedde ω >| 
obukkiriza? Naye bo abakkiriza, ebongera EC n 2 
bukkiriza era bajaganya bujaganya. “ee 


ς» 
2 
s A 


LE à ἣν ἢ 5 
125. Naye abo abalinaobulwadde mu mitima UP$e 24 D Gt LG 


gyabwe, ebongera kugogera Κα kugogera |«&f-# a \ NANTES 
kwabwe, ne bafa nga batakkiriza. 2 C5 77 20} : Ζ ΄ 6 ἱ 2 ; 
COLE 


Essuula 9 AL-TAUBA 


126. Abaffe, tebalaba nga bwe bagezesebwa 
buli mwaka omulundi gumu oba emirundi 
ebiri? Naye era tebabonerera wadde 
tebafumiitiriza! 


127. Era 1.11 Ssuula yonna lw’essibwa, 
batunuliganako bokka na bokka nebaga- 
mba nti: Abaffe, waliwo yenna abalaba? 
Oluvannyuma bavaawo. Allah yawugula 
emitima gyabwe olw’okuba be bantu 
abatateseera. 


128. Mazima mwamala okutuukibwako 
Omubaka ava mu mmwe nga kimunyiga nnyo 
mmwe okuba mu buzibu; yettanira nnyo 
eddembe lyammwe, musaasizi nnyo, wa kisa 
nnyo eri abakkiriza. 

129. Kale bwe beekyuusanga, ggwe gamba 
nti: Nze Allah ammala. Teri musinzibwa mulala 
okuggyako Ye yekka. Nze Ye gwenneesiga 
era ye Mukama wa Nnamulondo 
ey’ekitiibwa. 


de 

“2.12 

λό λα LS fes 
5 ἈΠ A era) 
OH Ÿ HS ASC 

ὅς καξ' Ait 2 Fist 


Juzu 11 Essuula 10 


YÜNUS 
(Yakka lubereberye Iwa Hijra) 


A “ A LA à ñ 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ΘΟ,» 5.5! ge ÿ\ab Lou 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
n Ν A { \A ee ἘΠ εἰν 
2. Alif Läm Ra.* Zino ze Aya Ζ᾿ ἘΚίίδθο On-Ss)! HE ut ES) 5 
Ekituukirivu ekijjudde eby’amagezi. NÉ at 2 ge 
A An ΄ Ὁ - 
3. Abaffe, kyali kya kwewuunya nnyo eri JE so! ÉRE de O6 
abantu olw’okubanga twabikkulira omuntu ω .3 
ava mu bo, nti: Labula abantu era owe 5 556) SAUE 7 4 : 
amawulire ag’essanyu eri abakkiriza nti ie 2.5 242 ©! pal CF 
balifuna ekitiibwa eky’amazima okuva eri Et sat 
Mukama waabwe? Abatakkiriza bo Les b65C 0 


baagamba nti:Ono ddala mulogo wa lwaatu. [A É ΓΝ 
8 ΝΠ ΤΙΝ 
5% 1 4 LA ἢ 
4. Mazima Mukama wammwe ye Allah Oyo us | Es ab τ ds 


eyatonda eggulu n’ensi mu biseera omukaaga, ΜῈ 23 A \ dy 5 ω» δ 
n'oluvannyuma n’atebenkera ku Nnamulondo 


era Y'alabirira buli kimu. Tewali muwolereza καλὰ LAS JU 1e LS dE 
yenna eyetantala okuwolereza wabula ΚΑΙ TS < ἫΝ ΧΗ δ \ 
luvannyuma lwa kukkiriza kwe. Oyo nno ye 212 7? ie Le &s5) 
Allah Mukama wammwe, kale gwe muba OS 5 4.3 5 “3 fa ὅ δ CAE 
musinza. Abaffe, temufumiitiriza? dr LAS de τὰ ἀν ἢ 
5.Gy’ali y’eri obuddo bwammwe mwenna. | ἣν; Res UE 1 
Okusuubiza kwa Allah kwa mazima. Ddala £4 ,,2 21 121 ἰοῦ β, 
ὅδ SE) \ 

Ye y’atandika ekitonde, n’oluvannyuma se DE 45) Lis 
αἷς akiddamu, alyooke asasule abo pu s : sis Où 5,41 GE 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi 


mu bwenkanya. Naye abo abatakkiriza be se En. 351$ 3 bat L aa 


«Je » 


balifuna eky’okunywa okuva mu lweje 2: ,7.2, ASS où EAN 245 
n’ekibonerezo ekirumya olw’ebyo bye EU τς or 

batakkirizanga. Où 5 {14} E D 6 FC 
6. Ye y'Oyo cyakola enjuba okuba RASE Ὁ ἐπ 55154 24 


ekyakaayakana, n'omwezi okuba ekita- , “.2 0226 
ngaala era n’agugerekera emitendera, PRE osent 


mulyooke mumanye omuwendo gw ’emyaka , houle s 

n’oKubala ebiseera. Allah teyatonda ebyo <4% AA AAC CIS RE 

wabula [wa mazima. Attottola obubonero rc ὅκ) 

eri abantu abalina obumanyi. HV Jour db Ÿ} . 
Où nf Ί; 


7. Mazima mu kukyuukakyuuka kw'ekiro GS 5) CITE 5 οὗν ΕἼ à Η 
n’emisana, ne mw’ebyo Allah bye yatonda mu : 
ggulu ne mu nsi, ddala mulimu obubonero SV 2) $ 5 Φ po \à πὸ SE 


* Nze Allah alaba byonna. 


Essuula 10 


YÜNUS 


eri abantu abatya Allah. 


8. Mazima abo abatasuubira kusisinkana 
naîfe era abasanyukira ennyo obulamu 
bw’ensi era ne bubamatiza, n’abo abatafaayo 
Κα kulabula kwaffe, 


9, Abo amaka gaabwe muliro olw’ebyo 
bye baakolanga. 


10. Mazima abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, Mukama waabwe 
alibalung’amya olw’okukkiriza kwabwe, 
n’emigga girikulukuta wansi waabwe mu 
nsuku ez’amasanyu amajjuvu. 


11. Emizira gyabwe mu ΖΟ giriba nti: 
Obutuukirivu bubwo, Ayi Mukama! 
N’okulamusa kwabwe mu 70 kuliba: Mirembe! 
N’enkomerero y’emizira gyabwe eriba nti: 
Amatendo gonna ga AllahMukama 
w’ebitonde byonna. 

Ruku 2 

12. Era singa Allah ayanguyiriza okutuusa 
akabi Κα bantu nga okwanguyirira kwabwe eri 
okufuna ebirungi bwe kuli, mazima entuuko 
yaabwe yaalibatuusiddwako mangu. Naye 
tuleka abo abatasuubira kusisinkana naffe mu 
bujeemu bwabwe nga bawunaawuna. 


13. Era omuntu bw’atuukibwako obuzibu, 

olwo atuwanjagira ng'’agalamidde Κα 
mbiriizize oba ng’atudde oba ng’ayimiridde. 
Naye bwe tumuggyako obuzibu bwe, 
akunnumba nga aling’anga atatuwanja- 
giranganako olw’obuzibu obwamutuukako. 
Bwe kityo nno byalungiyizibwa  eri 
abeesukkulumya ebyo bye baakolanga. 


14. Era ddala Ffe twazikiriza emirembe 
gy’olubereberye lwammwe nga boonoonese; 
era Ababaka baabwe baabatuukako 
n’obubonero obw’olwaatu, naye tebakkiriza. 
Bwe tutyo nno bwe tusasula abantu 
aboononyi. 


15. Nate mmwe twabafuula abasika mu 
nsi oluvannyuma lwabwe, tulyooke tulabe 
nammwe nga bwe mweyisa. 


LEE net 
Ὁ 24.2.53} 
NZ ne ὦ κα 
1855 ὅτ ὁ VON) 
΄ LA , 12 τ a 
ils Gr SASIL 
BE 


EC νἀ Le 
O0 » # 
+ ci 
2 ne .2 
spas ps oi O) 
FA δ δ Δ 
Gran h Signe 
Hi . nn CAR 
ÈS D ΟὟ ES ds 
ὈΨΈ 
4 21} Get 4 Gi LB 5 


ΒΗ 


CE ss 120 28 ASS 
OMIS ω RACE 


4 


<a) 


οὖν, di dix 55 
PAPE RS 2 Gars 
ἘΣ 
DGA 43 CHE) 
GES Lin os 5 ὧδ (ὦ. 
EG - ONE (Lis) 
33 ὠΐξ 52 su κι air αἴξ, 
ἐλδηλξιοε ὁ RER 
Trente 
λέ δ το») RATE 
ἜΠ5). Ἐν Le se CE 
HU 15E 4 ghssit 
Do EEE 
de SV à ὁ ἀλλλζ λα: 33 
OS RES LE 7535... pag 


+ 
É 


> 


Juzu 11 


Juzu 11 YÜNUS Essuula 10 


16. Era bwe basomerwa Aya zaffe Irene Gi a MES S 


ez'olwaatu, abo abatasuubira kusisinkana 1 Ὁ 5 Ke “) 5 ἢ . Morris 

naffe bagamba nti: Leetayo Kur’ani endala g! 4 «οὐ 5. 5 YO 5" 
etali eno oba gikyuuseemu. Gamba nti: κί συ σ 18 pu nn ie } 5 
Tekiyinzika gyendi okugikyuusaamu Κα 20 3. Ὁ rie x 
Iwange. Nze sigoberera, okuggyako ebyo OÙ7 (oui ὥς Ei de ἢ 351 EN 
ebimbikkulirwa byokka. Mazima nze ntya y πὰ #1 T, PRET 
nnyo ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa, sÛ% DLL CG) Per 

n # 


δ 
singa mba nga njeemedde Mukama wange. Où Ἔ Ep AE ΄ αἢ 


4 D ΄ b ᾽ν 1e 

17. Gamba nti: Singa Allah yayagala YŸS AQE αὐλοί οι: LS 

saaligibasomedde wadde teyaaligibama- 4, » οὖ... φὰ Ta nt 
nyisizza. Naye ddala mbadde mu mmwe Les FES F3 | 
obulamu bwange bwonna olubereberye lwa O6 1} ENST, 4 LS C5 
yo. Abaffe, temutegeera? Jia es et _ "ὦ ΤΣ; “Σ 
18. Kale ate mujoozi ki asinga kw’oyo ES du  ϑιῳ 221. Cr 


apaatiika Κα Allah eby’obulimba oba site Æ «2 οὐ “Ἔκ 

alimbisa Aya ze? Mazima aboonoonyi rh, D ail nt φ ?| 

tebaganyulwa. QG 2 >) | 
Σ 


142, “ _ ? < 
19. Era basinza ebbali wa Allah ebyo 5% Cablyss 0 
cbitayinza kubakosa wadde okubagasa; era 227  , 4,8, D {2 
bagamba nti: Bano be bawolereza baffe eri 5. Σ᾿ OV, 9 Ex, V5 
Allah. Gamba nti: Abañffe, munaategeezaayo σ ᾿ ? 
Allah ekyo ky’atamanyi mu geulu wadde © 5 , 
mu nsi? Obutuukirivu bubwe era ali waggulu ἀν TES 2 ὦ EC Gb | 
΄ \ 


nnyo n’ebyo bye bamwenkanya nabyo. SAONE ᾿ LE 
G£ Des 9 λαμ » USD! 

PR 
: O6 3 
20. Era abantu tebaali baawukamu, wabula τοῦ ESA ἥν An AE ta 
baali ekibiina kimu, oluvannyuma ne- ΄ Los Suit Lite 74:12 
baawukanamu. Naye singa si kigambo ὧῷ CAES de Y 5,5. 136 E 


Ὁ En 
\ 
\ Pr: 
« 


ekyakulembera ekyava eri Mukama wo, ddala 4,5 (σ ,: n 9 ne 87 Zu 
᾿ " D Cu ay φῦ él) 


baalisalhiddwawo kw’ebyo bye baawukanamu. 7* ΄ 
nil is 
Où sas 
ss 4, \ Pt 1 ν 8 ἄγ n “ À Δ ᾷ γᾷ 
21. Era bagamba nti: Lwaki tassizibwako (y 45 ae 1 Ÿ ώφ 5.3. 9 
Kabonero okuva eri Mukama we? Kale κρινεῖς ὁ Let 12 4% 
gamba nti: Eby’enkiso bya Allah yekka, "98. ὑφ Il) JE 745) 


Kale mulindirire, nange ndi wamu nammwe Arr prtotirsn sen 
mu balindirira. Où BRAS χὴν, ξ 
Ruku 3 »σδωξς one ef lei or 

22. Era bwe tuloza abantu ku kusaasira 222 D 422) Us LU US 5. 15} 
oluvannyuma 1lw’obuzibu okubatuukako, δι | 
okwejjuukiriza nga beekobera Aya zaffe. τ à Di DNS Le ἢ 
Gamba nti: Allah nno y’asinga obwangu mu ὧἱ, » ESA PS2 23 | JG 
kwekoba.Mazima ababaka baffe bawandiïika op né CAE : “(1.2 ᾿ 
ebyo bye mwekobamu. O0: σι ῳ HA, ) 


«ὦ» 


Essuula 10 YÜNUS 


23. Ye y’abatambuza Κα lukalu ne ku 
nnyanja, okutuusa Iwe muba mu byombo ne 
bibaseeyeeyesa olw’empewo ennungi era 
nebabisanyukira, naye bwe bijirwa omuyaga 
ogw’akabi era nebajjirwa n’amayengo okuva 
buli wamu nebalowooza nti bazingizibbwa, 
olwo bawanjagira Allah nga bamalirivu gy’ali 
mu buwulize, πῇ: Bw’onotuwonya akabi 
kano, mazima tujja kuba mw’abo abeebaza. 


24. Naye bw’abawonya, amangw’ago nga (9 
bajagalala mu nsi awatali mazima. Abange 
mmwe abantu, mazima okujagalala kwammwe 
olw’amasanyu £g”obulamu bw’ensi kukosa 
mmwe bennyini. N’oluvannyuma gye tuli 
y'eri obuddo bwammwe; olwo tulibategeeza 
ebyo bye mwakolanga. 


25. Mazima enfaanana y’obulamu bw’ensi 
ering’anga amazzi getutonnyesa okuva mu 
bire, kale ne geetabula wamu n’ebimera 
by’ensi ebyo abantu bye balyaako n'’ebi- 
solo, okutuusa ensi Iw’efuna amajolobera 
ga yo n’erungiwala ne bannyini yo ne- 
balowooza nti bagirinako obuyinza. Naye 
bw’etuukwako ekiragiro kyaffe ekiro oba 
emisana, tugifuula nga esaayiddwa n’ebanga 
Jo etaabaddewo. Bwe tutyo bwe tuttottola 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. 


26. Era Allah akoowoolera eri amaka 
ag’emirembe, era y’alung’amya oyo gw’aba 
asiimye eri ekkubo eggolokofu. 


27. Abo abakola ebirungi, be balifuna 
ebirungi n’ennyongeza, era amaaso gaabwe 
tegalisaanikirwa nfuufu wadde obuswaavu. 
Abo nno be bantu b’omu Janna; bo mu yo 
mwe balibeera. 

28. Naye abo abakola ebibi, n’empeera 
eriba mbi nga byo, era be balisaanikirwa 
obuswaavu. Tebalifuna alibawonya Allah. 
Baliba ng’abasaanikiddwa ku maaso gaabwe 


ΑΛ A . » LA 
11707 n au nD ne “2 

LR 9 DS | 

d 5 x ιᾧ ἃ Ἄρα Ξ α΄ 
a Footer NE na ΕΡῚ 
D Ce > à AU IC [ENAEES 


DOC USSR BLRAUEST 
5.231 τῇ C5 ST EE 


us AT £ 4 ne τ ἵν. 
(BA 4 Las En £ 


as 

΄ n? #1 » »ὦ 
σοὺ ΄ 

SJ Gall is L 


# 

PR ATOS , 
DTA ot Con th “τοτὲ 
il Bises ts ) 
74 GA Δ Γ2 NE [2,1 
SNL Css ue 5.5 
PLATE ΄ κνΊ, 2:95 σ΄“ 


La 


DÉC HISECIRTE ἘΣΣΊ | ΦΧ 
ξ τ ὌΝ ῥ 

5 ᾿ Se GS ets ee 

LED δ 


AGE SANT 


Juzu 11 YÜNUS 


Essuula 10 


n’ekitundu ky’ekiro eky’ekizikiza ekikwaafu. 
Abo nno be bantu b’omuliro, bo mu gwo 
mwe balibeera. 


2. Era mwerinde olunaku lwe tulibaku- 
ng’aanya bonna, n’oluvannyuma tuligamba abo , 
abenkanyanga Allah n’ebirala nti: Muyimirire à 
mu kifo kyammwe n’abammwe be mwenkanya- 
nga ne Allah. Olwo tulibaawulamu wakati 
wabwe; era abaabwe be benkanyanga ne Allah 
baligamba nti: Si ffe be mwasinzanga! 

30. Kale Allah amala okuba omujulizi © 
wakati waffe nammwe nti ddala okusinza 
kwammwe ffe tetwakumanyanako. 

31. Olwo buli muntu alitegeera ebyo bye 
yakulembeza. Era balizzibwa eri Allah, 
Mukama waabwe Ow’amazima, era n'ebyo 
bye baali beejingidde biribaabulira. 


Ruku 4 

32. Gamba nti: Ani abagabula okuva mu 
ggulu ne mu nsi? Oba ani alina obuyinza 
Κα Κανν γα n’okulaba? Era ani aggya ekiramu 7 
mu kifu era ageya ekifu mu kiramu, era ani 
ategeka ensonga zonna? Olwo bajja |, 
kugamba nti: Allah. Kale gamba nti: Abaffe, 
era temuutye Allah nemulekayo ebikyaamu? 


33. Kale oyo nno ye Allah, Mukama ἵ 
wammwe Ow’amazima. Kale ateeriyo ki 
oluvannyuma Iw’amazima okuggyako 
obubuze? Abaffe, wa gye muwugulirwa? 


34. Bwe kityo nno ekigambo kya Mukama € 
wo kyakakata kw’abo abaajeema nti ddala 
si ba kukkiriza. 

35. Gamba nti: Abafñffe, waliwo mu bammwe 
be mwenkanya ne Allah oyo atandika 
ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu? 
Gamba nti: Allah yekka y’atandika ekitonde 
n’oluvannyuma n’akiddamu. Kale ate wa 
gye mukyusizibwa? 

36. Gambanti: Abaffe, waliwo mu bammwe 
be mwenkanya ne Allah oyo alung’amya 
eri amazima? Gamba ΠΗ: Allah y’alung” amya 
eri amazima. Ye abaffe, oyo alung’amya eri 
amazima y’asaana ennyo okugobererwa, 
oba oyo atasobola na kwerung’amya yekka 
okuggyako nga alung’amiziddwa? Abaffe, 
mubadde ki, mulamula mutya? 


JS &é 


3 & 5 348 SENS ὥ ας 


19 


RTE 


A RPC ACET 
Θόλ 
a À pare PEL A 


2255 DS EU 2 À Yi ? 
5 BUT ARS 1SÉSAT 0 


Le “5 
ΟἹ 


JE τὉ 


A6 : 2% ἐδ 


ΕΚ ΧΊ 


ἐὺ 


LS τ ἰἀγ 


OR SE APE LEP 


ὦ} 2 << τ nus n 


τὰν ἐἷς 


CEMRRS Cost 
ERA É Di ὦ ik Ἢ SVGA 
ESRI Ar - 


ASS RSS NASA 
᾿ 2) Case Na μοῦ 


“πρὸ 


ὀφηεόα 


RATE) 


ΤΣ 


MURS 06 ES 
SH, se 


# 


O6 ME DE) 


dé r4b 


GS C Sr ES 
és es SE gs 


ES Ep εἷς 


» Le, » 


ἜΚ 


44 6 n 8 n 0 4 te 

SE ὁβ 1e ἃ JS JS 
Δ ΓΑ 

Her 2, ὦ ἀν οὐδὲ δ κα 22 


CRE 


7 το 
δ. 46 £2 » 3 
Grise RL 


Fe 


“"“» 


LS 


#i#n 


HE 


μα δὸς io 8916 τι de ds d 


SET: SD vs 


7 


ΤΑ an] 


: 


FRA 182 à we ῃ A 
Soit ot RATER 


Afsé 


«8» 


4 
ME 
Θώ 


FE 


Gas 


LE 


Essuula 10 YÜNUS Juzu 11 


9 % $ 
37. Era abasinga obungi mu bo teba- ASIE LÉ Ά δία, ξ μή C5 
goberera wabula okuteebeeka, so nga fa LA SE ΄ς, 
okuteebeeka tekugasa wadde akatono awali “5 Ca ἀιῶμ ᾿ GS &s 2 . 
amazima. Mazima Allah amanyi bulungi Co) eh) 2 
ebyo bye bakola. Θ ΤΩΣ 


38. Eratekisoboka Kur’änieno okuyüyizibwa DATE HS © 
omulala yenna ebbali wa Allah; wabula yo “.5 5 PEU AXES ner à 
kwe kukakasa ebyo ebyagikulembera, ate kwe PR TV ee 
kuttottolakw’amateeka. Teriimu kubuusabuusa ἀλλ LS 5 ἀκ} BUTS) 2 αν 

τ Σ à 


kwonna. Yavira ddala eri Omutonzi à ΩΣ σι 2. Ἶ ἃ 
w’ebitonde byonna. λοι.) ῶ 
? 1° 
39. Kazzi De nti Nabbi y’ey ne SG di » à pe] ῳ HE À | 
Gambanti: Kale nammwe muleeteyo Essuula 5,74, 12} Ἢ ἥω ES n 
emu yokka efaanana nga yo, ate RSA 55. 51} 22 
mukoowoole bonna nga bwe musobola, OCY ΠΣ " ab CE . 


ng’oggyeeko Allah, obanga muli ba mazima. 


40. Naye balimbisa ekyo kye batayinza na is es) aol She 2) ΐ- lo ἐξα ἸῺ 
kwetooloola kumanya Κννὰ kyo, ate nga γ,, ζ “, ΄ 
tebatuukwangako na nnono yaayo. Bwe batyo da Sins 5 Sa fai ad at Ë 
n’abaabakulembera bwe baalimbisa amazima, ‘455 (ε 2 Fons 5 Ἢ ΕΣ os 
naye laba enkomerero y’aboononyi nga bwe 2: 
yali. : DENT 

΄ ᾿ us Δ 

41. Era mu bo mulimu abagikkiriza nemu bo 264 9 ἐπὶ CE %, ne LA, à 
mulimu abatagikkiriza. Naye Mukama wo »7 δ΄ 2 γώ fra Pets Te 
abatabuzitabuzi y’asinga okubamanya | 12 1e 7. 5 A 
obulungi. OO. zh) L & 

Ruku 5 w np : À 

42, Era bwe bakulimbisa, kale gamba nti: ὅ USE ἃ JE 2,558 ὦ» 5 
Nze nnina ebikolwa ebyange, nammwe mulina , ΤΥ ἈΝ 
ebikolwa ebyammwe. Mmwe temuvunaanyi- ν ' 

3 ΄ 


zibwa kw’ebyo bye nkola, nange Hair es te Le ἃ 
sivunaanyizibwa kw'ebyo bye mukola. OS id γι Does 


| 

ae x à δ . 8 ? 

43. Era mu bo mulimu abakuwuliriza. Naye EME EYO rois Dates 
# 


abaffe, ggwe oyinza okuwuliza bakiggala ATEN PACA ENTER 
naddala bwe baba nga tebategeera? Θῶ δι 5  σῳ5 50 LS 


DOTE La ρος, 2.25.“ 
44, Era mu bo mulimu abatunula gy’oli. 30 δή» ÉD IE UP Aie, à 


Abaffe, ggwe oyinza okulung’amya 7% r? 3.2. (λάδι - 
bamuzibe ne bwe baba nga tebalaba? O0e NS ? 2 


141S 4 Lu 
ἫΝ Mae Allah Rome δέμας ES EL D Œ | 157 νου ὧν 
1 δ ET LÉ 
intu kyonna, naye abantu bennyini be OS AU if PAT 


beeryazaamaanya. “2 
.» “55 ΄ 


46. ae olunaku ee ue ne baliba ds 2 © Fix A Fri pee 3 9. D) 
nga abataawangaala okugeyako essaawa £ ΞΕ: 
emu yokka ey’emisana. Era balimanyagana © 99 SES γίζϑι en AC $ 


<> 


Juzu 11 YÜNUS Essuula 10 


τ PE Vote 0% PLAT 
bokka na bokka. Mazima baamala 2. | >> L Dante 
okufiirwa abo abalimbisa okusisinkana ne σ᾿, Copier lé(us à ra 
Allah era si ba kulung’amizibwa. OX | eus at 

a PS en, ont LS (2 
47. Era ne bwe tukwoleka ebimu ku 2 =2 IR Ξ 1} ἅν 
bibonerezo ebyo bye tubalabulako oba ne 4%, »» ne έν 216 ,Ὁ,417. 07 
bwe tukufiisa, ‘ewaba njawulo. Kale gyetuli 22823) δῇ ἐὰ 5» 5.) 5 


y’eri obuddo bwaabwe, nate era Allah ye date SeCe Sn où 
Mujulizi kw’ebyo bye bakola. O6 ds 


ΩΣ ? Ν - < Δ ὡ.. <” 
48. Era buli bantu balina Omubaka. Kale À) 5455 LÉ - dia jus 
Omubaka waabwe bw’ajja, balamulwa wakati KZ , 2} irait IE n9 “.- 
waabwe mu bwenkanya era tebalyazaa- V3) LapL τὶ Ga 


maanyizibwa. Où ὃ 21} 
ὥ 


49. Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno BUS RSA As . 4,419 
kwa ddi, obanga muli ba mazima? Dim ἃ 
© TS A 22 
a δ Ci 
50. Gamba nti: Sirina buyinza Καὶ Iwange Καὶ ἥν ἀπ ή 2 Ἔτι ) ξ το 
buzibu wadde ku mugaso, okugeyako ekyo À» 6 DIET » 


Allah ky’aba ayagadde. Buli bantu balina #&15).02 


Ἁ 
ES 
“La 
LAS 
ent 
τῷ 


entuuko. Kale entuuko yaabwe bw’ejja, ..2 4 4 σύ σ σιριζλσ τ n 2244 
tebayinza kusigala mabega kaseera n°akamu Y5 ἀξ ὩΣ» » | 
wadde tebasukkawo. OË δὰ δ 24 


51. Gamba nti: Mulabye mutya, singa ὕὅ(22 4223 


| aie fous ds 
ekibonerezo kye kibatuukako ekiro oba ,, 2 πα CA «20,2 on 
emisana, abaffe, aboonoonyi bayinza batya 4% hpatus 5 ἃ 1505 5 
okukyesumattulako? Σ Θώ 22 Al 
52. Abaîfe, bwe kirigwawo, olwo lwe muliki- 56) \ bg, ss 5 τ ὅν 33 ΐ 


Δ "À δ Q 4 nn CE 
53. N’oluvannyuma kirigambibwa eri abo 195535 | Δ Ce D), Ji 45 
< 


aboononyi nti: Mulege Κα kibonerezo fs 21702 7 FAT σ κι 2 
eky’olutentezi. Abaffe, munaasasulwayo GS T8 day Ὁ} DIRE 


ebitali ebyo bye mwakolanga? OL Ce ὦ τ 


Δ r& — PL * n2 ten É 
54. Era bakubuuza nt: Abaffe, kyokya ὧν J5 548 51] Ge s à 
mazima? Gamba nti: Yee,amazima gaMukama 4 gne τῷ σ τ “1 «4, mie μι 
wange, kyo kya mazima; era mmwe temuyinza Si L 5: SA, ἀν D) ? 
de #f fu δ 
kukifufuggaza. CO 2204 τ 
Ruku 6 SAT n TT < 
55. Era singa buli muntu ayonoonaà abeera INC EE 5 PI 
n’ebiri mu nsi byonna, ddala yaalibiwaddeyo C5 4- χῶροι ἢ "2 { $ "ὦ DIS S 
okwenunula. Era balikisa okwejjusa awo nga ἐσ ia RAS 
balabye ekibonerezo. Era baliramulwa mu BAL 4 (as δ κα ICS 
bwenkanya, era tebaliryazaamaanyizibwa. Θώ χε: "ἡ 283 


> 


Essuula 10 YÜNUS 


56. Muwulirize! Mazima ebiri mu ggulu 
n’ebiri mu nsi bya Allah. Muwulirize! 
Mazima okusuubiza kwa Allah kwa mazima, 
naye abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


57. Ye yekka y'awa obulamu era y’afiisa, 
era gy’ali gye mulizzibwa. 


58. Abange mmwe abantu, mazima mwamala 
okutuukwako okubuulirira okuva eri Mukama 
wammwe, n’ekiwonya buli bulwadde obuli 
mu bifuba, n’obulung’amu, n’okusaasira eri 
abakkiriza. 


59. Gamba nti: Olw’emikisa gya Allah 

n’okusaasira kwe, kale kw’ebyo kwe baba 
basanyukira. Ebyo by'ebisinga n’ebyo bye 
bakung’aanya. 

60. Gamba nti: Abaffe, temulaba nti ebyo 
Allah bye yabassiza mu bigabulwa, ate mmwe 
mwabifuulamu eby’omuzizo n’ebikkirizibwa? 
Gamba nti: Abaffe, ddala Allah y’eyabakki- 
riza oba mukonjera Allah? 


61. Abaffe, balina kirowoozo ki Καὶ lunaku 
Iw’okuzuukira abo abakonjera Allah eby’o- 
bulimba? Mazima Allah ye Nannyini mikisa 
eri abantu, naye abasinga obungi mu bo 
tebeebaza. 


Ruku 7 
62. Era toba mu nsonga yonna, era 
tosoma kuva gy’ali kitundu kyonna mu 
Kur’äni, wadde temukola kikolwa kyonna, 
wabula tuba bajulizi ku mmwe bwe muba 
nga muteeruukana mu byo. Era tewali 


kyonna kiyinza kwekweeka Mukama wo 5 


mu nsi wadde mu ggulu—ne bwe kiba 
kizitowang’akabu wadde ekisinga obutono 
ku ko oba ekisingawo obunene—wabula 
kisangibwa mu Kitabo Ekitangaaza. 


63. Mwetegereze! Mazima mikwano gya 
Allah tebaliba na kutya kwonna wadde 
tebalinakuwala— 


64, Abo abakkiriza era abaali abeekuumi. 


65. Balifuna amawulire ag’essanyu mu 
bulamu bw’oku nsi ne Καὶ nkomerero. Tewali 


ζ΄» n % < [ἢ τ 
CL τ» JG Ὁ 
ù Ts 5 ND nn ET nt 
Gi ἐλ 5. 2.22) ὦ» De ed 
LP £ » # y 19 
4859 ὃ GR 5 535501 ο 
hs. 8 
“ιλ uwne # à nt 18 
EU iS 458$ ab Jai JS 
δ nplSusn 4. # 
CPAS MIESE I 


nv nL2t ρὼ CA AT EC στὰ 
ὡ 14) ἀυιύμτ ὁ δι το 
2. , 4 δὼ κ᾿ À ut 
LS Ὁ 18 AU SUR Ὁ} 


2 


4 CPR LP RE LT 02, 
“οι. dE 5180 O3 ab JS 


ΞΡ 
“το ι Υ 5.55) 
0 à LA 1 4 Η " 
«τὰς VI HSTS 5 ES ὦ 

r à 

Os 

#1 Sonore 4 
STE CE Nat 171981 OL ST 
ώ Φ “κι κκ9 “ 
OÙ SEE 

P 1 LA 


> 


<< 


Juzu 11 YÜNUS 


Essuula 10 


kukyuusa kwonna mu bigambo bya Allah. 
Obwo nno bwe buwanguzi obusukkirivu. 


66.Era ebigambo byabwe bireme ku- 
kunakuwaza. Anti ekitiibwa kyonna 
Kkya Allah. Ye y’Awulira byonna, 
ye Mumanyi wa byonna. 

67. Mwetegereze! Mazima buli ekiri mu 
ggulu n’ekiri mu nsi kya Allah. Era abo 
abalaajanira ebirala ebbali wa Allah 
tebagoberera ebyo bye benkanya ne Allah, 
wabula bagoberera kuteebeeka kwokka, era 
tebali ku kirala wabula bateebeeka 
buteebeesi. 

68. Ye y’eyabakolera ekiro mulyooke 
muwummulire mu kyo, n’emisana nga bwe 
butangaavu. Mazima mw'ebyo mulimu 
obubonero eri abantu abawulira. 


69. Bagamba nti: Allah yeefunira omwana. 
Obutuukirivu bubwe! Ye yeemala. Ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi bibye. Temulina 
bukakafu bwonna ku kino. Abaffe, mwogera 
ne bye mutamanyi ku Allah? 


70. Gamba nti: Mazima abo abapaatiika ku 
Allah eby’obulimba tebaganyulwa. 


71. Balifuna okweyagala okutonotono mu 

nsi; n’oluvannyuma gye tuli y’eri obuddo 
bwabwe, nate tulibaloza ku kibonerezo 
ekikakali olw’okuba baali beeremye. 


Ruku 8 

72. Era basomere ebyafa ku Nuühu, bwe 
yagamba abantu be nti: Abange, obanga 
mukaluubirirwa Iwa ddaala lyange 
n’okubuulirira kwange Aya za Allah, kale 
nze Allah gwenneesiga; kale mukung’aanye 
ensonga Zammwe n’abammwe be mwe- 
nkanya ne Allah, n’oluvannyuma okwekoba 
kwammwe kuleme kubaamu nkenyera yonna 
gye muli, n’oluvannyuma mutuukirize gyendi 
kye mwagala era temumpa kaagaanya. 


73. Naye bwe muneekyuusa, mujjukkire 
nti nze sibasaba mpeera yonna, wabula 
empeera yange eri eri Allah. Era nalagirwa 
kuba mw’abo abajeemulukufu. 


΄ à Ÿ an . 

note) ,)ό RIE “IS 
A A | à 

GAL 56 EU 90) 


PAR 


sel 


σ- 


«ὦ» 


\ 


ons δ 7 4 5 δ 
RICA 


ALERT 


29 (Ὁ ὧν μα ) 


΄ 


ww 


\ 
N 
ἐ 
[OL > 
A \— 


\ 

No 
> 
[à] 


CP] LR # 


+ 


Ὁ 
τὰ 
L 


4% 


Bars 195 ὧν ES 


\ © 


> 


χὶ 

Ἁ 
La 
ὧς GC: 
En L 
HAN 

[at 
οὶ 
Ge 

PA 


> 


Ὸς 


LS 


—\ 


Ἦν 


Essuula 10 


YÜNUS 


74. Kale baamulimbisa, ne tumuwonya 

wamu n’abaali naye mu kyombo era 
netubafuula abasika mu nsi, ne tusaanya- 
awo abo abaalimbisa obubonero bwafñfe. 
Naye laba enkomerero y’abo abaalabulwa 
nga bwe yali! 


75. Nate oluvannyuma lwe twatuma Abatume 

eri abantu baabwe nebajja gye bali 
n’obubonero obw’olwaatu; naye era 
tebakkiriza ebyo bye baalimbisa olubereberye. 
Bwe tutyo nno bwe tukoona envumbo ku 
mitima gy’abo abasukka ekigero. 


76. Nate oluvannyuma lwabwe, twatuma 
Müsa ne Härüna n’obubonero bwaffe eri 
Faräwo n’abakungu be, naye nebeekuza; 
era bo baali bantu boonoonyi. 


77. Kale bwe baatuukibwako amazima agava 
gye tuli, baagamba nti: Mazima buno bulogo 
bwa nkukunala. 


78. Müsa n’agamba nti: Mwogera bwe muti 
ku mazima nga gamaze okubatuukako? 
Ddala buno bulogo? Naye nga abalogo 
tebaganyulwa! 


79. Nebagamba nti: Otujjiridde otuwugule 
kw’ebyo bye twasangako bakitaffe, olwo 
obukulu bulyooke bubeere bwammwe 
mwembiriri mu nsi? Naye ffe mwembi tetujja 
kubakkiriza. 


80. Olwo Faräwo n’agamba nt: Mundeetere 
buli mulogo omukugu. 


81.AwO abalogo bwe bajja, Muüsa 
n’abagamba nti: Musuulewo ebyo bye 
munaasuulawo. 


82. Bwe baamala okusuulawo, Müsa n’a- 
gambanti: Ebyo bye muleese bya kubuzaabuza. 
Ddala Allah ajja kubisaanyaawo. Mazima Allah 
tatereeza bikolwa bya batabuzitabuzi. 


83. Era Allah y’akakasa amazima n’ebigambo 
bye, aboononyi ne bwe baba tebaagala. 


Ruku 9 
84. Naye tebakkiriza Müsa okuggyako 
abavubuka abamu mu bantu be, olw’okutya 
Faräwo n’abakungu be nti ajja kubabonya- 


ALLER LR IE ζι 

S dm LR 9 RS δῷ Δ 15 

ete + sn ns 
» 


DORE CIE 
PERRIN ESTIMER EE 
δ GS SOL κυ 
OU DE Ἐ 9 ASEUIS 
DATE ESP E 

DAPRESIANIES 


Cd 


NN 
UN \— 


ἰῷ δύ ϑς φιλὶ τῷ dé 
Dé Sa ES 6 

GS RL shit Su JÉ 
JU S τι ST: 87 
D65% 1 

41,25 GE 5 β 


ΜΙ n » à un 
(DELA TA ETES ΠῚ 


ge . A AC 
=» dé Qi op 6 3 
΄ ν,“ 
Ὁ 523 


δῷ AS δε ts CS 


O6 LE TT GEST 
? n Q πο ἢ, T 
sd λᾶς Gus dE ET 23 


᾽ ΝΜ “ νυ 
οι aires οι μυμῦ! 
PR κρῖ, ή “4 FA 
Gui) JE xbes y 
+ ee + £ Ge? pù 4, >< 
15 35eé, Gras : 
ons np 
- \ 
CN 


5 - 


Juzu 11 


Juzu 11 YÜNUS Essuula 10 


: φῆ Bu Ta RG nn EE 
abonya. Era mazima Farâwo yeekulumba- € 5 Us, 223, © | » de 
zanga nnyo mu nsi, era ddala yalimw’abo » 7% ,%, «“ “αι ἃ 4 
abasukkiridde obubi. 9 5, 37089 ὁ ges 

OO 3 χγάϑι 
- : RARE «ἦν ὃν LT La p 1 < 
85. Era Müsa yagamba nti: Abange, SX | ναι 
obanga ddala mukkiriza Allah, kale Ye yekka 5. 


gwe muba mwesiga, bwe muba nga ddala 


muli bajeemulukufu. OË we 


86. Kale ne bagamba nti: Allah yekka gwe 
twesiga. Mukama waffe, totufuula kigezo Don ΕΣ 
eri abantu aboononefu. OL LI, dy 


Ed 

᾿ #_n ΄ 
, σι «ΖΚ en Alwne (run 
87. Era tuwonye olw’okusaasira kwo (ὥς 230 43 1026 CSS 
abantu abatakkiriza. ΓΖ 


2 
7 
L 22 
vo 
2 
τ 
& 
AN 
- 
A 
4 
“Ὁ, 
᾿ 
CS 


AN 
> 
\ 
2 
ΓΑ 
ZNA 
CAN 
NE 
LA 
à 
M 
\L* 
E- 
Ξ 
\ 
Va 


ο 


LL TL ns NA nr ete 

88. Era twabikkulira Musa ne mugandawe 15 Θὲ ἀπ δὼ» HULLAES 510 
j: Ϊ ἥν», Ὁ κζΖ,»» #0 “ὦ ne 
πῇ: Mwembi mutegekere abantu bammwe κε 15 A ἘΣ ve) { C3 j 
amayumba mu Misiri, era mukole enju + 1% FoutÉ BP PA I) 
zammwe nga zitunudde wamu* era » 5 9. .}}} νυ! 9 2 3 ga 


mujjumbire essaala. Era wa amawulire OC DÉS UARTS 
ag’essanyu eri abakkiriza. 


. σ, σι... mont els Te κι,» γι“ 
89. Era Müsa n’agamba nti: Mukama waffe, 3 γα lé ES JUS 9 65 
mazima Ggwe wawa Faräwo n’abakungu be Ὁ 171, à 7, | ἢ ECTS CLS $ 


eby’amajolobera n’ebyobugagga mu bulamu 59. 
bw’oku nsi. Mukama waffe, n’ekivuddemu κα 


babuza abantu κα kkubo lyo. Mukama waffe, ὶ - ris 5 onto n Lure 
Zikiriza eby’ obugagga bwabwe era okaluubirize 5 | 46) À dE sb ls 
emitima gyabwe kuba kirabika tebajja 1445 ΔΖ. 1942 V5 4.4. 3 
kukkiriza okutuusa Iwe banaalaba ekibonerezo ᾿Ξ és Lo < _ 
ekirumya. OV IS | 
: CPI hrn ἢ κα 1({ 

90. Allah n’agamba nti: Okusaba kwammwe > se | pa 
mwembi kumaze okwanukulwa. Kale mwembi ΄ nr ut Ge fr (rnetalé 
mwenyweze era temugoberera kkubo 1y’abo + LE ù 2 ΠΑΝ 
᾿ CA Prin À 
abatamanyi. OS $ 21 NN C5 


10:88. Ebigambo ‘waj ‘aluu buyuutakum giblatan’ (535285528415) ebitegeeza ‘era mukole enju 
zammwe nga zitunudde wamu’ biyinza okutegeeza: okwolekera mu gibla, okutunuuligana oba 
okutunula oludda olumu. Amakulu agasooka wano tegakola kubanga mu kiseera ekyogerwako 
wano, tewaaliwo ludda lutongole baana ba Isirairi gye baayolekeranga nga basinza nga Yeekaalu 
ya Sulaimani (a.s.) tennazimbwa. Singa kitwalibwa nti amakulu agokubiri ge matuufu, kiba kitegeeza 
nti wano abaana ba Isirairi baali balagirwa kuzimba mayumba gaabwe nga gatunuuliganye 
olw'okwerinda. Ffe tututte amakulu ag'okusatu kuba ge gasinga obulungi. Olwo kiba kitegeeza nti 
abaana ba Isirairi wano baali bakubirizibwa okuzimba amayumba gaabwe gonna nga gatunudde 
ludda lumu kibasobozese okwanguyirwa mu kusinza Allah nga bonna batunudde ludda lumu. Kino 
kyaali kijja kubasobozesa okubeera n’obumu mu ndowooza, mu bikolwa ne mu mpisa. Obujulizi 
obukakasa nti amakulu ge tututte ge gasaana, bweragira mu kitundu kya Aya yennyini eyo ekyokubiri 
abaana ba Isirairi webakubirizibwa okuyimirizaawo essaala nebagambibwa nti: ‘wa agiimusswala' 

É,L@u,21515) ekitegeeza nti ‘era muyimirizeewo essaala’”. Ekiragiro kino kyaali kikubiriza abaana 
ba Isirairi bonna okuyimirizangawo essaala eya Jamaa (nga bonna basaalira wamu), so si 


kusaalanga kinnoomu. 


Essuula 10 YÜNUS Juzu 11 


Δ sn di A ss Δ τς: ΄“. 

91. Era deu abaana . eo AD λοιμῶν Se) Ὁ ΜΕΦῚ 
ennyanja, naye Farawo n’abawondera ᾿ς cs 2 sm panne à te 
n’amagye ge mu bujeemu n’okulumbagana, tes 55 + 5 © δ »» ΦΈΦΟΙΗ 
okutuusa lwe yatuukibwako okusaanawo, , κι , és on = T > 
n’agamba nti: Nzikirizza nti ddala teri QU: τᾷ 21,3 ἀξ 29 
musinzibwa mulala okuggyako Oyo abaana 44 À 5 .2.χ 7 , 47 9,. net 
ba Isirairi gwe bakkiriza, era nange ndi el SN YLJL SN STE | 

, τ ΄ nu” T2 
mw’abo abajeemulukuse. és L51 τ SEE | is «- 
“΄» n 5" 
Os | 
σι, σι σι “ ti 

92. Netumuddamu nti: Abaffe, Καί Ce _ 4.5 EURE = 9 Où } 
lw'okkiriza ng’ate olubereberye wajeema era #10 Sp 
obadde mw’abo abatabuzitabuzi? OC ie | 

ntl\tnber Lite Lou natif 

Kale olwa fer ιβεποα kukuwonya mu do δυο Ξ ὩΣ ASE E 
mubiri gwo, olyooke obeere akabonero eri Leurs 4,“ Lo, Air 
ab’oluvannyuma lwo. Anti ddala bangi mu œ os LE < Θ᾿» 45) ES 

Δ mn, < ΕΝ Δ ΄ 
bantu tebafaayo "ἢ ns bwaffe. OS { A ! a 
uku ΄ To νι, τὸ Cu ef 

94. Era mazima twategekera abaana ba Isirairi 12.1.2 ριζῶν GS GTS et! % 
ekisulo eky’amazima era netubagabula mu | + : uns Et mn 
biroongoofu, naye tebaayawukanamu Loir SA OS LS 335 À ἘΦ 
okutuusa Iwe bajjirwa obumanyi. Mazima a ï » 9.72 ἀν Lite 


7 
Mukama wo aliramula wakati waabwe ku Ὁ 23Lx) 
lunaku Iw’okuzuukira mw’ebyo bye ὦν 


\ 
baayawukanangamu. FR ὦῷ 

AE 2 a À AC δὰ 
OS 451 
D Thon y w,# ns 8 fs < 
95. Kale ggwe omuntu bw’oba nga olina ETS TES ES τῶν 
okubuusabuusa kwonna kw'’ebyo bye , Leiorrppentine SL n% 
twassa gy’oli, kale buuza abo ababadde É SÈS OA Ce Ds 
basoma Ekitabo olubereberye ἱννο. Ddala 41% r, #21 4 ATX Ξ ES 
omaze okutuukibwako amazima agava eri 2) ΕΣ τοι KR ne σι ἊΣ ve 

Mukama wo, kale toba mw’abo ababuusa- (0) “3 jui ᾿ῶὥρὦ ἐξ 
buusa. oo Done $ dt Lot, 
96. Era tobanga mw’abo abalimbisa Aya za (CAPI Ὁ οὶ >)! O2 ὦ" SNS 

AMah, kale n’oba mw’abo abookufaafa- σι! τσ, mater à 
aganirwa. OX y ἰῶβδ © gb 

2 tue 
97. Mazima abo abaakakatako ensala ya ἐμ Κ΄ Ὁ ὡς. On 1 © L 

: “ὁ ΄ LC ” 

Mukama wo si baakukkiriza. DR ESS nt 
OO HV EL 

à \ et, À 
98. Era ne bwe batuukibwako obubonero 1555 LAS 4.2! de 245 “ 23 
obwa buli ngeri, ἐορακκίγίζα okutuusa ἱννα ΄ ne et 
baliraba ekibonerezo ekirumya. (OS Rares |) 


tot 5. γι, Ὁ ne “5,525 
90. Naye lwaki tewaaliwo kibuga kirala RS GS | Δ. 2 7.9 St 315 
ekyakkiriza nga kirabuddwa nekigasibwa ,,2 ,1 16 2 
okukkiriza kwa kyo, okuggyako abantu ba 13..2) "ων 5... 
Yünusu? Bo bwe bakkiriza, twabaggyako à Si κι 2212 7 
ekibonerezo eky’obuswaavu mu bulamu Ζ g πὴ ΣῈ 


Juzu 11 YÜNUS Essuula 10 


a à not, 18 em n 
bw’oku nsi era netubeeyagazamu okumala Ours MSIE LE SJ 15922) | 
ekiseera. ω ᾿ ὧν 
nt Late de TR rte 
100. Era singa Mukama wo yayagala ὧδ." ῷ ὦ Ce Y Φϑ 7 τ ὦ 9 
2 


kuwaliriza, ddala abali mu nsi bonna 4 M, pt 5, 285 
baalikkirizza. Abaîffe, ggwe onoowaliriza JU δ κε Eobilos Sat 


+ 
iriza? nn. outre à 
abantu bafuuke bakkiriza”? OS À A Ps 4 ΄ 


101. Era tekisoboka muntu Kkukkiriza ᾧ 5 δὰ 
okuggyako nga Allah akkirizza. Eraobusungu # , 4. #2 nul Antwt ὦ 
abussa kw’abo abatakozesa magezi. dx; Up da 5 ab 


KA 4 RS & 
102. Gamba nti: Mwetegereze nnyo ebigenda su: VS 15 GC 1551 JS 
bibaawo mu ggulu ne mu nsi. Naye nno 5324, 2 put Ltames re 
obubonero n° Abalabuzi tebigasa eri abantu DIS EN ER CG 25 V2) Y! 
are, 1% 1 rx Q “΄ 
abatakkiriza. OÙ ses δὰ $ 25 dE 
νι. % “41 ἅ, σορμζ: 12, 
103. Abaffe, balindayo ekirala okugeyako ὡξ 1} 2 61 dite ŸL OS 51.5.25 
ebifaanana n’ebyebiseera by’abo abaafa 4 fume on 1% te 11% 
olubereberye Iwabwe? Gamba nti: Kale τὸν 15 ὃ Ji PE x me 
mulindirire, nange ndi wamu nammwe mu OC. BU 1Q8 PUS A 
balindirira. τῇ 72 RP Ne” ΄ dt porno LLC 
104. N’oluvannyuma tujja kuwonya *# δ μσιώσ 515 ἁλῶν γε ξκ λα ᾿ 
Ababaka baffe n’abo Abakkiriza. Bwe kityo L'on 51 frite Se € 
kikakafu ku Ffe okuwonya abakkiriza. OO 5 1e Ca GS à 
Ruku 11 a nn Abe 2 Éulee TT ἡ 
105. Gamba nti: Abange mmwe abantu, Ξ 3 Δ ᾿ δ WU, _ 
obanga mulinamu okubuusabuusa kwonna GRAS δ δ τ Virus 
Κα ddiini yange, kale mumanye ntinze sisinza LL pr ἡ Ve à np Δ 
abo be musinza ebbali wa Allah, wabula 4b1 R£\ ᾧ 5.) 5 40} 955 © 
nsinza Allah oyo abafiisa, era nalagirwa n% 2 n 2 2 ἐ,  ῷ ὃσζ à 51 
okuba mw’abo abakkiriza. CAR Dé Et 
φϑωλιλο 29 1 Le © D 1 
106. Era nalagirwa okugamba buli omu AE CE ) 4155 αϑί 15 
nti: Yolekeza obwenyi bwo eri Eddiïini ng'oli Dre note τι ψ 29. 
mwesimbu, era tobanga mw’abo abenkanya Où el ως 34: DE 


Allah n’ebirala. 


σ΄ 1} # δὴ 19 nn 1% Ce 
107. Era nti: Towanjagiranga kyonna ebbali EbAs CG ENNOLE EL DE 
wa Allah ekitasobola kukugasa wadde #4, 41516 2 1306, Gé ENS 
okukukosa. Kale bw’olikikola, olwo naawe ἐξ LE ve , ἫΝ ἯΙ: 
ddala oliba mw’abo aboonoonefu. Eesti ss 

RTL οὐ Tlnmnt nt 
108. Era Allah bw’akutuusaako obuzibu, 16 ja AblÉLLSSS 9} 
tewali asobola kubuggyawo okuggyako Ye ἀπ 2 2ja bn 16, ΚΑ Υ [Χ1 
yennyini. Era bw’akwagaliza ekirungi, tewali 32 ΒΝ > Ὡ ἜΣ" Ὁ ᾿ L > 
aziyiza mikisa gye. Agituusa ku gw’aba Ge ξι ὡς 4. An), dan 


ayagadde mu baweereza be. Era Ye ye n ΖΦ, »,5 21,59“ ΕΗ 
Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo. OESEDE ESS CRT 


> 


Essuula 10 YÜNUS Juzu 11 


: Ὁ » ΦΥ͂ «τ 9 1 σὰ 

109. Gamba nti: Abange mmwe abantu, ES τοῖς >= HU d, 

amazima gamaze okubatuukako nga gava eri κα, * 
Mukama wammwe. Kale oyo alung’ama, LS 

mazima aba alung’amye lwa kugasa mwoyo (<$ É 

gwe; n’oyo awaba, kale awaba lwakugufriza ᾿ς πο ἐξ» Ὡς 

yekka. Era nze siri mukuumi Κα mmwe. OS #, QUE 112 CAUSE us) 

! μὲ 


νυ» A 5 


à ΝᾺ τὰ + ἡ , ὦ 
110. Era goberera ebyo ebikubikkulirwa era RS je 15€ Durs G 745 | 
ogumikirize okutuusa Allah 1w’alisalawo. 4 4 a en fosdph σῶσον À 
Anti Ye y’asinga abalamuzi bonna. Obtenir ab nes & 


pe 


Juzu12 Essuula 11 
A «ὦ ὦ ART = 
& Né 325 = 
HÜD 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Alf Lam Rä.* Kino ky’Ekitabo Aya 
zaakyo ezanywezebwa nga teziriimu 
bukyaamu nate ne zittottolwa. Kyava eri 
Nannyini magezi, Ategeera byonna. 

3. Kiyigiriza nti: Temusinzanga omulala yenna 
QEUSSYAEO Allah yekka, ddala nange nvudde 
gy’ali Καὶ lwammwenga nze Mulabuzi eraomuwi 
w'amawulire ag’essanyu; 

4. Era nti Musabe okusonyiyibwa  eri 
Mukama wammwe, n’oluvannyuma mwenenye 
gy’ali. Ajja kubeeyagaza okweyagala okulungi 
okutuusa ku kiseera ekigere. Era buli agwanira 
emikisa ajja kumuwa Κα mikisa gye. Naye bwe 
balyekyuusa, gamba nti: Nze mbatiisa 
ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa. 


5. Eri Allah y’eri obuddo bwammwe; era 
Ye yew’Obuyinza Κα buli kimu. 


6. Muwulirize! Ddala baweta ebifuba 
byabwe mbu bamwekweke. Muwulirize! Ne 
mu kiseera we beebuutikirira engoye 
zaabwe, era amanya ebyo bye bakisa ne 
bye booleka. Ddala Ye y’amanyi ebiri mu 
bifuba. 

Juzu 12 

7. Era tewali kiramu kyonna mu nsi, wabula 
okugabulwa kwa kyo Καὶ ku Allah, era 
y’amanyi ekisulo kya kyo n’amaka ga kyo. 
Ebyo byonna biri mu Kitabo ekitangaaza. 


8. Era Ye y'eyatonda eggulu n’ensi mu 
biseera omukaaga, ne Nnamulondo ye eri 
ku mazzi, alyooke abagezese amanyise ani 
mu mmwe asinga okukola ebikolwa 
ebirungi. Era bw’oyogera nti: Muli ba 
kuzuukizibwa oluvannyuma Iw’okufa, 
ddala abatakkiriza bajja kugamba nti: 
Kino si kirala wabula kwe kubuzaabuza 
okw'olwaatu. 

11:2. Nze Allah alaba byonna. 


Δ “ \ LE ὼ A 
ριον»... 
4. ὧδ Ag Liga δ 


À 


ns VAN RE 
Où PL Id ON Ce 2 


δὲ; λέ (5j iab I) RS NT 
L sn 786 “ 
On 


) 
fn < 
Où > 
» » ἀξ % 


23 
ES 
> 
δ LAN 
2 
\ 
“ΟΝ 
2 
Le 
ho Le À 


ὃ ἝἜ 
ἕ 


Δ Α # 
1241 CS ὁ) αἵ λα δι, 
« 3 n τᾷ ὦ A 
5, τρις C5 65$ui 2... 

ñn «ἢ . Δ “ 

Oral ae 

PR] AU “5 δ “" σ΄ 

SSI δ. 19 5 
«4 σ΄,“ “{σξ 

4 Bises AU 5090) αὖ 


Ὲ \ GA 
SA 
w\ 
É 
Ce 
Ce 
᾿ 


> 
a εἴν 
\ w\ 
νυ 
ci δ 
\ 
τῇ \ 
2 v 
ER 
οι . 
> _—\ 
τς" - 
N Vo 
e £ s 3 
EN 
ΞΨ 2 
EN 
\— A 
δῷ 
> Ἁ 
Ù 


= 
A 
2 
ἘΞ 
et 
Ca 
ÇA 


Te 


| 


᾿ 


γ 


Essuula 11 


HÜD 


Juzu 12 


9. Era bwe tubalwisiza ekibonerezo okutu- 
usa ku kiseera ekyabalirirwa, ddala bajja 
kugamba nti: Kiki ekikiziyizza? Mwetegereze, 
olunaku Iwe kiribatuukako, tekiribatakku- 
luzibwako era balyebungululwa ebyo bye 
baajereganga. 

Ruku 2 

10. Era bwe tuloza omuntu ku  kusaasira 
okuva gye tuli n’oluvannyuma netukumu- 
ggyako, ddala afuuka omuterebufu, 
omuteebaza. 

11. Ate bwe tumuloza ku bulungi oluva- 
nnyuma lw’obuyinike obwamutuukako, ddala 
agamba nti: Ebibamba binvuddeko; olwo 
nga yeesanyukira, nga yeejabaata; 


12. Okuggyako abo abagumiïikiriza era ne- 
bakola ebikolwa ebirungi. Abo be balifuna 
okusonyiyibwa n’empeera ennene. 


13. Basuubiranti ob’olyawo n’oleka ebimu 
kw’ebyo ebikubikkulirwa oba nebikuke- 
ng’entereza ekifuba kyo olw’okubanga 


bagamba nti: Lwaki teyassizibwa ggwanika , & 


ly’ebyobugagga oba malayika okujja awamu 
naye ? Mazima ggwe oli Mulabuzi, naye Al- 
lah ye mulabirizi wa buli kimu. 


14. Kazzi bagamba nti: Kur’äni y’eyagiji- 
ngajinga? Gamba nti: Kale nammwe 
muleeteyo Essuula kkumi enjingejinge 
ezigifaanana, ate mukoowoole bonna bemu- 
sobola, ng’oggyeeko Allah, obanga ddala 
mwogera mazima. 


15. Kale bwe batalibaanukula, olwo nga 
mumanya nti mazima yo yabikkulwa na 
kumanya kwa Allah yennyini era nti teri 
musinzibwa mulala okuggyako Ye yekka. 
Abaffe, munaajeemulukuka? 


16. Abo abaagala obulamu bw’ensi 
n’amatiribona ga yo, tujja kubasasula mu yo 
mu bujjuvu ng’emirimu gyabwe bwe giri mu 
yo, era bo tebaliseerebwa mu yo. 


17. Abo nno be bo abatalifuna kyonna Κα 
nkomerero okuggyako omuliro, 

ne bye baagunja mu yo biribafirira, ne bye 
baakola biribafaafaaganira. 


3 ᾿ > és AE ΣΤ ὡὐ 3 
SYNC LE RACE al es 
RSA 2É3s ἘΠ, 
τὸ πε 5 es 
CET LE es au 


΄σ“΄ 


ou ἐπ 451 τἀ. ἢ ss 
2 $ es ss os 
LE er ss és) 


ans 


5339 FAT 

papa 2 59}.2 ΟΣ iv) 
OfÉ FANS SES AT ED 

AG : BY dE EE 
AIRE 
Era ie ai 
Ὁ ἈΦ λΖ γὼ < T< 


r 21€ 14 en nine 
χα ἀξ ETES 
“ nn 4 ep δὼ LA 
gt 5051» gré οὐδ 25» 
NA n \ 19 nu NES 

AS ὦ, ab ῳ» LÉ 

Tone \ 
OC 
“22. 5 ἘΩ͂ σι δ “.“ κὉ,τ 
Co | QUE 29 pat 07 b 
1 # “ 
᾿ ΄ “ σ» Ε΄ 
O0 nus 

APE 8% Sa La 
ISSU RAIN γος 
RE CA ss APT LE) dé cz: 
225 G5 CET ass 
“Δ “Δ fi 
OS ANS 
“κι 2179 
ee 
AS 2" si 

Ga) SC ἘῸΝ 


ap 


Juzu 12 HÜD Essuula 11 


18. Abaffe, Oyo alina obukakafu obw’olwaa- 54125 5 4 
tu obuva eri Mukama we atenga n’Omujulizi © ι pp tu (4 
ow'okukakasa amazima ge ava gy'ali (φὴ δὰ Ref 2 ὧδ 5 de Se Là 
(Allah) ajja Kkumugoberera, ate nga ΝΣ “τ 
n’olubereberye lwe yaliyo Ekitabo kya Müsa "φ-ὶ © δ. ᾿Ξ 51» de) ) 
ekyali obulung’amu era nga kwe kusaasira, 


ι-- 


\ δ 


HE LEE RES αι 
ayinza okuba omulimba? Abo abakakasa ) G Dia YI UE du à, LP 5 
ebyo bo bamukkiriza* Era buli atakkiriza pa us οἱ LES, fer 
ne ru RER by are kale 5 a 9:2 5 (ἡ. δῦ 5 75 nés 
omuliro ky’ekisuubizo kye. Bwe kityo nno 4“ Ce CSL nn ἐστ 
gwe omuntu tobaamu kubuusabuusa Κα Gb os Ξ ὡροΣ 
Ὁ. Ddala ago ge mazima agava ΕΠ Mukama “σι TAN 
wo, naye abantu abasinga obungi tebakkiriza. Un à den à ns 
19. Naye ani asinga obujoozi kw’oyo Lab EU o$e δ. or 5 
akonjera Allah eby’obulimba? Abo nno be 2,22 “ « us " 7: 


\ 

΄ ΄ ΄ Δ 2 ns 4 
balirectebwa mu maaso ga Mukama waabwe, “555 2 26 dE pue 53. ξ 
olwo n’abajulizi baligamba nti: Bano be bo “Nat dŒES SOLS IE VE 


ἊΣ 
ῸΝ 
vY 
£: 
τ} 
\ 
> 


abaayogeranga obulimba ku Mukama wabwe. de < 6 Le De À pages 
Mwetegereze, ekikolimo kya Allah kiri Κα Conseil JE 251 in Vi 
boonoonyi, ᾿ no nt “ιᾶ»“ nn 
20. Abo abeekiika mu kkubo lya Allah ne #1 M ὡς Uk Οἱ | 
balyagaliza okuba ekkyaamu, era be bo «2 5#3NL 22 5:l£%e (22.225 
abatakkiriza nkomerero. ie. on fase 
O5 
D'OR ON A Re καρ yat nS a Lis » 
21. Abotebayinza kufufuggaza ntegeka ya 329) ΘῈ ΣΣ (D 1 5 EG . 
Allah ku nsi era tebalifuna bayambi ebbali AN de si isa À 
wa Allah, n’ekibonerezo kyaabwe kiri- “, 02 0. Ὁ κν » 9% 2, Lo 
kubisibwamu emirundi ebiri, anti tebaasobola [5 (ς ὦ: Dia BA) han, 
kuwulira wadde tebaasobola kulaba. 55 (2 3. 2 ὲ AT OS 2 


LA = ὦ 
22. Abo nno be bo abeefiiriza bokka, n’ebyo 7 2-8 


bye baajingiriranga biribaabuulira. OL : A EC: 4 2 d τ 
PAL OS 4΄ ΄ 

23. Tewali kuwannaanya, ddala bo Κα ὅθ 555 d δ. 2.5 Y 

nkomerero be balisinga okufiirwa. AL 
᾽ 2 ᾿ 2 LA D! 

24. Mazima abo abakkiriza era nebakola = {8 (lobes A1 ζ 2 ἰὼ! 

ebikolwa ebirungi era nebeetowaza eri Pa ST le δε πε δὴν 
Mukama waabwe, abo be bannannyini Janna; | ES) 511 24 JUS 5 


11:18. Kikulu nnyo okumanya  ebigambo ‘Abo abakakasa era ne bamukkiriza’ be bikwatako 
kubanga mu Aya eno, Nabbi Omutukuvu Muhammad (s.a.w) n'omujulizi ajja okumugoberera 
be bokka aboogerwako. Musa (a.s) tayogerwako, wabula Ekitabo kye kyokka kye kyogerwako, 
ate kyo tekiyinza kukakasa ne kikkiriza. N'olwekyo, kyeraga kaati πῇ wano mu ‘abakakasa 
era ne bamukkiriza’, mulimu Nabbi Omutukuvu yennyini Muhammad (s.a.w), n'omujulizi ajja 
okumugoberera ng'ali wansi we (s.a.w) era nga akakasa amazima ge, n’abantu abalala. Wano 
Aya eno eba etegeeza nti Nabbi Muhammad (s.a.w) n’omujulizi si be bokka abakkiriza amazima 
g'obubaka, wabula n'abagoberezi baabwe. Kitegeerekeke bulungi nti ebiseera ebimu, ba 
Nabbi abakulu boogerwako nga omuntu omu, naye olw'obusobozi bwe baba balina mu 
kuyingiwaza abagoberezi nebaba_ bangi, bayitibwa ‘ummah',( ΔΙ} ekitegeeza ‘kibiina’. Abamu 
balowooza nti wano ‘abo'( A )kitegeeza Musa (a.s) n’abantu be. 


Essuula 11 


Juzu 12 


bo mu yo mwe balibeera. 


25. Enfaanana y’ebibiina ebyo byombi 
ering’anga muzibe ng’ate kiggala, n’oyo alaba 
era ng’awulira. Abaffe, embeera ya bombi 
yenkanankana”? Abaffe, temufumiitiriza? 

Ruku 3 

26. Era ddala twatuma Nühu eri abantu be 
n'abagamba nti: Nze ndi Mulabuzi ow’o- 
Iwaatu gye muli, 


27.Ntitemusinzanga kyonna okuggyako Allah, 
Nze mbatiisa ekibonerezo ky’olunaku 
Iw’okuluma obugigi. 


28. Kale abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be baagamba nti: Tetukulaba ng’ekirala 
wabula oli muntu nga ffe, era tetukulaba 
n’abakugoberera okuggyako abo abaawansi 
ennyo mu ffe mu ndabika, era tetubalaba 
na kyonna kye mutusukkulumamu, era 
tukakasiza ddala nti muli balimba. 


29. Nühu n’agamba nti: Abange, mulabye 8 
mutya? Singa mba n’obukakafu 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange 
era nga ampadde n’okusaasira okuva 3 
gy’ali naye mmwe nga ebyo mulemereddwa 
okubiraba, abaffe, tubibakakaatikeko 
bukakaatisi nga mmwe temubyagala? 

30. Era abange, nze sibasaba bya bugagga ku 
Iwa byo, wabula empeera yange eri eri Allah. 
Eranze siyinza kugoba abo abakkiriza, mazima 
bo be b’okusisinkana ne Mukama waabwe; 
naye mmwe mbalaba nga muli bantu abali mu 
butamanya. 


31. Ye abange, ani anannyamba Κα Allah 
singa nnaaba mbagobye? Abaïffe, mmwe 
temufumiitiriza ? 


32. Era sibagamba nti amawanika 
g’ebyobugagga bwa Allah nze ngalina, era 
simanyi byankiso, era sigamba nti ndi 
malayika, wadde sigamba abo amaaso 
gammwe be agayirira nti Allah talibawa 
ἘΠΕῚ Allah y’asinga okumanya ebiri mu 

os gyabwe; bwe nkikola, olwo nange 
mba ndi mu bakyaamu. 


O0; Li ACT ns 2 Al 
LA ASF A dé 
«e a ἦς ΄“, A 
ons dep ir a) 

Ô£ .» 3215 LC 

CU S,S 5 Ἀ9) 

Xe LS NES 
re 1 "49 E 3 2} Ἀ 


L 4 - ΄ 4 
Dirabi MS Ye 


Ly # APP] 
LE 
QUE | 


LATLA 


sn da GS Sani Si ὁ 


EL SES δ, és ASC 
τ Eat a 205) ES 


. “2 χζύυἵε ΠΗ 
_ D 5 Lis 


LE 


pas ὦ" 


W # > 
Ù Os 
ξ᾿ 
La 
CA 
—\A\ 


> 
€ 


\ 
\ 


ν» 


Cr 
Cr 
A 
WA 
ww 


\ 


iT 

Cr 
iv 

A 
ER 

ps 

. Σ 

Ë 
AN CA 


Ÿ 
δι 
Υ 


Juzu 12 HÜD Essuula 11 
EC a te 21 μ7{ς 
33. Baagamba nti: Owange Nühu, mazima DRS 25 «(15 se οἷ 
otuwakanyizza n’okatagga, kale Kati ,, De, ©» CL PV ECLAP: 
tuleetere ebyo by’otutiisatiisa nabyo, ©? 5 ASIE 
: à : ve 
obanga ddala oli mu b’amazima. Θέ 13. bi 
- νων, 4 a £ 
34, N’agamba nti: Mazima Allah y’ajja ETES diable AA 68 
okubibatuusaako, bw’anaaba asazeewo, era ap JU os 
mmwe temuyinza kulemesa Allah. (DIS ES) δὰ ὁ 
nt ἢ σὴ, οὶ ἢ ΚΑ ol {“΄ 
35. Era okubuulirira kwange tekuyinza O1 ὦ 5)] ὧν SF BERRY 
kubagasa ne bwemba njagadde ntya «124 9 δῷ “19 NEA 
okubabuulirira, kasita Allah aba nga Θ᾿ » Ie ᾿ Ὁ. A 24 
asazeewo kubazikiriza. Anti Ye ye Mukama 4H S us 2 Ë 5 ἃ  ΞΩ 91} 
wammwe, era gy’ali gye mulizzibwa. PRE PAT) 
(ὦ 22 y 
ἣ ἕ su a » 1%! Donner n% 
36. Kazzi bagambanti: Y’eyagiyiiya? Gamba ὧν Ji : GG OP αἱ 
nti: Obanga nze nnagiyiiya, kale omusango ὁ ὥ. ΄ Ki APTE ets AISÉE | 
gwange guli Κα nze, era nze nejjeeredde Κα * #7 2 2 ῷ | ΣΤ 
bibi bye mukola. O0 ES de À 
Ruku 4 non dan te ET on ir 0 δ 
37. Era Nühu yabikkulirwa nti: Teri balala 220 517 JG 
bajja kukkiriza mu bantu bo okuggyako 12% "5 J5 241 5 ὡξ Ÿ 2] 5 


abo abaamala okukkiriza. Kale tewennyamira 
olw’ebyo bye babadde bakola. 


38. Era kola ekyombo mu maaso gaffe 
ng’okubikkulirwa kwaffe bwe kuli, naye 
toyogera nange kw’abo abaayonoonà. 
Mazima bo b’akusaanyizibwawo. 


39. Era ng’akola ekyombo, abakungu b’omu 
bantu be buli lwe baamuyitangako, nga 
bamusekerera. N’agamba nti: Obanga 
mutusekerera, Kkale mazima naffe 
tulibasekerera nga bwe museka. 


40. Naye mangu nnyo mujja kumanya ani 
w’okutuukibwako ekibonerezo eky’okumu- 
swaaza era agwiibweko n’ekibonerezo 
eky’olubeerera. 


41. Okutuusa ekiragiro kyaffe Iwe kyatuuka, 

ensulo nezifukumuka, netugamba nti: Tikka 
mu kyo ku buli mugogo gw’ebiba ebibiri 
(ekisajja n’ekikazi), n’aboomu maka go, 
ng’oggyeeko oyo eyamaze okwogerwako, 
osseemu n’abo abakkiriza. Naye tewaali 
bakkiriza wamu  naye  okuggyako 
ab’omuswaba. 


Ÿ 
\ 
> 
\ 
WANT 


δ᾽ 
(ie ἑ 
Fe Se 
É K 


| Γ 5 = 4 “ἰ 
JON nu né 2 Gus des 
19) dé De US dei 
; nantes LL OS CAT 
055 diffs co ÿ ET 
4 STou 
OS Yjiss G2 115, 05) 


> 


Essuula 11 HÜD Juzu 12 


42,.N’agamba nti: Kale musaabale mu kyo. & > δι Love) ὦ 518519 51 
Okuseeyeeya kwa kyo n’okuyimirira kwa kyo Vos CRAN RTE 
kube ku Iw’erinnya lya Allah. Mazima Os δ) 2) ὧν» 2 


Mukama wange ye Musonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 5 ΜΡ : ᾿ » 
43.Era kyaseeyeeya nabo mu mayengo οἷ br D Ab ᾧ 
agalinga ensozi. Kale Nühu n’akowoola |, 
mutabani we eyali amwesambye nti: Mwana gd} TT 4 

wange, saabala wamu naffe era tobeera 42 YA ὁ 12: NS 
wamu n’abatakkiriza. @ 


ne δ a ᾿ Δ \ ΄ LA 
44.Omwana n’addamu nti: Mangu nnyo C 2 a Θ᾿. de νῷ J 
nzija kubudama eri olusozi lujja kumponya +74 ,,,7 ANT TE 71 
amazzi. Nahu n’agamba nti: Olwa leero, tewali 2° lue» one EX JB + 2 Lo) 


kinaawonya muntu yenna ku kiragiro kya Allah, \$ νὴ α΄ Hire Sr22) ὡς $ sb 


| 

okuggyako oyo gw’anasaasira. AwO ejjengo Ἔν a DE » TE ! 
lyekika wakati waabwe, bw’atyo n’aba mw’abo OC. 5.2) | O2 © 45 F | 
abaasaanyizibwawo. PIS - 2 πων 
45. Era nekigambibwa nti: Owange ensi, mira AL JE As GA LDjL ds 
amazzi go. Naawe ebire, lekera awo , , ar 2 Me ne 2 n \Èt 
okutonnyesa amazzi go. Olwo amazzi 9 PV (25 5 : Lo) υδὲβ 5 022 
gaanyunyuntibwa; ensonga n’ekomekkereze- ,# 19 à ἐς (sa HU ΔΖ réa 

bwa,n'ekyombo  nekitereera Κα lusozi Juudi, ἴων Ὁ. 2 ῷᾷ 3339) ᾿ Fo à 


era nekigambibwa nti:Okuzikirira kubeere ku Oil ΨΥ 


bantu aboonoonefu. Me ὦ af a << ΠΝ à. 
46. Era Nühu yakowoola Mukama we n’agamba © Gi 16} «-" δ χθυ 503 
nt: Mukama wange, mazima mutabani wange 4,244 212.“ ἢ 0% die ne % ie λ΄ 
y'omu mu b’omu maka gange ate nga ddala 2 ES13 Gt Des ὦ» @ 
okusuubiza kwo kwa mazima, era Ggwe OC S, 3} 
mulamuzi asinga abalamuzi bonna. » Le 


tintin mnt, part 
47.Allah n''agamba nti: Owange Nühu, ογο 2347 EU de Je 451758 JB 
tali mu ba mu maka go. Ddala Ye yeeyisa mu ““1{4. 152% ΜΕΥ as 


ngeri etali nnungi. Kale tonsaba by’otalina POSER Eu 5! “2 
ky’obimanyiko. Nze nkubuulirira oleme kuba OS Ole | res del 
mw'’abo abatamanyi. Θί λ ' 4 ᾿ ESS 
: : x ne À 
48.N’agamba nti: Mukama wange, mazima EE: oi LS set a ὌΝ δύ 
nkusaba onkingirize nneme kukusabanga à 4.1 4 “ 2 nr G 
bye sirina kye mbimanyiüko. Era okuggyako 2 Qu Vos ἡ 1e Ja) 
nga onsonyiye, n’onsaasira, nzija kuba ρα et Ars 
mw'abo ab’okufaafaaganirwa. Or ” Le 


So | Do κ.,2,. Ts 
49, Kyagambibwa nti: Owange Nühu, kka © Sol hibir βλ 15 
n’emirembe egiva gye tuli n’emikisa gibeere d\thrntu #2 ad 2) 12 
Κα ggwe ne Κα bantu abalivamw’abo abali 25 EL Gé 2e \ 052 EXE 


naawe. N’abalala, tujja kubeeyagazaamu, ὥς: ES “5 2 4 ἀὰ “ A de 
oluvannyuma batuukweko ekibonerezo £r 
ekirumya ekiva gye tuli. à | 


> 


&) 


Juzu 12 HÜD Essuula 11 


4 4 ΄- 

50. Ago ge gamu Κα mawulire ag’omunda AU) AN AT | 15102 US 
ge tukubikkulidde. Ggwe obadde togamanyi 4 4,,,% Lost συγ 
wadde abantu bo olubereberye lwa bino. ὡφ or 95 You »" Eos 
Kale gumiikiriza, mazima enkomerero 225 [λ΄ 2 LED {τ} 5 à 
ennungi y’abo abatya Allah. ᾿ , PRES 

Où Ὁ "» 8 & 
Ruku 5 TS I ὩΣ εν 4 3 

51. N'eri aba ‘Adi, twatumayo muganda 25% QG 1556 38 GT E dis 
waabwe Hüdu. Yagamba nti: Abange, musinze à | UMR ed A λῶν 13% 
Allah. Temulinaayo musinzibwa mulala αἰδῇ 1% RE a) 0820 Ὁ abils ARS 


Ye. Mmwe temuli kirala wabula muli bagunjirizi 965% 2 04 
ba bulimba. O6 VS 


52. Bannange, nze sibasaba mpeera > 
kw'’ebyo bye nkola wabula empeera yange Gt 
erikw’Oyo eyantonda. Abaffe, temutegeera? 

53. Era bannange, musabe okusonyiyibwa ἢ 
eri Mukama wammwe, n’oluvannyuma 
mubonerere gy’ali, ajja kuweereza enkuba 


\ 

\ 

\ 

à 

À 

NS 

Ν 
A 
\ 

\ 
ZA 


efukumuka gye muli era abongere amaanyi 4: [4 ΧΟ ES δ χω $ (515 La 

ku maanyi gammwe. Naye temukyuukanga Br e ET 

nemuba aboonoonyi. De χα (δ) 55 
“ “4 CERTA 


Lu δ » 1? 
54. Nebagamba nti: Owange Hüdu, ggwe GS as CE CS 54 | ὅ 
totuleetedde bukakafu bwonna, era ffe ἰθί]]α ἐσ Le A δ 4 9 14 
kulekayo ba katonda baffe olw’okwogera 2 EU Ge Lei GG) Lu GS 
kwo, era tetujja kukukkiriza. OÙ 1. 29 ELEC 


55. Naye kye tugamba kiri nti okwatiddwa 
abamu ku balubaale baffe mu ngeri embi. 


TD ἢ σὰ. IR 4 
N’agamba πεῖ: Nze njuliza Allah era nammwe 984 15 ls δ, £ À 
mujulire nti nze nneesambye ebyo bye Len RAC S vont 
mwenkanya ne Allah . O0 p BG; #7 τὸ 
“ Ζ, “Δ AT dd . n 
56. ne nue Kale mwenna NV “ὁ Bios 9.2.5 “255 VS 
munneekobere, n’oluvannyuma temumpa ΝΎ 
Κδδρδδηνϑ. Θφ , 3535 
“3 “σα σ à κα 4 jf nt 
57. Nze neesiga Allah, Mukama wange era G sé 55€ 5ab SE $ CL 
Mukama wammwe. Tewali kiramu kyonna, 4 fer ἵ & lys $ Len 
wabula Ye y’akikwatiridde mu kawompo ka #2 πὰ 4 1 1 20% 
] ξ 1 Fou Δ ni # 
πον Mukama wange y’ali ku kkubo RE 5 er JE 35 
ΚΖ ,κ,2 ET 0 κα 5 Bo nl 
58. Naye bwe muneefuula, kasita nze mmaze 5 UNIS \ Rs | S ὡῦ 
okubatuusaako ebyo bye natumwa nabyo gye Ain es ἰῷ τ 41 9 
muli. Era Mukama wange ajja kubasikiza #7 2» 28) Ὶ τ Ad | 
abantu abalala abatali nga mmwe, era (15 4212... 1, ASE ATES 
temuyinza kumulumya n’akatono. Mazima ς , αὐ δι, ὡς 
Mukama wange ye Mukuumi wa buli kimu. Ou, us es HO) 
fl. 4 us ( περ 
59. Awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, HS LC “51 1.21} 4 (΄: 
twawonya Hüdu n’abo abakkiriza abaali naye 4 21 re Monmsne con ,3 »" 
olw’okusaasira okuva gye tuli, era ne- 7 4:5 ἀλλο, 412 ps 


Te 


Essuula 11 HÜD Juzu 12 


Turn 
tubawonya ekibonerezo ekikakali. OMIS 5) 
60. Abo nno be ba ‘Adi abaagaana 345 cb RS 5 £ ais 
obubonero bwa Mukama waabwe mu u, , ῳ Ζ, ΡΥ pied 
bugenderevu era nebajeemera Ababaka be, Je CARS SIL ES ET) 3 
nebagoberera ebiragiro bya buli nnalukalala, Oxù ΄“ μεσ 
ow’emputtu. DE ) a 

2 ΄ .3 Ζ A La Δ 

61. Era baagoberezcbwa ckikolimo ku ποὶ ὅ ἅλα Kiss Gauss 


Mazima aba ‘Adi beegaana Mukama waabwe. 
Mwetegereze! Okuzikirira kuli ku ba ‘Adi O> À 
4 


.} 
eno ne Κα lunaku Iw’okuzuukira. Mwetegereze! 1342 ἼΤΩ a $ tte à et 
᾿ 3 
ab’egewanga lya Hüdu. 


+ 


AS EC 


Ruku 6 ni lé Las , {πήγε δι ὺ 
ΟΝ ΚΠ ΤΟΥ res MAR) e neAnee 25 Ge) ABS) : 
waabwe Swälehe, n’agamba nti: Abange, 42) % nn ΄““" ee 
musinze Allah yekka. Temulinaayo PSE do Ga ils e | 


n σ.“»"» 
musinzibwa mulala atali Ye. Ye y’eyabasibula οὗ ΤΙ 2.5). OS ταν χε 
mu nsi era n’ababeeza mu yo. Kale Te RNCS NIET IN (δι: 
mumusabe okusonyiyibwa ate mubonerere »&4 18,89 25 59 nie 6 (eu 
gy’ali. Mazima Mukama wange ali kumpi Ggn ἢ Gn entr 
nnyo, era Mwanukuzi wa kusaba. Oigs -ὰ 10 (Ὁ: op! 

PRE GE A 


4 
63. Nebagamba nti: Owange Swaälehe, RAS Es 
mazima ggwe obadde omu muffe gwe , ,,, he “ὦ ntT as \ 4 
twalinamu essuubi nga bino tebinnabaawo. 2, Le xs λυ ΤΑ JS 
Abaffe, otuziyiza okusinza ebyo bakitaffe 
bye baasinzanga? Era ddala ffe tulina FT US 


CR 
> 
V 
> 
τὰ 
ε 
VE 
49 
Ἕ 
* A 
A 
“ἘΝ 
= 
LAN 
“ἃ 
wrv 
AT 


LES chu okutawaanya kw’ebyo OL 4.2} 
Y otuyiura. et us NA DIEn annee ei TS 
64. N’agamba nti: Bannange, mulabye ἃ ÿ JE ES E JU les 

mutya singa mba nga ndi Κι bukakafu , ἐς gas δὲ. ra 51 5036 ὡΣ 
obw’olwaatu obuva eri Mukama wange era Le dre Led E πὸ ae 


ng’ampadde n’okusaasira okuva gy’ali, ddala (54 5 LAÉ ὦ gb Os ὃ LE) 


ani anannyamba ku Allah nga mmujeemedde? L € PPT: ΣΟῚ er 
Kale tewali kye munnyongera okuggyako O DR JA (Eh 2 Xe, 


okuzikirira. ΣΙ Δ les À 
65.Era bannange, eng’amira ya Allah eno 451 à y gb Δ5)ὺ 5e 056 9 
enkazi Kabonero gye muli. Kale mugireke {: sh 

erye mu nsi ya Allah, naye temugituusanga- » 3:39 Ὁ A ἐσ᾿ (τ: 
ko akabi konna, si kulwa nga mukwatibwa 5. IL AE ὁ χε 50 CA 14] 
ekibonerezo eky’okumpi. ee or D 


Li δ 
| n Cour nu ner (2: δι PA 
6G6.Naye baagitemako amagulu; kale SNS SAS ω Ci 
n’agamba nti: Mwesanyuseemu mu maka ,44 9 κ“ 1,1 AT LRU 
gammwe okumala ennaku ssatu; ekyo 2 #2 > ; 28 AO 


Ἷ 
x à RARES 28 
kisuubizo ekitalimbisibwa. D LC 
2 
LS 


412 
67.Kale ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, ὃ En: 
twawonya Swälehe n’abo abakkiriza abaali , 
awamu naye olw’okusaasira okuva gye Σ 
tuli, netubawonya n’obuswaavu Ὀνν᾽ο- (Ζ 


g 


Juzu 12 HÜD Essuula 11 


lunaku olwo. Mazima Mukama wo ye Où sai 
w’Amaanyi ennyo, Luwangula. 5 

΄ ne Φ, 55 
68. Era okubwatuka kwakwata aboonoonefu, τιν LA) À \56-LE 5. ὦ 58] 15415 
kale enkeera nebaba nga beevuunise mu PDO ia D nine nt 
maka gaabwe, Dose SES SE TE AE SOIT 


" 
x» ΄ “2 
69. Nebaba nga abataagabaddemu. Mwete- 15545 d | YU (AS 2) © 
gereze, mazima aba Thamüda beegaana 2 note np te ENST ἃ 
Mukama waabwe. Mwetegereze, okuzikirira OS las 8455 15S ὦ 
kuli ku ba Thamüda. 


Ruku 7 σεν a T8 9 Ὁ . Δ “σ 
70.Era mazima ababaka baffe bajja eri 22 ny Kia; ΟΦ 
“πἴ.5 , ἐμ 3 ᾿ ΄ 4 Δ Δ 
Tbrähimu n’amawulire ag’essanyu, nebagamba  s “ JG 4\ 9 οὖ VISE LU 


nti: Mirembe, n’addamu nti: Mirembe. Kale U Ξ re 
teyabandaala, n’aleeta ennyama y’ennyana Où ès LU à! CPS ES 
enjokye. 7 Ὄ . Sa : Ne us 
71.Naye bwe yalaba nga emikono gyabwe #ŸL SN Bit 15 ὦ 
tegiraga gy’eri, baamulema okutegeera, 4214 #44. ,97 pm unten font 
n’awulira nga abatidde. Nebagamba nti: ᾿ SRE fre D 1 1855 
ne Mazima ffe tutumiddwa eri bantu ba Ok Joss) < ἃ γ] G " ES $ 
᾿ , na % d *Z A 
72. Era ne mukyala we yali ayimiride, kale GEL ΤΠ NS 1 
neyeekanga. Kale netumuwa amawulire onhntlln Dé a 2 ia 
ag’essanyu ag'okuzaala Isihaka, n’olu- Osiris 251 Gel 
vannyuma lwa Isihaka, omuzzukulu Ya’ qübu. , τ ee 


τις date: 
73.Omukyala n’agamba nti: ΟἹ nga 1Ra 3 9 ΟἿ Ir 
nkiguddeko! Abaffe, nnaazaala nga ΠΩ] Sn “φκ. 11 
mukadde ng’ate n’ono baze mukadde? Θ ᾽ 

Mazima kino kintu kya kyewuunyo nnyo. 


74.Ababaka nebagamba nti: Abafñffe, ESA ab δ 


ῳ ᾧ e « CA » σ΄ Car ' 
weewuunya ekiragiro kya Allah? Okusaasira Los ἢ TAT ,(ὔὐΖ αὐ 71 αἱ 
kwa Allah n’emikisa gye giri Κα mmwe ab’omu Pi dé 2. “7 ἃ 99 
nju eno. Mazima Ye y’Atenderezebwa, Op tes δ. 
y’Agulumizibwa. RTE > vtt tt 

75. Kale okutyabwe kwayamuka kuIbrähimu 2 β δ᾽ 22 Σὸν ve τὸ 5; ae 
n’atuukwako n’amawulire ag'essanyu, 253 Ἧ . 4 nr al ἝΞ Ξ 
yatwegayirira ku 1w’abantu ba Lüti. 2,2 

5 
Ἢ - - : Υ ς κν,. ΞΖ 744 un δ “ 

76. Mazima Ibrähimu yali wa kisa nnyo (ϑωξαλεσο 515) 2... δ Σά LOL 
nga alumirwa nnyo banne, nga adda nnyo πος, τι, κι ep NT 
eri Allah. 2.5 ὁ irlie ὡξ UP Le lee pe La 

. LS : s OP RS 2% 2,2 w#9 .“. 71 5 

71. Netugamba nti: Owange Ibrähimu, bino CAES 412. BAS L ζ #5 EL 
bireke. Mazima ekiragiro kya Mukama wo 19/91" 
kimaze okutuuka. Era ddala bajja O5 ne 
kutuukwako ekibonerezo ekitazzibwayo. RD 2: D ue D (CS 

78. Awo ababaka baffe bwe baatuuka eri F Ge LD D μ 2) ὡξξ 2.2 

l CA 


Lüti, yabeeralikirira n’awotookerera ku 4% 1 T(££1#9% δ AE “4. 
Iwaabwe. N’agamba nti: Luno lunaku luka- La JE 2 ὦ) όσα τ; 


ΚΑ! ! Déters 


«ὃ» 


Essuula 11 


HÜD 


Juzu 12 


79. Era abantu be baamujjirira nga beeyuna 
gy'ali nga baswakidde, so n’olubereberye 
baakolanga ebibi. Yagamba nti: Abange, 
bawala bange baabo gwe musingo; bo 
batukuvu nnyo gye muli. N’olwekyo mutye 
Allah era temunswaaza eri bagenyi bange. 
Abañffe, mu mmwe temuliimu muntumu- 
lamu?* 

80. Nebagamba nti: Mazima omanyi bulungi 
nti ffe tetulina kye tuvunaana bawala bo, 
era ddala omanyi bulungi kye twagala. 

81. N’agamba nti: Ha! Singa mbadde mba- 
linako amaanyi, mwalindabye! Naye kambaleke 
neesigame Κα mpagi ennyweevu, Allah. 

82. Ababaka nebagamba πῇ: Owange Lüti, 
tofaayo. Mazima ffe tuli babaka ba Mukama 
wo, abo tebajja kukutuukako. Kale genda 
n’aboomu maka go mu kiseera eky’ekiro, 
naye tewaba n’omu mu mmwe atunula 
mabega, okuggyako mukazi wo; kuba ddala 

eekinaamutuukako ky’ek oekinaatuuka ne 

u bali . Mu butuufu, ekiseera kyabwe 
ckiragaanye kya kumakya. Abaffe, amakya 
tegali kumpi ?* 


83. Awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 
twafuula ekibuga waggulu wa kyo newadda 
wansi Wa kyo, era netukitonnyesaako amayinja 
g’olusennyente oluberekaganye, 


84. Olulambiddwako okuviira ddala eri 
Mukama wo. Ate ekibonerezo ekyo tekiri wala 
n’aboononefu b’omulembe guno. 


. Ruku8 
85. N’eri ab’e Madiyani fwatumayo 


muganda waabwe Shu‘aibu. N’agamba nti: 
Abange, musinze Allah. Temulinaayo 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Era 
temukendeezanga Κα kipimo ne minzaani. 


Fr) Δ227224.2 T's Lee 
259108 42. 44 He 
δι» OT τό 
ἘΦ ab 221 SA nu te 


"ET κ( 
OP AU RE 2 Sie 
& 


RS OUES Seb u,5$6 
OK des αὐ 
PMU 
Θ᾽ CASE 55.85 
RAP CREER 


αἱ 


Θ 
x 
a Le 


ΝΟΣ 
Ÿ 
\ 


2 


CA 

-» ΄ [τ 
δοῦρε 
c3 25 EUst νὰ 
MONCECRE 


À 
\ 
\ 


ἘΠ ο- 
ὰ ξ 
LE 
WA A— 


bis 24101 CE es 1 
ΡΤ ΤΣ 26 ἀλτον 
Or 


GY (ας A GTX 
o365 Ge ἀῤεῦμ: GG 


OR OUI E 
PA AA UNE 
Hs) UTC ab 848 | 


oh 5 HAT MEL RSSS 
SEE SE Sir δι 


11:79. Abantu ba Nabbi Lüti (a.s) beesanga mu kaseera akazibu awo Lüti (a.s) bwe 


yagamba nti: ‘….. bawala bange baabo.….…. 


batukuvu gye muli’. Abantu bano olw'okuba 


nti baali boonoonefu, byabakalira ku mimwa kuba baakitegeera nti Nabbi Lüti (a.s) 
yali agezaako kubagamba nti omuze gwabwe ddala gwaali gukontana n'empisa 
y'obutonde. Bo kwe kwekazakaza ne baddamu mu ngeri eno kirabike nga Nabbi Luti 
(a.s) eyali abawa bawala be awonye ekitiibbwa ky’abagenyi be. 

11:82. Okusinziira ku Aya eno, kirabika nti emboozi wakati wa Luti (a.s) n’ababaka 
yali mu kifo nga abalabe be tebasobola kutuuka gye bali. Kirabika nti oluvannyuma 
lw’okulemwa okumutuukako omulundi ogwasooka, baali bateekateeka okudda nga 
beetegese okuwaguza. Olwo ababaka kwe kulabula Luti (a.s) n'abantu be bafulume 
ekiro nga tebunnakya, naye mukazi we n'asigalira. 


Juzu 12 HÜD Essuula 11 


Nze mbalaba nga muli bulungi era nze Li “ Pre 2.2 
mbatiisa ekibonerezo  ky’olunaku 07 TE 
Iw’okuzikirira. Ρ σι 


86. Era bannange, mutuusenga ekipimo ne O1 
minzaani mu bwenkanya era temukendeere- Ἢ 

zanga bantu bintu byabwe, era temukolanga ἘΣ : , 
bya mbyoone mu nsi n’okuba abatabuzitabuzi. OC pute V5 Y! EARESS 


87. Ebyo Allah bye yaleka nammwe JUS ὦ, ἀξ SL abl Sn 


by’ebisinga obulungi gye muli, bwe muba ue Doté pen, δὲ 
nga ddala muli bakkiriza. Era nze OL, - LIL 95 
siri mukuumi ku mmwe. ΡΣ. 
88. Nebagamba nti: Owange Shu‘aibu, a EG | CAES ET E G 
abaffe essaala yo y’ekulagira nti tulekeyo a δὴ ET AS Ce 53% 1 
ebyo bakitaffe bye baasinzanga era nti ᾿ 36) ou ds A ol 


δ 
\ 
\ 


4 " 
tuleme na kukola mu bya bugagga bwaffe ED 4 à G Es 


nga bwe twagala? Wamma ggwe ddala Rent. LR 
wefudde alumirirwa ffe ennyo ateomulabufu! , “5 OS re ἀπ ἃ 
89. N’agamba nti: Abange, mulabye mutya? Ὁ» EX ὧν (ὦ: )| 2 96 
Singa mba n'obukakafu obw’olwaatu obuva ἔ: » 5 κεἴ“ 5,2 qu m4 w9 
eri Mukama wange era ng’ampadde 22.) 9 A) TE 

D» np Ἢ Ζ.“ 


SE 


# 
n’ebigabibwa ebirungi ebiva gy’ali, era ὧν εἷς (Ki “tre 
temukkirize? Era nze saagala kutebulanya 
gye muli kw’ebyo ate bye mbaziyiza, wabula 
kyeng’enderera kwe kutereeza ebyo bye | à b « 
mba nsobodde, era nze Κι lwange sirina 9» 
busobozi okuggyako Κα Iwa Allah. Ye gwe OA 
nneesiga, era gy’ali gye neeyuna. 


Δ RL LS £ ΄ ae 
90. Era bannange, okuwalaggana nange € 1 ; Gé σᾶ: LE ») 2. 5 
δ ΄ ζ 


ἐ- 


NA 

EAN 

ἐν 

υ.- 
ZA 

Ne 

C 

2 

> NX 

22 

τ ς 
RASE 
τὸ ἐς 

ΕΣ 2 
+ 
ASS 
> s> 

TE —\ 
ξι εἰ 


kuleme kubaleetera kutuukibwako ebifaanana 


No 
A 
ΜᾺ 
(ιν 
\ 
A 
ξτὶ 
᾿ XX 
>" 
Ve ἢ 
> 
Vo 
> 
SA 


n’ebyo ebyatuuka Κα bantu ba Nühu oba RT - ΣΙ “2: 

abantu ba Hüdu oba abantu ba Swalehe. 3° Cire YEUX) e À 2.55] 

So abantu ba Läüti tebali wala nammwe. 5.5 SEA τὰ = ” À 
OL SSL 

Ἄς . A Dal 23, , 2 dre ni 

91. Era musabe okusonyiyibwa eri sd D 18 » ὃ) où DEA ) A 13 
Mukama wammwe; nate era mubonerere Gn5Ggn σ“κ" “Ὁ 

gy'ali. Mazima Mukama wange Wa kisa (55552.) Ho! 

nnyo, Wa mukwano nnyo. PR ER PR τσ ρῆς 

92. Ne bagamba nti: Owange Shu‘aibu, bingi Gas MENT fs EE \ 
΄ 4 LA 4 18 


mu by’oyogera tetubitegeera, era ddala ffe « 4 AGE SJ ὥ 


tukulaba nga mu ffe oli munafu. Naye μῇ ΟΣ ΣΦΕ 9 2 

singa si kika kyo, mazima twalikussizza 1. στ 55ὧϑς 5.9 ἀν᾽. 
mayinja. Era ggwe wekka totusobola. ne 

Où) Ψ 

συ PE PL RCE 

93. N’agamba nti: Abange! Ekika kyange ab \u£ Se μοὶ su JG 

ΠῚ Β . - CPE 43. ἐν EE οὶ «ὦ σ 

ky’ekyamaanyi ennyo gye muli okusinga te " 6 45 aSASS $ 225 451 


Allah gwe musudde emabega wammwe 2 


«Ὁ» 


Essuula 11 HÜD Juzu 12 


amagalabanja”? Mazima bye mukola, Mukama Oh: © AE) ίς, 

wange abyetooloodde. M sv és PR ΩΣ “κι = 

94. Era bannange, mukole kyonna nga bwe ©) AS Es JE \yLecl 25 s 
ὡς # 


musobola, nange nkole. Mangu nnyo mujja for σούς 2h Ἢ Ç 
kumanya ani anaatuukibwako ekibonerezo 247% Ὁ" OA LS Es dE 


: à » ΝΜ: 
ekimuswaaza, n’oyo alimba. Era mulindirire, , ὦ Ὁ τῷ ὦ 5 d3 2 FANS 
. . Ω fu Ὁ 
nange ndi wamu nammwe nninda. Ξ ΠΡ Vo 
OA NES) 
rx LA 


“΄“΄ 

95. Era awo ekiragiro kyaffe bwe kyatuuka, 5 LE 
twawonya Shu‘aibu n’abo abakkiriza awamu + És soit Log oh 
naye olw’okusaasira okuva gye tuli; era 2? 7 | 


ee 
ns 
LE Et 


ekibonerezo nekikwata abo abaayonoona, 4 <: #1 1,21 $ fi RL 
; > δ “΄“΄ 

enkeera nebaba nga beevuunise mu maka 2, «κ΄, “τ Pan 

gaabwe OISE PET TESTÉ 
Ξ a LA Ait 

96. Ne baba nga abataagabaddenamu. LES 1 » (25 PE ù ὡϊς ᾿ 
Mwetegereze, Abamadiyani baazikirira nga LIGA e σ)|52 dre 
aba Thamüda bwe baazikirira. DES ln or à Le ὃ: is] ἃ 

Ruku 9 pret Un AN ya LA 

97. Era ddala twatuma Müsa n’obubonero ghlus BRU ce 3 2 > 2 

bwaffe n’obukakafu obw’olwaatu, Ou 
Er PT LANTA 

98. Eri Farâäwo n’abakungu be; naye 12) 3150 «2 2 OS 5 ὦ 

nebagoberera kiragiro kya Faräwo, songa Gr r, mages #16 mins 

ekiragiro kya Farawo tekyali kituufu. QE Ré EL 9.9] 55 ἀπ}: ῴ 
.- # . 1% ? 

99. Alikulembera abantu be Κα lunaku 4e) 553 4555 SSES 

Iw’okuzuukira kale abatwale eri ekyesero 51 ἢ DE 2 “οὶ, » 2.“ “κ"Ἵ: 

ky’omuliro. Nea kibi nnyo ekyesero ekyo DEA ων ui 2e 5590 

ekirituukibwako! OS) 

“ AA ae . δὰ Δ s? ΄ 

100. Era baagoberezebwa ekikolimo Κα nsi 29. 5 aix) ὅν» © | pl 2 
kuno ne ku lunaku 1w”okuzuukira. Nga kirabo 9 pen/ is Sul #5 πιο 

kibi nnyo ekiritonebwa ! OS Us; TE À 


y] 2: ur (κ à # 
101. Ebyo nno by’ebimu ku byafa Κα bibuga LES wi s 51 Ge SU 
ebyazikirizibwa bye tukunnyonnyodde. Mu 4 
byo mulimu ebikyakangabadde n’ebyo © 


ebyasaanyizibwawo. DPI VU ont (es 
102. Naye tetwabalyazaamaanya, wabula 24% | a OU HE G 2 
beryazaamaanyanga bokka; era bakatonda “4 9.5 7 δα 2417 ΠΝ At te 
baabwe abo be baalaajaniranga mu kifo Θ 9» ἜΣ or ἡ \Les 
kya Allah tebaabagasa n’akatono awo nga 321 “1; < LR DE ab ᾧ» 
ekiragiro kya Mukama wo kituuse; era RÉ nT spa LS 4 
tebaabongera kirala okuggyako okuzikirira. (et He 22 55} (5. ΗΝ 


Le La 
103. Era bwe lutyo olukwaata Iwa Mukama 9 pe) | 
wo bwe luba bw'aba akutte mu bibuga nga 6 , “ 
byonoonese. Mazima olukwaata Iwe luluma © 


nnyo ate lukakali nnyo. 


Juzu 12 


HÜD 


Essuula 11 


104. Ddala mw’ekyo mulimu okulabula eri 
oyo atya ekibonerezo ky’enkomerero. Olwo 
1we lunaku olulikung’aanyirizibwako abantu, 
era olwo lwe lunaku olulirabibwa. 


105. Era tetululwiisa bulwiisa wabula Iwa 
kiseera kya [wo ekyabalirirwa. 


106. Olunaku olwo bwe lulituuka, tewali 
muntu  yenna  alyoogera  wabula 
olw’okukkiriza kwe (Allah). Kale mu bo 
mulibaamu ab’ekikwa ne bannamukisa. 


107. Kale abo ab’ekikwa be b’okuba mu 
muliro, balibaamu n’okusinda n’okusikondoka, 


108. Omwo mwe balibeera ekiseera eggulu 
n’ensi kye birimala, okuggyako nga 
Mukama wo bw’aliba ayagadde. Mazima 
mukama wo akola nga bw’aba ayagadde. 


109. Naye abo bannamukisa, be balibeera 
mu Janna; omwo mwe balibeera ekiseera 
eggulu n’ensi kye birimala, okuggyako 
nga Mukama wo bw’aliba ayagadde, anti 
Janna ky’ekirabo ekitasalikako. 


110. Kale tobeeramu kutankana kw’ebyo 
bano bye basinza.Tebasinza wabula basinza 
nga bakitaabwe bwe baasinzanga 
olubereberye. Era mazima tulibasasula 
omutemwa gwabwe mu bujjuvu awatali 
kukendeezaako. 

Ruku 10 

111. Era mazima twawa Müsa Ekitabo naye 
nekissibwamu ebitatabagana. Era singa 
tekyali kigambo ekyakulembera okuva eri 
Mukama wo, mazima singa kyasalibwawo 
dda wakati waabwe. Era ddala bano bali mu 
kubuusabuusa ku kyo okutawaanya. 


112.Era tewali kuwannaanya, bonna 
tebannaba kusasulwa, ddala Mukama wo 
alibasasula mu bujjuvu ebikolwa byabwe. 
Mazima Ye bye bakola abitegeera bulungi. 

113. Kale ba mwesimbu nga bw’olagiddwa, 
era n’abo ababonerera awamu naawe; naye 
temubuukanga nsalo. Mazima Ye bye mukola 
abiraba. 

114. Era temwekubiranga eri abo abakyaamu, 
si kulwa nga rnammwe mutuukibwako 


CSS, 658 
ἜΝ un Ὁ “.ν,. 9 Le 
RE ΤΡ 22 5921015, JS 


are 


ἀξ; HS τα (ἴ ἦς ὁ 


OS ses yatse SE 


RER TITRE 4 mœ 
΄ “» ΄ 

215 Si ὅλ κα Ξ 
LP La 


ho ὡβ χα τ.: ἐζῶι 


ES 
ECS 


Essuula 11 HÜD 


Juzu 12 


omuliro. Era temulifunayo bakuumi balala 
ebbali wa Allah, nate era temuliyambibwa. 

115. Era jjumbiranga essaala Κα njuyi 
Z’emisana Zzombi, ne mu kiro nga buli AD er 
okukya. Mazima ebirungi biggyawo ebibi. 
Kuno kwe kubuulirira eri abajjukira. 


116. Era gumiikirizanga; mazima Allah 
tafiiriza mpeera ya bakozi ba birungi. 


117. Naye lwaki tewaaliwo balina magezi 
mu mirembe egyabakulembera nga baziyiza 
okukola ebyambyoone mu nsi, okuggyako 
abatono ennyo mw’abo be twawonya mu 
bo? Naye abo abakyaamu, bo baagoberera , 
ebyo eby’ensi bye baatebenkezebwamu, 
nebafuuka aboonoonefu. 


118. Era Mukama wo teyaalizikirizza bibuga 
mu bukuusa nga ababirimu bakozi ba 
birungi. 

119.Era singa Mukama wo yayagala 
kukaka, mazima vyaalifudde abantu bonna 
ekibiina kimu; naye tebajja kulekayo 
kwawukanayawukanamu, 

120.O0kuggyako abo Mukama wo 
baalisaasira, n’olwekyo kye yava abatonda. 
Era ekigambo kya Mukama wo ddala kya 2 
kutuukirira ekigamba nti: Mazima nzija 
kujjuza Jahannamu okuva mu Majinni 
n’abantu abajeemu bonna. 

121.Era byonna bye tukutegeeza ku byaafa 
ku Babaka, bye tunywezesesa omutima gwo. 
Era otuukiddwako amazima mu Kur'äni 
eno n’okubuulirira n’okujjukiza eri abakkiriza. 


122. Era gamba abo abatakkiriza nti: Kale 
mukole kyonna kye musobola, naffe tukole, 


123. Era mulindirire, naffe tulindirira. 


124. Era ebyekusifu byonna ebiri mu ggulu 
ne mu nsi bya Allah era gy’ali ensonga 
zonna gyezirizzibwa. Kale Ye gw’oba osinza 
era weesigenga Ye yekka. Era Mukama wo 
si mugayaalirivu kw’ebyo bye mukola. 


Rat 
ADE ve 


2 nn 


Se 2 
FAT (δὰ Ÿ ὦ 
Dés er 
FRJS be 16e 0 Vi 
à > φῇ ON 38 19 
hate δ ἦν ον 
3223 59 AC 1521 6 Gi xs s 
®C GS 
divisé ἐτοίξς 


GBA δι οὐ (415 


st ὦν JS δι: ps 
νοι 544 19,4 1L% LA 

MD TETE 

n PAL Dsl: “225, 
PTE OTEPTRERE ὁ SES 
OL née 


He ose js λὲς 
δῷ 5. a5 as EC 


ss ἢ LBs£e 5 ss ss 
On Ù 

κοι dhobs S σι. Ὁ 41: 
O0 Loi F5 es J£ 
CHE ὅν #58 

5 ESS 5 pr dé 45 
«ἐμεῦ ἠδ LV 5} δῶν 
rares 


«δ» 


20 


Juzu 12 


NÉ Bois 


Essuula 12 


YÜSUF 
(Fakka lubereberye ἵνα Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi nr πε ab Lens 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. ALif Läm Rà.*Zino ze Aya 7’Ekitabo Out ANSE Es 
ekitangaaza. Ξ ᾿ , 
- JE 28,8 14 52 ὅν AUS TU 

3. Mazima Ffe Kur’ani esomebwa olunye 4813) ὩΣ δ». ei >| μιν 


twagissa nga eri mu Luwarabu olwanju- 
lukufu, mulyooke mutegeere. 


4. Ffe tukunnyonnyola okunnyonnyola 
okusingira ddala obulungi nga tuyita mu 
kukubikkulira Kur’äni eno, newaakubadde 
nga olubereberye 1wa yo wali mw’abo 
abatamanyi bino. 


5. Jjukira nga Yüsufu bwe yagamba kitaawe 
nti: Ssebo kitange, mazima nnalabye mu 
kirooto emmunyeenye kkumi n”’emu n’enjuba 
n’omwezi, nabirabye nga binvuunamira. 


6. N’agamba nti: Mwana wange, tolootolola 
baganda bo ekirooto kyo, si kulwa nga 
bakwekobera olwekoba. Mazima Sitaani 
mulabe wa nkukunala eri omuntu. 


7. Era bwe kityo, Mukama wo agenda 
kukulonda era akuyigirize amakulu g’ebigambo, 
era atuukirize ebyengera bye ku ggwe, ne ku 
b’omu maka ga Ya” qübu, nga bwe yabituukiriza (JS 
olubereberye Καὶ bajjajja bo —Ibrähimu ne 
Isihäka. Mazima Mukama wo ye Mumanyi wa 
byonna, Omugezi ennyo. 

Ruku 2 

8. Mazima ebyaali ku Yüsufu ne baganda be 

byaalimu eby’okulabirako eri abeebuuza. 


9. Awo baganda be bwe baagamba nti: 
Mazima Yüsufu ne muganda we, be batusinga 
obuganzi eri kitaffe, so nga ffe kibiina 
eky’amaanyi. Mazima kitaffe ali mu kuwubwa 
kwa lwaatu. 


10. Kale mutte Yüsufu oba mumusuule mu 
nsi ey'ewala olwo omwoyo gwa kitammwe 
gubeere ku mmwe mwekka, n’oluvannyuma 


12:2. Nze Allah alaba byonna. 


OPEL 
20%) LÉ EL SU LA 
“9 αὐ, 
φόλοδιοϑρελζο, 
AR pans 


οὐδοῦ 5hs 32 
OC > ,, Ps À “Δ 


ἢ 
ὡς aus AA JE A 3 JE 


Si κ΄ EU VAS Es 
φὦξ πιο) sh 


ds EUÏS τ{Ὁ; SEL EST EU ST 
see 315822 dE 


as 


2551 CAS: SAT Ji J£ des 
3 ἄρῃς AU ee 
ΖΕ ταν Τὶ 12 
O$LE σόν 12 τῶν 
Χ2 ep εἰ 
. ed 7 pan? ne ACT 
πα νόθου 
Dé EU 
ἔων») , 
+ ΄ »“- 3 “.»κ:} 
ὧν ἐκεῖ 85315 259 19651 
d\udL 4,, “σ(ῷ 4 ΄ 
MAIRES EU ATEN 
Oui οι 
RICA CP TEA DS 
ΔΑ Less Sbiol Rs 5 1 ἜΝ 
ω A L Ve 4 τ a , 5 
Fos O2 16 ΚΦ "2... ASS 


Essuula 12 YÜSUF Juzu 12 


a 4 
lw’ekyo muliba bantu balungi. Ocbaho & [Ὁ 
pan lon $ ἊΨ CE . [1 “2 £ 
11. Omwogezi omu mu bo n’agamba nti: aa CAL DIRE Ne : ; JE JÉ 
Temutta Yüsufu, naye bwe muba nga 2,9 prune  » AE αἱ 
munaakola ekintu kyonna, mumusuule wansi ἡ hi ENS NS 
mu luzzi oluwanvu, abatambuze abamu bajja has ET © κι ετ2 32} 
kumulonda. - 9 εἰς ΜΡ Ἴ ὩΣ (« 
: : . Ja Pa ΄ κἦ(« 
12. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, lwaaki δ σύν EL EEU 6 
totwesiga Κα Yüsufu so nga ddala naffe as (Tr TR 2 
tumwagaliza birungi? Où $%e MES ν 
«Πα; n TS Coop κα 
13. Enkya musindike wamu naffe yeesa- ab 5 25 DIRE du ) | 
nyuseeko era azannyeko, era ddala tujja Sitiirze 4 ΄ 
kumulabirira nnyo. OS Δ, ὕ Lo 
no2%%n The 22. σῇ nt 1 

14. N’agamba nti: Ddala kinneeraliikiriza 4- 98 SU \Es es QLU 
nnyo nga mugenze naye era ntya nti si kulwa St «3,0. 1 ὕ EN a $ 
nga omusege gumulya nga mumulaga- οὐδοῦ". ὑὸν ΤῊ 
jjalidde. Ou 3.» as 


15. Nebagamba nti: Ddala singa omusege γε 5 24 


À 
gunaamulya ng’ate ffe tuli kibiina kya maanyi, σι» MIT Se 9 
mazima olwo ffe tunaaba tufiiriddwa. O0 ua) 131 CG Vas 
» port ΐ σ΄ ΄ ΄ 


bd 

16. Awo bwe baagenda naye, nebeekoba 5425 ὦ ἢ 

bamuteeke wansi mu luzzi oluwanvu, kale »φ κι, € ee on σοι 

netumubikkulira nti: Mazima lumu olibate- ARR DL EL TE 
δὰ 


4 à 
geeza ensonga yaabwe eno naye nga σον, να, af 
tebakyakutegeera. Où Vas is os 4 
» Pod) 
17. Era bajja eri kitaabwe akawungeezi nga OS Er] ΄ ie SA 1322 
beckaabya. ; nn 
18. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, mazima (“Ξ AS CS GET 11 
twagenze netuwakana mu mbiro netuleka » ,:s °, “: (ε(421: » ee 
Yüsufu awali ebintu byaffe, kale omusege ? SD ai Ge AE Re ΟΝ 
negumulya. Naye tojja kutukkiriza ne bwe Luis eme 
tunaaba nga twogera mazima. Oo eus gi 4 


Cat A ΄, 

19. Nebaleeta n’ekkanzu ye ng’eriko PET re dates 
omusaayi ogw'obulimba. Kitaabwe 4 ,. 52,. γ᾽... 542 
n’agamba nti: Nedda! Emyoyo gyammwe as 1581 CAS BE) ον 
gibalungiyirizza ensonga eno. Naye + 4 
okugumuikiriza okulungi kwe kwetaagibwa. G 
Era Allah yekka y’asabibwa obuyambi ΄ 
kw’ebyo bye mwoogera. Où 


g 
20. Kale entwaala y’abatambuze bwe yajja 22 >) 8) 
nebatuma omukimi w'amazzi waabwe,bw'atyo + 2 « Pr 
n’assa endobo γα mu luzzi. N’agamba nti: Nea 52 Le | es ἡ LE, ὦ 
mawulire ga ssanyu, omuvubuka wuuno! Era (, Gris pu “2 ὁ σγκ Dal « 
ed ὅ 


nn 
\s 


ox 


si 


baamukweeka nga eky’obusuubuzi. Era Allah 4 Ke 4012 » 2, 55pu 
yamanya bulungi kye baakola. 


© 
C1 
: 
E 


" A $ Η͂ “4 
21. Era baamutunda omuwendo mpa We- rS RAS DS ORT CERTES 
guzira—Dirham za munyoto, era tebaamuli- Fun ds Toi tee & 
namu bwetaavu bwa kumufunamu nsimbi. Opel Dios AIDES ἃ 


\ 
Ξε 


Juzu 12 YÜSUF Essuula 12 
Ruku 3 


22. Era ol ow’e Misiri eyamugula yagamba ee ὡ3 ee] SH 
mukyala we nti: Okubeera kwe naffe οἵ LE 2 ne LS ee) 


kusseemu ekitiibwa, ob’olyawo alitugasa PRES ΚΑ £ 
oba tulimutwala ng’omwana. Bwe tutyo bwe E δ | 2:18 3 $ ὯΞ 8 Ί 
twatebenkeza Yüsufu mu nsi, tulyooke , ,wes σ pns εἶς ᾿" 
tumuyigirize amakulu g’ebigambo. Era Allah 7 2 5 V8) Ὁ ὁ «οὐ a y) 


ye Muwanguzi ku nsonga ye, naye abantu \ ME ὁ 
abasinga obungi tebamanyi. ἐδ. a 5:54 205 ες ΙΝ Le 


EN 
EE 
sn 
EAN 
a 
| 
Le 
\ 
\ 
Ὁ 
ἐν 
ει 
\ 
a 


23. Awo bwe yatuuka mu buvubuka bwe, ὁ 1$ | 
twamuwa obulamuzi n’obumanyi. Era bwe κι... κρῖ, n°, 
tutyo bwe tusasula abakozi b’ebirungi. | ΣΌΣ» 
»“ 


24. Era omukyala w’omu nju mwe yali, LS Gas E “ἃ pal 
yagezaako okumwegwaanyiza nga Ye À he nr eo 
(Yüsufu) tayagadde. N° aggalawo enzigi, be 6 D\GN 
n’agamba nti: Kale jangu. Yusufu n’agamba + > et 
nti: Neewogoma eri Allah, ddala Ye γα SR 
Mukama wange eyannungiyiza obutuulo O0 12 


\ 
ἃ 


νλ 

LAN 

x 
eEùN ox Δι 


“Ὁ 


bwange. Mazima aboonoonyi tebaganyulwa. alt 

7. TA e Lee Crete 
25. Era omukyala yamalirira Κα γα okumwe- OÙ G, 55 ὁπ AD Rs 
gwaanyiza ne Yusufu n’amalirira ku ye % κι Ζι11 2 ur (ras is 
okumwekuuma. Singa Yäsufu yali tannalaba “τ 7e ie F9 © GE 5 
bubonero bwa Mukama we obw’olwaatu, (> ἘΠ ΒΑ ΚΗ͂Ρ ἢ 2 218 | ASS 


teyaalimaliridde atyo. Bwe kityo twakola 5: ζ > 
tutyo, tulyooke tumwewaze ebibi n’ebyekivve. SRE > 
Mazima yali mu baweereza baffe abalondemu. “ιν 4“ ς- 5 
: ., LA ΄“. [4 AU τἀπὶ 
26. Era bombi baafubutuka okulaga eri ®2 «Δ...» (ὦὉ 3215 


oluggi, omukyala n’ayuza ekkanzu ye EM 12 ET 4 
emabega, naye nebasangiriza omwamiweku = LL > Σ "δ᾽ 
luggi. Omukyala n’agamba nti: Kibonerezo τὶ LE Ξ δῖ, S 15 ὭΣ ALES (< 
ki ekisaanira oyo ayagaliza mukyala wo ekibi 2; 2.5 CRC RES 432 
okuggyako nti asibwe oba aweebwe OA Dhs | CR D 
ekibonerezo ekirumya ennyo? οι PT SUR ΠΙ 
27. Yüsufu n’agamba ΠΕ: Omukyala y’abadde Mi 2 Gui ὡ- US >91) ς» J 6 
anneegwanyizza nga nze saagala. Naye κω , 4, % om a Piotr gs (AK 
omujulizi omu mu b’omu maka g’omukyala 24% of O7 Δ} ve ἘΞ 
ἡ qe ὡς ΡΝ Lé nur « A Ὡ ζο 
kwe kuwa obujulizi nti: Obanga ekkanzu γα ζ γα “λ COR JS Ce 55 


eyulise mu maaso, kale omukyala ayogedde 
mazima, ye ÿ’ali mu balimba. 


a 


| 
28. Naye obanga ekkanzu ye eyulise ma- 3 ὡ 4ξ 4. 2.5 ὦ 5 : LS 
bega, kale omukyala alimbye, γε ali mu 2 “ἃς VS S a 
boogera amazima. OOS Loose es 


29. Kale bba bwe yalaba nga ekkanzu ye 451 d6 CE ὡς 3 4 2.13 π ΄: 
eyulise mabega, yagamba nti: Mazima luno d ” ETC È 
lukwe Iwammwe abakazi. Mazima enkwe (Ὁ 2.85 w Sao NOÉ οἷ, US 


zammwe nsuffu. 


Essuula 12 YÜSUF Juzu 12 


30. Ggwe Yosufu binotobifaako. Nayeggwe 4. Ξό SA DE Wysl ie + 
omukyala saba okusonyiyibwa olw’ekibi ν, MOT AE ds Var dde 
kyo. Mazima ddala ggwe obadde mu CE 5 νῷ ΄ Gpaaut, 
basobya. Θέ LL & 

Ruku 4 ue ne Σὲ ee ᾿ w 

31. Era abakazi b’omu kibuga baagambanti: ὧν 1$el A κ᾽ D ὅτ UGS 
Muka ‘Aziizi agezaako okwegwaanyiza ὦ die VO ip σῷ. «2. “ἢ 
omuddu we nga ye takkirizza! Ddala 5 du QE GS US > ΠΣ 


LA 
amumazeemu nnyo olw’obwagazi. Mazima ffe | | < à G; fs (£ (£2 (: CAES 
Ζ 7 L bu — 


tumulaba nga ali mu kuwubwa kwa Iwaatu. 


na “ Δ, a “΄ 
32. Awo omukyala bwe yawulira okujeeja CAS ñ UP pes Est (1: 
kwabwe n’abatumira n’abategekera ekijjulo, ,uæ4oe dot Dont 
n’awa buli omu mu bo ekiso, olwo n’agamba "πὸ 5 LU C4 Un 
Yüsufu nti: Fuluma gye bali. Kale bwe εὖϊξ Eng Soin 
baamulaba ne bamukungiriza nnyo nebeesala 7 2 δε σα s 
n’engalo zaabwe*, ne bagamba nti: Allah 545 ΟΊ 24515 (ES : SAN >| 
atenderezebwe. Mazima ono si muntu à DL 4n cos pe nt 
wabula malayika ow’ekitiibwa! G db DE CO 5 04 nl 


a σ΄ RENTREE PT Lie A 
33. Omukyala kwe kugamba nti: Y’oyonno 9:42 GX μι ΤΟΝ 
gwe mwannenyezangako. Ddala nze ν,, “εκ κα é 1 Le GES LS 
namwegWwaanyiza nga tayagadde, kyokka Resp à RE 52) 
ne yeekuuma. Naye bw’ataakole kye $ NES: 34 Ls Ja 29 "ἡ 
mmulagira, mazima ajja kusibibwa era ddala à ne a Ds 
ajja kuba mw’abo abanyoomoofu. OC a) CAE SA 
34. Yüsufu n’agamba nti: Mukama wange, [ὥς gi st A 
nsiima nnyo ckkomera okusinga ebyo bye 7 ue 5 
bampitira. Naye bw’otompuguleko nkwe (As ὦ pa) 5": a) γῳ GE χὰ 
zaabwe, ntya ntinyinza okuwugukira gye bali À, Ve Φ 4 5 nf mou 
nemba mw’abo abatategeera. © S 13 θῶ ῷ 


35. Kale Mukama we n’amwanukula de LS Las 43} 
n’amuwugulako enkwe zaabwe. Anti Ye γα © RAA IT: αὖ ÉART 


Muvwalizi wa byonna, Omumanyi wa byonna. D τ: 

\n ΄, ω n # LE 

36. Oluvannyuma, kyeraga gye bali nga ul ὦ} CG >A DS 27 2 27 
bamaze okulaba obubonero bw'obutuukirivu Ἀπ τ ΡΟ. a 
bwe nti okusigaza elinnya, bateekwa kumu- O2 Ge nt € 


ggalira okumala akaseera. 


+ 


12:32. Ebigambo ‘Qatta'ana aidiyahunna'(&£ sf 2.53) nga Hazrat Imam Raaghib(r.a) 
bw'annyonnyola, biyinza okukozesebwa mu lugero oba obutereevu. Obutereevu 
kitegeeza okusala engalo n'’ekintu kyonna ekyoogi. Naye ekyo wano Kur'’ani Entukuvu 
si ky’eluubirira. Abannyonnyozi abamu baagezaako okukiggyamu amakulu amafunda nga 
bagamba nti kitegeeza okwesalako akatono. Naye okusinziira ku nnono y’ekigambo 
kino,ago amakulu nago si matuufu. Amakulu ag'olugero ge gokka agayinza okutangaaza 
obulungi ku kyafaayo ekyo nti bakkiriza okulemwa kwabwe okumweddiza, era ensonga 


ne zibava mu ngalo. 


Juzu 12 YÜSUF Essuula 12 


Ruku 5 5 ἐὸν , 
37. Era abavubuka babiri baayingira wamu {2 ΟΜ 19 CES] ARS es 3 
΄ 
" 


naye mu kkomera. Omu Κα bo kwe kugamba 
nti: Neerabye mu kirooto nga nsogola τ 
omwenge. N’omulala n’agamba nti: <, at TOUT M SAN TE 
Neerabye mu kirooto nga netisse emigaati © δ deal ς᾽} DE | JB 
ku mutwe gwange, naye nga ennyonyi Zirya fi ἊΝ 2 AD)! Y Ζ - Lee Ἢ 
ku gyo. Kale tutegeeze amakulu ga byo, “ EU en 

mazima tukulaba nga oli mu bakozi b’ebirungi. Ole Ge EL 35 SV 


2 

2550 AC PE ES 2 {ὦ 

38. Yusufu n’agamba ΠΕ: Temuutuukibweko τῷ PERS NU G 
mmere gye mugabulwa wabula nnaaba 5 ΐ LE PSEnEn (< 2.4 À es ÿ | 
mbategeezezza amakulu ga byo nga n’emmere ΘΙ ΔΕ Κίς 
tennabatuukako. Ekyo ννὰ nsonga y’ebyo ΝΣ si Gi és εἴ): CS 
Mukama wange bye yanjigiriza. Mazima nze PAS “ Ν 
naleka enzikiriza y’abantu abatakkiriza Allah ὦ su 5. ἥ. 5 αὖ. À 


era bo n’enkomerero tebagikkiriza. AVI ᾿᾿ τσ. à 
POS AS Ë τὰν υλλήρονς 


re κα : PISE res 2 n7 ir 
39. Nengoberera enzikiriza ya ba kitange 3 332 ἢ ῳ AA Î Te CESSER 
Ibrähimu ne Isihäka ne Ya”qübu.Tekitusaanira ,+ 524 « γ2 (< BAS 2 CAE ὅλο, 
kwenkanya Allah ne kyonna. Ogwo gwe ©! δ. PH 


gumu mu mikisa gya Allah egiri ku ffe ne ku Æ\\° sb τ 
bantu bonna, naye abantu abasinga obungi Jése de El) 55 çS ὦ2 νῷ 


tebeebaza. idi ae) ὅ οἷι dE 12:  É λι 
Θώ ει 
40. Abange basibe bannange, bakatonda 055% é ἥτῳλονῴοίΣ 


re 
\ 


ab’enjawulo be basinga oba Allah Omu, 2 512! 7 Tor 
Omukasi? ᾿ OAI ARE 
: Η nas 212,5. τ ΄“΄.ν» a DE CG 
41. Ebyo bye musinza ebbali we si birala ll κὰν 49955 ὧϑ Lies 
wabula mannya bunnya ge mweetuumira, IN É s Ë AE 51: 54164 
mmwe ne bakitammwe. Allah tagassizangako 7° 22 2 LÉ 7 τως 
bujulizi bwonna. Anti okulamula kwonnakwa , SN γᾶς \l ῳ» gels BAS 21 
Allah yekka. Yalagira nti: Temusinzanga 7 ΄ Pr as re à 
kyonna okuggyako Ye yekka. Eyo y’eddiini ἘΠῚ So Vi Ὁ. 1 551 
ennesimbu, naye abantu abasinga obungi 2 di en put 5 sa 
tebamanyi. bi Si ae 5 εὐ! 
La 


42. Abange basibe bannange, omu kummwe [as 
ajja kufukira Mukama we omwenge "+ ,3< , 
gw'okunywa. Naye omulala ajja kuttirwa Καὶ bass =)! 


musaalaba, kale ennyonyi zirye ku mutwe gwe. C5 » 12 ὡ ΕΗ | US LS 


» 

ΝΥ 
ὃς 
Ὁ 

Ὁ 

ὔλ 
-ἀν 
[ei 
_\ 

A 4» 
Ν: \ÈE 
\ 

\ 

ge 


Ensonga gye mubadde mwebuuzaako Lt 22,% Gp κ"ἢ 
esaliddwawo. Ou 445 MESSE D 


12:41: Ekigambo ‘Oayyim” ( 229 ) okusinziira ku nkozesa ya kyo mu Kur'äni Entukuvu 
kitegeeza: ow'amaanyi, obutuufu, obwesimbu n'obuyinza. Ékigambo ky’ekimu era 
kitegeeza obusobozi bw'okutereeza n’okugolola ensobi. N’olwekyo, enjigiriza 
ennesimbu etakyuukakyuuka era etekubiira, mu Kur'ani Entukuvu y'eyogerwako nga 
‘Al-Deen al Oayyim’ (She ὧξ» 1). Soma ne 98:6. 


<a) 


Essuula 12 


Juzu 12 


43. Era yagamba oyo gwe yalowooza ku 
bombi nti anaawona, nti: Onjogerangako eri 
Mukama wo. Naye Sitaani yamwerabiza 
okumwogerako eri Mukama we, bw’atyo 
Yasufu n’abeera mu kkomera okumala emyaka 
nga giigyo. 

KRuku 6 

44. Naye lumu kabaka n’agamba nti: Mazima 
ndaba mu kirooto ente musanvu engevvu 
ng’enkovvu musanvu zizirya, n’ebirimba 
musanvu ebibisi n’ebirala nga bikalu! Abange 
abakungu, muntegeeze amakulu g’ekirooto 
kyange, obanga musobola okunnyonnyola 
ebirooto. 


45. Nebagamba nti: Nga birooto bitabufu- 
tabufu, era ffe okunnyonnyola ebirooto 
ng’ebyo tetukumanyi. 


46. Olwo olieyawonawo Καὶ babiri kwe kujju- 
kira olwo nga wayiseewo n’ekiseera, 
n’agamba nti: Nze nzija kubabuulira amakulu 
ga byo. Kale muntume mu kkomera. 

47. Owange Yüsufu ow’amazima, tunnyo- 
nnyole amakulu g’ente omusanvu engevvu 
nga ziriibwa enkovvu musanvu, n’ebirimba 
musanvu ebibisi n’ebirala nga bikalu, 
ndyooke nzire eri abantu balyooke bamanye. 


48. N’agamba nti : Mujja kusiga okumala 
emyaka musanvu egiddiring’ana nga 
mufaabiina nnyo. Kale ebyo bye mulikungula, 
mubirekanga mu birimba bya byo, okuggyako 
ebitonotono bye mulyaako. 


49. N’oluvannyuma Iwa gyo, emyaka 
emikakali musanvu girituuka egirirya ebyo 
bye mwagitegekera okusooka, okuggyako 
ebitonotono kw’ebyo bye muliterekako. 


50. Ν᾽ oluvannyuma omwaka gulijja oluva- 
nnyuma lw’egyo, mu gwo abantu balitonnye- 
sezebwa enkuba nnyingi era mu gwo 
balifuna ebibala bye bajja okusogolamu 
omubisi n° “kukamulamu omuzigo. 

Ruku 7 

51. Kabaka n’agamba nti: Mumunde- 
etere.Kale omubaka bwe yamutuukako, Yisufu 
yagamba nti: Ddayo eri Mukama wo 
omubuuze nti abakyala abeesala engalo 


AC 
LA 
εν 

LAN 


f 


AIS EAN Bees be 
LS : SEE 


OO Has Les 


σῷ 


5» > We 


an 22 EU: 
ΓΕ Betas O1 
αἴ τὰ ii ay JG; 
ὅν ὧι λῳιόθ das 
ὁ 8: tal 8528 | JG Gas 


«8» 


ρα ο 
ct< 


1 
& 
π 


Juzu 13 


YÜSUF 


Essuula 12 


4 
zaabwe baali batya? Mazima Mukama wange SE és NL 


enkwe zaabwe azimanyi bulungi. 


8 
52. Kabaka n’agamba abakyala nti: Mwaali ke 92 Le 


mutya bwe mwagezaako okwegwanyiza 
Yüsufu nga takkirizza? Nebagamba nti: Allah 
atenderezebwe olw'okumutonda! Naye 
tetumumanyangako kibi kyonna. Muka 
‘Azizi n’agambanti: Kati amazima geeyolese. 
Ddala nze nagezaako okumwegwanyiza nga 
takkirizza, era ddala ali mw’abo aboogera 
amazima. 


53. Yüsufu n’agamba nti: Ekyo njagadde 
kibabuuzibwe, ye (* Azïizi) alyooke amanye nti 
saamukumpanyanga mu tu era balyooke 
bakitegeere nti mazima Allah talung’amya 
nkwe za bakumpanya. 

Juzu 13 

54. Era nze seetukuza kuba ddala omwoyo 
ye ssabalagizi w’ebibi, okuggyako eri oyo 
Mukama wange gw’aba asaasidde. Mazima 
Mukama wange ye Musonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 


55. Era kabaka yagamba nti: Mumundeetere 
mmuntongoze ku Nu Kale bwe yamala 
okwogera πᾶν, n’agamba nti: Mazima okuva 
olwa leero, oli wa kitiibwa eyesigibwa ennyo 
gye tuli. 


56. Yüsufu n’agamba nti: Nteeka Κα mawanika 
g’ensi. Ddala nze ndi mukuumi alina okumanya. 


57. Era bwe tutyo twatebenkeza Yüsufu mu nsi. 
N’atuula mu yo wonna nga bw’ayagala. Tutuusa 
okusaasira kwaffe kw’oyo gwe tuba twagadde, 
era tetufiriza mpeera ya bakozi ba birungi. 


58. Naye ddala empeera y’oku nkomerero 
y’esinga obulungi eri abo abakkiriza ng’ate 
batya Allah. 

Ruku 8 

59. Era baganda ba Yüsufu bajja nebayingira 
gy’ali, ye n’abategeera naye nga bo tebamu- 
tegedde. 


60. Naye bwe yamala okubategekera 
ebibategekerwa byabwe, n’agamba nti: 
Mundeetera muganda wammwe Κα ludda lwa 
kitammwe. Abaffe, temulaba nga bwe ntu- 
ukiriza ekipimo ate nga ndi omu mu basinga 


«8» 


nf < 
ETUDE 


LPSC 
ΠΡῚΝ 
“ιν “ 


΄ Von 


CAT EETES 


ΠΝ 
ES 


“ ΠῚ 4 Paré ancrn CAT 
Giro SS οξζλιάξιοῦ 
LAN “1ει.» “΄ 
νιν, RS 
Δ "» WW, 

. spnsl (ἢ es CA 

ro τ ὅς EU 
n À Ophr Zone (ro 3.4.5 
si 5 LS o, lu 
4211 9 2 # ,..σο “5 


“σ΄ τρκρῳ κῃ ΄ 
91.3.5 hé δία τὶς S 
“ 


Essuula 12 


YÜSUF 


okusembeza abagenyi? 


61. Naye bwe mutalimundeetera, tewaliba 
kipimo Καὶ Ilwammwe okuva gyendi wadde 
temulinsemberera. 


62. Baddamu nti: Ddala tujja kugezaako 
okusendasenda kitaawe Κα ye, era ddala tujja 
kukikola. 


63. N’agamba abaweereza be nti: Muteeke 
ensimbi zaabwe mu nsawo zaabwe, balyooke | 
bazimanyireko ekisa kyange nga bazzeeyo 
eri ab’ewaabwe, ob’olyawo nebakomawo. 


64. Awo bwe baddayo eri kitaabwe 
baagamba nti: Ssebo kitaffe, tugaaniddwa 
okupimirwa emmere nate, naye tumamuganda 
waffe wamu naffe tufune okupimirwa era 
ddala tujja kumukuuma. 


65. N’agamba nti: Abaffe, mbeesige Κα γα 
okuggyako nti era kinaaba nga bwe 
nnabeesiga ku muganda we olubereberye? 
Naye Allah ve Mukuumi Omulungi era Ye 
y’asinga abasaasizi bonna. 

66. Era bwe baasumulula ebintu byabwe, 
baasanga nga ensimbi zaabwe zibaddi- 
zibbwa. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, γα αἴθ 
twetaagayo ki? Ensimbi zaffe ziizino 
zituddizibbwa. Kale tujja kuleetera ab’ewaffe 
emmere era tukuume ne muganda waffe, nate 
tujja kwongerayo ekigero kya ng’amira 
nnamba. Ekyo kipimo kyangu nnyo okufuna. 


67. Kitaabwe n’agamba nti: 5114 kumutuma 

wamu nammwe ekutuusa lwe munampa 
obweyamo mu linnya lya Allah πῇ ddala 
mulimundeetera, okuggyako nga mwetooloddwa 
obuzibu. Awo bwe baamala okumuwa 
obweyamo bwaabwe, n’agamba nti: Allah 
ye Muyima kw’ebyo bye twoogera. 


68. N’agamba nti: Baana bange, temuyi- 
ngiriranga mu mulyango ogumu, naye 
muyingiriranga mu milyango gya njawulo. 
Naye nze sirina kyonna kye nnyinza 
kubagasaamu Κα Allah. Anti okusalawo 
kwonna kwa Allah yekka. Ye gwe nneesiga, 
era abeesiga beesigenga Ye yekka. 


»» “σ΄ ane δ᾽ δῆ PAC 

AJ JS NS as ol 
A “ à 

OH EX 

LA n 4 PAT 

ὅν 5 δ} ἀλέ sas IE 

# cdd 


Ἐπ AN ee 


dde EP TANITEet 41: 
στ ὡς Sort 

O6 οἵ δ 5649 

LL SOS ἡ, κει 1 6 
BARRE a DS de ssl JE 


nf #9 


ODétesHi2S δ 5 


15€ Es Css ME ἌΓ ΤΣ Ἴ 
GS Ε ὑφ ζ6.λ οὔ) 
LS 2,8 à DAMES 


ων ΤῸΝ 1” 


οὶ 
C1 
GA 


τ 
ii 
ι 
€ 
FL 
Ve 
ν» 
χνε 
4 

VA LoEt A 


ee ER 


<> 


Juzu 13 


Juzu 13 


YÜSUF 


Essuula 12 


69. Era bwe baayingira nga kitaabwe bwe 
yabalagira, tekyasobola Kkubagasa 
n’akatono ku Allah, wabula kyatuukiriza 
nsonga eyali mu mwoyo gwa Ya’qubu. 
Era ddala Ya’quübu yalina okumanya 
kungi olw’ebyo bye twamuyigiriza, naye 
abantu abasinga obungi tebamanyi. 


Ruku 9 
70. Awo bwe baayingira eri Yüsufu, n’atuuza 
muganda we w’ali, ἢ EEE nti: Ddala nze 
muganda wo, kale tonakuwala olw’ebyo bye 


babadde bakola. 


71. Era bwe yamala okubategekera ebi- 
bategekerwa byabwe, yassa ekikopo 
ekinyweerwamu amazzi mu nsawo ya muga- 
nda we, oluvannyuma omukoowoozi 
yakoowoola nti: Abange mmwe ab’entwaala, 
ddala muli babbi! 

72. Nebaddamu ng’eno bwe boolekedde 
gye bali nti: Kiki kye mubuliddwako? 


73. Nebagamba nti: Tubuliddwako ekikopo 
kya kabaka ekipima, era yenna anaakireeta 
ajja kufuna ekipimo ky’emmere eky’etikkwa 
eng’amira, era ekyo nze nkyeyimiridde. 

74. Nebagamba nti: Mu linnya lya Allah, 
mumanyi bulungi nti ffe tetwajjirira 
kutabulatabula mu nsi era tetuli babbi. 


75. Nebagamba nti: Kale ekibonerezo kya 
kyo kinaaba ki bwe munaaba nga muli 
balimba”? 


76. Nebagamba nti: Ekibonerezo kya kyo 
kinaaba kw’oyo anaasangibwa nakyo mu 
nsawo ye, era ye yennyini y’anaaba engassi 
ya kyo. Ffe bwe tutyo bwe tusasula 
aboonoonyi. 

77. Kale eyayaza yatandikira ku nsawo 
zaabwe nga tannatuuka ku nsawo ya muganda 
we, n’oluvannyuma n’akijja mu nsawo ya 
muganda we. Bwe tutyo nno bwe twaakola 
entegeka Κα lwa Yüsufu. Kuba teyandisigazza 
muganda we mu mateeka ga kabaka agaaliwo 
okugeyako Allah nga y’asazewo. Tugulumiza 
ekitiibwa ky’oyo gwe tuba twagadde. Era 
wagoulu wa buli alina okumanya eriyo Oyo 
Asinga bonna okumanya. 


78. Nebagamba nti: Obanga abbye, ne 
muganda we edda yabbako. Naye Yüsufu 
yakimira mu mwoyo gwe n’atakibooleka, 


D nn y0tD , 
es HS RARE 
ré LES à w Pie 0 7 
δι be οι me 4 OF GC 
A ι "ἃ ni 
155 GS CR δῆς 
9 t 4 LA » a 18 σ΄ 
FUT EU SALLE CGJ ele 5 
nptne 4 
OUEN wi 
΄ σι κσ 4 » , PLA 
4.3) wii hé τι ϑς 5 
RTE La LT TLC 
SENS Θ κα Q) JB EE 
ΠῚ ΛΑ Δ ΄ 
Θώφβκαι ως 


DATE EPP n7 δὰ 
ὨΣΊ ὧς ὦϑ᾽ αι JS 8 
053: PEU pn 4 

Ζ 


Tant: 

ᾧ 23 5 EU 186 5. κὸ 
Gn “ dt " Ha Te 

Os) du 015 pm ὁ 5... 5 


1. 156 
SRE 
ἘΣ GS PIE 


bis 
Δ δὰ“ 8, 
Has as os TRUE 
ES y 


Gébabus EURE S 


LS 


PE: ΄ 
Last) set 
Eat os ἜΝ 


49 D # δὰ 4 
RO URI URS 
sh ART δἹ SA εὐ 2. ὁ 
La ᾿ 1 ὦ) Se > τ 
DE PAT LC LEA 
CET CEE ASTON SEE ESS 

Srnis 1 

OE pe 

Nat Tr lu net Ge AA 
ὦ ὁ. pi OS NB GLS ὧν! 
ns À ? 4 


> 


Essuula 12 


YÜSUF 


Juzu 13 


n’agamba nti: Mmwe muli mu mbeera embi 
ennyo, naye Allah y’asinga EUMARyA ἐς 
obulungi ebyo bye mwogera. 


79. Nebagamba nti: Ssebo ow’ekitiibwa, 
mazima oyo alina kitaawe mukadde nnyo, kale 
twaala omu ku ffe mu kifo kye. Mazima tukulaba 
ng’oli mu b’ekisa. 


80. Nagamba nti: Allah atukingirize ffe ἢ 
okutwaala omulala okuggyako oyo gwe 
tusanze n’ekyaffe. Ddala bwe tukikola, olwo 
naffe tuba mu batali benkanya. 

Ruku 10 

81. Awo bwe baggweebwamu essuubi Κα γε, 
badda ebbali okwegeyamu. Omukulu waabwe 
n’agamba nti: Abaffe, temumanyi nga ddala 
kitammwe yamala okutwala obweyamo gye muli 
mu linnya lya Allah, ate nga n’olubereberye 
mwalemwa okutuukiriza ekisuubizo kyammwe 
Κα bya Yüsufu? Kale nze sijja kuva mu nsi eno 
okutuusa kitange 1w’alinzikiriza, oba Allah 
okunsalirawo, anti Ye y’asinga abalamuzi bonna. 


82. Mmwe muddeyo eri kitammwe kale mu- 
mugambe nti: Ssebo kitaffe, mazima mutabani 
wo yabbye, naye ffe tetuwadde bujulizi 
okuggyako ebyo bye tutegedde okuva ku balala 
era tetwandisobodde kulabirira bya mu 
nkukutu. 

83. Era buuzaako ne mu kibuga kye tu- 
baddemu, n’abentwaala gye tujjiddemu. Era 
ddala twogera mazima. 


84. Kitaabwe n’agambanti: Nedda,emyoyo » 
gyammwe gibalimbye negibalungiyiriza 
ensonga eno. Naye Ca En ae okulungi 
kwe kwetagibwa. Ob’olyawo abaana bange 
Allah n’abandeetera bonna. Mazima Ye 
y'Amanyi byonna, Omugezi ennyo. 


85. Olwo yabaviira n’agamba nti: Kya ku- 
saalirwa nnyo olwa Yüsufu! N’amaaso ge 
negajjamu ebiyengeyenge olw'ennaku, naye 
neyegumya. 


86. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, to- 
genda kulekayo kujjukira Yusufu okutuusa 
Iw’olirwaala oba lw’olifa. 


ὦ 11 


33 | δ χ..2 
bas Ca, Ta σε ἐξ 
PTE ΠΣ DANCE 


σσσ"»“ 24 
AA 0.21 


6 
8% 
> 


RAS LE δ 
Γι 
ἥξς ὁ ὁ}. Ab of δύ 
TROUS AA 
sis LAS 16255 Eu EG 
AS aa UE 


ΤΣ ot 
sabt ce LS 


΄ 


pa ες ARE { 


ΟΣ 


ὯΝ ES 


TS 
O6 δυο is ES 
5921 32851 6 φής ὁ: 6 
΄ 4 


Η͂ p » or à Δ ΄ Sn #*% 
51 ab φῶς 5 die πρὸ 
pe CANAL] Th “ἢ Pol 
δ les es Gt 
pn 21 
OBS 
du 
VA NOT ME sr ,, 8 ef 
Je el OÙ 5? dy 2 
21, A Zoe n Mens pans 
JR OS ARE no 1S bu 95, 
OL 
Δ pnsp2 LESC ur: MAILS 
un 59 SAT “οἰ 
do tal a ΄ “ἂς 
a OSS s| 5 (ΔΆ. 
Δ 


«8» 


ΝΗ 


Juzu 13 YÜSUF Essuula 12 


87. N’agamba nti: Ddala nze newanjagira ab ᾿ ζ nés ei Στ JE 
buyinike bwange na nnaku yange eri Allah 7 ME Sas a [3 ue 
era nze mmanyi okuva eri Allah mmwe bye Oo AT Ὁ 4 sb O2 2213 
mutamanyi. : 

88. Abange baana bange, mugende mu- ὧδ 


buulirize Κα Yüsufu ne muganda we, naye n%n .κ9 7272 
temuggweebwamu ssuubi Καὶ kusaasira kwa 79) 021 ut L Ÿ5 ds d S A2 A 


Allah, Mazima teri aggweebwamu ssuubi ku ᾧ | ΕΗ ro 9 (4) Ζ \ 45, sb 
kusaasira kwa Allah okuggyako abantu js FO A sn ᾿ 
abatakkiriza. à "ὦ el 


".» Δ. “4 ,,ν95 
ἃ 3.59 | À 


89. Awo baganda ba Yüsufu bwe baayingira αἱ ΤΩ 
gy’ali, nebagamba nti: Ssebo ow’ekitiibwa, κὰκ « 
Le » a) 


δ τ “ se σ΄ 
tutuukiddwaako obuzibu n’abewaffe era LES ! 
tuzze n’ensimbi mpa wezizira naye tuwe a et “7: ιλῆω σ΄ eZ 
ekipimo ekijjuvu ate otusaddaakire. Mazima dia "ὦ Sd ais ten 

“: δ. σὰ LA Cat LT 

Allah asasula abatoola saddaaka. ES κοι ὦ γ» α΄“ ἃ $ 
Cd 

OS es 


90. N’agamba πῇ: Abange, γα mumanyi kye 54234 VAT USE RUE ds 56 
mwaakola Yüsufu ne muganda we nga muli 
mu butamanya? Οὗ CEE 5) ais 


# < ss 
91. Nebagamba nti: Abaffe, ddala ggwe τ} ὁΐζ, ΣΝ EI à ὅδ; £ 6 


Yüsufu? N’addamu nti: Nze Yüsufu, n'ono γα Gs Tes £ AU 

muganda wange. Ddala Allah yatusaasira. ἢ AAA É 5 δὰ 3 
Ddala oyo atya era n’agumikiriza, ddala Allah « + Ben, 277. LG as 95 

taftiriza mpeera ya bakozi ba bulungi. ab ob LE nu à a RE + ὕ 

ἽΝ >| A 

92. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, Ddala SEE zh: nt “Ἢ Var SD KT 19 1β 
Allah yakusukkulumya Κα ffe era ddala twaali on τό 
basobya. OL ἄγ 


} 

.$ fn δ δ à KL 4 rt “- 

93. Yüsufu n’agamba nti: Olwa leero, tewali 52 ζ: 530 | ACTES “ ar DS AE 
kunenya kwonna ku mmwe.Allah abaso- ne * st» # to σι, 1» 

nyiwe. Anti Ye ye Musaasizi asinga abasaasizi ARS SES SET) 

bonna. Ἶ 25 5 ᾿ 

σ΄ », Δ ῃΠῃΠυ κι à ὌΧ ΣΝ 

94. Kale mugende n’ekkanzu yange eno de © Ab LS (aie Ve 5 

mugisse mu maaso ga kitange, ajja kutegeera. οἱ 9 no #7 fe n,7 

Era mundeetere ab’ewammwe bonna. DYorbbe à L τἀ! 


Ruku 11 | : > 
95. Awo ab’entwaala bwe baasitula okuva χροὶ es LS D J 
e Misiri, kitaabwe n’agamba be yali nabo 7 ἐκ 2., “τῶ, 
nti: Mazima mpulira olusu Iwa Yüsufu OUT OT Ÿ hu 7) 
newaakubadde nga mmwe muntwaala 
ng’awusse. 


\ ΄ LA 
96. Nebagamba nti: Amazima ga Allah, ddala @) 25 M) | EUSCD Eb JG 
ol mu kuwubisibwa kwo okw’edda. D 


Essuula 12 


YÜSUF 


Juzu 13 


97. Awo omuwi W’amawulire ag’essanyu 
bwe yatuuka, ekkanzu n’agissa mu maaso 
ge, kale n’ategeera. N’agamba nti: Abafñfe, 
ssaabagambye nti mazima nze mmanyi okuva 
eri Allah mmwe bye mutamanyi? 


98. Nebagamba nti: Ssebo kitaffe, tusabire 
okusonyiyibwa olw'ebibi byaffe; mazima 
ddala twaali basobya. 


99. N’agamba nti: Ddala nzija kubasabira 
okusonyiyibwa eri Mukama wange. Mazima 
Ye ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


100. Awo bwe baayingira eri Yüsufu, 
yasembeza bazadde be w’ali, n’agamba nti: 
Muyingire Misiri nga muli mirembe, Allah 
ng’ayagadde. 


101. Era yagulumiza bazadde be eri 
nnamulondo, bonna nebagwa nebavuunama 
eri Allah Κα lulwe. N’agambanti: Ssebo kitange, 
gano ge makulu g’ekirooto kyange eky’edda. 
Mazima Mukama wange akituukirizza. Era 
y’eyansaasira bwe yanzija mu kkomera ate 
nammwe n’abaleeta okuva mu ddungu 
oluvannyuma 1wa Sitaani okutabulatabula 
wakati wange ne baganda bange. Mazima 
Mukama wange wa kisa nnyo ku gw’aba 
ayagadde. Ddala Ye ye Mumanyi wa byonna, 
Omugezi ennyo. 


102. Mukama wange, mazima wampa 
obufuzi era n'onjigiriza amakulu g”ebigambo. 
Ayi Omutonzi w’eggulu n’ensi, Ggwe 
Mukuumi wange mu nsi ne ku nkomerero. 
Nfiisa nga ndi muwulize gy’oli era onnyunge 
Κα batuukirivu. 


103. Ebyo by’ebimu Κα byafaayo ebyoomu- 5 
nda bye tukubikkulidde. Era ggwe tewali nabo 
awo nga bakkaanya ku nsonga yaabwe nga 
bwe basala n’enkwe. 


104. Era abantu abasinga obungi si ba 
kukkiriza ne bw’onooba ng’oyagala nnyo. 


105. So nno tobasaba mpeera yonna Κα Iwa 
yo. Wabula yo Kur'’äni kwe kubuulirira eri 
abantu bonna. 


ass de LIEGE 
ΠΣ CARTE 


CHARS IAE AE 


- © 
τῷ CN 
er 
-- τὰ 
: LE À 
ip 
CO C Ὸ 
ας δὶ 


\ 


ESS 
2) GS ES mt 


10 D) js ÈS: 66 5 543551 
COTE 1 2b 


13} 2 sa TES 
LE A SU JE τες 
25 Giles 5:06 Ge Gus 
ARE TRE A 


RCA er EST ES) 
΄““ε. 4 Pa 


: Ds 615 PT 
22 αὐ CGJ ὦ ὦ 

OS pe 
Gstes Ge és SIL 5 
--ύ r En > A EX Qe 
ΟΡ ΜΕΤ 
CPC ESA TCEENT 


΄“ 
0 


OA φὸ ὁ 75 


ζ εδιύολο «αὐ» LUS 
An un 172 14 
SRE MR δ: σα 


εἶ 


μι 


“ 
ζ 


OL 
on à [1 ΄ τς 
LS 5 οὖν ἈΠ LS 

a Δ 
(λον νου 
Φ,.,5 à nn a 512,“ PL 
V8 bal αὐ SAIT ES 


0 
fn 


ον“; 


«88» 


Juzu 13 


YÜSUF 


Essuula 12 


Ruku 12 
106. Ye eby’okulabirako bimeka mu ggulu 
ne mu nsi bye bayitako naye nga 
tebabifaako”? 


107. Era abasinga obungi mu bo tebakkiriza 
Allah wabula ng’ate eno bwe bamwenkanya 


n’ebirala. 


108. Abaffe, bali mirembe tebaatuukibweko 
kabenje ka kibonerezo kya Allah oba essaawa 
ey’akabi okubatuukako ekibwatukira nga 
tebatesgedde? 


109. Gamba nti: Eno y’enkola yange: 
Nkoowoolera eri Allah nga nsinziira Κα kuma- 
nya okukakafu, nze n’abo abangoberera. Era 
Omutuukirivu ye Allah era nze siri mw’abo 
abenkenya Allah n’ebirala. 


110. Era tetutumanga lubereberye Iwo 
Mubaka yenna wabula basajja nga 
betubikkulira okuva mu bantu b’omu bibuga. 
Abafñffe, tebatambulako mu nsi nebalaba 
enkomerero y’abo abaasooka nga bwe yali? 
Era ddala amaka g'enkomerero ge gasinga 
obulungi eri abo abeekuuma. Abaffe, 
temukozesa magezi? 


111. Baajeema okutuusa n°’ Ababaka Iwe 
baggwebwamu essuubi ku batakkiriza ne- 
balowooza nti balimbisiddwa, olwo Ababaka 
nebajjirwa obuyambi bwaffe, kale oyo gwe 
twasiima n’awonyezebwa. Era ekibonerezo 
kyaffe tekijjika Κα bantu aboonoonyi. 


112. Mazima ebyafaayo byabwe birimu 
eky’okuyiga ΘΓ] abo abalina amagezi.Bino si 
bigambo bijingirire, naye kwe kukakasa ebyo 
ebyabikulembera, era kwe Kkunnyonnyola 
kwa buli kimu, era bwe bulung’amu 
n’okusaasira eri abantu abakkiriza. 


enr δ ι 4 "γί κω κυἿ Ζ 
δός ETAT 
D OnpfronnP (entr σιϑ 
OREAAINT El OS 
4 τ 2 
385) LU UT EC 


3 


2 


w D outt op οἷς d TS “15 
os al μά Φ 1 


2 Ant À “ 
ἀξιῶν RAGE αὶ δον DIRE 


Δ La 


OISEAU 5 

Vs Ve À τΡι τονι σιν 38 

Es DE eye JS 
ins none 44,22. 4 
GRR σι δι 5 BTE 
Δ Δ 98 “΄ \ 

OS EG T5 


Fa À $ En ἢ “4725 
ὡς νυ EUS LS 
npn “ 


11 [ΑἹ ATnwun κα 
ns aliu;sidétoéseu 


Ξ 8 ν΄, δ Ὧν, CE: ñ Ν 
ἀ23 OASIS 25 
e ne ΄ ὴ < à Ne ΄ 
8.353) 2795... De iii 


À mn LL nero usa αὶ 
Θός κα’ 51.333 3 


Be RL 2 521 #4 «ἃ 
οι δηο θιβοιδ μας 
n4 #55 


+ rs ZAC 
ὡ CES GES SALE ESS 


CA .» 

Oo re) | 

24 4 ñ PLAIT AE “΄ 
JN fe us ὃ 96: 
fn A ΄ δ» 

σι ὦ; κα of CG: US 

“ .““ “5 DT tn n%n ec 

Satis οὐ δι OS 

ΡΖ. ΚΣ ἧς δ 

AA 5... 5 οὐ 16 Jo 

ὁ, ἃ 5 ne 

OÙ 93...9.59..98} 


Essuula 13 Juzu13 


AL-RA‘D 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Καὶ lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © 1 Ὁ |. 1% as! " 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ΘΙ. ΚΒ ab los 


ok: “Αἴ, 2. κακῇ. ET 

2. ALif Läm Mim Rä*. Ζίπο ze Ayaz'Ekitabo Gi 53 SOI | ŒUS à 9 1 
Ekituukirivu. Era ebyo ebyakubikkulirwa 4 #99 44% 4. 4), 7.11 
okuva eri Mukama wo ge mazima, naye wS eo 5 99) : )) Ὁ ὁ Ω γον» 
: : πὶ ρος DE De 

abantu abasinga obungi tebakkiriza. OG 4 Yo Hit 


PLAINES TEA δ κ 
3. Allah y’Oyo eyawanika egeulu awatali Xe ἘΣ 332 ref äb | 


mpagi ze mulaba, n’oluvannyuma n’a- σῷ σς un, 49 40 1% 0 ΤῸ nant 
tebenkera Κα Nnamulondo, n’assa enjuba ΣΟ HE piles 335 
..}} 


à | ee ΄ “ 1.) 0 2 08 
n’omwezi Κα kuweereza, nga buli kimu SNS 2)| SE 
8 ὧῶὴ ἘΣΣΙ fs où 3 Quai 


kitambula Κα bwa kyo okutuusa ekiseera 5 UT D A TPS 4 νὰ 
ekigere. Y’atereeza ensonga zonna. Œn,Y| ao 5e Y Le 22, D (çounS 
VY'’attottola obubonero, mulyooke mukakase O£ οὔ νῷ ως Ὦι, 12% 
okusisinkana ne Mukama wammwe. CERN ENT τὰ 

" | dns utn δέκ, ὦ, δ, 4e 
4, Era y'Oyo eyayaliira ensi n’ateeka mu yo GS de 5 LV »ἃ CSI ᾿ 
ensozi n’emigga, ne mu bibala ebya buli . 1% 2 on 2 PT r nr ie 

BE y DU | JS ue \9 


ngeri, yakola mu byo emigogo gy'ebibiri 7% RON 

(ekisajja n’ekikazi). Y’abuutikira ekiro ku {4j ER) Sas 55 5 
misana. Mazima mw’ebyo mulimu obubonero ST "ee te € μά 
eri abantu abafumiitiriza. 2 AY Es Go): AS] 


5. Ne mu nsi mulimu ebitundu ebiriraanaga- (“ 4 Δ," ΠΕΣ 5 2 ὦ $ 
tte à 3.5 


nye, n’ensuku z’emizabibu, n'ennimiro & 5 ,»ς 4...“ 44.154 Lot nn 
z’ebibala eby'empeke, n’emitende, egy’oku ὃ ὦ 'ϑ.. ls 37235 D del we 
kikolo ekimu n’egitali gya ku kikolo kimu, 4 τὸ 215 y Œ à ᾧ Ye 3 À : 
songa gyonna ginywekerezebwa n’amazzi ge nr de υ Φ ΠΑ ῸΣΣ 
gamu, naye tugikirang’anya Κα ginnaagyo , ἐ ΜΙ ὦ δῶ dé (2.17 dun 
mu bibala. Mazima mw’ebyo mulimu 7 9.4 fu jsui st 

obubonero eri abantu abategeera. Où pins 2 UN ENS Go) 


< Δ 

6. Era obanga weewuunya, kale ekyewuun- EF SL Ὁ 

yizibwa ekisinga kwe kwoogera kwabwenti: > "3 ᾿ UT nt ue 
Abaffe, bwe tulifuuka enfaufu, nate tuliba Sal xs GG D δι τ 
mu ntonda empya? Abo nno be batakkiriza Fos 4 mu np on. % 
Sr} 1 on 9} 


Mukama waabwe era abo be baliba n’enjegere els 
mu bulago bwaabwe, era abo be bantu Va De n effets 

b’omuliro, bo mu gwo mwe balibeera. ao ἴδει ἽΗ 343 Gi Hey | 
np it nes rd 
Ousds AGE 0 


7. Era banguwa okukusaba obaleetere ekibi r% 2%» % Ljiol ngar 2 
mu kifo Ones so nga ebibone- ds NL bia, 2 


\— 
2 LS 


13:2. Nze Allah amanyi byonna ,Alaba byonna. 


cap 


Juzu 13 


AL-RA‘D 


erezo eby’okulabirako byaamala okuyita 
olubereberye Iwabwe. Era ddala Mukama wo 
pe Nannyini kusonyiwa eri abantu ku 

yonoono byabwe, era ddala Mukama wo 
mukakali mu kubonereza. 


8. Era abo abeerema bagamba nti: Lwaaki 
tassizibwa kabonero okuva eri Mukama we? 
Mazima ggwe ol Mulabuzi. Era buli bantu 
balina Omulung’amya. 


Ruku 2 
9. Allah y’amanyi buli kikazi kye kisitula mu 
nnabaana, n’ekyo nnabaana kyawandula 
oba ky’akuza. Era buli kimu gy’ali kirina 
ekigero. 


10. Ye Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika. Ye 
Mukulu ennyo, Omugulumivu. 


11. Kyenkana gy’ali oyo mu mmwe akisa 
ekigambo n’oyo akyoogera akaati, era n’oyo 
eyekukuma mu kiro n’oyo atambula emisana. 


12. Omubaka alina olukalala /wa ba ma- 
layika mu maaso ge n’emabega we 
abamukuuma olw’okulagira kwa Allah. 
Mazima Allah takyuusa mbeera ya bantu 
okutuusa bo lwe bakyuusa ebiri mu myoyo 
gyabwe. Era bw’ayagaliza eggwanga ζ 
ekibonerezo, kale tewabaawo akiziyiza, wadde 
tebafunayo muyambi ebbali we. 


13. Ye y'Oyo abalaga okumyansa kw’eggulu % τύ 


okuleeta ensisi n’essuubi ly’enkuba era 
y’asitula ebire ebizitowa ennyo. 


14. Ne laddu etendereza Ye n’amatendo ge, 
bwe batyo ne ba malayika, olw’okumutya. 
Era y’asindika laddu n’azikubisa oyo gw’aba 
ayagadde, naye era bo bawakana ku bifa ku 
Allah, so nga Ye ye musukkirivu mu 
kubonereza. 


15. Okusaba okutuufu kuweerezebwa eri 
Ye yekka. Naye abo be basaba ebbali we 
tebabaanukula mu kyonna, wabula bafa- 


Essuula 13 
BAR .1 457 615: 2 
4107 61522 LE dé οἷὧμ 
Os E5 
ae Ve διότ: 
SU SC ra os is 
OT 
Va 
εἰ OS AAA LIRE 
RO ssG 5 LAS 2e 


Θ 
€ 
AS 
LAN 

ἊΝ 
bee 


D PR À CA D 

de 45 JR oi ὡῷ Δ λ5 {92 
“,ῖ ἀκ,» αι “72 
5 HU DELA SE A5 ἢ. 68 
1% G (y 

Out Ὁ, 

᾿ [1 ΕῚ “ 

be 3 9:15: GA 5 se CE 


Éjsab sf os £ ἜΣ ΤΟΝ 
Gipuésaits 

Dos abs ANS 
pr prpenure 473,10 
Θῳ!» 
15 

re 
NS 
2 
SALES LED FES “25 
“ σφ ΄ ἣν 
ss dus ras ds 
ΘΝ CAE AD pn 

CHARTES B5r91à 
de HSE SIDE j 


-- 


«» 


Essuula 13 AL-RAD Juzu 13 

=” 
anana ng’oyo agolola ebibatu bye byombi AU AE jl dj 4 6 be (ἐ ὁ, 
okwolekera eri amazzi mbu gajje gatuuke Κα SD pre ea Re 
mumwa £we,s0 nga tegayinza kugutuukako. 5.5: 432 «ὁ (Ὁ ὁ 9 ὅ 86 
Era okusaba kw’abatakkiriza si kirala wabula 
kufa ttogge. ENS ΠΝ 30 

} 


A . ΄“ »» δ mn # 
16. Era bonna abali mu ggulu ne mu nsi 5 ESS) Sd us” RAS ad, 5 


bagondera Allah mu kwagala ne mu butaya- n 2414 € 1212. 412... De 

gala, n’ebisiikirize byaabwe nabyo bwe bityo, pre ᾿ es ee δ 

enkya n’eggulo. OU 18 SL 4 
» 17° La 

17. Gamba nti: Ani Nannyini ggulu n’ensi? JS b 25 Ἢ es RE} LA eus 

Ddamu nti: Allah. Gamba nti: Abaffe, ns ns n 41 4$1€7 42 νὰ 

munatwaala abakuumi abalala ebbali weabo 425») 9 JA 4 ab\ 
2e 2 


ι 
abatalina na busobozi kwegasa bennyini 423 « δι ιζ΄ { 2759 
wadde okweggyako obuzibu? Gamba nti: Vus δ φυλὴ nie V5 
Abafñfe, ibu w° | lab \ χὰ δ᾽ Ὁ 
affe, omuzibu w’amaaso n’oyo alaba es G gts, ds ds: 


> 
à 
ὰ 
δ 
ἈΝ 
\HEN A 


benkanankana? Ye ekizikiza n’obutangaavu , ,» 4 Lit D Dan #9 
byenkanankana? Nandiki bateerawo Allah ὦ ς de 5535 ΣΤ 
Cd 
\ 


abenkana naye nabo nga bayinza okutonda ,474 “Ὁ (8 ,.2“ “5 
ebifaanagana n’ebitonde bye, kale ebitonde EE gb SLR D ᾿ 
bya bombi nebibafaanaganira ddala? Gamba , 4 gi Sala { ““ τ Ὡς a 
nti: Allah ye mutonzi wa buli kimu era Ye ali : La »» 4 «1 A ΕΝ: 
Omu yekka, ye Mukasi. 1198 5 50 SL πα 80 


CA] 
Lo 

2 
fe 
Ὅν 


| 
΄“΄ # LL 7 tp ΄““5» 
18. Y’atonnyesa amazzi okuva mu bire,olwo 3 404 sl ὁ ὦν} 
ebiwonvu nebikulukusa amazzi Κα kigerokya 2,4, ἀσζι σς % a 
byo, kale mukoka neyeetikka ebyoovu Ji JG G 5 42 29" 
ebibimbye. Era ne mw’ebyo bye basaanuusa © 555 92 τ 2 5 (se D της 
Κα muliro olw’okunoonya eby’amatiribona 2.,.,Χ 5 ns = à ᾿ 
L rh ΄“΄ σὴ κ Δ . L κ΄“ 
oba ebikozesebwa, mubaamu ebyoovu 2 s| Eu >: Es γνῷ 
ebibifaanana. Bw’atyo nno Allah bw'agera- #0 17, "nes Ts € 
geranya amazima n’obulimba. Kale byo Saab lo par el) bats 2) 
ἢ , ἢ 1 ν᾿ , 9’ σ΄. # δ 
ebyoovu biggwaawo ng’ebisasiro, naye ὥχδτ23 ὮΙ EGide ΄ Ἰ 


ebyo ebigasa abantu bisigala mu nsi. Bw’atyo 7 μὴ ᾿ 
πω Ὀν ἀρογάρογαηγα eby’okula- ὦ Las SGA ΞΊ7,2 4) 


19. Obulungi bw’abo abaayanukula en OU δ. ὦ Ε 


Mukama waabwe. Naye abo abataamwanu- πὰ ον AP USE :1 D 
kula, ne bwe baalibadde n’ebiri mu nsi OPEN sta oi \s 
byonna nebigattibwako n’ebirala ebibyenka- ἘΞ 4 2 MOIS 
na, mazima baalibiwaddeyo okw’enunula "7 Las iii, 5 ? δες JV SE 
nabyo. Abo be baliba n’okubala okubi, 24 2 * ά | les HER 
n’obutuulo bwaabwe muliro. Naye nga Ses 2 ὦ ὦ» 1 DES 2 ) 
kiwummulo kibi nnyo! Una 5224 λοις AE , Ν 
5 


Juzu 13 AL-RAD Essuula 13 


“, ὅσ ΄“, 


Ruku 3 1.75% À <" 
20. Abaffe, oyo amanyi nti ddala ebyo ©£ Ag d 51 5 La 29! 


ebyassibwa gy’oli okuva eri Mukama wo ge (σζ VO 98 neo et Lit 
mazima, afaanana n’0yo omuzibu w’amaaso? ων LE 5 ὡτό EL EL) 


Mazima ddala abalina amagezi be bafumiitiriza: ὦν V1 \ ÿ ἡ E 1.27 
» ΟῚ Ὁ» 

4 À δ. % 
21. Abo abatuukiriza endagaano ya Allah Ÿ 4 ab! »42. 0% S. [68] DJ! 


era abatamenya ndagaano; 


22. Era be bo abayunga ebyo Allah bye € 


yalagira nti biyungibwe, nebatya Mukama À ,4fr om noGuu nt luat un 

waabwe era nga batya n’okubalwa ὦ ES 324 ) © Sie, Je 54 

okubi; mt 
ὌΝ 


Ὁ a 4 ." p# n # 
23. Era be bo abagumiikiriza olw”okunoonya 2.62 5 as 1 TES Où D " 


\ 
“ “" 
okusiima kwa Mukama waabwe era ne- , "λό 221% | 4 FAIT CA 
bajjumbira essaala nebatoola ne mw’ebyobye 28 SG 165 5 gba 6 Ὁ] 


twabawa mu kyaama ne mu lwaatu era ne- ὡς 77 il tire 2e ECTS $ ἴω 
baggyawo ekibi nga bakola ekirungi. Abo be 7 de ΣΕ DE 3 Le 
balifuna empeera ennungi ey’amaka 6 |, #22 4 = 
g’enkomerero — ©) 


24. Ey’ensuku ez’olubeereramwe baliyingira ÆLS ὡ 1.2. S1S DE Lai 


era n’abo abaakola ebirungi mu bakitaabwe » , uw σιν 181T< τ νν 
ne be baafumbiriganwa nabo n’ezzadde dr ct à 2) VER ds 
lyaabwe. Era ba malayika baliyingira gye bali Ἷ δ, δι n nf Anna et 
mu buli mulyango, JS US ile OU SOLS) 
ὥ EG 


# 

25. Nga babagamba nti: Emirembe gibeere ku RA55 AFS (ζ, Re 2). 2 
mmwe olw’okugumikiriza kwammwe; naye ΄ do 6 
empeera y’ amaka g enkomerero sinnungi ggero! @)! "δ 

ani, Lun”, 2 Livon es 

26. Naye abo abaamenya endagaano ya A8 49) DS ὦ ain os 
Allah oluvannyuma 1w’okugikakasa ne- + sue 2112 mn 27e τῶλ 
bakutula n’ebyo bye yalagira ku byo nti Co er El ὦ abs 43 ts 


bi : : CO: : sn LP nn 
iyungibwe era nebatabulatabula mu nsi, abo , 2351 Ouh 9 do à. ot 


be baliko ekikolimo era be balifuna amaka τὰν ΄σ,» ΄ né 
amabi. ἐϑὰ Ras EST 1.41 si 
“ 
EAN 
es ΄“» ᾿ 
27. Allah y’ayanjululiza ebigabibwa oyo ὅ AE D Dj hrs ab | 
gw'’aba ayagadde era y’abikendeeza. Naye (σ δῷ PET D οὐ 
basanyukira nnyo obulamu bw’ensi, so nga ? e » | D) L > 2:33, 


# 
à Sep ᾽ ὡς , "2, Ά σι ΄ 
obulamu bw’ensi si kintu Καὶ bw’enkomerero Ÿ ν 8 ΄ SY à ΄ \ É À AY pe 


wabula go masanyu ga kiseera buseera. - ner ue 4 

Ruku 4 Of Es A 

EU : AO Halls σι. ὁ 3,5,. ἢ 
28. Era abo abatakkiriza bagamba nti: Lwaki ὁ ὩΣ ΤῪ 1 ἢ ÈS : CE \y 522 2 
tassizibwako kabonero okuva eri Mukama 157 ς΄ 2  utau tot te 
we? Gamba nti: Allah asalira okubula oyo 49] D | DS : du) ὦ 2 ge 


a 


Essuula 13 AL-RAD Juzu 13 


a τ » T4 Ga & « 
gw’aba ayagadde ate n’alung’amya gy’ali ns νῷ 4, 32185 © di 
oyo akyuukira gy’ali: re τ 


LA 
29. Be bo abakkiriza era nga emitima gyabwe LS A5 is 


gitebenkera na kujjukira Allah. Muwulirize: 8,614 à th #4 à ν᾿ 
Emitima gitebenkera na kujjukira Allah. SA daS αὉ LS > Vi:abl,e > 
» » pan 
OS μι 
, ' 4 
30.Abo abakkiriza era nebakola ebikolwa sa) À es $ ne τὶ 3551 
ἥ ) Ἂ μ ᾿ , ΄ ΄ 
ebirungi balifuna ebisanyusa n'obuddo pnptnst ἴ. 
obulungi ennyo. Os D 5 549 à 
a CAL LCA NAN PLATE 
31. Bwe kityo twakutuma eri abantu ng’a- ὥς: NS »" "γι À a PE (ES 
bantu abaabakulembera baggwaawo, 42 κι « 2 Κι 
olyooke obasomere ebyo bye twakubikkulira, ᾧ ner Ë TU 25 1 QE 
naye bo beegaana Allah Omusaasizi ennyo. 1e 38 &] KE ns s 


Gamba nti: Ye ye Mukama wange. Teri” db A 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Ye gwe ΠΑΡᾺ τὰ ν 4. Ÿ 55 JS 


nneesiga, n’obuddo bwange buli gy’ali. ἜΘΕΙ 1,72 118 ἡ 5 


AAA 
32. Era ddala Kur’äni ne bwe yaalibadde nga si ὁ} 2: Sn 65615 
ensozi zitambuzibwa nayo oba ng’ensi ὃ 


ckutulwakutulwa nayo oba abafu nga Rene 
Le ezesebwa nayo, era tebaaligikkirizza. “ Si RAR ΄“» Ra ὼ Ὁ 
dala ensonga zonna ziri eri Allah. Abaffe, era ἐ 


AR tebannamanya nti singa Allah re 4 . ὅ 
yayagala kukaka, ddala abantu bonna ΤΟΥ ἐπι τὑ οἴ | En. Ni 


yaalibalung” amizza? Era abo abatakkiriza, dan “ 
olw’ebyo bye bakola, obubenje tebujja κα δὲ Ji ds $ 5. bis Ἵ 
kulekera kubatuukako oba okugwa okumpi &< 36 ae ee G, age an 25h 325 RL 
n’amaka gaabwe okutuusa okusuubiza kwa 


Allah Iwe kulituuka. Mazima Allah tamenya % 3 &£ \S λ , τὸ δ 
kisuubizo. GS x μ #22 Ets se 
AE $ ὧν 6} , ΕΣ CT) 
OS Eh 
Ruku 5 


33. Era ddala n’olubereberye Ababaka EU € de db Gjist) ASS 
baasekererwa, naye nawa akaagaanya abo 


45% , " fe “ a » nn 
abatakkiriza; oluvannyuma nendyooka 2 5 | HET ὁ nu EG 


mbakwatamu. Naye okubonereza kwange ne PR 4 
kwaali kutya° Os 6 FRS 451 51 
34. Abaffe, oyo alabirira buli mwoyo bye (&, Hi 45 db 
gukola falibabonereza? Era bateekerawo UE ES σ΄ 


Allah abenkanankana naye. Gamba nti: Kale δε ΕΣ ST δῷ | par res 


ggwe mubatuume amannya. Naye Allah n# 

waliwo mmwe kye mumutegeezayo ky’atama- als Ὺ (2... = ps À 1,5 λάμα 
nyi mu nsi oba muli ku bigambo bugambo? ds RIT [65] >> G x BY ῷ 
Ddala abo abatakkiriza baalungiyizibwa οὗ a ῖ »? 
entegeka zaabwe, nebaziyizibwa eri ekkubo δ Re | Ra 60 50 oe) 


æ 


Juzu 13 


AL-RA‘D 


Essuula 13 


ettuufu. Era oyo Allah gw’alekulira, tafuna 
mulung”amya mulala. 


35. Balifuna ekibonerezo mu bulamu bw’oku 
nsi; naye ddala ekibonerezo ky’enkomerero 
ky’ekisinga obukakali, era tebaliba 
n’abataasa yenna Κα Allah. 


36. Enfaanana y’e Janna eyasuubizibwa 
abatya Allah, ering’anga olusuku olukuluku- 
tamu emigga wansi wa [wo. Ebibala bya Iwo 
n’ebisükirize bya 1wo nga bya lubeerera. Eyo 
nno y’empeera y’abeekuumi. Naye 
ekibonerezo ky’abeerema guliba muliro. 


37. Era abo be twaawa Ekitabo basanyukira 
nnyo ebyo ebyassibwa gy’oli. Naye mu 
bibiina ebimu, mulimu abagaana ebimu Κα 
byo. Gamba nti: Ddala nze nalagirwa 
kusinzanga Allah yekka, era nti simwenka- 
nyanga ne kyonna. Gy’ali gye nkoowoolera 
era gy’ali y’eri obuddo bwange. 


38. Era bwe kityo Kur’änitwagissa nga kwe 
kulamula okutegeerekeka. Naye bw’onoo- 
goberera okwagala kwabwe oluvannyuma 
ng’omaze okutuukibwako okumanya, olwo 
toobe na mukuumi yenna wadde omutaasa 
ku Allah. 


Ruku 6 
39. Era mazima twatuma Ababaka olubere- 
berye Iwo era netubawa abakyala 
n’ezzadde. Naye tekibangawo eri Omubaka 
okuleeta akabonero konna, ces nga 
Allah y’alagidde. Buli ntuuko ebaako 
ekiragiro kya Allah. 


40. Allah asangulawo ekyo ky’aba ayagadde, 
n’anyweza ekyo ky'aba ayagadde era gy’ali 
y’eri ensibuko y’amateeka. 


41. Era ne bwe tukulaga ebimu kw’ebyo bye 
tubalabulako oba ne bwe tukufiisa, fewaba 
kikyuuka.Ddala ekiri ku ggwe kutuusa 
bubaka, ate okubalirira kuli ku Ffe. 


42. Abaffe, tebalaba nga bwe tujja tufunza 
ensi nga tugiva ku njegoyego za yo? Ate 
Allah bw’alamula, tewali n’omu akyuusa 


< pù La “ Ζ 
(25 ab JS 05: Juil DE 
EE 541 

n 4, me 9 »"- 6 « à 
039,8» 5 «ὦ ἡ 2.3.2] 


΄ δ“. σι. Va CAPI 
ιν, ν[οΕ͵ βου ὦ 
“ ͵ 


Eds ab 0 
12 ἢ λον Ὁ . Br 25 
ὦ Ses QU AR dis 
» 2 on >; n δ Δ 
GREY, LV GES δὲ GLS 
,. ἅ ἣν 4 & .< be 
jt Gé El GES 
» 1% \ Δ # 
Où 


σιμὴ σῷ κα 
ὧδ ἈΚ λι S SE 


CAN # 


US 51 LA $ 


Ve 
LE — 
ont 
ἷ- 
Ἁ 


.- 
a sw 


Gr he / à 
GTS 47 51 
LES RG νι ρυδίῳ. 


a 


AU 


Essuula 13 AL-RAD Juzu 13 
» Α 
kulamula kwe. Era Ye mwangu nnyo mu Op ἘΡΕΙ͂. Pi jh ζ 325 35 do) 
kubala. 
> 40 à n. nf 
43.Era ddala n’abaabakulembera beekoba, < LAS de Ci y ζῶ 2 δ 


naye okwekoba kwonna okutalemwakulieri » Le »1..4,(2. 2 » € “ἢ 
Allah yekka. Y’amanyi buli mwoyo kye Emme d G 2 » ASE πε, 


Da οὔ ὦ 
gukola. Era mangu nnyo abeerema bajja Se) “δῇ ἰδ λυ τ; % 4 
kumanya ani w’okufuna empeera y’amaka 
g’enkomerero. are 


A ñ a A 4 LES 6 ἦ111 
44. Era abatakkiriza bagamba nti: ΤΟΙ] DE à End | fe; DIU 35 


Mubaka. Gamba nti: Allah amala okuba ke "77 ne κα 2 ᾿ 
omujulizi wakati wange nammwe, n’0yo alina ᾿ 4 Det D PARC 


obumanyi bw’Ekitabo. bals 8 Le ; » CA 2 ξ 


Juzu 13 Essuula 14 


Vs ἐδ is 


IBRAHIM 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi n 4 1 AG (ὦ ἢ 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ΘΟ». | ao Le - 


2. ALif Lam Ra* Kino ky’Ekitabo kye twassa FT AA re s371 
gy’oli olyooke ojje abantu mu kizikiza, badde Fee » À σ (4 
eri obutangaavu—ku 1w’okulagira kwa xs) dy ue) Ge ὦ Es] 


Mukama waabwe—eri ekkubo νὰ Luwa- ας “ἢ ΄ ἢ δι κι κα 
ngula, Atenderezebwa ennyo, x δ᾽ ὧν 425:) CES νὰ 
. “ 
Φ» 353 


Jens CS 11% ἡ (2415. Ἷ ὰ 
3. Allah Oyo Nannyini biri mu ggulu πε ᾧ 5 pou) D Pan lab | 
mu nsi. Naye abeerema zibasanze lon κι." Sode  nnet 
bee ekikakali: ἘΞ le os or CÙ Jis 2e 02) δὶ 
4. Be bo abasinga okwagala obulamu ASIE 3 | Où Gare UT 


bw’ensi Κα bw’enkomerero era abeekiika ne 2 ur UPS 
mu kkubo lya Allah nga balyagaliza Ji ᾧ OS SÉS2Y IE 


obukyaamu. Abo nno be bali mu kubula τ “ΠΤ κ᾿. on συ 
okw’ewala. D DE » ςς GS 5 49} 
n “ον * 
Om Y 
$ n 2% n PLATE 
5. Era tetutumanga Mubaka yenna, wabula ᾧ GUN) d διῶ) oo? Eissi LD 


tumuwa obubaka mululimilw’abeggwangalye , + 9h 4 # 9% n sr, a 
alyooke abannyonnyole kaati. Olwo Allah ὁ éb | ds: 725 
akakasa okubula kw'oyo gw’aba asalidde era 2) pe) νὰ AE RS S2L8$ 
n’alung’amya oyo gw’aba asiimye. Era Ye γα d) pre 
Luwangula, Omugezi ennyo. Os) | 


6. Era ddala twatuma Müsa n’obubonero 7 >> ὡ 
bwaffe nti: Jja abantu bo mu kizikiza badde eri #3, (ὦ | 
obutangaavu era bajjukize ebiseera bya 2 8) 2 = 
Allah. Mazima mw’ekyo mulimu okulabulaeri 4} ς (à Ὧι abl αὐΐο ASS 
0yo agumiükiriza ennyo, omwebaza ennyo. δι» ςὸ \sabl ou 5 ΣΡ 


»»92 Ὁ n% ln δὴ α΄ 
ἧ Rues aus Me Le ee 1851 4.- 5.8} wi J6 5L9 
abantu be nti: Mujjukire ekisa kya Allah ekiri us Pr inta gré à on. 
ku mmwe awo re AO abantu ba J'os 2051 SL Κις ah \ der) 
Faräwo abaababonyaabonyanga embo- 4.4] 279 n CA . 3.95 indas 
nyaabonya embi, nga batta batabani «' ls Vu 
bammwe nebalekawo bakazi bammwe. Era ,, 5 af λα » as “ 
mw’ekyo mwalimu ekigezo kisuffu okuvaeri © ὁ F : 


Mukama wammwe. Lu CECATEL TRS ᾿ 
25 02 0505.45 


τς δ 
14:2. Nze Allah alaba byonna. Li 


<> 


Essuula 14 IBRAHIM Juzu13 
Ruku 2 ? 4 / 2 Ly LCR 

8. Era mujjukire nga Mukama wammwe 5. γνῶ OÙ 2855 OL 51: 

bwe yalangirira nti: Bwe muneebazanga, dé A 


mazima nnaabongeranga emikisa. Naye 
bwe muteebazenga, olwo ekibonerezo 
kyange kinaabanga kikakali. 


9. Era Müsa yagamba nti: Mmwe ne bwe 
mwerema, n’abali mu nsi bonna, Allah 
talumwa. Mazima Allah Yeemala, y’Ate- 
nderezebwa. 


10. Abaffe, temutuukwangako ebyaafa 
kw’abo abaabakulembera—abantu ba Nühu 
ne ‘Adi, ne Thamüda, n’abo ab’oluvannyu- 
ma lwabwe”? Kati tewali abamanyi okuggyako 
Allah yekka. Baatuukwako Ababaka baabwe 
n’obubonero obw'’olwaatu, naye bassa 
mikono gyabwe Κα mimwa gyabwe,* ne- 
bagamba nti: Ffe tugaanyi ebyo bye 
mwatumibwa na byo era ddala tuli mu 
kubuusabuusa okutawaanya kw’ebyo bye 
mutuyitira. 


11. Ababaka baabwe nebagamba nti: Abaffe, 
Allah Omutonzi w’eggulu n’ensi gwe 
mubuusabuusamu ng’abakoowoola alyooke 
abasonyiwe ebibi byammwe era abawe 
akaagaanya okumala ekiseera ekigere? Ne- 
bagamba nti: Mmwe temuli kirala wabula muli 
bantu nga ffe, kye mwagala kwe kutuziyiza 
kw’ebyo bakitaffe bye baasinzanga. Kale 
mutuleetere obukakafu obw’olwaatu. 


12. Ababaka baabwe nebagamba nti: Kituufu 
ffe tetuli kirala wabula tuli bantu nga mmwe, 
naye Allah y’abunduggula emikisa kw’oyo 
gw'’aba ayagadde mu baweereza be. Era tekiri 


: EX À. 
- Av 
LUN 

“ 
Ÿ 


de 
2\.: 


5> 

CS σὰν ὃ 
λνλ 
ἐᾷ 
\ 


\— 
vs \ 
> 


gl) 
» n% RSR CRT 
CSS OL 5.4.λ2.} 54) JG 

sh sus « ἱ δὼ 5 + 
dE Se 2 a Se 
n 125 ΄ n - ὦ ΄ 
DISC: 50e 0e LES os 


14:10 Ebigambo bya Kur’ani Entukuvu ‘Faradduu - aidiyahum fi afwahihim"( 245181 λό μεθ.) 
ebitegeeza nti ‘.….naye bassa mikono gyabwe κα mimwa gyabwe’ biwa ekifaananyi ky'omuntu agaana. 
Olw'okuba nti aboogerwako wano batakkiriza, n'olwekyo ebigambo bino biyinza okutegeeza agamu κα 
makulu abiri: Amakulu agasooka gali nti abatakkiriza bassa emikono gyabwe ku mimwa gyabwe nga 
kino kitegeeza nti bagaana okukubaganya ebirowoozo n’Ababaka ba Allah awamu n'abagoberezi 
baabwe oluvannyuma lw’Ababaka okubafufuggaza mu kukubaganya ebirowoozo olw’obukakafu 
nantameggwa bwe babaleetera ate nga bo (abatakkiriza) tebakyalina bukakafu . 


Amakulu agokubiri gali nti ‘(abatakkiriza) bassa emikono gyabwe ku mimwa gy'Ababaka’. Kino nakyo 
kijja oluvannyuma lw'okumeggebwa mu nsiike y'okukubaganya ebirowoozo ku musingi gw’obujulizi 
n'obukakafu obutasiguukululwa. Amakulu gano galaga nti abatakkiriza bwe balaba nti bawanguddwa 
munsiike y'okulaga amazima n'obukakafu, baba tebakyalina kya kukola okuggyako okukozesa eryanyi 
nga bagaana ababaka okubuulira ekigambo kya Allah mu ddembe. 


> 


Juzu 13 


IBRAHIM 


Essuula 14 


ku ffe okubaleetera obukakafu, okuggyako 
nga Allah y’akkiriza. Era abakkiriza 
beesigenga Allah yekka. 


13. Y’ate kiki ekinatuyinula obutesiga Allah 55 
ng’ate yamala okutulaga amakubo gaffe 
amatuufu? Era ddala tujja kugumiikiriza 
kw’ebyo bye mutubonyaabonyaamu. Era 
abeesiga, beesigenga Allah yekka. 


Ruku 3 
14. Era abo abatakkiriza baagamba Abatume 
baabwe nti: Mazima tujja kubagoba mu nsi 
yaffe oba si kyo, muteekwa okukomawo mu 
nzikiriza yaffe. Olwo Mukama waabwe 
n’ababikkulira nti: Mazima tugenda kuzikiriza 
aboononefu. 


15. Era ddala mmwe be tujja okubeeza mu 
nsi oluvannyuma lwaabwe. Ekyo ky’oyo 
atya embuga yange n’atya n’okulabula 
kwange. 


16. Era Ababaka baasaba obuwanguzi, 
okukkakkana nga buli nnalukalala, omulabe 
w’amazima afufuggazibbwa. 


17. Mu maaso ge eriyo omuliro, era 
alinywesebwa ku mazzi ageesera. 


18. Aliganywa nkambi nkambi era talisobola 
kugamira Καὶ bwangu. N’okufa kulimujjira 
okuva buli wamu, so ate talifa. Era n’ebbali 
w’ekyo eribaayo ekibonerezo ekirala 
ekikakali. 

19. Enfaana y’abo abatakkiriza Mukama 
waabwe, ebikolwa byabwe biring’anga evvu 
empewo ly’efuumudde mu lunaku 
olw’embuyaga. Tebaliba na buyinza 
n’akatono kw’ebyo bye baafuna. Okwo nno 
kwe kuzikirira okw”ewala. 


20. Abaffe, tolaba nga Allah bwe yatonda 
eggulu n’ensi mu butuufu? Bw’aba 
ng’ayagadde, mmwe abaggyawo n’aleeta 
ebitonde ebiggya, 


21. Ateekyo eri Allah si kizibu n’akatono. 


LA ‘a .2 ‘6 
gb g$L Jublés CG 
dE 4 


O6 PEL ab dE 
τς κῶν 62 62:3 ἡ GS 


Ξ Jr δ᾽ δ 55 5 ει us 
CA ΄ 3 
Jets dé τις AT) 
dE 8 » Lp1 
O6 D 2) 


AY Ge HS dé 5 
AREAS ae 
ἐγ ἀν ὙΠ ΒΑ Τα, ἘΠ ψύξις he 


yon μῷ 
ΜΗ 
δ“ Ὁ “Ὁ t 264 25 σ΄ 
2 ja ὧδ UPS BEL 
ACL OZ 'role το PATL 
GS LE Ὡς.» 
# 
Os) 
& 9 ΄ PAT 
.2 (Sr PA LEARN 
OK ds 5) 13 
Zn ᾿ς,» “οί σ΄ ,» “σῷ ns 
ge ὧϑ AU 5.6.5. 4515 ve 
Δ LA 
OMS 
mirriz » FL ONTLCITr A 
ABUS hu SESNSARS 
5 τ» ὁ Dy 2. κα, Zn 
7 { 9 ῳ 2 Je us ὦ 9.2.9} 
ARR ς;  -ἠοσ» 7% ΄ w # 
OL DIRE 45155 Des ges 
Δ w # 19<£ 10, % 1 
ML 19 ris 
nor æ ΄ 
as SG! 2056 AD’ 
TA Lys don tng À nu 
29 "2.9 [5 orin 
“» Lu CCR PTE (ὦ 
EL 5 JE μας Go 


ag 


Essuula 14 IBRAHIM Juzu 13 


NT, & NE τῷ 
22. Era bonna balikiika eri Allah. Kale (isa ni Es gb | 5 5 


abateesobolanga baligamba abo abeekuzan- Dr Ven 4 
ga nti: Mazima ffe twali bagoberezi bammwe. ES 65 Hi d ὅ » ᾿ © ὁ 
8 δ “΄ 
- οὗ RE OS Ê£ 5 ie ë 25135 


Naye abaffe, munaatugasa mu ngeri yonna 
Κα kibonerezo kya Allah? Baliddamu nti: SEA 

Allah yatulung’amya, ddala nammwe ἔοι ζ: κὦ ᾧ μ᾽ ΝΣ pa oe sb 
twalibalung’amizza. Kati ky’ekimu gye tuli 0 2 \ ut 
bwe twaziirana oba bwe tugumiikiriza, À 2.51 GE; Er CUS 
tetukyalinawo buddukiro bwonna. Ν ai E 04 ΩΣ (1 LS 2 


Ruku 4 
(as σφ κεῖ 6 


23. Era awo nga ensonga ewedde okusala, “ πὰς 
5 SE 2Ÿ$S ut 


Sitaani aligamba nti: Ddala Allah yabasuubiza  » 558) 
An 
mbasuubiza naye nembayiwa. Kyokka nze Gas me 2 2 » "1 "11 


okusuubiza nga kwa mazima, nange ne- ΠΣ 
saalina buyinza bwonna ku mmwe wabula Ÿ? 
b bak ] kula! B ,2 2) τ NET "ἡ 2 
we nnabakoowoo!la, nemunnyanukula! Bwe SUR SOTYL YA Lu 
kityo nno temunnenya, naye mwenenye  » “2 .2..΄,- ἢ 
rs Le 11920 nn δ % à rC 
mwekka. Nze siyinza kubadduukirira, αἴθ 5 11e DCS 22 
nammwe temuyinza kunziruukirira. Nze ὥς np Zee 2 on p 160% 
nagaanirawo olubereberye okunnenkanya 17 204 DS Ie 0. 


kwammwe ne Allah. Mazima aboononyi be 
baliba n’ekibonerezo ky’okuluma obugigi. 


\ 


@ 


LAN 


24. Naye abo abakkiriza era nebakola lle 
ebikolwa ebirungi, baliyingizibwa mu nsuku lues ἃ 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, omwo #2 ὧϑ 
mwe balibeera olw’ekiragiro kya Mukama , ἃ. 45 ὧν 
waabwe. N’okulamusaganya kwabwe mu zo ES 
kuliba: Salaamu. (@} 


25. Abaffe, tolaba nga Allah bwe yaleeta NS ἀλυ) ὦ mo LS 5 3 
eky’okulabirako eky’ekigambo ekirungi? «, ,7 OS Lout Lois 
Kiring’anga omuti omulungi nga omulandira % ΜΡ one 
gwa gwWo munyweevu nnyo, n’amatabi ga QE “ὁ τῶ, ΕΗ 
gwo nga gatuuka mu ggulu. F β 3 
26. Nga gubaza ebibala bya gwo buli kiseera 5035 ΗΝ : À > JS ES nes 
olw’okulagira kwa Mukama wa gwo. Era 


Get Eu re 5 

Allah awa eby’okulabirako eri abantu, δου Jia LÉ 

balyooke bafumiitirize. O0; REZ 

04 “2 en PTE À LA “΄ 

27. Ate enfaanana y’ekigambo ekibi, iris ΓΙ ὩΣ 4.8 ὦ 5 
ering’anga omuti omubi ogukuuliddwa mu ΄. ῷ «ας Δ αἴ ει men < 
ttaka ogutalina bunyweevu bwonna. DO SE ve “res ΠΣ 

O1 à ὦ 


28. Allah anyweeza abakkiriza n’ekigambo JL | sl re ΠΝ ὁ ὼς 
ekinyweevu mu bulamu bw’oku nsi ne Κα ” 


«8» 


Juzu 13 


Essuula 14 


nkomerero, era Allah asalira aboonoonyi 
okubula. Era Allah akola ky’aba ayagadde. 


Ruku 5 
29. Abaffe, tolaba abo abaakyuusa 
ekyengera kya Allah okuba obuteebaza 


nebayingiza bannaabwe mu maka 
g’okuzikirira — 
30. Mu Jahannamu? Omwo mwe 


balyokerwa. Ye ekyo nga kifo kibi nnyo mwe 
balibeera! 

31. Era bateerawo Allah abavuganya naye 
mbu balyooke babuze abantu ku kkubo lye. 
Gamba nti: Mweyagaleko akaseera, mazima 
obuddo bwammwe buli eri muliro. 


32. Gamba abaweereza bange abo abakkiriza 
nti bajjumbirenga essaala era batoolenga ne 
mw’ebyo bye twabawa mu kyaama ne mu 
lwaatu nga olunaku olutaliimu kugulaana 
wadde omukwano terunnatuuka. 


33. Allah y'Oyo eyakola eggulu n’ensi era 
n’assa amazzi okuva mu bire, kale 
n’agamezesesa ebibala nga by’ebyokulya 
byammwe; era n’abagondeza ebyombo 
biryooke biddukire ku nnyanja olw’okulagira 
kwe, n’emigga nagyo yagibagondeza. 


34. Era yassa enjuba n’omwezi ku ku- ze 


baweereza nga bikola ntakera era n’assa ekiro 
n’emisana ku kubaweereza. 


35. Era yabawa buli kimu kye mwaali mujja 
okumwetaagako. Era singa mwagala okubala 
ebyengera bya Allah , temuyinza kubibala ne 
mubimalayo. Mazima omuntu mukumpanya 
nnyo, muteebaza mukulu. 

Ruku 6 ᾿ 

36. Era mujjukire nga Ibrähimu bwe 
yagamba nti: Mukama wange, ekibuga kino 
kifuule eky’emirembe era onneewaze nze 
n’abaana bange tuleme kusinza masanamu. 


37. Mukama wange, mazima go gabuzizza ἃ 


bangi mu bantu. Kale oyo anangoberera, 
ddala oyo ye wange. N’oyo ananjeemera, 


a el 
as 46 2 d 245 

CHENE 
Eee ner all 
OA RAS 


μὰ 
Θὰ λα SU τ 


DE DE 14) IST PRES 
RSA TERRE εδώ 


OST 
RAC 


13 ue 


9 nu 2 ÈS 


Las Qu 


LAS SSENS δῖοι 
PL σ΄ LA Lens À 
ES Go SH URI Èss 
SC ἠέ me 
κῷ 
διε( μας a ess, IS LAS 
OF La 


ὦ 
4 


Π Δ κυ 
ὍΣ Jai ptet ἡνόδ εν 
“ ἡ 
Gus οἰξ LAS 


“ ΄ our κ᾽ 57.5.9 ΄ 
be CiLS Ὁ jen) 
nt σ ns αΞ0 CP 
ON 97 τ DS GATE 


τί. 


Essuula 14 IBRAHIM 


kale ddala Ggwe Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 


38. Mukama waffe, ddala ntuuzizza abamu 
ku b’ezadde lyange mu kiwonvu ekita- 
sigibwamu awali Enju yo Entukuvu. Mukama 
waffe, ekyo nkikoze balyooke bajjumbirenga 
essaala. Kale ddira emyoyo gy'abantu gy’o- 
lekere gye bali era obagabule ku bibala 
balyooke beebaze. 


39. Mukama waffe, ddala Ggwe omanyi bye 
tukisa ne bye twooleka. Era tewali kyonna 
kyekisa Allah mu nsi wadde mu ggulu. 


40. Amatendo gonna ga Allah oyo eyampa 

mu bukadde bwange Ismaäili ne Isihäka. 
Mazima Mukama wange ye Muwulizi 
w’okusaba. 


41. Mukama wange, nfuula omujjumbizi 
w’essaala n’aboomu Zzadde lyange. Mukama 
waffe, kkiriza okusaba kwange. 


42. Mukama waffe, onsonyiwanga n’aba- 
zadde bange n’abakkiriza Κα lunaku okubala 
Iwekuliyimirirawo. 


Ruku 7 
43. Era tolowoozanga nti Allah muga- 
yaalirivu kw’ebyo aboonoonyi bye bakola. 
Mazima abalekawo okutuusa Κα lunaku 
amaaso lwe galitunuliramu enkaliririza, 


44. Nga bagenda kiyumba anaagwa, nga 


Δ 
> 
bamagalazza n’emitwe gyaabwe, n’entunula , (ς ἐγ. 4.4 οἷν 
yaabwe teribaddira nate, n’emitima gyabwe ESS BA ES | 9x 2 per)} 
΄ 


nga biwowongole. 


45. Era labula abantu Κα lunaku 1we 
balituukibwako ekibonerezo, olwo aboo- 
nonyi baligamba nti: Mukama waffe, 
tulwiseewoko okumala akaseera akampimpi, 
tujja kwanukula okukoowola kwo era tujja 
kugoberera Abatume. Baligambibwa nti 
Abafñfe, temwerayirira olubereberye nti ddala 
temugenda kugwa? 


46. Songa mwabeeranga mu maka agaali 
ag’abo abeekotoggera bennyini, n’engeri gye 
twabayisaamu n’ennyonnyoka bulungi gye 
muli, ate netubaleetera n’ebyokulabirako. 


219 8$5$ 6e LLC, KES 
Le ñ δ 
sites δ 2 nu CES 
35515 A Go GS 


ET “ ι“ἴ 
O6 κε τς 0163 
4 . ” “Δ τῷ 
4 CSG Gala SES 
- ΄“.΄ 


ΗΠ οἷς ἃ, ΄ Δ δ 
ᾧ ἐὺ be abl JE AR LS 
»- ν # . κκ9 
OUI NS SSI 


® 
\ 
v* 
5 
ὅ 
ᾺΥ 
€ 
LA 
& 
2 
Di 
σεν 
CA v'e 


sa 

{- ÇA 

\ \ 
\ Y 
—? PA 
Vo καὶ 

> ψῳ ἃ 
Ἐν 

2 
LA Ÿ 
CAN 
2-2 
NP" — A 
A 

vw 
VE 

NA 
\ 


ἃ κω. σ “ Δ 
ἀφ": 


“, 
An L242 


+24 2 9. | 
τ ὌΝ Patf οι: 4 319% 
DIU EST 711 GER JStsS 
Lé r(] “ 


PDT À d “ ΄ 
3 EFSES gs vu 25 JE 


4 


ΕΖ 2 
470 1 4 | ΕἾ 
nu Δ [Ὁ <n ss 3 12 


OS os LAS ὁ 
5215 fo GS 
GEI ASS 2.,.»5 


Juzu 13 IBRAHIM Essuula 14 


47. Era ddala beekoba okwekoba kwabwe, ον τὰς ζ LAS pie: ss $ 
naye nno ekibonerezo Ky okwekobakwabwe 2,54 Ra CE eus 
kirieri Allah. Era okwekoba kwabwenebwe ὦ 4}. pese: δ᾽ (ς ων» A LS 


kwalibadde nga ensozi zivaawo Κα Iwa kwo, στ» 
era tebaaliwangudde. JE mé 
48. Kale tolowooza nti Allah talituukiriza 98x25 ALES δι SLA 5 
kusuubiza kwe eri Ababaka be. Mazima Allah ἢν «ἡ » En e ph Li ch DD 
ye Luwangula, Nnyini kukangavvula, οὔ 5 Re 4blo) ah) 
à : " LA AT AM PEUR dne 
49. Olunaku ensi lw’erikyuusibwamu ensi 5 3 JE JON are) À 52, 

endala, bwe lityo n’eggulu; era balikïika eri PA L nf ye 4 p13% 
Allah Omu, Omukasi. el gb ΣῈ 2 pot 
EL 


50. Era oliraba aboonoonyi Κα lunaku olwo OUSES ES Che [ESA] 5 $ 


nga basibiddwa mu njegere. ὧς n CA ë 
_ ; AT: σι nat on PPn ee 
51. Ebyambalo byaabwe biriba byakkolaasi, σῷ αὐ 5 ol555 ὧθ à alu 
n’omuliro gulibuutikira obweenyi bwaabwe. τ "ν ργὐ᾽,» 34.259 
οὐ δά 59 
52. Olunaku olwo ddala lulibaawo, Allah ,,477 < (1 a Sat \G 5. 
alyooke asasule buli muntu okusinziira ; A D τ ns < 
kw’ebyo bye yakola. Mazima Allah mwangu ya) κἀγώ 
nnyo mu kubala. 3 ΩΝ 
ΧΙ Ts 
53.Kuno kwe kubuulirira okumatiza ku 54 135 ais οἷν ἊΛΔ ESS 
1w’okugasa abantu era balyooke balabulwe 4 5 4 4.) AC Ge (22 Tne 
nakwo era balyooke bamanye nti ddala Ye ye 2 »5}} : é a Ἷ : a PC y 
musinzibwa Omu yekka, era n’abalina “Vidal κ 2 
amagezi balyooke bafumiitirize. Os RACE “ ë 


Essuula 15 


Juzu 14 


LE - τς: 
Ok x lis 


(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. ALif Läm Ra* Zino ze Aya 7’Ekitabo 
Ekituukirivu era γα Kur’ani etangaaza. 


Juzu 14 


3. Emirundi mingi abo abatakkiriza beegomba 
nti kale singa baali Basiraamu. 


4, Gewe baleke balye era beeyagale, 
babuzibwebuzibwe okusuubira okutaliimu 
nsa, naye mangu nnyo bajja kumanya. 


5. Era tetuzikirizangako kibuga kyonna 
wabula kibaako ekiragiro ekimanyiddwa. 


6. Tewali bantu bayinza kuyita ku ntuuko 
yaabwe, wadde tebayinza kwerwiïisa mabega. 


7. Era bagamba nti: Owange ggwe 
eyassibwako Okubuulirira (Kur’äni), mazima 
ddala oli mulalu. 


8. Kale Iwaaki totuleetera ba malayika, 
obanga ol mw’abo aboogera amazima? 


9. Tetussa ba malayika okuggyako olw’e- 
nsonga, era ol[wo tebaweebwa na kaagaanya. 


10. Mazima Ffe twassa Okubuulira kuno era 
ddala Ffe bakuumi ba kwo. 


11. Era ddala twatuma Ababaka olube- 


12. Naye tewaali Mubaka yabatuukako 
wabula baamujereganga bujerezi. 


13. Era okujerega bwe kutyo bwe tukwefuza 
emitima gy’aboonoonyi. 


15:2. Nze Allah alaba byonna. 


Ορνα D gb lots 
w1353 TETE Ξ ER 


᾿ 
» 
2 
δ 
LAN 
\ 
LA 
Ὁ 
ds 


CSS ἘΕΜΡΗΗΙ 


“2 


» 5,» 8 


a 


in 
τἀ ἐν κε 115 


224 


Gps, 

552 ne Ὁ os Li 
SRE 

2 Q AUS de ὅλαι: 
DES 


«8» 


| 


169) 


Juzu 14 AL-HLJR Essuula 15 


14. Kur’ani tebagikkirizanewaakubaddenga ἃ ὁ 2 4 12) ὅταν DE 
eky’okulaäbirako ky”abaabasooka kyamala 535 Tire RAY 
okubaawo. OL Y1 


15. Era ne bwe twalibagguliddewo oluggei Κα Te Alpe naunts κε τ 
geulu ne baba nga balinnyira mu 1wo, εἰσ νθ "ὦ LEE Css 55 
O6 nS$ es n es 4.25} 5113 


16. Era ddala baaligambye nti: Amaaso gaffe [9504 AT ὦ» Sn À νος Si 151167 
se BANUDEDONE nedda, tuli bantu abalo- Ὁ |; τ 3 Ἢ 
nu Ruku 2 GERS ὁ 15 Us ' 


17. Era ddala twateeka ku ggulu enkulungo $ LS τὰς Li d 3 Les ni 
z’emmunyeenye era netuliwunda olw’abalabi. 


y a 7 | A “2. os 
18. Era netulikuuma Κα buli Sitaani ago- (Jeia) Qi Ἂν ce lg Ce: ie - 
baganyizibwa. Fi # d 2 
.“.5 a ὦ CPE ΄ 
19. Wabula buli awuliriza mu bubba, kale 4355 Γ FD | Ga | ge I 
alondoolwa kibonoomu amyamyansa. Sr EG 
Obs D ὁ 
Len 


55. δ" λιτ τ 57. 
D A δο αυτού 


20. N’ensi twagyaliira netussa mu yo ensozi 
enywevu era netumeza mu yo buli kimu nga 


Ἀπ à 


kya kigero. 

21. Era netubateera mu yo ebibeezaawo Je Rs Guy λξ JE 
obulamu netugabula n’oyo mmwe gwe hu +, 2 
mutagabirira. τὸ Ces LES 

22. Era tewali kintu kyonna wabula gyetuli 3. LICE SD 5 CA Os ὦ} 
y’eri eggwanika lya kyo, era tetukissa wabula κι σα 4 gi «5 
mu kigero ekimanyifu. Oz > "ον Ὁ 

Le , - ΧΩ " cé w run 

23. Era tutuma empewo eziwakisa ebisimbe, © 3 233 re % 5 pe te τῇ ἊΣ 
olwo netussa amazzi okuva mu bire; kalene- ,»,,— dons ,α TESTS Μ φ 
tubanywesa ku go era si mmwe bateresi ba 245 | Le 57% à FE 
go. OC nue πὰς et 

Dr) À 

24. Era ddala Ffe tuwa obulamu era Ffetufiisa 2,25 5 Ex re ee ζ es 3 Où 53 ὅ 5 

{ 


era Ffe b’okusigalawo. 


OS )1sil 


25. Era ddala tumanyi abakulembedde mu 4%: » ἢ} 1} LÉ SES 
mmwe era tumanyi παρὸ abasigadde Et 
emabega. > Î ὅτι Sas 


26. Era ddala Mukama wo y’alibakung’a- ὁ ΩΝ , ἀφ ελοτ ZISSÉ 17 
anya. Mazima Ye γα Mugezi ennyo, Omumanyi dus. 6 ? Se Lu #22 


wa byonna. QUE pue 


po 


Ruku 3 
27. Era mazima twatonda omuntu mu ὡϑο (διδῷς: os SI GK ss 
budongo obudoodooma, mu ttaka eriddu- z ne - 
gavu eribumbiddwa. OU 


> 


Essuula 15 


AL-HIJR 


28. N’amajinni twagatonda lubereberye mu 
muliro gw’empewo ezookya. 


29. Era jjukira nga Mukama wo bwe 
Jens ba malayika nti: Mazima ng’enda 
utonda omuntu mu budongo obudoo- 
dooma, mu ttaka eriddugavu eribumbiddwa. 


30. Kale bwe nnaamala okumutereeza ne- 
mmufuuwamu Ekigambo kyange, olwo 
mugwe wansi mumugondere. 


31. Kale ba malayika bonna wamu baamu- 
gondera, 


32. Okuggyako Ibilisi; γε yagaana okuba 
mw’abo abawulize. 


33. Allah n’agamba nti: Owange Ibilisi, 
obadde ki obutaba mw’abo abawulize? 


34.N’agamba nti: Siri wa kugondera muntu 
gwe watonda mu budongo obudoodooma, 
obuva mu ttaka eriddugavu eribumbiddwa. 


35.Allah n’agambanti: Kale vaamu, mazima 
oli wa kugobaganyizibwa. 

36.Era ddala olibaako ekikolimo kyange 
okutuusiza ddala Κα lunaku Iw’okulamu- 
lirwako. 

37. N’agamba nt: Mukama wange, mpa 
akaagaanya okutuusa Καὶ lunaku Iwe 
balizuukizibwa. 

38. Allah n’agamba nti: Kale ddala oli 
mw’abo abaweereddwa akaagaanya, 

39. Okutuusa ku lunaku Iw’ekiseera ekyatege- 
kebwa. 

40. N’agamba nti: Mukama wange, nga 
bw'onsalidde okuba omubuze, mazima nzija 
kubalungiyiza ebibi mu nsi, era ddala 
ng’enda kubawabya bonna, 


41.0kuggyako abaweereza bo mw’abo 
abalondemu. 


42. Allah n’agamba nti: Lino ly’ekkubo 
eggolokofu gyendi. 


43. Mazima abaweereza bange tojja kuba na 
buyinza Κα bo, okuggyako oyo alikugoberera 
mu babuze. 


Bd, au AH Es 
Lz ὦ JUS dé 61} 

Oéiret AT 252 
boat δ τε τῆς: τ 
2 6443 ὁἱ οἵ νύ 


€ A Éc “ ΄» “" » 
ORALE EN LES Vos 
2 set - 
Δ 


2 a 


2 


n Ti de 1% 
OS λοι Ge EG ὁ 
OPEN TS STE 


# 
AL" 
. 


CE CE APTE AE 
ον φῦ: εἾ 
LA 


1h ΄ x LA 
\n ἢ 


Θόλγθιώτξιθιῳτν 


“- 


«δ» 


Juzu 14 


Juzu 14 AL-HUR Essuula 15 
1e £ 
44. Era ddala Jahannamu ky’ekifo ekya- Os PES re 3512.2: É is 
basuubizibwa abo bonna. ᾿ 
ω» ,“ À “ # 

45. Eriko emiryango musanvu, nga buli DH JE) sois Asie LG 
mulyango gulina Le bo omugereke. d τ ns 2% ne n P ᾿ ἃ 

uku 5 ΄ 4 CR Ed 
46. Mazima abeekuumi be balibeera mu (ὅπ 5 ui Ci OAI OL 
nsuku n’ensulo. di cn rs 
47. Baligambibwa nti: Muziyingire mu Oéiiste mis) 


mirembe nga muli mu ddembe. 


48. Era tulibaggyamu effutwa eriri mu mitima 
gyabwe babeere ba luganda, baliba ku 
nnamulondo ezoolekaganye. 


49. Mu 20, tebalituukibwako bukoowu 
wadde tebaliziggyibwaamu. 


50. Tegeeza abaweereza bange nti ddala 
Nze Musonyiyi ennyo, Omusaasizi ennyo; 


51. Era nti ddala ekibonerezo kyange 
ky’ekibonerezo ekirumya ennyo. 


52. Era bategeeze n’ebyaafa ku bagenyi ba 
Ibrähimu. 


53. Awo bwe baayingira gy’ali nebagamba 
nti: Mirembe, n’agamba nti: Mazima ffe 
tubatidde. 


54. Nebagamba nti: Totya, mazima tukuwa 
amawulire ag’essanyu ag’omwana 0w’0- 
bulenzi aliba omumanyi ennyo. 


55. N’agamba nti:Abaffe, mumpa amawulire 
ag’essanyu nga n’obukadde bumaze okuntuu- 
kako?Ate olwomawulire ki ag’essanyu ge mumpa? 


56. Nebagamba nti: Tukuwadde amawulire 
ag’essanyu mu butongole, kale tobeera 
mw’abo abaweddemu essuubi. 


57. ne nti: Ani AEN ΘΟ ΟΜΆΠΠΙ 
essuubi Κα kusaasira kwa Mukama we 
okuggyako ababuze? 


58. Ibrähimu n’agamba nti: Abange mmwe 
ababaka, ensonga yammwe yennyini gye 
mujjiridde y’eruwa? 

59. Nebagamba nti: Tutumiddwa eri abantu 


aboonoonyi, 


Te a un 5.» καὶ (ou (πα 
dé ὦ3 FRE ς G (253 

_n ….* »»ρ “+ Ἂν 
{ Sun . ὦ τί - 
2.2» 5, 2 415 


.» ὦ,» 


don Br πη τ RTE (ie 
OU IUT OS» eu 
ni Le, PS OL ““΄ 
OMAN ISSUES CG Os 
Lan Ne LÉ nm IE nt 
OMR HR GE ASS 
- NUE ,165 2.72“ 
JE δι Gants ASS 
.,.7 PT ὕ 
Ov] 
‘9 τ ᾿ ἃ δ» ce “ «2 « 
,«ὦι, ΘῈ ὦ ἀφ Ÿ 156 
f rd TA on net IT 
HONG O1 JE Gras HT d 
OC; ᾿ς ὦ < 
σὰ, 2 ΚΑΤ ΣΧ Lila ὅθ. 
0 CE à ALES es 
Oo 
Ξ “2ω "» 1% 3 δ. - 
Ἶ να 
O6 y La 
, n » n 2 r + “ AT 
O6 pas SJ 
- ᾿ “2. A T4 A - 
“433 ὧἱ ὕω Lg 
Lun À 


«5» 


“5.)..232 


Essuula 15 


AL-HIJR 


60. Nga oggyeeko abagoberezi ba Luüti, OSlasitab EL; 


mazima bo tujja kubawonya bonna, 


61. Okuggy yako mukazi we; tukakasa nti ddala 
γα waakuba mw’abo abanasigala emabega. 


Ruku 5 
62. Awo Ababaka bwe baatuuka eri ab’ewa 
Lüti, 
63. Lüti n’agamba nti: Mazima muli bantu 
abatamanyiddwa. 


64.Nebagamba nti: Ddala tukuleetedde 
obubaka bw'ekibonerezo ekyo kye babadde 
babuusabuusa. 


65. Era tuzze gy’oli n’obukakafu, era ddala 
tuli ba mazima. 


66. Kale genda n’abewuwo mu kitundu 
ekisembayo mu kiro era ggw’oba okoobera 
emabega waabwe; naye tewaba yenna mu 
mmwe atunula mabega, era mugende gye 
mulagiddwa. 


67. Era twamutegeeza ensonga eyo amanye 
nti ddala omulandira gwa bano gwa 
kukutulwa nga bukya. 


68. Era abantu b’omu kibuga bajja nga 
bajaganya. 


69. Lüti n’agamba nti: Mazima bano (32.525 


bagenyi bange, kale temumpeebuula; 
70. Era mutye Allah era temunswaaza. 


71. Nebagamba nti: Owange, tetwakuziyiza 
okukyazanga abantu abagwiira? 


72. N’agamba nti: Bawala bange nabo 
baabano webali. Mwegendereze bwe muba 
nga mulina ekibi kye mwagala okukola. 


73. Ggwe Lüti, amazima g’obulamu bwo! 
Ddala abo bali mu ttamiiro lyaabwe bavuya. 


74. Olwo ekibonerezo nekibavumbagira awo 
nga enjuba evaayo. 

75. Kale ekibuga netukifuula, waggulu wa 
kyo newadda wansi wa kyo, era ne- 
tubatonnyeseza enkuba ey’amayinja 
ag’olusennyente. 


76. Mazima mw’ebyo mulimu obubonero eri 
abalabufu. 


ÿ oi 2 

Le 

< D ,4 US 

Do) (τι 3 451551) 

h LE 

θέν, 

RP: ns ET Los art 
ὌΣΣΕ 

np SE 1873 -᾿ 

OO Sa 

PR AT ET AE 


# LA n C7 
An nn = ne a | 
ῦ ne . 
ἡ .3 TT Te CA ? +. 
ag n 


ARTE Ed ΠΣ 
αι EN τ πο τὰ 


#4 σ΄" γε ΄ 
1 52% EUs ai 5.239 
΄“.λ “5,7, διὸ ἘΣ τν ΄ 
λα δὸς Nb Ὁ}» 
# # n LE »»Ἤ 
ass HAT ΟΖ 5 
Anne a“ 
Θῴλ 
CET ITS Pari 
RSC LUE 

Ε ᾿ κα 
an 
\ An 3 “54,1. “ρα 
πῆ, ἀἰχλ 
IT σ΄ 
ὁλιολο τ ογρλυτεύξλσό 


Bat a us BAS, 63 
O0 HS 


Ἐν ETES 1245 PE it 


5:15 C6 Ce Ga οἰκεῖ 


PRE Fe 
sn “C9 Ζ εὐ £ ins 
Ouikes eu Eu EU Guy 


> 


Juzu 14 AL-HLJR Essuula 15 


λαῷ La τ 
77.Era ekibuga ekyo kiri ku luguudo OL αν 


olukyaliwo. ᾿ 3 5 τς 
78. Mazima mw’ekyo mulimu obubonero eri Code Sal) 23 9 € DE TO)) 
abakkiriza. ET οἷ 
79. Era ddala abantu b’omu kibira nabobaali ἃ.) ὡδί GO ©) 5 
bakozi ba bibi. ν Le 


΄ Cd Δ A ἘΝ 
80. Kale twababonereza. Era ebibuga ΩΝ Ca S trs LEETAE à 
byombi biziikiddwa ku luguudo olwetadde. 7 "7 2 


Ruku 6 , 3 SV Er 4 4 7» Ὡ % 

81. Era ddala n’abantu b’e Hijiri nabo El Znst if 1 5 
baalimbisa Abatume. L'on uns" 
OO ΚΙ 

82. Era twabawa obubonero bwaffe, naye G τ 15 CE Es δάλ3 HET 3 
nga babukuba mabega. - δ τ RS 
O6 pre 


83. Era baawookoolanga amayumba mu σι Jai OA Gers 135 s 

nsozi nga bali ntende. de DOTE 

Os 

a δ ὧν ω Δὰν ““- 

84. Kale ekibonerezo nekibavumbagira nga OISE 2 pa ἐᾷ ΜΝ pes 4 is É 
bukya. 


Lun Cuin2iZ (Gal! CTP 

85. Naye ebyo bye baakola tebyabagasa. OÙ ὌΝ A PL RE 3 

5 ως d rat 2 11% ΩΣ ως 

ἀν Era nes geulu na nsi Leon Vs pou | ν 
wakati wa byombi wabula lwa mazima. Era fe, « vsuen, «ὦ fe, 

dasta BrsAane HP ae ejja ASIE SOU Gay G 

t : Ï. { 21 Ἂ a} AE PAU 

ntunka, Kale sgwe leka endeka ennungi Ὁ ἘΞ ΠΣ Ἑ ὅ35:" 


87. Mazima Mukama wo ye Ssaabatonzi, Ok! ΤῊ a es 4 3 56 ΐ 
Omumanyi wa byonna. ; Ἔλα 
88. Era mazima twakuwa Aya omusanvu 5 (ls) SG Bis ELU US 
ezidding’anwa entakera, ne Kur’ani sé ς 


At Δ : AA 
ensukkirivu. Où by (O1 EL 
= fé NAT ET EL 
89. Era tolambululanga maaso go eri ebyo 4 Giss CG ὠ ES à 25 \ 
bye tweyagalizaamu ebibiinaebimumuboera , 7 ΚΟΥ Ed 
tonakuwala ku Iwabwe; naye budaabuda 5 aie O 325 V3 04e 13) 
1 ñ ἢν 2 ΄ ἧς ᾿ 
abakkiriza. Ok Re | ES (ς ais. 
μὲ 0] Ὗ a. ® de” in 
90. Era gamba nti: Mazima nze ndi Mulabuzi Ouh [5] Fa) {1 ) dés 
ow’olwaatu. Fe sé 


91. Tujja kubabonereza okufaananako nga λυ τ ait d£ ESS 
bwe twassa ekibonerezo ku beekutula- 
kutulamu. nn οὐ ρος cui ΄ 
92. Abo abafuula Kur’äni okuba ensense- ϑλαδ ὦ ΜΔ λα 2. Gi 
bufu.* 


15:88-92. Aya 88-92 tuziwadde amakulu ag'ebiseera eby'omu maaso (future tense) 
olw’okuba zirimu okulabula kwa maanyi eri Abasiraamu. Kino tekyewuunyisa kubanga 
mu Kur'ani Entukukuvu okulanga ebisuubizo ebyo ebiba biteekwa okutuukirira mu 


Essuula 15 AL-HIJR Juzu 14 


93. Kale mu mazima ga Mukama wo, ddala ὗλαι: 737 ΣΕ ΕΞ Δ EL 4.2 
bonna tulibabuuza, 


94. Kw’ebyo bye baakolanga. OO less | ἣν ÿ GE À à) 
e af πὸ» a n i* 

95. Kale langirira kaati ebyo by’olagirwacra ὦ £ LP >= ETS te Fo E 

weesambe abo abenkanya Allah n’ebirala. 20 5 ot 
Ÿ OI pis) | 
ÿ 

96. Mazima Ffe tujja okukumalira ku ba- “μρ,: τ ΔΊ Δ} τ 2 15 
Ἔα αν A μῶν OISEAU) 

συ 1 ᾿' 

97. Abo abassaawo omusinzibwa omulala δῷ M4) 4182 4 Ὁ 1.44: 6 fi 
awamu ne Allah. Kale mangu nnyo bajja SR AR Se DE 
kumanya. OÙ ox es SAS 

98. Era ddala tumanyi bulungi nga ddala {+ 2.23.5. + ét . “ LT T nt le 
omutima gwo gukeng’entererwa olw’ebyo Geyse Dre Los 5 
bye boogera. os dis ne 

΄“σωυ LE PL 


99. Naye ggwe tendereza n’amatendo ga Ge nets 5 EX 3) ES Fi 
Mukama Wwo era obeere mw'’abo 


abavuunama. Os ESA 


100.Era sinza Mukama wo okutuusa OLA E ETS 
lw’olituukibwako okufa. 


biseera ebyomu maaso kusinga kuba mu biseera eby'emabega(past tense). Ekintu 
ekibaddewo ne kiyitako n'’ekiseera ate tekibaako kubuusibwabuusibwa era kiba 
tekikyasoboka kukyuusibwa. Katonda okukola ebisuubizo bino ng'ayogerera mu 
biseera eby'emabega, kabonero akalaga nti mu buli ngeri ebisuubizo ebyo bya 
kutuukirira. 


Nés Je Is 


Essuula 16 


AL-NAHL 
(Fakka luberebereye lwa Hijra) 
, 5 des "Δ 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi (51:2: ὅθιῳ ΤΕ ἊΝ Be 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Ekiragiro kya Allah kituuse, kale temu- 
kiwujjirira. Obutuukirivu bubwe era wa 
waggulu nnyo okusinga ebyo bye bamwe- 
nkanya nabyo. 

3. Y’assa ba malayika n’okubikkulirwa 
olw’okulagira kwe kw’abo b’aba asiimye mu 
baweereza be nti mulabule abantu nti: Teri 
musinzibwa mulala okuggyako Nze. Kale 
mutye Nze nzekka. 


4. Y’eyatonda eggulu n’ensi mu mazima 
n'amagezi amasuffu. Ali waggulu nnyo 
kw’ebyo bye bamwenkanya na byo. 


5. Yatonda omuntu mu ttondo ly’amazzi 
agazaala, naye okwejjuukiriza nga ye 
muwakanyiow’olwaatu. 


6. Era n’ebisolo y’eyabitonda; mubirinamu 
ebibugumya n’ebyomugaso ebirala bingi era 
ku byo kwe mulya. 


7. Era mubirinamu eby’okwewunda 
n 'ESSAnyu awo nga mubikomyawo eka akawu- 
ngeezi, n’awo nga mubitwaala ku ttale Κα 
makya. 

8. Era byetikka ebizito byammwe okutuuka 
mu bifo bye mutaalituuseeko, okuggyako nga 
mwekakaabirizza. Mazima Mukama wammwe 
Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo. 


9. Era y’eyatonda n’embalaasi, n’ennyu- 
mbu, n’endogoyi, mulyooke mubyebagale era 
bibeere ebyewundo. Era alitondayo n’ebirala 
kati bye mutamanyi. 

10. Era okwoleka ekkubo eggolokofu kuli ku 
Allah, kuba mu go mulimu amakyaamu. Era 


singa Allah yayagala kukaka, ddala mwenna Os ζει 


yaalibalung’amizza. 
Ruku 2 
11.Ye y’eyabassiza amazzi okuva mu bire 
gemufunako ag’okunywa era gegavaamu 
emitikwe mulundira. 


+ 


» Bat SE οὖ 5:2] “ 


ratios Vite ln D 
4 5 ὁμξλδελνάν 
OÙ is GE Us 
ΜΝ nê D | 2:1.) 
851 ὦ τόθ, 51 0. τ 
κ΄. 5,5“: T4 4 β 1e 
ϑ Ὑφΐτοίς ὡς 1:3 5 
34 κι κῶς 41 
Où 5 É 62 251 
ὡς λα 4 070 4... 41% 
SU JS 15 it GE 
7 Some IR 
OS ES JS 
ete Vi EL 
τὰ HE Δ De EL» 
Ἶ 3. 24... “ 
Ooimroias 
[1 μὲ n° 12% ae ΠΗ͂ 
5505, 02 287 εὐ US: 
eut EGL Sa Le 
δ 4 a" 2 
sous on Je 0 à 5 
 . 
“ἐς ιν Le derss 
mn ἢ (A FA ae + 
575 EDS GE) 
" Ga [1 
O8 


GS 5ν ὅδ JS 


OS LME SG LE 585 


“5 ΄ Le » es L fau 

Gi 2 LEA \ 25 gb 8 
ΜΡ < PIC nfe 4,72 
RENNES 

Lee 4 Hd TS #5 

2\# Ca # Ἦν δι. 

BJ 2 Li Ὁ JET GET 8 

nn SLR αὐ Ὁ Gr αὐτὸ 

D RS ἀρ" lé de 

OÙ # 

Fo 


«βρο- 


Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 


12. Agabamerezeseza ne. RAR 4 © 3. 
n’emizayituuni, n’emitende, n’emizabibu, , Δ Conte 4,05 
n’ebibala ebya buli ngeri. Mazima mu kyo + ΣᾺ dé AE )IETS VE S3) 

e δ ses Pr PT A LAPS Un 
mulimu obubonero eri abantu abafumiitiriza. O6, {: ss na) ΄ &) Ξϑῷ 


© À à À) à, ΕἼΘ 
“ γχσ σγχ(σῷξ, LE σ΄͵, ,» 
Ρ . + » ro 
13. Era y’eyateeka ekiro n’emisana ku (Xi 5) 3.4 \ 883 γε" 
kubaweereza, n’enjuba n’omwezi n’e- ᾿ Ἷ, si By Dos à Lite 
mmunyeenye ebyassibwa Κα kuweereza ? 2° 3 Ra 45 2 pes 2 
ἢ : Ἢ » 3. 6 > REPAS" 
mmwe olw’okulagira kwe. Mazima mw’ebyo OT 1 ον δ ETC " 
mulimu obubonero eri abantu abakozesa ES 2 


amagezi . 
14. Era n’ebyo bye yabatondera mu nsi 45 

eby’erangi ez’enjawulo biweereza ΘΖ LA ,α 
byammwe. Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abantu ababuulirirwa. 


δ ΝΛ 112 Δ Δ. . 
15. Era Ye y’eyabagondeza ennyanja ὅλα θα Gens 


mulyooke mulye mu yo ennyama ensu era En 24122 2,2% 41$ < 22 
mugeye muy oeby’amajoloberabyemwambala.  * 7 7 152 x 2 δ; 


ou ebyombo ku γϑ a amazzi, 5.2. 122 EU) ΟἿΣ 8 705 HR 
mulyooke munoonye Κα mikisa gye era ρ΄ σ7 5 né à nffatte ne 
mulyooke mwebaze. δε 5 abs De VX) 3 295 

(ὦ 5) δ 


. . 4 Δ “ CA 
16. Era y’eyassa mu nsi ensozi enyweevu Der site υ Ὁ) ss Jo ts 
ziryooke zibabeezeewo* era y’eyassaamu ν κοι,» 4 π4;»4 2.57 
n’emigga n’amakubo mulyooke mukwate O0 QI VA 5 as 
ekkubo ettuufu. 


n 0h 16 
17. Era yassaamu n’obubonero obulala. σι 
N’olwemmunyeenye bo bazuula amakubo 
gaabwe. 


16:16. Bangi balowooza nti ‘an tamiida bikum” (ES) bitegeeza ‘eryooke 
ebayuuguumye’. Kino si kituufu kubanga olwo kyalibadde kitegeeza nti mu byengera 
Allah by'ajjukiza abantu mwe muli n'ensozi ezireetera ensi okuyuuguuma olwa musisi 
ate nga kino kireetera obulamu n’ebintu okutokomoka. Bangi tebakirowoozako nti 
ekigambo ‘tamiida’ ( 1225 ) kisibuka mu kigambo ‘maada’' ( > )ekitegeeza ‘okuwa 
ebibeesaawo obulamu bw'omuntu, okugeza nga emmere, amazzi, n’ebirala. Mu butuufu, 
n'ekigambo ‘maaidah' ( 855€ ) ekikozesebwa mu Kur'ani era nga kitegeeza ‘ekijjulo’ 
nakyo kisibuka mu nnono y'emu eya ‘maada’. 


Okusinziira καὶ makulu ‘ag'okubeesaawo” ge tuggye mu kigambo kino, Aya etutegeeza nti 
Allah yatutondera ensozi nazo zituyambe mu kufuna ebintu ebitali bimu bye twetaaga 
okubeerawo, okugeza nga: emmere, amazzi, n'ebirala bingi nnyo. Kimanyiddwa bulungi 
nti enkuba eva mu mazzi agafuumuuka mu ngeri y’omukka negagenda mu bwengula, 
omukka ate ne gukung'aanyizibwa, neguwola, olwo ate ne gudda ku nsi mu ngeri 
y'enkuba. Ensozi zizannya ekifo kya maanyi nnyo mu kuwoza empewo eno eryooke 
edde mu ngeri y'enkuba etonnya n'emezesa ebibala, emiti n’omuddo kwe tufuna emmere 
era n'’ebisolo nabyo bwe bityo. Enzivunnula eno ekwatagana bulungi n’ensonga 
eyogerwako mu Aya eno n'’endala ezigifaanana. 


> 


Juzu 14 AL-NAHL Essuula 16 


δ «4 Δ 
18. Αθδῇξ, oyo atonda afaanana n’oyo ata- 471 ᾿» GLS Y sos ἀμὰ3 Si 


tonda? Abaffe, temufumiitiriza? σι» 20 
θυ 5 
19. Era bwe mugezaako okubala ebyengera 1 BG Fe. 2. es τὼν 
bya Allah, temuyinza kubibala kubimalayo. 244 à Ἢ 
Mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa RESTE EAT 


ekingi. 72 8, PI 
20. Era Allah y’amanyi ebyo bye mukisa ne Où λα ch LA Caterat ἐ 

bye mwooleka. ΠΡ ΡΣ 
21. Era abo be bawanjagira ebbali wa Allah $ _ 1 ἢ 5 © 9 Ua es 15 


tebatonda kintu kyonna,wabula nabo ΄ 27 npn lea sn 
batondebwa butondebwa. Ô6 JA, D 3 SÉLE 6 " 


Ver 
22. Bafu, si balamu; era tebategeera na ddi ἡ" © SAT ως d PREUVE 
lwe balizuukizibwa. 


Ruku 3 ' ; 

23. Omusinzibwa wammwe asinzibwa ali ÿ C2 511 6 > > D 4, KA) 

Omu yekka. Kale abo abatakkiriza nkomerero, 4 és ΜΠ 24 » 258 ξ΄ «ἱ LU ΄σ. 2 

emyoyo gyaabwe migwiira eri amazima era EN ὁ Ὁ po, 

bo beekuza nnyo. ἐπ δ᾽ nn 
ÿ 


a Θ» 
ἂν 
ce 
τὸ 
C\ 
CA 
—\ 
C0“ 


} 


bulungi ebyo bye bakisa n’ebyo bye booleka. 


24.Tewali kuwannaanya, ddala Allah amanyi ($ $ ἄν 2511 AN ζ, | 45 
“ 
Mazima Ye tayagala beekuza. (9 © 


ὮΝ 
4 
> 
ΝΗ 
(Ce 
% 
δ 
τ 


΄ 
Prier CAE. 
25.Era bwe bagambibwa nti: Mulowooza ki "αὐ" st Ἢ ἅ pes) JS ΐ 7 


Bagamba nt: Eco ngero7'abeddas CEA 
26. N’ekivaamu balyetikka obuzito bwabwe ss 452 SEL FSI ζ = ) 
κὰ Ento bu abo be basbura mu buramamya. ἈΝ 2.45 Hd ΟΣ ἦι) ὅ 9 035 
D φάω Nga bibi nnyo ebyo bye GES οἷς ë 


Ruku 4 Lu fé : Din 
27. Ddala n’abo abaabasooka baasala ab ÉÉ RALÉ de PA >> 
enkwe, naye Allah n’ajjira ekizimbe kyabwe » 12 2: τ “(ἢ 2! LAPS 
okuva mu misingi, kale akasolya ne- ME Ὑϑ > © CE 
kabagwako nga kava waggulu waabwe; era » 2 “7 ὦ3 4 τ 2 &)l 
nebatuukibwako n’ekibonerezo okuva gye FE: S S 


bataamanya. O0 ὧ3) SELS QE TA) 12 | 


28. Nate ne Κα lunaku Iw’okuzuukira ali- ᾧ 5.32 $ ΣᾺ ΜΕ à, RD 
baswaaza era aligamba nti: Baluwa abo | ΄ τ ᾿ ΄ 
abenkana nange be mwasinziirangako 2 ol GE0 5 + 
okuwakanya Ababaka? Abo abaaweebwa | 2,9 AT 
okumanya baligamba nti: Olwa leero RER - 
obuswaavu n’obubi biri ku batakkiriza. dé ESS Et \G > Θ ΘΕ 


Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


29. Abo ba malayika be baafiisa nga be- 
ryazaamanyizza. Olwo balissaawo okwe- 
ryanya bagambe nti: Tetwakola kibi kyonna. 
Nedda, mazima Allah amanyi bulungi bye 
mwakolanga. 


30. Kale muyingire mu miryango gya Jaha- 
nnamu mubeere omwo. Naye ddala amaka 
g’abeekuza mabi nnyo! 


31. Naye abeekuumi bwe bagambibwa nti: 
Mulowooza ki kw’ebyo Mukama wammwe 
bye yassa? Baddamu nti: Birungi nnyo. Abo 
abakola ebirungi ku nsi kuno, be balifuna 
ebirungi. Naye amaka g’enkomerero ge 
gasinga obulungi. Era amaka g’abeekuumi si 
malungi ggero! 


32. Balifuna ensuku ez’olubeerera ze 
baliyingiramu, nga zikulukutamu emigga 
wansi wa Zo. Balifuniramu buli kye balyaagala. 
Bw’atyo nno Allah bw’asasula abeekuumi, 


33. Abo ba malayika be bafiisa nga ba- 
longoofu, ba malayika bagamba nti: 
Emirembe gibeere Κα mmwe! Muyingire mu 
Janna olw’ebyo bye mwakolanga. 


34. Abafñffe, balindayo ki nate okuggyako 
okujjirwa ba malayika okubabonereza oba 
ekiragiro kya Mukama wo okujja? Bwe batyo 
n’abaabasooka bwe baakolanga. Era Allah 
teyabalyazaamaanya naye beeryazaamaanya 
bokka. 


35. Kale baatuukibwako akabi olw’ebyo bye 
baakola, era nebeetooloolwa ebyo bye 
baakudaaliranga. 

Ruku 5 

36. Era abo abenkanya Allah n’ebirala 
bagamba nti: Singa Allah yayagala fuleme 
kusinza birala, tetwaalisinzizza kintu kyonna 
ebbali we—ffe wadde bakitaffe—wadde 
tetwandizizizza kintu kyonna ebbali we. Bwe 
batyo n’abaabasooka bwe baakola. Naye 
abaffe, Ababaka bavunaanyizibwayo ekirala 
okuggyako okutuusa obubaka akaati? 


DATANT 
ΚΕ ἘΚ ΠΕΣ ΒΗ 
(ὦ, [4.25 ab ὃν τ. τῷ de 
CPE S 

OS ADI is STE 
1551 1 ὦ 15451 6, 0 657 


Gb à BL 1. LEES 


5 . ne 2 Δ 
MALAISIE TS EAN 
P,# 


15 4.33. SV 


Le PR 
- 


ἌΣ 
σου pt ρὼ EPAATER 
OLA ab lu RL EUIS 
A ΄, LÉ ΑΔ à À δῳ 
λυ δι τσ οι 


44: LR A οὐ μὰ] 
O6 À DR nt AAC 


«ὦ» 


+60" 


Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


37. Era ddala buli bantu twabatumamu 
Omubaka okubategeeza nti: Musinze Allah 
yekka era mwewale omujeemu Sitaani. Kale 
mu bo mulimu Allah be yalung’amya ne mu 
bo mulimu abaakakatako obubuze. Kale 
mutambuleko mu nsi mulabe enkomerero 
y’abaalimbisa Ababaka nga bwe yali! 


38.O0banga oyaayaanira kulung’ama 
kwabwe, kale ddala Allah talung’amya abo 
ababuza abantu. Era abo tebalina na 
bayambi. 


39. Era balayira Allah mu kulayira kwabwe 
okw’okwekaza nti: Allah tagenda kuzuukiza 
oyo afudde. Si bwekiri, ekyo kisuubizo 
kikakafu ku Ye; naye abantu abasinga obungi 
tebamanyi. 


40. Alibazuukiza alyooke abannyonnyole 
ebyo bye batakkiriziganyangamu, n’abo 
abatakkiriza balyooke bamanye nti ddala baali 
balimba. 


41. Mazima ekigambo kyaffe Κα kintu kyonna 
bwe tuba nga tukyagadde, kale tukigamba 
bugambi nti: Ba! olwo nekiba. 


Ruku 6 
42. Era abo abasenguka ku Iwa Allah 
oluvannyuma lw’okukijjanyizibwa, mazima 
tugenda kubawa amaka amalungi ku nsi; naye 
ddala empeera y’enkomerero y’esinga 
obukulu, singa babadde bamanyi — 


43. Tuwe n’abo abagumiikiriza era abeesiga 
Mukama waabwe. 


44. Era tetutumanga Mutume yenna 
olubereberye Iwo wabula basajja be 
twabikkuliranga, kale mubuuze ba nannyini 
Kijjukiza, mmwe bwe muba nga temumanyi. 


45. Twatuma Ababaka n’obubonero 
obwetadde n’ebiwandiiko. Era twassa gy’oli 
Okubuulirira olyooke onnyonnyole anti 
ebyo ebyassibwa gye bali era balyooke 
bafumiitirize. 


» ÿ à 
J325 2% φῶ à Ke μ᾽ 
RS $ 


Pc 


ΠῚ ἘΣ 
CC à 


dE 
σ΄ “ 

os 

fn À Δ Le + 

Jia ti Ὡς κε, τ Ἵ 
Les Je sb 0%: οι Ὡς, 
᾿ É< Le 

ζω Si € ἀξ aie 


ότεῖς 
se SAT que 
135Ce 2451 dau 


OùhiS 

pi 25118 sci CA CS 
Φόβ ὁ οὐ 108 
RAT es Ὁ] CAL CRISE 


sen ἄτι ES ASC 
DU BV ΗΝ 9. 23 
ὀρ μῆς δῖε 

342) dé 1. "1.2 Gif 
Re 
ἣν JU, V, ENS ὁ» αἰ 1 
Jo Pod ie sed) 
ln nsTat 


ἘΣ 
Tr Rss HS 4 
OS 3; 


> 


Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 
1 un 2 ΄ à “ ΄σν 
46. Abaffe, abo abasala enkwe embi © Cl \ ae ζ D ©eb1 
balowooza ntibali mirembe, Allah taabamizise » 29,179 n° % 49 9 À p% À à 2 
ensi oba ekibonerezo okubatuukako okuva PAU 1 291 : gs Hot 
awantu we batamanyi? OO RL N ES Leo ESA 
: ΝΆ PP . » ““» 2 n# 
47. Oba nti taabakwate nga bali mu δά (CS δ Ὁ ὦ 5.2 Ra 5) 

kutawuka kwabwe? Kale tebayinza kulemesa Ἰῶ ἰώ de 


ntegeka ya Allah. 


48. Oba nti taababonereze n’okuzikirira 
okw’empolampola? Mazima Mukama wammwe 
mukwatampola, wa kisa nnyo. 


49. Abaffe, tebalaba nti ebisiikirize bya buli 
kimu Allah kye yatonda bikyuukira Κα ddyo 
ne ku kkono mu bwetoowaze eri Allah, so 
ng’ate bo baswaazibwa buswaazibwa? 


50. Era byonna ebirina obulamu ebiri mu 
ggulu n’ebiri mu nsi bigondera Allah, ne ba 
malayika bwe batyo, ate bo tebeekuza. 


51. Batya nnyo Mukama waabwe ali wa- 
ggulu waabwe era bakola ebyo byokka 
ebibalagirwa. 

Ruku 7 

52. Era Allah yagamba nti: Temutwalanga 
abasinzibwa ababiri. Mazima oyo asinzibwa 
omutuufu ali Omu yekka. Kale mutye Nze 
nzekka. 


53. Era byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi 
bibye, n’okusalawo ekkubo ettuufu kukwe 
ddi na ddi. Abaffe, era atali Allah gwe 
munaatya? 


54. Era ebyengera byonna bye mulina, kale 
biva eri Allah. Nate era bwe mutuukibwako 
obuzibu, kale gy’ali gye muwanjagira. 


55.N'oluvannyuma bw’abaggyako obuzibu, 
amangu ago ng’abamu mu mmwe benkanya 
Mukama waabwe n’ebirala, 


56. N’ekivaamu beegaana ebyo bye 
twabawa. Kale gogwe mwesanyuseemu 
akaseera, naye mangu nnyo mujja kumanya. 


57. Era bateckawo emitemwa olw’ebyo bye 
batamanyi okuva mw’ebyo bye twabawa. 
Mu mazima ga Allah, ddala mulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mwajingajinganga. 


LA 


Θ 


ἐφ ὁ Οὐ ϑ ΞΟ 

O5 5:9 
(ὁ de bi SG ὁ 2.55 
651828585182 JE 
JG Ga αν 
SRE EL 23:5 de DV 

: 

Sr 045$ 05 MSC 

OS 
rh LOUE Sa ὁ 
GUG εὖ ὦ), 58 CS 


Θ 

€ 
ἰΣ 
GA 


: ΄ < . 
ήτο 417 
AA w 


RES aber éd 


— 


4 Li σ ΚΦ ἜΝ 1% ELA 
A 5 32. 2 2 25,09 
Δ "ὦ τὸ 


n9É 44% ᾿ À! 


u| 


Bises os ἡ ὁ (13:5 


Da «412. Ἀ7 à IE n Δ, 
pee ὃ CAE gb D 5845855 
PRTCEE< 

Où su 


> 


Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


58. Era bateerawo Allah abaana abawala. 
Obutuukirivu bubwe! So nga bo balina abo 
be baagala. 


59. Era omu mu bo bw’aweebwa amawulire 
g’omwana ow’obuwala nti gw'azadde, 
amaaso ge gafuuka agafumye, ng’eno afa 
ekiniga. 

60. Yekweeka n’abantu olw’amawulire 
g'ategeezeddwa g’'atwala okuba amabi 
ng'akubaganyamu nti amusigaze agumire 
obuswaavu oba amuziike mu ttaka? 
Muvalirize, kibi nnyo ekyo kye basalawo. 


61. Abo abatakkiriza nkomerero be ba- 
wecbwako eky’okulabirako ekisinga obubi, 
so ng’ate Allah aweebwako kya Kulabirako 
ekisinga okuba ekya waggulu; anti Ye γα 
Luwangula, Omugezi ennyo. 

Ruku 8 

62. Era singa Allah abonereza abantu buli 
mulundi olw’obukyaamu bwabwe, ensi 
teyaaligireseeko kiramu kyonna, naye 
abalekawo  okutuusa Κα  kiseera 
ekyagerekebwa. Kale entuuko yaabwe 
bw’etuuka, tebayinza kwerwiisa mabega 
kaseera n’akamu, wadde tebasukkawo. 


63. Era bateerawo Allah ebyo bye 
batayagala, n’ennimi Zaabwe zoogera 
obulimba nti bo be balifuna ebisinga 
obulungi. Tewali kuwannaanya, ddala 
balifuna muliro, era ddala bo be 
balisuulirirwa. 


64. Amazima ga Allah, twatuma Ababaka 
eri abantu ab’olubereberye 1wo, naye Sitaani 
n’abalungiyiza ebikolwa byabwe. Kale ye ne 
leero ye mukwano gwabwe, era balifuna 
ekibonerezo ekirumya. 


65. Era tetwassa Kitabo ku ggwe wabula 
olyooke obannyonnyole ebyo bye 
batakkirizaganyaamu, era nga bwe bulung”amu 
n’okusaasira eri abantu abakkiriza. 


66. Era Allah y’assa amazzi okuva mu bire 
n’agalamusisa ensi oluvannyuma Iw’okufa 
kwa yo. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero 
eri abantu abawulira. 


1? 2259 


GAS 


+, ( A | 
ν 43 Le us LU | a Lo 
εἶπον 


Co is 


ΡΥ) € 
CR 


LA 


ir η’ 


[ΠῚ Le Te ΄ “ (ὦ 
205 356 de Ga as 
OU Look let np 48 
τανε 951 LEA 55 3. 

+ F 1, ΄ EPL 
SIC λα  Ὑ Aa 

np, δ κα 
Où 4 pus 
Lé 


< 65 ss ἐπ 
ΠΗ CRT ghru 2 
OK Δ ἘΞ 52}9 tn 
ἢ a MÉA Hot $ 


Ἢ 


85 SE Dis 
#02 


nu . n# 4 2 

OH AS RS 
EPA à 

Der ab 

NS 

EU ἃ δι ίζρος Ras PSV 
# 


| &é 225, ΑἸ Ὁ 2 ΝΖ 
©) mod gout, 2 Cd 


1N 


«ὦ» 


A 


ë 


γέ 


Ό 


Essuula 16 AL-NAHL 


Ruku 9 
agawoomera abanywi. 


68. Ne mu bibala by’emitende n’emizabibu 
mmwe bye mukolamu ebitamiiza n’ebiriibwa 
ebirungi. Mazima mw’ebyo mulimu akabo- 
nero akannamaddala eri abantu abakozesa 
amagezi. 


69. Era Mukama wo yabikkulira enjuki nti: 
Kola enju mu nsozi ne mu miti ne kw’ebyo 
bye batindiira, 


70.N ONU A Κα bibala ebya buli 
ngeri, era yita mu makubo ga Mukama wo 
n’obuwulize. Oluvannyuma mu mbuto za zo 
muvaamu eky’okunywa eky’erangi ez’enja- 
wulo ekirimu okuwonya eri abantu. Mazima 
mw’ebyo mulimu akabonero eri abantu 
abafumiitiriza. 


71. Era Allah y’eyabatonda n’oluvannyuma 
y’abafiisa. Ne mu mmwe mulimu oyo akaddiwa 
n’azzibwayo mu bulamu obw’okukekejjana, 
n’ekivaamu aba takyategeera kintu kyonna 
oluvannyuma Iw’okumanya kwe yalina. 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Omuyinza wa byonna. 


Ruku 10 

72. Era Allah y’eyasukkulumya abamu mu 
mmwe ku balala mu bigabibwa. Naye abo 
abasukkulumizibwa tebaddiza ku bibaweebwa 
byabwe eri abo abali wansi w’emikono gyabwe 
egya ddyo, nabo balyooke basobole 
okwenkanankana nabo mu byo. Abaffe, 
ebyengera bya Allah bye beegaana mu 
bugenderevu”? 


73. Era Allah yabakolera abakyala nga bava 
mu mmwe era n’abakolera abaana n’abazzu- 
kulu nga bava mu bakyala bammwe era 
n’abagabula ku birongoofu ebya buli ngeri. 
Abañffe, ebitaliimu nsa bye bakkiriza ate 
ebyengera bya Allah bo nebabigaana? 


v- 
(AU 
τὰ 
L} > 
\ 
τὺ 
\ 
7 
\ 
Φ 
Φ 
(δὶ 
4 
CA 
\— 


“2 

fn "Ὁ er 
D EN 5 Ji 5 we 5 
CPI NE σης “οὖ ὅς 
ὦ. 22. 8}}»} ὅλ. ὦ 5.2.5 


Ζ  \9 ͵ # 
΄σ,. 15 1% LERX LA Δ ut 
© » Sa) 43 JS 0 


. La 

᾿ OR: n# 
a 

» & “2, à “12: ὦ 
οὐδ sis be Ge "2 


2 É LI Y ES 36 μου, 
ANA AS 

σ΄ DEN PDP: O6 \ 5 
κά GS LS LS ἐγ 
no Φ,2.4 


΄ 


Λ φι 
< TABLE En 
D γα JS AL 
ν ΄ 


. \ » ne SEX 

ᾧ Less οὗ 2x ὁ.25 abs 

sus nu À ες % ré = Lu 
GS ISLE OS 1 Les: Gjpt 

΄ ' ω 
τ τ JE as), 
>» - “δυο «te sir” ns ν 35 
gb\l domi "εν A 24 
“ όσα, 


», Dion Lt 
σ“"., | A δ 


τ τ Ne 
51 623 5 6 082 Je CLS 


OO AXE 


> 


a 
“(Ὁ 


Juzu 14 


AL-NAHL 


74. Era basinza ebbali wa Allah ebyo 
ebitabalinaako buyinza ku kubawa kyonna 
okuva mu ggulu wadde mu nsi ate nga 
tebirina na kye bisobola kukola. 


75. Kale temuteerawo Allah ebigeragera- Zi 
nyizibwa naye.Mazima Allah y’amanyi 
byonna, naye mmwe temumanyi. 


76. Allah aleeta gye muli eky’okulabirako 
ky’omuddu afugibwa, atalina buyinza Κα 
kyonna;n'amugeza KW'oYo gwe twaawa 
ebigabibwa ebirungi ebiva gye tuli era 
ng’asaasaanya Κα byo nga bwe kisaana mu 
kyaama ne mu Ilwaatu. Abaïffe, bombi 
benkanankana? Amatendo gonna ga Allah. 
Naye abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


77. Era Allah aleeta eky’okulabirako Κα 
bantu babiri: nga omu ku bo kasiru talina 
busobozi Κα kintu kyonna era nga 
azitoowerera nnyo Mukama we; nga ne buli 
gy’amutuma, taleetayo kalungi n’akamu. 
Abaffe, oyo yenkana n’oyo akubiriza 
obwenkanya ate ng’ali na ku kkubo 
ggolokofu? 


Ruku 11 
78. Era ebitalabika ebiri mu ggulu ne mu nsi 
bya Allah. Era ensonga y’Essaawa eyalaga- 
nyizibwa teri wala wabula ering’anga 
okutemya kw’eriiso oba yo esinga nawo 
okuba okumpi. Mazima Allah ye w’Obuyinza 
ku buli kimu. 


79. Era Allah y’eyabaggya mu mbuto za 
bannyammwe nga temulina kye mumanyi, era 
yabakolera amatu n’amaaso n’emitima, 
mulyooke mwebaze. 


80. Abaffe, tebatunulako eri ennyonyi eziri 
mu bbanga ly’eggulu? Tewali aziwanirira 
wabula Allah. Mazima mw’ekyo mulimu 
obubonero eri abantu abakkiriza. 


81. Era Allah yabateekera mu mayumba 
gammwe obuwummuliro, era n’abakolera mu 
maliba g’ebisolo obuyu obubanguyira mu 
kiseera ky”olugendo Iwammwe ne mu kiseera 
ky’ekiwummulo kyammwe; mu byoya bya zo 


Essuula 16 
s n ΄ AE A δ 
AUS N Cabo os DES 
nt 4 tu (ES p# 
315 oi ὦ 65, 25 
ΖΞ. {4 ê 


1 1 den 
NE 5, PAU 
0 L 4 δ 2.1 < 

RSS S AL ὀληράλίξως 

fn ᾿ δ.- Dors Δ 

JS . ab Ras: OST JS 
ce HS LA 25% La 

AA ALES 


΄ er a δ) “9 PRIT 
ὠξ δ ssl JE EN 2e 


D 

, 
n< TE δὼ“) [etat 5 Une 
Le μ ἣν ὁ. 45.5} Grau ss 
Ro pp nte pe, 4,5 12 
10% ARE JE 


> ww 


—\ + 
\ 


ue n°2 


on 5 GA LA an Que δὶ 


LÉ se Ci 
Θοῤοξ αὐδφοδεβϑϑι 
»“..4,». 


De 


ie 
nee 


> 


Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 


ne ἫΝ nie ZO, ne τ QUE ee (53:21 De 26, 
bwa okumalaekiseera. Θοϊευμέτύσι Gifs 
82. Era Allah yabakolera ebisiikirize mw’ebyo 55. ΟΣ Es λέ ὅπ: δ Ἢ 
ἀρ ΣΥΝ τ πα νι μὲ ἐν Je SELS Jr 65 λέύ das 
bavonya οἰ δυξῦπι, πἰ οδγαπιδαῖο 525 7, a aus 
bw’atuukiriza ebyengera bye ku mmwe, 2. ob) LACS CES) 
mulyooke mujeemulukuke. S ώ até 2215 ss AUS 
83. Kale bwe baneekyuusa, fotya; mazima HU EL (Ξ Ἢ | 5 22 ὦ G 
obuvunaanyizibwa bwo kutuusa bubaka mu & 


Δ a 
Iwaatu. O4) | 


84. Bamanyi bulungi ebyengera bya Allah, (55 52 Ci: ΔΝ αἷ] “σον. ta 55 
naye ate nebabyegaana; era abasinga obungi G5 DIR RTS OP JR. 


ἡ 


Lun , 

mu bo tebasiima. OS 0 LÀ es & 

Ruku 12 ΓΟ D 07 Ὗ 
85. Era jjukira olunaku lwe tulisitulaomujulizi 2% | SES aide Ge Le SSs 52 
okuva mu buli bantu, n’oluvannyuma abo , 5 æo ass 45. %) 2 <S5 
abeerema tebalikkirizibwa kuwoza, so 22 ὃ 3 55e De jU OSSEY 
tebalikkirizibwa kusembera. OÙ CRE 

΄ "“ , “, hu « d 

86. Era aboonoonyi bwe baliraba eki- “2 DIR ls 591 15 En 
bonerezo, tekiribakendeerezebwako wadde n5Gion9 δι χε 202) 
tebaliweebwa kaagaanya. O0 SAS se Visa ie Cha, 


“ 

, 9. “2,3, ὖὸ 7. 5. 42.1.5 
87. Era abo abenkanya Allah n’ebirala bwe PACS" #1 € CS SLRN 131 
baliraba bakatonda baabwe, baligamba nt: 4°: %,1< IT 4 ΤΣ Cdt if 
Mukama waffe, bano be bakatonda baffe 15 ü "8 ὙΦ Gi ᾿ | > 6 
abo be twasabanga mu kifo kyo. Olwo ba- 15) L > a δ 5 oæ [55 Noires 


z 
katonda balibakangukira nti: Mazima muli πρῶ ἃ IH2E 4,2} “1. Ξῷ 
balimba. OO 5 De En Lo) SANS) 3 
΄ Un “ “" σ΄, 
88. Era Κα lunaku olwo balissaawo obu- 9 229. 5,12 [ abl ὦ) 221 n 
jeemulukufu eri Allah, n’ebyo bye Lio unriglénste É 4 
baajinganga biribaabulira. O6 ΘΝ pe 4 3212 ju 


εὖ κ τ κ,. 2. 

89. Abo abatakkiriza era nebaziyiza abantu Ji &E 13 LS | 52 7921 

okugenda mu kkubo lya Allah, tulibongera “κ“", “ ἘΠῚ 
Φ a) | 


ekibonerezo Κα kibonerezo olw’okubanga τ ὡ nue 
baatabulatabulanga. ὦ 55 NAT 6 Ὁ ᾿ 
de se . Sn ke 29. 2 ns A σι, 2.75 
90. Era jjukira olunaku lwe tulisitula mu buli gg del Je D End À 4, 9 
bantu ow’okubawaako obujulizi ng’ava mu 24 mn on 29% ou n 01% 
bo bennyini, era naawe tulikuleeta obe EL Gi 5 Bush | O8 A 
omujulizi Καὶ bano. Era twassa gy’oli Ekitabo Zi 4e rentes IT um % 
ekittottola buli kimu, nga bwe bulung’amu ZA ILE JE! p 2 


; : ἢ ΄ . MO HIDE 
n’okusaasira era nga ge mawulire 1042528 da) Css) 


Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


ag’essanyu eri Abasiraamu. 


KRuku 13 
91. Mazima Allah alagira bwenkanya, n’ekisa, 
n’okugaba nga bw’ogabira ababo, era awera 
ebyambyoone n’ebitasaana n’obujeemu; 
ababuulirira mulyooke mufumiitirize. 


92. Era mutuukirizenga endagaano ya Allah 
bwe mubanga mulagaanye era temume- 
nyanga birayiro oluvannyuma 1w”okubikakasa 
ng’ate Allah gwe mufudde omuyima Καὶ mmwe. 
Mazima Allah amanyi bye mukola. 


93. Era temuba ng’omukazi eyakutulakutula © 
ewuuzi ye ebitundutundu oluvannyuma 
lw'okugiranga n’eguma, nga mufuula 
ebirayiro byammwe eky’okubuzaabuza 
wakati wammwe nga mutya nti wajja kubaawo 
ekibiina ekisinga amaanyi ku kirala. Mazima 
ddala Allah ebyo abagezesa bugezesa nabyo. 
Era ddala ku lunaku 1w’okuzuukira εἰ δ σ 
nnyola ebyo bye mutakkirizaganyangamu. 


94. Era singa Allah yayagala kukaka, ddala 
yaalibafudde ekibiina kimu, naye abuza oyo 
gw’aba asalidde era n’alung’amya oyo 
gw’aba asiimye. Era ddala mulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mwakolanga. 


95. Era temufuulanga birayiro byammwe 
okuba eky’okubuzaabuza wakati wammwe, si 
kulwa nga ekigere kiseerera oluvannyuma 
lw’okunyweera kwa kyo;nemulega Κα kibi 
olw’okwekiika kwammwe mu kkubo νὰ Allah, 
olwo nemufuna ekibonerezo ekisukkirivu. 


96. Era endagaano ya Allah temugiwa- 
anyisangamu omuwendo omutono. Ddala 
ekiri eri Allah ky’ekisinga obulungi gye muli, 
singa mubadde mumanyi. 


97. Ebyo bye mulina byonna bya kugewa- 
awo, naye ebiri eri Allah by’ebyokusigalawo 
olubeerera. Era ddala abo abagumiikiriza 
tulibasasula empeera yaabwe okusinziira Κα 
bisingira ddala obulungi mw’ebyo bye 
baakolanga. 


a ce 
φώλο δ 252 


sv” 


ee ἐλ δ}: 


n% nf 


nn 4 (Li 
sb ANT 
Bass οι RES 
TE Nes ANT RER 
RATS 
DOS δ SRE ς(: 
RER E PATATE 
DÉCRET ER EE 
Nr τε be 
Er CPE SES <us51 
SEE 
τ ὁ: 
nee Ron 
SALE EAP OR 
Pere AGE LE 
"55. 5 5152. τῷ ΣΚΕΣ 
rabl Jus DE LOE 25 on 
OLE dt 
δοῤατα se A 
LR re Cr 
| tif 


à 12 


GER GIRE AGREE Ce 
BBA FÉRRES ee 


O0 È 2551 ὅπ τς St 


<> 


δι 
& 
YA 


Essuula 16 AL-NAHL Juzu 14 
L nn “ "ν᾿ A 

98. Oyo akola obulungi nga musajjaobanga 5. A5! +25 0,7 LOI £ O2 

mukazi era nga mukkiriza, kale ddala tulimuwa #4, «4 Tue not ΟΝ. 

obulamu obulungi; era ddala tulibasasula 7 a Bis μας 


empeera yaabwe okusinziira ku bisingira 
ddala obulungi mw’ebyo bye baakolanga. 


99. Era bw’obanga ogenda okusoma 
Kur’äni, kale wewogomenga eri Allah 
akukingirize Sitaani agobaganyizibwa. 


100. Mazima ddala Sifaani talina buyinza 
kw’abo abakkiriza era abeesiga Mukama 
waabwe. 


101. Mazima ddala obuyinza bwe buli kw’abo 
bokka abakwanagana naye era n’abo 
abamwenkanya ne Allah. 

Ruku 14 

102. Era bwe tuleeta akabonero mu kifo 
ky’akabonero—ng’'ate Allah y’asinga 
okumanya obulungi ebyo by’aba assizza— 
bagamba nti: Ggwe où mujinzijinzi. Naye 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. 

103. Gamba nti: Mwoyo Mutukuvu y’e- 
yagissa okuva eri Mukama wo n’amazima 
alyooke anyweeze abo abakkiriza, nga bwe 
bulung’amu era nga ge mawulire ag’essanyu 
eri Abasiraamu. 


104. Era ddala tumanyi nti bo bagamba nti 
mazima muntu buntu y’amuyigiriza. Naye 
olulimi Iw’oyo gwe babambira lugwiira, αἴθ 
nga luno wo lulimi Luwarabu olunnyo- 
nnyofu. 


105. Mazima abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah, Allah talibalung’amya, era balifuna 
ekibonerezo ekirumya. 


106. Mazima ddala abagunja obulimba be 
bo abatakkiriza bubonero bwa Allah, era abo 
be balimba. 


107. Oyo eyeegaana Allah oluvannyuma 
Iw’okukkiriza kwe y’alibonerezebwa— 
okuggyako oyo akakibwa okukaka 
okusukkiridde naye nga omutima gwe 
mumativu mu bukkiriza. Naye oyo 
ayanjuluza ekifuba kye eri obujeemu, kale abo 
be baliko obusungu obuva eri Allah era be 


φτοῦ, ST MEET 

᾿ς Se 
à , γι ΄ 
“οἰ, ets APE NE 


δ Sas 0) 
ae Θϑ 955 

n [4 δὴ » 
OMIS SEAT A Eh1243 363 


> 
\ 


LA 

Ÿÿ ἘΠ CAN GHÈs CS 
22 CORP 
DSi 


ὃ CNE Le ne 


NC NLÉLARILT 2821556 21 


Juzu 14 


AL-NAHL 


Essuula 16 


balifuna ekibonerezo ekisukkirivu. 


108. Ekyo Iwa kubanga basinga kwagala 
bulamu bwa nsi okusinga obw’oluvannyuma, 
era ddala Allah talung’amya bantu beeremye. 


109. Abo be bo Allah be yassaako envumbo 
ku mitima gyaabwe ne ku matu gaabwe ne ku 
maaso gaabwe, era abo be balagajjavu. 


110. Tewali kubuusabuusa, ddala abo ku 
nkomerero be b’okufaafaaganirwa. 


111. Nate ddala Mukama wo eri abo 
abasenguka nga bamaze okubonyabonye- 
zebwa, nate nebanyiikira era nebagumiikiriza, 
mazima Mukama wo oluvannyuma lw’ebyo 
Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo. 

Ruku 15 

112. Era jjukira olunaku buli muntu 1w’alijja 
okwewozaako yekka, era buli muntu 
alisasulwa mu bujjuvu olw’ebyo bye yakola, 
era tebaliryazaamaanyizibwa. 


113.Era Allah aleeta eky’okulabirako 
ky’ekibuga ekyaali emirembe nga kitebenke- 
vu, nga kituukwako okugabulwa kwa kyo mu 
bungi okuva buli wamu; naye bwe kiteebaza 
byengera bya Allah, olwo Allah yakiroza ku 
kubuutikirwa enjala n’ensisi olw’ebyo bye 
baakolanga. 


114. Era ddala bajjirwa Omubaka ava mu bo 
naye nebamulimbisa, olwo ekibonerezo ne- 
Kibakwaata nga boonoonese. 


115.Kale mulye kw’ebyo Allah by’abagabula 
ebyakkirizibwa, ebirongoofu era mwebaze 
ebyengera bya Allah, bwe muba nga Ye gwe 
musinza. 


116. Mazima ddala yabaziyiza okulya 
kalannamye, n’omusaayi, n’ennyama 
y’embizzi, n’ekyo ekiraamiriziddwako atali 
Allah. Naye oyo awalirizibwa nga si mujeemu 
era nga tasusse kigero, amanye nti mazima 


CHS ER 

Ra ES ὁ 23.12.25 3, ΖΦ} 
Far 81518525 de Gi 
Op τιν ss 

dé zh 38 Era agi 
SeBa CAT Den 20 52.4.0} 
Oui iLé Est 

28 gsaNr ὁ αὐ δ 354 
065 7 À 


15 G oh 59:33 
de Eds Εἰ πεῖ πὶ 


26 ἐπί, 


ΑἹ πὲ 
5, οὔτ ὧι 


ὧς. 


OLA Vas; 
JE 2 2525 
ETS πὶ 
RES φίάζ dé ὦ RE 
5200 2 3156 gbl 250 
Se D oi s sa 

΄ εὐ τὰν 
245 dis PT 
δ 2} 2 τ 2118 85825 


411 


23 


DT 2 sh LA 554 
Ἄς λα β με 

n ? ὰ LS 
HIS: ÔL s (RSS 55e δ 19 


O3 LL AT 
2.15. aa) BATEs5x GS) 


db 24 ὅλ: BC ET 
“2. “Ὁ Lai 7 
» (2. 2 ᾿ 'ῳ Fe 


LS 


τῷ 


Essuula 16 


AL-NAHL 


Juzu 14 


Allah Musonyiyi nnyo, Musaasizi nnyo. 


117. Era temwogeranga kw’ebyo ennimi 
zammwe bye zoogera eby’obulimba nti: Kino 
kyakkirizibwa ate kino kyaziyizibwa, nga 
mukonjera Allah eby”obulimba . Mazima abo 
abakonjera Allah obulimba tebaganyulwa. 


118.Bafuna okuganyulwa okutonotono, naye 
oluvannyuma balifuna ekibonerezo ekirumya. 


119. Ne kw’abo Abayudaaya, olubereberye 
twabaziyiza ebyo bye tukutegeezezzaako, 
naye tetwabalyazaamaanya, wabula 
beeryazaamaanya bokka. 


120. Nate mazima Mukama wo — eri abo 
abakola ebibi olw’obutamanya n’oluva- 
nnyuma wa byo nebabonerera ate 
nebatereerera ddala — mazima Mukama wo 
oluvannyuma lwa byo Musonyiyi nnyo, 
Musaasizi nnyo. 

Ruku 16 

121. Mazima Ibrähimu yaling’anga eggwa- 
nga eddamba*, nga muwulize eri Allah, nga 
mwesimbu gy’ali, era teyabeerako mw’abo 
abenkanya Allah n’ebirala, 


122. Nga musiimi wa byengera bye. Allah 
yamulonda n’amulung’amya eri ekkubo 
eggolokofu. 


123. Era twamuwa ebirungi Καὶ nsi, ne ku 45 


nkomerero ddala aliba mu batuukirivu. 


124. Nate tukubikkulidde nti goberera eddiini 
ya Ibrähimu eyali omwesimbu era teyali 
mw’abo abenkanya ebirala ne Allah. 


125. Mazima ekiragiro kya Sabbiiti kya- 
teekebwa kw’abo bokka abaayawukana Κα ye 
(Ibrähimu n’eddiini ye). Era ddala Mukama 
wo aliramula wakati waabwe ku lunaku 


ς΄ σι, κυ λ MU 
θὴρ, τ ὩΝ ἢ 


DE 


Here 3 dx s Li 
o, s L'Ail sb dé ECS 
Si αἷν ΟΣ 657% ir os: 

Ce 


ORNE HET ESC PACE 
Cie 158 CS ον 6: 
G5:dus ee asus Ce 
a 2 À 0}: CE os 
O6 
is SsÙ ŒELSs Sy LE 
de CG 3.3 TG, 
δε Es Éja eTs Eu αὶ 
Be) AR sas 


-. A n 2] [7 
EG Si Sn ui oO 
4 1 
&e Eu 5 5 gs 
Cr ᾿ς η 
Pen 

LD D en PCA 
dia saut aa EST 


En 


“΄ LA as 
Se 


. Pate. 
< dns als | 
SEGprsstsss say 


16:121 Ibrähimu(a.s) yalina obusobozi bw’okuvaamu eggwanga eryamusuubizibwa. 


«ἐδ» 


Juzu 14 AL-NAHL Essuula 16 


1w’okuzuukira mw’ebyo bye baayawuka- Ἶ ὃ À IE is 
nangamu.* (@19 22 


126. Koowoola abantu eri ekkubolya Mu- 5 SSL LS Jiss ὧν ἐπ 
kama wo na magezi,n’embuulirira ennungi.Era 5. n 
b’obuulira kubaganya nabo ebirowoozo mu ὦ ΜΕΝ 5.353 GE er 
ngeri esinga obulungi. Mazima Mukama wo ST 158 α΄ OL OS te 
y’asinga okumanya oyo abuze Κα kkubo γα x SL sb 5 
era y’asinga okumanya abalung’amu. Fes REC er, DE dE 
CE 2.32.2} L 
127. Era bwe mubanga mubonereza olw'’o- C Jos [315 US is 3 OL 5 
kwesasuza, kale  mubonerezenga est Zu 2 κα an ne 
kyenkanyi nga bwe mwabonerezebwa.Naye 342 3) CE ΑἹ 5 24 PSS 


bwe mugumiikiriza, ddala ekyo ky’ekisingira “Δα 5. 2 
ddala obulungi eri abagumiikiriza ἄν ἢ Θώ:; “ 7e 
128. Era gumiükiriza, anti okugumiükirizakwo ἢ Sa Ἐν Ξ oo 

tekubaawo wabula Iwa buyambi bwa Allah. ,« + 

Era tonakuwala Καὶ Iwaabwe wadde tobaamu EC cest 


kukeng’entererwa olw’ebyo bye beekobamu. 3; ve n# AE 
6 + 4 ne ὦ ΄ Ἥ: 
129. Mazima Allah ali wamu n’abo abamutya Ex 5..}1 15 no op 
era ali wamu n’abo abakola ebirungi. SO nbns À 
OOfuRRs ἃ 


16:125. Wano ayogerwaako γε Nabbi Ibrähimu (a.s), obwesimbu bwe ku bwannamunigina bwa 
Allah n'enjawukana mu ba Isirairi ku bimufaako. Bangi mu ba Isirairi baayingirirwa obusamize. 
Kale mu kwagala okufuna ekyekwaso, kisoboka okuba nti baagezaako okubipaatiika Κα 
Ibrähimu(a.s). Wano Sabath kirabika lwaali lunaku lwa kuwummula, kwetukuza awamu 
n'okwetangirira. 


Essuula 17 Juzu 15 


Ζ. «Ὦ ὁ 2 Ke DATE » 
ΘᾺ NÉS Es 
BANI ISRA’IL 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


Cd ΩΝ ἡ | 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O2 ἰω 3.8 lab lt ἃ 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. À 
Juzu 15 4 E LS λυ Tu dn 28 
2.Omutukuvu y'Oyoeyatwaala Omuweereza YA 5 92") Si LS ee | 0,27 
we ekiro okuva eri Omuzigiti Omutukuvu ah Ἴι [<<] 15,23 
ceuses caen DEN ee ogwo ÈS \oL 215% 5.2.0 oe 
ebigwetoolodde bye twawa omukisa, tulyooke 42 434 Tes GA: δὲ Ὁ 
tumulage obumu ku bubonero bwaffe. Mazima ἊΣ] es ᾿ de Gr . À 5 
Ye y’Awulira byonna, y’Alaba byonna. OfedtnhoutsA ES): Ge 


᾿ . PLIS ñ ΄“, CAC A 
3. Era twawa Müsa Ekitabo era netukifuula ἡ 2 aus tel Vs re 351$ 
he 


\o” 


obulung”’amu eri abaana ba Isirairi ñne- sas x 134 «25 St 13,1% Μ ot 
tubagamba nti: Temutwalanga omulabirizi DIS Ι2Σ 3.3 τ δε: πὶ d 
yenna okuggyako Nze. OT 
, ΄ 1 AE w ? 
4. Abange mmwe ezzadde 1y’abo be twasaa- (RE oi 7% ALES 4:2 
baza mu kyombo ne Nühu, ddala ye yali ὩΣ 
1% 

muweereza eyeebaza. O6 


CA AT 
5. Era twannyonnyola eri abaana ba Isirairi DIS LE | GAS LL 3 

1 1: i Ϊ 9,“ κλπ . τῇ 
mu Kitabo nti: Ddala mulitabulatabula πη nsi + 427%, 1555 Le à 


emirundi ebiri, era ddala mulijagalala © ως die 
okujagalala okusuffu. Os l'ile 
Δ tp à 
6. Kale awo ekisuubizo ekisooka ku byombi ARTS Exz (sé sf 65 :ἷξ τι 
bwe kyaatuuka, twabasindikira abaweereza ρος, % te 2 Ter 
baffe abalwaanyi kasiggu, nebeevumbira Le EE nus νῷ Got Ὁ Ce 
ddala amaka gaabwe era kyaali kisuubizo OŸSAAS 15250185) 3591 HS 
ekyaali kiteekwa okutuukirizibwa. à NUE : es 
7. N’oluvannyuma mmwe twabaddiza 3 Aile 8521 245 (ὅτ 55 
amaanyi Κα bo, era netubongera eby’obuga- Ke etat ist is εἴ, Ά <: um ἡ 
gga n’abaana era netubafuula abantu ver 454 ΄ D 
‘ Tradu CT 
enkuyanja. ἐπ 7 Of 01 
8. Kale bwe mweyisa obulungi, mugasa ὅ ὦ ΑΙ, 5 ΟΣ stat ca ol 
myoyo gyammwe. Âte bwe mweyisa obubi, » , 2 U72 “1 (LS EST O1 
mukosa gyo. Naye ekiseera ky’ekisuubizo ces 2 # & 55 ᾿ 2 ρας ἦι A 
ky’oluvannyuma bwe kirituuka, fulibateera \43-3%)s nes s1E Qu) δ. ΣῪ} 


abalabe balyooke babayise bubi era 4855 at δ: 23 (τ : s sil 
bayingire mu Muzigiti nga bwe baaguyingira “ 2 PRÉPARER TS 
omulundi ogwasooka, era bazikirize n’ebyo OS LE [2 SAS) 
bye bawangudde oluzikiriza. Fe à nee 

9. Ob’olyawo kati Mukama wammwe BLOG) Sr ALES OT τον 
anaabasaasira. Naye bwe muliddira -ς 2, Don va Sons (4:2 
okujagalala, naffe tuliddira okubonereza. Era O1 res oi ἀφ: 61:35. S 


ie 


τῶν 
3 
ξ 


Juzu 15 


ΒΑΝΙ ISRA’IL 


Essuula 17 


twafuula Jahannamu okuba ekkomera 
ly’abeeerema. 

10. Mazima Kur’äni eno y’erung’amya eri 
ekyo ekisinga okuba ekyesimbu era y’ewa 
amawulire ag’essanyu eri abakkiriza abo 
abakola ebikolwa ebirungi nti ddala balifuna 
empeera nnene. 


11. Era erabula nti ddala abo abatakkiriza 
nkomerero, twabategekera ekibonerezo 
ekirumya. 

Ruku 2 

12. Era omuntu asaba ekibi nga bwe 

yandisabye ekirungi; era omuntu mupapi. 


13. Era twakola ekiro n’emisana okuba 
obubonero obubiri. Kale tusangulawo 
akabonero Kk’ekiro netuleetawo emisana, ne- 
tufuula akabonero K’emisana okuba 
ekitangaala, mulyooke munoonye emikisa 
egiva eri Mukama wammwe, era mulyooke 
mumanye omuwendo gw’emyaka, mufune 
n’amagezi g’okubala. Era buli kimu 
twakittottola oluttottola. 


14. Era buli muntu twamusiba mu bulago 
bwe obulambe bw’ebikolwa bye. Era Κα 
lunaku  Iw’okuzuukira  tulimuggyirayo 
ekitabo ky’alisanga nga kibikkuddwa. 


15. Tulimugamba nti: Soma ekitabo kyo. 
Olwa leero omwoyo gwo gumala okuba 
omubalirizi Κα ggwe. 


16. Oyo alung’ama, kale ddala alung”ama 
lwa kugasa mwoyo gwe; n’oyo awaba, ddala 
awaba lwa kuftiriza gwo. Era teri mwetissi 
alyetikka buzito bwa mulala. Era tetubonereza 
bantu okutuusa nga tumaze kutuma Mubaka. 


17. Era bwe tuba twagadde okuzikiriza 
ekibuga, tuleka bannaggagga ba kyo ne- 
beeyisa nga bwe balaba. Kale bwe 
bakijeemeramu, olwo ensala ekikakatako, 
netulyooka tukizikiriza oluzikiriza. 


18. Ye emirembe emeka gye twazikiriza 
oluvannyuma lwa Nühu! Era Mukama wo 
amala okuba Omumanyi, era amala okuba 
Omulabi w’ebyonoono by’abaweereza be. 


19. Oyo ayagala obulamu bw’ensi eno, tu- 
mwanguyiza mu yo bye tuba twagadde —eri 


χω ntm ir Ti « 
LA Gas OISE ie ᾧ, 


# “- “1 
ΑΔ » 4 ΄ 2. “““ 
CP nr 2.» he rh 4 
δ». LD Des Ÿ Ji ὧἹ 9 

Σ ΄ ΄ 

“2 PACA LCI EC 
Οὐ 18.2.4450 2.321 
hr < 3 9h “ὲ 

€ - 
δζ ΓΕΡᾺ s 


- 2" on 

_ ͵ - ΄“΄“π ,- 
CEA λα (“ "ἢ A (ESS 
LS AE Gi Ὁ > 
4 - Tr GO æ 


LL 


29 Σ Ces) Lure Ep 

T ῳ2 5» mulet Jés 

LA Li e τ ΄ » 3.9“ 

Li less sa Us 
3 

O5; RS σ΄ 

tnsil « De Le une Toi 

5501 ξιω δ, ἀξ. Else 155) 

OC: LÉ 2.212 


-΄ CLARA Ln # Pa < # - 
5 rubi) C5 3}. US ut lu 
PR +, ὁ Cie À à 
5j 5Y5. Gi Las C5 5 LE 5 


oh up 4: “ “ ( ŒPEPELE 
him leGsiuwSlS5585515 
Cart 


5. 21 st 4.15 of ὅτ fs 
Φύζ GE 
315 27 de 93}, CGT 


Sn ἍΝ 54 “(ὦν ν᾿ 
Bebe cet EH UE 


OÙ Ld 
-΄ -“ À “ “- 
410132 EL GES 6692 


4, 
CAPE % 


Du, 
À p rad “ ,.- 
w . Α »(,1“ ΑΔ 
. DT deg ji CE αὐτα 3 


0- 


Essuula 17 BANI ISRA’ÎIL 


oyo gwe tuba twagadde — n’oluvannyuma 
tumuteerawo Jahannamu gw’alyokerwamu 
ng’anenyezebwa, ng’agobaganyizibwa. 


20. N’oyo ayagala enkomerero era n’agi- 
fuubaanira mu nfuubana ya yo entuufu era 
nga mukkiriza, kale abo okulafuubana 
kwabwe kwe kulisiimibwa Allah. 


21. Kyokka bonna tubayamba—bano na 
bali—nga tubagabira Κα bigabibwa bya 
Mukama wo. Era ebigabibwa bya Mukama 
wo tebikugirwa. 


22. Kale laba engeri gye tusukkulumyamu 
abamu Καὶ balala mu bulamu bw'ensi. Naye 
ddala ate yo enkomerero erisukkirira mu 
madaala era eriyitirira mu kusukkulumya. 

23. Kale tossangawo musinzibwa mulala 
awamu ne Allah, si kulwa nga otuula nga 
okomerezebwa, nga olekeddwa awo nnagalaale. 


Ruku 3 

24. Era Mukama wo yalagira nti: Temusi- 
nzanga omulala okuggyako Ye yekka, 
n’abazadde bombiriri bayisibwenga bulungi. 
Naye omu ku bo bw’atuukanga mu bukadde 
nga w’oli oba bombiriri, kale tobeekaa- 
nyanga era tobakangukiranga; wabula 
oyogeranga nabo mu njogera ebaweesa 
ekitiibwa. 


25. Era bagonderenga era obabudebude- 
nga n’obusaasizi. Era gambanga nti: Mukama 
wange, basaasire nga bwe bandera mu buto. 


26. Mukama wammwe y’asinga okumanya 
ebyo ebiri mu myoyo gyammwe. Bwe muba 
abakozi b’ebirungi, ddala Ye ye Musonyiyi 
eri abo abadding’ana gy’ali. 


27. Era wa owuwo ekituukana naye, 
n’omunkuseere, n’omutambuze, naye todi- 
ibuudanga budiibuuzi. 


28. Mazima abadiibuuzi baganda ba Sitaani, 
ate Sitaani teyeebaliza ddala Mukama we. 


29. Era bw’obalekanga nga tobawadde nga 
okyanoonya okusaasira kw’osuubira okuva 
eri Mukama wo, kale era oyogeranga nabo 
enjogera ey’eggonjebwa. 


Θ 

νὰ 
2 
x 
» 
a 


\ 


__h Act αὶ .“} NA TA πὰ 
Gris C5 ass isa τ 1 ὡϑϑ 
5 _ CT Le ΄ Ω 
Lits CU «Ξι ὦ 2.3.2 535 

Lis LS 

Of 

un 2τ. "LITE Δ, 

ΠΥ er) 5252 V2 Les VS 
7” » D ΄ 

με Es Cs 


υ- 
Ἑ 
τι 
Ὁ 
"\ 
2 
ι 
“᾿ 
> 
CAN 
CL 
\ 
\ 
ξ > 
— 


2 Ἵ 
4 


12004 4 y 
Oh ss [87 


NN 


€ Rae ὃ LA Le 
ἐν ὅι 15425 ὙΓ GES cu 5 
ny 

Bis ὅν. GG, IL; 


ἀπ, σ΄ TARA EE NA 

oi 5 © ὦ ὁ λα δι 
” 24 
OS 

n # À ι 

sus Signe is εἷς ONE IS 
nue Un ὦ 
OS NS al 

a ν € ΒΥ un Ψ: 
ἐφ αι ρα σον 
34 2 y [Ἰ 2 
Ofasséobihions 


AU eu A” ΝΜ 5 “Φ “7 n8(é 

Corte Fxt4À EL 2,5 GS 
# φ a - UT 
25 ν 41 1 41 (μι 5}. 


ie 


Juzu 15 


ΒΑΝΙ ISRA’IL 


Essuula 17 


30. Era toddiranga omukono gwo n’ogu- 
zingira mu bulago bwo n’okodowala, wadde 
togwanjuluzanga okwanjuluza kwonna 
n'oyiwaayiwa, si kulwa nga otuula 
ng’onenyezebwa, ng’oweddemu ensa. 


31. Mazima Mukama wo y’ayanjululiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde era 
y’abikendeeza. Mazima Ye ategeera bulungi 
era alaba bulungi ebifa Καὶ baweereza be. 


Ruku. 4 
32. Era temuttanga abaana bammwe 
olw’okutya obwaavu. Bo Ffe tubagabirira era 
nammwe. Mazima okubatta kibi kinene nnyo. 


33. Era temusembereranga obwenzi; ddala 
bwo kya buwemu era kkubo bbi nnyo. 


34. Era temuttanga omuntu oyo Allah ἣξ 
yaziyiza okutta, Wabula mu butongole. 

0yo alittibwa mu butali butuufu, kale dus 
twaawa omusika we obuyinza okusaba 
okwesasuza; naye mu kutta, tasukkan À 
ekigero kye battamu owuwe. Mazima dd 
mu tteeka waakuyambibwa. 


35. Era temusembereranga ebintu bya 
mulekwa, wabula mu ngeri eyo esinga 
obulungi, okutuusa 1w’alituuka mu kuvubuka 
kwe, era mutuukirizenga endagaano. Mazina 
endagaano yaakubuuzibwa. 


36. Era bwe mubanga mupima, mutuukiri- 
Zenga ebipimo era mupimenga n’ebipimisibwa 
ebitereevu; ekyo ky’ekirungi ennyo era 
ky’ekisinga mu kumaliriza obulungi ensonga. 


37. Era togobereranga ekyo ky’otolina 
ky’okimanyiiko. Mazima amatu, n’amaaso, 
n’omutima — ebyo byonna bya kubuuzibwa 
Κι kyo. 


38. Era totambulanga mu nsi nga 
weejaabaata,ddala gewe toyinza kuyuza nsi 
wadde toyinza kutuuka ku buwanvu bwa 
nsozi. 


39. Ebyo byonna obubi bwa byo bukyayibwa 
nnyo mu maaso ga Mukama wo. 


40. Ebyo by’ebimu Κα by’amagezi Mukama 
wo by’akubikkulidde. Kale tossangawo 


LS als RL Lai LA PL ALL 
Frs 1% 

» € NE δῷ pre ὦ Le g 
18 2} ὧδ! ο LS ὩΣ 

La “ De SE 
us alé ὥ 5 διε). 5 
OS _ 
TA Loir SL o Lot IL Le Le 
LYS, ARS AS V5 5.1.185}9 
TL S US “,ι θέ, λα 
BASS ὃν 25.819 5 oi 
A een 1% 
Os of 

»-- 

€ - πὰ δε, EX 
548 6 0845) DST NS 
71 et 
Os 


δι ab135< ος à ΤΩΝ is 9 
ΠΕΣ x LE dé EL 
Lu EL aus) 

OL 
PTE et L 


{τί à 


Ἴ 
C« 


+ ” 
“52:5 -Ὁῷ 


new 2e Jia 


555 2 ὧν Jia 6 3 
513 OT ποῦ 
Θἅ-:Ξ60 1 EN 
” - “ ΡΨ » 
re ἽΕΙ ωϑ ὦ Ai 
sis Er 
OS: MEL ASE 


{5 0< 


Essuula 17 BANI ISRA’ÎIL Juzu 15 


2! à Te “᾿ μ᾽ μὴ 
musinzibwa mulala awamu ne Allah, sikulwa 5.4} 052} αἱ} 8.2 ir NS 2 it 
nga osuulibwa mu Jahannamu nga onenyeze- RE NE 
bwa, nga ogobaganyizibwa. O2 LS ilesiss CAS 


-“-τ Ἃς Les a 1 1€ L AUS 
41. Abaffe, Mukama wammwe mmwe be- Dei SU υ 85 Li 
yalondera abaana ab’obulenzi, Ye n’atwala os our 0, (4m «Te 
ab’obuwala okuva mu ba malayika? Mazima © 1 2851, 06 6, Gil , 
ddala kye mwogera kigambo kisukkirivu mu LH avr 
bubi! > ᾿ - (OL VS ë 


Ruku 5 EUX) < Η ASE eo ne 
42. Era ddala twannyonnyola eby'amagezi | Rs ᾧ CES 5 
mu ngeri ezitali zimu mu Kur”ani eno balyooke © 
bafumiitirize, naye tekirina kye kibongerako 
okuggyako obukyayi. ΤΣ ᾿ 
43. Gamba nti: Singa ddala waaliwo 953836845142: Φί2 5.12 
bakatonda abalala awamu naye, nga bwe 4. 
bagamba, era nabo baalinoonyezza ekkubo © 
ely’okubatuusa Κα Nannyini Nnamulondo. 


44. Obutuukirivu bubwe era yagulumira {1.2 Φύ 21 Las pus 9 dima 
olugulumira olusuffu kw’ebyo bye boogera. οἱ - 


᾿ A LS sn EU? « »ω»ᾧ 
45.Emigigi ν᾽ eggulu omusanvu gimugulu- 05% IS ALI du po! ὁ γα 
miza, n’ensi, n’ebigirimu. Era tewali kintu »,,,ὥῷ 4% 2,5 
kyonna wabula kimutendereza n’amatendo 7% M φῷδ ve js 1048 


6 ͵ 
ge, naye mmwe temutegeera ntendereza ya “λλπὺς a . 
byo. Mazima Ye y’Alumirwa ennyo OS Ὑ ŒU 5 Votes 


ue 2, 7,2, Le “ . 3“, ΕἸΣ σὰ 

abaweereza be, Omusonyiyi ennyo. OUSLE QUX δι λιν Δ, 

46. Era bw’oba ng’osoma Kur’ani, tussa (ΞΖ 27 Cixz Sith 2155 1813 

olutimbe olutalabika wakati wo n’abo . . VU αι 2: 

abatakkiriza nkomerero. γα δ ὦ use LY De 5} Ou 9 
Las le(s 

O1Fiias ER 

ER ne n° 2% en CA \ “3... 

47. Era twassa ebibikka Καὶ mitima gyaabwe ὧϊ diéæl ,.».4. HU Je GE 3 

baleme kugitegeera, ne mu matu gaabwe +, #5 à τὶ δὲ 2 2,221 

twassaamu obuggavu. Era bw’oyogera ku |} 120 A4 τ RE 

Mukama wo mu Kur’äni nga bw’ali Omu JEANS 425 JD EE SES 

yekka, bakyuukira mabega waabwe 2,224 Du 

olw’obukyaayi. ΘΙ OLD) G δ] 

δ, ne +, 10 

48. Ffe tumanyi bulungi ebyo bye bawuliriza 5) 4.2, Dee G, Ai dE 

bwe baba ng’abakuwuliriza , ne bwe baba À CPE ELISA ET 

mu kafubo awo nga aboonoonyi bagamba es BB 319 EL OU Sage, 

+ ns LE 53, 


nti: Temugoberera mulala wabula mugoberera ᾧ 2“ ΄ NES ὲ ᾿ 
muntu eyalogebwa. MS VIO UT OS SLA JE 


: Lutte A tit Sur 2 RS 
49. Kale laba engeri gye bakugeraagera- 135,5 EU NL AS il 
nyaamu! Bwe kityo nno babulidde ddala, 


tebakyayinza kulaba Kkubo. Olksoiuts 


<> 


Juzu 15 BANÏ ISRA’IL Essuula 17 


PATES: 2 κἀν ou TES 

50. Era bagamba nti: Abaffe, bwe tulifuuka ὅ 1: ES τς EF LE (2 GS 

amagumba era nga tusegenyuse, ddala era 4, “2,4 ess sut 

tulizuukizibwa nga tuli bitonde bipya? Os 2 LU © 9 1.5...) 
ÿ PA λ 

51. Gamba nti: Ka mubeere mayinja oba OL À RSS 

kyuuma, | LÉ κῶν κα δ γζω ἸΦτα Le 

52. Oba ekitonde ekirala kyonna mw’ebyo 7 ϑ.55.)5»..9 3 pes ὥς ae à 5! 

À 7 un - 


αὶ 
Ὁ, 
» 

τι 
\ 


ebirabika nga bikakanyavu nnyo mu ὡς: Ἷ (Δὸν (21 , 
ndowooza yammwe, era mulizuukizibwa.Kale 5 ᾿ ΟΣ 
bajja kuddamu nti: Ng’ani nno atuzzaawo? ŒUJE PaIUSS 7 
Gamba nti: Oyo eyabatonda omulundi MO NE vo 
ogwasooka. Olwo bajja kukunyenyeza mitwe ας LS 298 ὅν 
gyaabwe era bagambe nti: Ye ekyo kya ddi? 2 
Gamba nti: Kyandiba n’okumpi ennyo, 


A 
YS 

\ 
Ca 
we 
S 
ἈΚ 

\ 
É: 
\ 


V 
v 


> 
2 
ἐς 
\ \ 
sx 
ww? 
δι 
νλε 


2 
\ 
1 
τὰν 
> 
À 


ὃ 2 “,.»» latte Gras ant 
53. Κα lunaku Iw’alibakoowoola, olwo 5242 ce Fat 5 AS 25 
mulyanukula ng’eno bwe mumutendereza ΣΦ πῶ γΦ,,» δίχα 
n’amatendo ge, nga mulowooza ntimuwanga- OMS JL ᾿ Lo 2 & 
dde akaseera mpa wekazira. 
Ruku 6 ? RATS το ΟΣ # τί LEA 
54. Era gamba abaweereza bange booge- ἐλ 9 τΑ:φ » (22.053 
renga ebyo ebisinga obulungi. Mazima δι » ΔΔ122 ΜΕ “ χὰ ON 


Sitaani y’atabulatabula wakati waabwe. 4 SR DS de 
Mazima Sitaani mulabe wa lwaatu eri omuntu. Θά, Er gi US 7145: 5:8] 
, n RL on n 2 CMS ὩΣ ὦ 
55. Mukama wammwe y’asinga okubamanya AT 52 Ur 56, 2e amis 
obulungi mwenna. Bw'’aliba ayagadde its 4 
alibasaasira, oba bw’aliba nga asazeewo, À 


alibabonereza. Era ggwe tetwakutuma kuba CLS Saile 
mulabirizi ku bo. ΠΡ ra Μ᾿ ep 
: πο «Ὁ an” αἴ Ζι,ιὼ “5 
56. Era Mukama wo y’asinga okumanyaobu- 2915 Seul 5 Ge LE 18} 55 
lungi abo abali mu ggulu ne mu nsi. Era ddala € , ,, 1, uw cl Las (Si LA nets 
twasukkulumya ba Nabbi abamu ku balalaera 2 ἘΝ HS ? 
netuwa Däudi Zabuli. OS S515 5) 
18  .» κῷ nr Ton, A 
57. Gamba nti: Kale mulaajanire abobemu- 4255 99 61ès) 5} I£SI JS 
twaala nti be ba katonda ebbali we; naye nno 440 2e, ” ὁ 2 [4 ΄ ne DT 
tebalina buyinza kubaggyako bizibu wadde J5aûe ΣΙ = Foi » 
okubiwugula. 225 
58. Abo be balaajanira, nabo bennyini al OEL OUI Si EL σι 
banoonya kusembera eri Mukama waabwe D, να» fi φ 727, στρ we 
Allah — ka babe abo abasinga okuba 955529188412 0) log 
okumpi πὸ Allah — era basuubira busuubizi  # Huit 2 παῖζε, + ἀπ κλπ 
okusaasira kwe, era batya ekibonerezo aus TR ας; 4 æ 
kye.Mazima ekibonerezo kya Mukama wo kya OI55 LAS OPEL DIR 


ntiisa. & Lx 
59. Era tewali kibuga nakimu kirisigala- EE os pi 
wo,wWabula tugenda kukizikiriza nga olunaku LS122 CS 
lw’okuzuukira telunnatuuka, oba okukibonere- A Re se 

za n’ekibonerezo ekikakali. Ekyokyawandüki- (φῶσι Qi δῦ: 3. 
bwa mu Kitabo. d 


Essuula 17 BANI ISRA'IL Juzu 15 
πὰ ΝΜ ὡΣ 2 ΤΡ, 5 
60. Era tekyandituziyizza kuweereza bu- ᾧῇ ὃ, ga L ds 5 ἡ Eass G 
bonero olw’okuba nti abaasooka | pme JE ιΖ, ST 
baabulimbisa. Era twawa aba Thamüuda > 8.5.2 Lx 2053 las © 
eng’amira enkazi nga ke kabonero akeetadde, 3 "(29 ALES ἵς où 4 (Si 
naye nebagiyisa bubi. Era tetuweereza NS ἦν he 
bubonero wabula [wa kulabula. OÙ; À ) Lu, D w 55 G 
F 
_ ΄ CAT PL NEA LA 
61. Era jjukira nga bwe twakugamba nti: 2 #LUL 3 Cire Es 
Mazima Mukama wo yeetoolodde abantu. % 42 7 21141 σας CG 
7. ä Ed) n A | 
Era tetwassaawo kulabikirwa kwe twakulaga, 7 2} 11 IL À [3 
n’omuti ogwakolimirwa mu Kur’äni, wabula À 4. 94.1.2], SR) 5 οἷν 
Iwa kugezesa eri abantu. Era tubalabula, naye , » , ere sn 22ω “25 al 
tekirina kye kibongerako okuggyako XX 12 ES Gui }λφ πος 
obujeemu obusukkirivu. OS É : LA ᾧ ν ἅ 
Ruku 7 TT DIN je Rte à 
62. Era jjukira nga bwe twagamba ba malayika 25. 15m geslau ὧδ 515 
nti: Mugondere Âdamu, kale baamugondera, , DPI ., Ὁ 2, κα 
de 4.λή 5 ὅ 5, λῶν VI LR 
okuggyako JIbilisi. Yagamba nt: Abaffe, τ ᾽ν » »Ὁ,2}3 


ng’ondere oyo gwe watonda mu budongo? 


63. N’agamba nti: Gwe olabye otya? Ono 
gw'owadde ekitiibwa okusinga ku nze? Singa 
onompa ekiseera okutuusa ku lunaku 
Iw’okuzuukira, mazima ng’enda kwefuga 
ezzadde lye, okuggyako ab’omuswaaba. 


64. Allah n’agamba nti: Vaawo! Kale buli 
alikugoberera mu bo, mazima Jahannamu 
y'empeera yammwe, empeera enzijuvu. 


65. Era sendasenda abo b’onosobola mu 
bo n’eddoboozi lyo, era obakung’aanyize 
amaje go ag’abeffalaasi n’abebigere era 
obeere bumu nabo mu by’obugagga 
n’abaana era obasuubize. Naye nno Sitaani 
tabasuubiza kirala okuggyako okubuzaa- 
buza. 


66. Naye mazima abaweereza bange % 


abatuufu tojja kuba na buyinza ku bo. Era 
Mukama wo amala okuba omulabirizi ku bo. 


67.Mukama wammwe y’Oyo abatambuliza 
ebyombo Κα nnyanja, mulyooke munoonye 
ku mikisa gye. Mazima Ye ye Musaasizi ennyo 
gye muli. 


68. Era bwe mutuukibwako obuzibu nga muli 
mu nnyanja, abo be mulaajanira ebbali we 
bonna babaabulira, okuggyako Ye yekka. 
Naye bw’amala okubawonya n’abatuusa Κα 
lukalu, olwo nga mwekyuusa. Naye omuntu 
muteebaza nnyo! 


æ# 

"2 LA Tes ee 3:51 6 

PLATE ie PR CELLES 

NES ETAPE EN TUE) 

2 LT # 

OV IE 

< - LE 
OÙ "432 ES 065 aa d 

2 Σ 
O5 
A æ# 


ENCRES 
55: 5 ASS ÈRAUS 
EL 4 Le SALES | 96) AE 


\ 


ἐύςύφ» 6] 
Os Es ÀS 
GE νι ον Φ3λξ 23), ar 

Θί.. 5.) 
LG LL 1815 


RE “ 


PL δι et ας AE 
OH, RE 


«9» 


Juzu 15 


ΒΑΝΙ ISRA’IL 


Essuula 17 


69. Abaffe, mulowooza nti muli mirembe 


fut mefnat Liane TT 
Ogre) aie Lol sr δῖ 


nnyo taabasaanyizeewo eyo ebbali ku lukalu 
gye muli oba taabasindikire kibuyaga 
w’omusenyu ow’akabi? Nate olwo temuyi- 
nza kufunayo mulabirizi Κα Iwammwe. 


70. Nandiki, mulowooza nti muli mirembe 
nnyo talibazza nate mu nnyanja omwo 
omulundi omulala, olwo n’abasindikira 
omuyaga ogw’akabi, kale n’abasaanyaawo 
olw’obutakkiriza bwammwe? Nate olwo 
temulifunayo muyambi yenna ku Ffe. 


71. Era mazima twawa abaana ba Adamu 
ekitibwa, era netubasitula ku lukalu ne Κα 
nnyanja, era netubagabula mu birongoofu, 
era netubasukkulumya okusinga ku bingi 
mw’ebyo bye twatonda olusukkulumya. 


Ruku 8 
72. Mwetegekere olunaku lwe tulikowoola 
buli bantu n’omukulembeze waabwe. Kale oyo 
aliweebwa ekitabo kye mu ddyo we, kale abo 
be balisoma ekitabo kyaabwe n’essanyu era 
tebaliryazaamaanyizibwa wadde akasirikitu. 


73. Era oyo aliba muzibe wano Κα nsi, kale 
ye ne ku nkomerero era aliba muzibe, era 
y’alisinga okuwaba Κα kkubo. 


74. Era ddala kaabula kata bakusaanyeewo 
nga DA NDOnyaRonte mbu bakuggye 
kw’ebyo bye twakubikkulira, nga baagala 
otupaatiikeko ebirala ebitali byo, era olwo 
ddala lwe baalikututte ng’owomukwano 
ennyo. 


75. Era singa tetwakugumya ne Kur’äni eno, 
osanga walyekubiddeko gye bali akatonotono. 


76. Olwo nno ddala naawe twalikulozezza 
ku kibonerezo ekisuffu mu bulamu bw'oku 
ποῖ, n’ekibonerezo ekisuffu mu kufa, n’olu- 
vannyuma tewaalifunyeeyo muyambi 
yenna ku Ffe. 


77. Era ddala baali kumpi okukukijjanya 
mu nsi balyooke bagikugobemu; naye era 
nabo tebaaligibaddemu oluvannyuma 1wo, 
okuggyako akatono ennyo. 


78. Y’empisa gye twayisaamu n’abo be 
twatuma olubereberye Iwo mu Babaka baffe, 
eratojja kusangawo nkyuukakyuuka yonna 
ku mpisa yaffe. 


pe 


y 5 


LA 


22% A + # ὦ, Au ΠῚ A 
ue 85L 4 , 2 Kia) Os tel 2] 


# - 

Lan “΄ 2% Lo: 
nn ᾿ .» 
3355 ὦ, » 9 


rs + 


V 
> 

\ 

\ 


à ὦ. 
Le Ta 


1 

2514 
HS np iite αν “1 | 
2 2.}5}} 5 AI 5 NU 


€ 


\ 


\ 
ΤΣ 
\ 
“ 


\ 


-“ 

CAN Tr te MOTTE AIT 

se ie Guy AYIL 
4 


΄ 


αὶ 
\ 


æ n CA 
ὥς ERA g BE ς 


«ὦ» 


<f0< 


Essuula 17 ΒΑΝΙ ΙΒ Δ Ἢ, 


Ruku 9 
79. Kale ssa omwoyo ku ssaala nga enjuba 
etandise okukkirira okutuusa nga enzikiza 
’ekiro ekutte, ne ku kusoma Kur’äni nga 
ukya. Mazima okusoma Kur’äni nga bukya 
kukkirizibwa nnyo eri Allah. 


80. Ne mu kiro gigolokokerenga ogisome,nga 
kwe kusinza okw”ennyongeza gy’oli, ob’olya- 
wo Mukama wo n’akugulumiza mu kifo 
ekitenderezebwa ennyo. 


81. Era gamba nti: Mukama wange, nnyi- 
ngiza okuyingiza okulungi era onfulumye 
okufulumya okulungi era ompe obuyinza 
obuyamba okuva gy’oli. 


82. Era gamba nti: Amazima gazze era 
obulimba busaanyeewo. Mazima obulimba 
bwe buteekwa okusaanawo. 


83. Era tussa mu Kur’äni ekyo ekiwonya 
era nga kwe kusaasira eri abakkiriza; naye 
aboononyi tekibongera kirala okuggyako 
okufiirwa. 


84. Era awo bwe tuwa omuntu ebyengera, 
akyuuka neyeerattira; naye bw’atuukibwako 
akabi, nga essuubi limuggwamu. 


85. Gamba nti: Buli omu akolera Καὶ ngeri ye, 
naye Mukama wammwe y’asinga okumanya 
oyo asinga okuba omulung’amu mu Kkkubo. 

Ruku 10 

86. Era bakubuuza ebifa ku mwoyo. Gamba 
nt Omwoyo gubaawo [wa kiragiro kya 
Mukama wange; naye temwaweebwa 
kumanya bigufaako, okuggyako okutono 
ennyo. 


87. Era singa twayagala, ddala twaligeyeewo 
ebyo bye twakubikkulira, n’oluvannyuma 
lwa byo tewaalifunyeewo mulabirizi ku Ffe, 


88. Okuggyako nga ofunye okusaasira 
okuva eri Mukama wo. Mazima emikisa gye 
ku ggwe minene nnyo. 


89. Gamba nti: Abantu n’Amajinni ne bwe 
bekung’aanya awamu nti baleeteyo ekitabo 
ekifaanana ne Kur’ani eno, tebasobola 


A “" 
Oise 
PR LERE CET: Fou + 
“τ 150“, 3 RES 4,933 
σκιά: LÉ GE 2:15 ON Loue 
29] 1% 

OS 
1 ὡς À Ἂς AT “2 τὲς“ 
Le ΔΑ λα 5te5 .5Ὁ 


> 
. 
> 
> 


» n PLAT: “ΚΤ "ἦν 
STE INSEE SA EE 
Ζ “- “ Δ 
OÙ Te Ci 


Rs 9 1,2 Ju44 
Δ. τὸ (2 ol Ge 9565 
A S Le ᾿ Ἄ ᾿ £ [ἡ 
Pis Ÿ γι λκ ον» λ.} 42.2.0 5 


OC Sos 


- 


“ ͵ 
OL τ τε ρίς, US 
OCS 525 
$ 


rires FE ss 
F) lai 63 ass Ὅτῳ» αἴ 
Of 

f 1, 2 21 


<> 


“(05 


Juzu 15 BANI ISRA’IL Essuula 17 
L pe - AE ὧν 4 
kulectayo kifabo kigifaanana, ne bwe A4 omys ah ὅ ῳ 97 (Es Ÿ 
bayambagana bokka na bokka. re oi 
sn 8.8] Ce 


90. Era ddala twannyonnyola mu ngeri 
ezitali Zzimu eri abantu eby”okulabirako nee 
buli ngeri mu Kur’äni eno, naye abantu 
abasinga obungi baagaana ebigirimu, 
okuggyako okugoberera obutakkiriza. 


91. Era baagamba nti: Tetujja kukukkiriza 
okutuusa Iw’onotutiriisiza ensulo okuva mu 
ttaka, 

92. Oba obeere n’essamba y’emitende 
n’emizabibu; kale ofukumule emigga wakati 
wa Zo olufukumula, 


93. Oba otusuuleko eggulu mu bitundutu- 
ndu nga bwe wagamba oba oleete Allah ne 
ba malayika tubalabe obuling’aana, 


94. Oba obeere n’enju eya zaabu oba 
olinnye mu ggulu. Naye era tetujja kukkiriza 
kulinnya kwo, okutuusa Iw’onootussiza 
ekitabo netukisoma. Gamba nti: Omutuukirivu 
ye Mukama wange, naye nze siri kirala 
wabula ndi muntu buntu eyatumwa nga 
Omubaka 


Ruku 11 
95. Era tewali kiziyiza bantu kukkiriza awo 
nga bajjiddwa obulung’amu, wabula 
okugambanga nti: Abaffe, omuntu obuntu 
Allah gw’atumye ng Omubaka? 


%. Gamba nti: Singa ku nsi kwaliko ba 
malayika abatambula nga bakkalivu, ddala 
nabo twalibatumidde malayika okuva mu 
ggulu nga ye mubaka gye bali. 


97. Gamba nti: Allah amala okuba omujulizi 
wakati wange nammwe. Ddala Ye y’ategeera 
obulungi era y’alaba obulungi abaweereza 
be. 


98. Era oyo Allah gw’alung’amya, y’aba 
alung’amidde ddala. Naye abo b’aleka, kale , 
ggwe toyinza kubazuulirayo bayambi balala 
ebbali we. Era tulibakung’aanya Κα lunaku 

Iw’okuzuukira nga beevuunise ku bwenyi 
bwabwe nga bamuzibe, ne bakasiru, nga 
bakiggala. N’obutuulo bwabwe muliro. Buli 


\ 

Θ- 

Ve 4 

\ Ῥ 
ἊΨ» . 
--κκ Ψ 


> 
A 


\ 
2 
Ν 
G 
w 
A gen 
λων 
AN 
ΔῈ 
L 


[RU 
æœ\ — 


71 “ LA 


ON Es, 

Li tre 

SE Get οι Sd 
ue 


65 9 τ p42 545 δον M 055 

4555 Dessus Sao G JL 
JE Be si AUÈS 5 
,ÉS $ Bas Sie ge 58} 
ais; ess Ge ass 


> 


+07 


Essuula 17 BANI ISRA’IL Juzu 15 


lwe gulisgwereranga, tulibongeranga omuliro Oise 4 
ogubumbuijja. dé 


PCT A 4 A 22 Po 

99. Okwo kwe kusasulwakwabweolw’okuba 131$ 4.2. L ASS EU 
baagaana obubonero bwaffe nebagamba 2 om Om + à ie à! 

nti: Abaffe, bwe tulifuuka amagumba nga 5 BG EPS τι D 

tusegenyuse, abaffe era tulizuukizibwa nga 2:24 σιν, “1 16 ν Ὥ κ᾿ 

tuli bitonde bipya? Ξ ko ὧν Σ BU 

OS S< 


quo eggulu n’ensi alina obuyinza ,χ) τ΄ 
okutondayo ἃ ἽΝ bo? Era yabategekera © 


% ᾧ Et “ 
100. Abaffe, tebalaba nti ddala Allah Oyo Gi cs DJ ut ΟἹ 2 Ἢ 
52 
entuuko etabuusi »" 


wabuusibwamu. Naye : n + “2:1. 
aboonoonyi baagaana buli kimu, 315. JS 5 Bât ESS 
okuggyako obutakkiriza. 2, ὰ + er 

ggy. τ, Gi GG ia Φ..500 
9 

Os 

PAPERS | ntn2itas 14 

101. Gamba nti: Singa mmwe mulina obuyi 4.5... ls oies Cr JS 


Κα mawanika g’okusaasira kwa Mukama 105 Niécè L Un at 4, 

wange, olwo nno ddala mwalikwatiridde 2 δι ζ 85. LADA: 

olw’okutya okugeweesa, kubanga omuntu OS 2(2 A 
“ 


5 


VA 


ἣ 


“΄ ΄, 
mukodo nnyo. 9.3 ὦ HE & 
ἢ Ruku 12 Ρ ΠΣ we τὰ D κ᾿, “1ςΚ 
102. Era mazima twawa Musa obubonero us | δ 5.0. 25] ΔΆ. 9 
st \ 


mwenda obwenkukunala. Kale buuza abaana Ἢ ἅ; TE ᾿ 
ba Isirairi awo bwe yajja gye bali, Faräwo Fe cd 2 
n’amugamba nti: Owange Müsa, nze nkakasa LEE à O825 οὐ... : 


nti oli muloge. [; ae 222 

LA on D 0 + net e > 

103. Müsa n’agamba πῇ: Mazima otegedde 1, 2 6551 Le Ets SE JG 
bulungi nti tewali yassa bubonero buno # ,, + ΄“; ue 


A |” A ΄σ.» ᾿ς" Le 
wabula Mukama w’eggulu n’ensi nga bwe δ Les UE 5 V1 ue poules 
bukakafu gye muli, era ggwe Farawo nze Ξ 
nkubala nti ozikiridde. Ξ 


= , CC An R # PB ns 1 “,) “7 
104. Kale Faräwo n’amalirira okubagoba 3) )}) Ge Sè μὰ ὧἱ 31 513 
mu Π51; naye netumusaanyawo ne be yali ho, cet nmes Vi ri 
nabo bonna. (Ole ans GAS 
΄ λ- ΄-΄ 4% Ç 12 £ 
105. N’oluvannyuma lwe twagamba abaana dés 152) CA) καὶ ὦ: (5 s 
ba Isirairi nti: Mutuule mu ns eyabalagaa- 15, mme κοι 22, 
nyizibwa. Kale ekiseera ky’ekisuubizo ὅπ VIe 5% MEN SL AIS 1 
eky’oluvannyuma bwe kirituuka, mwenna 2 CA Ta [« ( £ 
tulibaleeta nemuba wamu nate. © a > + 
ᾧ Ρ ν᾿ me tt sn δηλ 
106. Era Kur'äni twagissa mu mazima era (53:45 SSL τ 51%) L 3 
yakka Ilwa mazima gokka. Era ggwe Lo SE CPI IE 
k | Aa IE 7658] 0.3 
tetwakutuma wabula Iwa kuba muwi OÙ 5 5 lie VI 2 3 
w'amawulire ag’essanyu era Omulabuzi. - 5 $ 
- cd ΄ πὲ Let Lé 
107. Era Kur’äni twagyawulayawulamu LU! dE HS 1), ἃ 173 G155 Η͂ 
ebitundu olyooke ogisomere abantu nga Lit πὸ. AS. 9e 
ogoberera ebiwummulo era twagissa mu OMS AUS RE 
bitundutundu. 


> 


Juzu 15 BANÏ ISRA’IL Essuula 17 


; Se : 4ς 5 RITate ,,2,. κ12 
108. Gamba nti: Mugikkirize oba mugiga- & 15J1O ses Ὁ 51 du lite) JS 
ane, mazima abo abaaweebwa okumanÿa 1,4, e τι « à ns ἡ Ὁ} 
olubereberye lwa yo bw’ebasomerwa, bo Je [53. 4.5 ὧβ 21:5} 1959 
wansi ku bwenyi bwabwe nebavuu- LL υ 33} 2: δὰ TE 
109. Nga bwe bagamba nti: Omutuukirivu 423 ὥς à] GIE 7 5255 
Allah γε Mukama waïfe. Mazima ekisuubizo 2,» otlaue 
kya Mukama waffe kiteekwa okutuukirira. OY 5249 Lui 
110. Era bagwa wansi Κα bwenyi bwa- $ se oG3 , δα: 5 
bwe nga bwe bakaaba, nekibongera (Ἢ », DE noel 
obwetoowaze. OËsisse a je + 


. 


111. Gamba nti: Mukoowoole ‘Allah’ oba » δὰ OR | CE “Ἷ ab SE » s1J5 
mukoowoole ‘Rahmän’, buli tfendo lye SSI 
mumukoowoola nalyo  aliwulira. Y’alina Pre Pro lie ; Bi) 412 ΕΥΞΕΝΣ Gb 
amannya agasingira ddala obulungi. Era à 442$ 
toleckaaniranga mu ssaala yo wadde 5} ἐς ÿ5 ne 5435 


togimuumuunyanga, wabula okwatanga Ἶ 
ekkubo eliri wakati w’ebyo byombi. Os us os 015 


112. Era gamba nti: Amatendo gonna ga Lars 33 LE sb SE pi 


be 


Allah Oyo ateefunira mwana era atalina n Ré 4 41: 
yenkana naye mu bwakabaka era atalina ne nn 6] 

muyambi olw’obuteesobola. Era tendereza- 552 5 525 JUiSs sui nc πη 
nga obukulu bwe olutendereza. PA 

. OR à 


Essuula 18 Juzu 15 


Ξ -Ὦ ὃ ,. τ ἐς 
a AE δ( Ésa 
AL-KAHF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Κα Iwerinnya lya Allah, Omusaasizi  Ogbefiget ia 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. RENE CURE ὦ 
1” “ re nue na” 
2. Amatendo gonna ga Allah Oyo ὅδε dÆ Ji gi ab 35 
: » Ὁ δ A 
cyassa ÉHIADS ku Muweereza we, OR ἘΦΕ; ἢ 3 - à de Ἰ 
n’atakissaamu* (naye n’atamussaamu) 
bukyaamu bwonna . No σὰτς PA RS 
3. Νὰ ky'ekirabirizi, kiryooke kirabule 43296218 55 LS L55 SEAT 3 
abantu ku kibonerezo ekikakali ekiva gy’ali 2 ne κι ms. 29114273 % 
era Κίννα amawulire ag’essanyu eri ONE 9:25} 93 252. 59.3.5. 


“ 


΄ tt à ! 
abakkiriza abo abakola ebikolwa ebirungi OÙËz£ (ES 1283 O1 gpl 
nti ddala balifuna empeera amakula, 
4, Omwo mwe balibeera olubeerera; O151an sit 


5. Era kirabule n’abo abagamba nti Allah Os 525 153433 
yeefunira omwana. 4 , : 7 
6. Tebalina kye bakimanyiiko wadde GUN D 3 4e 3 ὁ 


à 3 L ce »» 1% nn 1% 
bakitaabwe. Nga kigambo kinene nnyo , δυο διῶ" 42 LS 
ekiva mu bumwa bwabwe! Teboogera ἠδ PRAIRIE 
kirala wabula bulimba. OÉLe vis bol 

AT “σιν LT 
7. Kale ob’olyawo newessa ennaku Ge) Ξὶ J ALES 50 
olw'okubalumirwa singa tebakkirize dot on mn DT hr 
kigambo kino. : ΘΙ ξ al Kate 
« th, ent, To lo (rien JÉ 
8 Mazima ebiri mu nsi byonna twabifuula (35 3:; j U25 VI σαι 
majolobera ga yo, tulyooke tubagezese Bios nn IE n Pat 
tumanyise ani mu bo asinga okukola OÙ slt PB 
obulungi. ον" 
Don # Ant [eu σ᾿ “κ΄ “5 κα 
9. Era ddala Ffe tujja okufuula ebyo lies 2:12 G € ne gp 9,9 
ee “. 2 
ebigiriko ettaka ejjereere. Ὁ] 532 
10. Abaffe, olowooza nti abantu b'omu 3% eo | ati nl Eux Àl 


mpuku n’ebiwandiiko byaali mu bubonero NE M nn nan nt 
bwaffe obw’ekyewuunyo ennyo ? OS 5: op LPS el 
» ue A2) CO PET) σ“΄“ς 
11. Awo abavubuka bwe baabudama eri 19 G5 ere! ὦν A «51» 
empuku nebagamba nti: Mukama waffe, tuwe 52% σ 5 2, 105) CET 
okusaasira okuva gy’oli era tuwe SEA I dés 


18:2. Pronoun ‘hu’ ($ ) mu kigambo ‘lahu’ ( 45 )egwa ku njuyi zombi i.e. ku Mubaka Muhammad 
(s.a.w.) ne ku Kitabo ( Kur'ani). Olw'okuba nti wano kizibu mu Luganda okukozesa pronoun emu 
okugatta Omubaka n'Ekitabo — so nga ate ekyo kyennyini ky'ekigendererwa ky'ekigambo ‘lahu’ 
mu Luwarabu — mu kuvvuunula tuwaliriziddwa okuteekawo ebigambo byombi (Omubaka 
n'Ekitabo) butereevu olw'okutuukiriza ekigendererwa kya Aya eno. 


Juzu 15 AL-KAHF Essuula 18 
2 Lufe κα Pat 
obulung’amu mu nsonga yaïfe. ONSLÈS CA &e LU 
4 Η CA ST T 
12. Kale twakonera amatu gaabwe nga bali ς Ὁ 2.9} Sd 4.4.5] de 35 25 
mu mpuku ne batamanya bifa bweru okumala 7 5: PERRET 
emyaka emibalirire. Olss use 


13. N’oluvannyuma twabagolokosa tulyooke 
tumanyise kibiina ki Καὶ byombi ekyaali kisinga 
okubalirira ekiseera kye bamaze. 

Ruku 2 

14. Ffe tukunnyonnyola ekyafaayo kya- 
bwe mu butuufu. Abo be bavubuka 
abakkiririza mu Mukama waabwe era ne- 
tubongera obulung”’amu. 


15. Era twanyweeza emitima gyabwe, awo 
bwe baayimuka nebagamba nti: Mukama 
waffe ye Mukama w’eggulu n’ensi. 
Tetulikoowoola musinzibwa mulala yenna 
ebbali we; bwe tulikikola, mazima tuliba 
twogedde obulimba obusingira ddala. 


16. Bannaffe bano be baatwala abasinzibwa 
abalala ebbali we. Naye lwaki tebabaleetako 
bukakafu bwa lwaatu? Kale ani asinga 
obwonoonefu kw’oyo apaatiika ku Allah 
obulimba”? 


17. Kale nga bwe mumaze okubeebe- 
ngulako n’ebyo bye basinza ebitali Allah, 
kale mubudame eri empuku; Mukama 
wammwe ajja kubanjululiza okusaasira kwe 
era abategekere obwangu mu nsonga 
yammywe. 


18. Era ng’olaba enjuba bw’eyita ewala 
n’empuku yaabwe Κα ludda olwa ddyo 
awo ng’evaayo, era nga bw’eba egwa, 
ebayita Κα ludda olwa kkono, naye nga 
mu yo bali wagazi. Kano ke kamu ku 
bubonero bwa Allah. Oyo Allah 
gw'alung’amya, ye mulung’amu owa ddala; 
n’oyo  gw’alekulira, ggwe toyinza 
kumuzuulirayo muyambi, omulung’amya. 
Ruku 3 

19. Era ng’obaloowooza nti bagolokose, 
so nga beebase; era tulibakyuusiza ku ludda 
olwa ddyo ne ku ludda olwa kkono, 
n’embwa yaabwe ng’egolodde emikono 
gya yo ku mulyango. Singa wabatunulako, 


Les 68 


ς GS 2 σ A ΑΛ μ᾿ 
ia) Gi Say ARS 42 
D 4 
OK ST SES ( σαΐ 


ra Pot le RC Sont 
LOL AL ELLE Jai ὡα: 
2 ss rs: ü# 2e Eure 25 
14.2.2 Dj 9 544 5 1 21 A οἷν 
du. 

-“: DA le (Give S 
140 5) 0445 JE 3 9 


£ n ñ “ 145 QI 
» ΦΧ C 5 24 522)$€2 5} 

# Sn nn #« Te ! 
; Ji 42) ιὥ 59 


PE 
ab! 
δὼ “»“ 5 


᾿ κω, 216 ΜΗ 1 En u 
2.5 pi O2) CAT 458) 05 


AG on tt π . 7 
QE 35155 ALL 15e 15557 
CPP Fe PANTIN .1 
ΑΖ 515) ho) ΠΕΣ ΨΎΒΥΕ 
na 25 IT rs 2 2 € 
οὐ 28 5. (τ ENS 6.5 ES 
Α " Lu ᾿ # PAL 1 
ὡξι αν ul de δ νιν 25 
1 4.2, κι 1 ets 1% 
OS M) 0 57 XI 885 Eu | 4 
2 μιεδίξ τώ Tee À 
ra 
sp As n 9 Cl R(Gar als ner 
5.5. 552) À 3 LÉ GT 62.1.55 
£ + 0) τὸ ΄“.ῷ ..»» πὲ 
BIS 5. φσθι IS 2.2.5.1.}5 


.“.5.: PsÎT + d “ 
ss ας ΘΓ 2 


LA 4 1 - LA A PA 
EN as ΕΙΣ ΠΕΡ ΣΑΣ] 


<> 


Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 15 


waalibakubye amabega n’odduka era ddala 
waalijjudde ensisi Καὶ Ilwabwe. 


20. Era bwe kityo twabagolokosa balyooke 
beebuuzaganye bokka na bokka. Omwogezi 
omu mu bo yagamba nti: Mumaze bbanga 
ki? Nebagamba nti: Tumaze lunaku oba 
kitundu kya lunaku. Abalala nebagamba 
nti: Mukama wammwe y’asinga okumanya 
ekiseera kye mumaze. Kale mutume omu ku 
mmwe n’essente Zammwe zino mu kibuga, 
kale alabe mmere y’ani mu kyo esinga okuba 
ennungi, kale abaleetere ku yo eky’okulya. 
Naye abeere mwegendereza era aleme 
kubamanyisa eri omuntu yenna. 


21. Kuba ddala bwe banaabawangula, bajja 
kubakuba amayinja oba bajja kubazzaayo mu 
nzikiriza yaabwe era olwo temuliddayo 
kuganyulwa ddi na ddi. 


22. Era bwe kityo oluvannyuma twabama- 

nyisa eri abantu balyooke bamanye nti 
ddala ekisuubizo kya Allah kya mazima era 
nti ddala Essaawa eyalagaanyizibwa 
teriimu kubuusabuusa. Jjukira awo abantu 
bwe baakaayana bokka na bokka ku nsonga 
yaabwe, kale nebagamba nti: Mubazimbeko 
ekizimbe.* Mukama waabwe y’asinga 
okubamanya. Abo abaawangula ku nsonga 
yaabwe baagamba nti: Ddala tujja 
kubazimbako essinzizo. 


23. Bajja Ἦν ie nti: Baali basatu, 
owokuna Κα bo y’embwa yaabwe. Era 
abalala bagambe nti: Bataano, ow’omu- 
kaaga Κι bo y’embwa yaabwe, mu kute- 
ebereza okw’ekimpumpu. Era abalala 
bagambe nti: Baali musanvu, ow’omunaana 
ku bo y’embwa yaabwe. Gamba nti: Mukama 
Nes y’asinga okumanya omuwendo 
gwabwe. Tewali abamanyi, okuggyako 
abatono ennyo. Kale ggwe towakana ku 
bibafaako wabula mu mpakana eyeetadde 
era tobuulirizanga bibafaako eri omuntu 


yenna mu bo. 
Ruku 4 


24. Era toyogeranga ku kintu kyonna nti: 
Mazima ekyo nzija kukikola enkya, 


25. Wabula ojulizanga nti: ‘Nga Allah 


CERF EMEA SENTIUET TEE 
Auf Fine US 
515. ,48 7 λέ, sis ἀ 366 
HG 255 οἱδὴς 51 τ: GES 
Het ἀνῇ ἴα AU λό 
322,51, γγ ESS EST CEE 


» Α Ca Va 


- 
“ὦν 
A 


A 


2 € 
SAR RANENHES SL] 
12 HAE # Dan sat 
Aa) i5 JS gsle DS EE ST] 


dut 2 
OMS É, 
ιν» 


LÉ 
ὼ 


3 


ù 4 2 


| ὦ» 


4 


A f Ru A 


4 LÉ nn: nee 
zu, 2 4 + ñ A Φ ΤᾺ  πΦ Te 


CAT 1 San : = = 
ISLE 3 I; LES © 


18:22. Kino kyaali kitegeeza kuzimba kijjukizo ku mpuku yaabwe. 


«8» 


alt: St 


--- 


Juzu 15 AL-KAHF Essuula 18 


ayagadde”. Era ojjukiranga Mukama wo nga 237 T5 
weerabidde ekintu kyonna era ogambanga “2 A 
nti: Ob’olyawo Mukama wange 
n’annung’amya eri ekisinga okuba okumpi 

ku kino mu bulung’amu. 


᾿ Ξ CAT ae ,δ 4 
26. Era baamala mu mpuku yaabwe emyaka Size 35 Le ASSIS 43! ΒΩ ζ 
ebikumi bisatu, ate nebongerako mwenda. rap e D 
à μ ε ds Os Ι 551 215 
# 


΄ “ »᾿ “΄ νῷ FL ie à 
27. Gamba nti: Allah yekka y'amanyi SR 4 r1f) ἴω, ἀλδί ἀῶ] 
obulungi ekiseera kye baamala. Ebyaama ,4,2 15 * NAT ΠῚ she 2. 
by’omu ggulu ne πιὰ nsi bibye. Nga alaba ,7,, Br τῷ Ὁ ΝΒ 
era nga awulira! Tebalinaayo wa mukwano (29 χὰ». ἘΣ CPE T a | G 
mulala ebbali we eratewali gw’aganya kuba + 4 κἴζ, Χ2 
bumu naye mu buyinza bwe. ὶ QE ee a 
28. Era soma ebyo ebikubikkulirwa mu Sie ge ELU! ET) & dis 

: AR | D. : 

Kitabo kya Mukama wo. Tewali ayinza NET US Ji N LES 5 
kukyuusa bigambo bye era tojja kuzuulayo 3 σον 
buddukiro bulala ebbali we. ΘΙ 512 455$ De La 


δ 


\ 


« ” 1, 
29. Naye beera bumu n’abo abasaba SES Gil 25 LS γι s 
Mukama waabwe Καὶ makya n’eggulo nga “1 


banoonya okusiima kwe era tobabuusanga Mrs PR μὰ 
Η 2% . A ες 
maaso go ng’onoonya amajolobera κι .2 5 Elise κα Ÿ 5 4425 
΄ , a κ. 


᾽ ᾽ ἢ ETAT δὼ «“ “ 179 . À 
g’obulamu bw’ensi; era togonderanga oyo μ᾽ Ÿ5 55 551$ ἜΣ 53 »Ξ 
omwoyo gwe gwetwalagajjaza okutujjukira ἡ, “π΄ © C< Mont Gites 
n’agoberera kwagala kwe, n’ensonga ye Æ#1 9 FÉ QE «5 lé 
n’esukka ekigero. 


᾿ ᾿ A nc Me V8 Q 4e F - 
30. Era gamba nti: Amazima gavudde eri LE oi a Δ) ὧδ Gall JS 9 
Mukama wammwe. Kale oyo ayagala, τᾷ senc 4 On κα 999€ 


akkirize; n’oyo ayagala, kale agaane. Mazima PT AU Re 
twategekera aboononyi omuliro,ekidaala kya 4.6. LC Tr 5T λάδι GR 
gwo kiribeetooloolà. Era bwe banaawanja- 2m, 2, .#n8 κι (τὰ 09 
ganga, banadduukirirwanga n’amazzi agali IL 1e ὁ} 5: (25, 


Fe cs 6 np νων» 
ng’ekikomo ekisaanuuse agalyokya obwe- : 88441 wsès 2912 A 
nyi. Ekyo nga kya kunywa kibi nnyo, era rss nt ee » HET CDS 
omuliro nga kiwummulo kibi nnyo! OÙ ES Er las DIU ie 
£ 4 
31. Mazima abo abakkiriza era nebakola Haies 515 s| SCSI) 
ebikolwa ebirungi, mazima Ffe tetufiiriza 2 ‘ πα Pa LAIT bn ὁ 
mpeera y’oyo akola ebikolwa ebirungi. OMRE Gal de el μὰ ἡ: 
1, 1% n ὼ AIT 12 
ὅν Abo nno be er ΤΡ ΟῚ ez’olu- we SR YAS CNE 229 ζ | 
eerera nga emigga gikulukuta wansi Wa- 4 po. τι νι, p ne 
abwe. Baliwundirwamu n’ebikomo ebya 64 Gas : 2 SN | 5 


eza liiri ow’oluwewere ne liiri omuzito, nga 
bagalaamiridde mu zo (ensuku) ku ntebe 


ez’emitto empunde. Eyo si mpeera ggero LR) dufnisen à 58 
era si kiwummulo makula! su eLiVSGicis 


«Ὁ» 


zaabu, era balyambala engoye za kiragala [2171 a 5 2 ci SE ὡς CT 
᾿ ““ ΟΣ " 
2 


Essuula 18 AL-KAHF Juzu 15 


2: 


£ 
CAEALELSA ΜΈΝ at 
Ruku 5 À Ô sn É F € 
33. Era baleetere eky’okulabirako eky’abantu ΩΣ DAS Ji ἈΠ el pèl 3 
ababiri: Omu Κα bo twamuwa essamba bbiri CT "“«{ τ ῳ 
ez’emizabibu era netuzebunguluza emitende ? τ | os ge = 


era netuteeka wakati wa zo ebirime (21:.: RE 5 Jin Gite ie 
eby’empeke. LE C5 


ALËS 21: (14 ὠδὶς RES E γ΄ 
Le ie 1.3 (5333, Essais 


34. Buli emu Καὶ ssamba zombiriringaebaza AXE 
ebibala bya yo mu bungi era nga s 
tezikendeeza ku byo n’akatono. Era nga (9 
tufukumula omugga wakati wa zombi. 

τὰ 


35. Era nga alina ebibala mu bungi. Kale 
n’agamba munne ng’amuduulira nti: ΝΖ & | 
nkusinza eby’obugagga era nze w’amaanyi δΚ 


ennyo olw’abantu bennina. O5É 
‘ : δ. LA » PE ΄“- 

36. Olwo n’ayingira mu ssamba ye nga rduwaiy LHC τ 5 SEK ΟΔτῖ 

yeeryazaamaanyizza yekka. N’agamba nti: . 2 σεν, Late 9.72 412 

: ττὴς ER : : OS 15e ir CIO JE 
Sirowooza nti bino birizikirira ddi na ddi, TR TT 

᾿ ‘ à 15.4 TÉ Lost ὁ RTE 

37. Era sirowooza nti ekiseera ekyasuubizi- ὧδ. 51 22 Ὁ is δῖ ὦ 5 

bwa kirituuka. Era ne bwe ndizzibwayo eri pris œ@nr To κα, ὁ κι ὁ 

° : : : . € DIE | Lis 52 
Mukama wange, mazima ndisangayo obuddo De OX) 6) ὧν ss 2) 
obusinga ne ku buno obulungi. OU 


naye nti: Abaffe, weegaana Oyo eyakutonda 


Ur T »“΄ TI 
38. Munne n’amugamba ng’ayogeraganya ST DES 525% 2 ps) 
3 ῆ s Η \< 
mu ttaka n’oluvannyuma mu mani, 5 τῷ 


᾽ , , L Fr ' Α A 
" ἘΠΕ ΌΜΠα n’akwenkanyankanya n’oba ΘΟ Ὁ ὥλν: ES 2.2} 
“- 19 72 » PA 
39. Naye nze nzikiriza nti ye Allah ye GS Ξ: re ÿ 4 25 οι τὰ “Δ. 
Mukama wange era senkanyankanya ὦ - ΒΡ) 
Mukama wange ne yenna. Or 
nr 18 APRES LE Tan 
40. Naye lwaki bwe wayingidde mu ssamba χὶ ᾧ & JS ES ESS SLY OS 
yo tewagambye nti: Ekyo Allah ky’aba 4 “521 


ayagadde ky’ekibaawo. Tewali maanyi dS\ Ὁ 
walala okuggyako eri Allah. Newaakubadde Θι 
nga ondaba nti nze nnina eby’obugagga 

bitono nnyo ku ggwe n’abaana, 


41. Naye ob’olyawo Mukama wangen’ampa € ω 
ekirungi ekisinga essamba yo, essamba ογῖνο «Ὁ Cie (212 is 5 « LIT 


n’agisindikira ekibonerezo okuva mu ggulu, “7 τον ΠΣ 73: 2 
k Π “122 .- “’ pe LA 
kale n’efuuka ettaka ejjereere esseerevu, (OF) ss x 5 243 RES 


42. Oba amazzi ga yo n’agafuula agakalidde, “1 Re ET 2 (ae ACER 2} 51 
n’otosobola kugazuula nate. 


«8» 


Juzu 15 


Essuula 18 


43. Kale ebibala bye byazikirizibwa, olwo 
n’aba nga ayanjala ngalo ze olw’ebyo bye 
yasaasaanya ku yo era nga yonna yeeyaze 
wansi wW’ebitindiiro bya yo. N’agamba nti: 
Woowe! Singa kale senkanya Mukama wange 
ne yenna. 


44. Naye teyalina kibiina kyamuyamba Κα 
Allah,wadde teyasobola kwerwanako. 


45. Awo nno obudduukirize obutuufu buva 
eri Allah, Ow’amazima. Ye mulungi ennyo 
mu kugaba empeera era y’asinga mu 


kwoleka ebisembayo. 


Ruku 6 

46. Era baleetere eky’okulabirako Ky’o- 
bulamu bw’ensi: Bufaanana ng’amazzi ge 
tussa okuva mu bire, kale negeetabika 
n’ebimera by’oku nsi, n’oluvannyuma ne- 
bikala nebifuuka ebikutusekutuse empewo 
by’efuumuula. Era Allah ye w’Obuyinza ku 
buli kimu. 

47. Eby’obugagga n’abaana majolobera ga 
bulamu bwa nsi. Naye ebikolwa ebirungi 
ebisigalawo by’ebisinga obulungi mu kusasulwa 
okw'obuliwo eri m wo era by’ebisinga 
obulungi mu kusuubira okw'oluvannyuma. 


48. Era olunaku lwe tuliggyawo ensozi, 
kale oliraba ensi bwe zirumbagana zinnaazo 
era tulibakung’aanya wamu, era tetulirekayo 
n’omu. 


49. Era balireetebwa mu maaso ga Mukama 

wo mu nnyirin bagambibwe nti: Ddala 
muzze gye tuli nga bwe twabatonda 
omulundi ogwasooka, anti mwalowoozanga 
nti tetulibateerawo kiseera kya kutuukiriza 
kisuubizo. 


50. Era ekitabo ky’ebikolwa byabwe 
kiriteekebwawo,olwo oliraba aboonoonyi 
bwe bakankana olw’ebyo ebikirimu nga 
bagamba nti: Zitusanze! Ye kino kitabo kya 
ngeri ki ekitalekayo kitono wadde ekinene, 
wabula nakyo kikibala?.Era byonna bye 
baakola ÉaiDisas ἂς Era Mukama wo 
talyazaamanya muntu yenna. 


Ruku 7 
51. Era jjukira nga bwe twagamba ba 
malayika nti: Mugondere Adamu, kale 
baamugondera, okuggyako Ibilisi. Yali omu 
mu Majinni; kale yajeemera ekiragiro kya 
Mukama we. Abaffe, ate mmwe ye 


UE pin et 112,21 
Ci βο JES 24 
LTLLUT tue 
4 LUS LB, ων 
Dash et T< 


; Bai ARE 


95 


>13 
AIT, RS 


sé - ἰὴ ἢ πες 2 se À 
CSS PSE TES ETOILES) 
Sly she 3,2. Gad Eh 

OISE 
# 


΄“΄ σε PEL ἊΝ 

PI νυ» 5 3.25 
non (RL τ AL late 

Bite 55 C5 A0 245 .(:}Ξ.5. 


ξ. 
te YA A 


\ 


œrŸ ba 
NAN 


ν»Ἐλ 
- 


Ἐν 
Ϊ 


΄ 
ὅρος 155. ΄σ Ξ.)5 ᾿ξ ᾽ 
Φ2,..2,.,,.« δ NPC TO AE LE OT 
nn . . LA + 
ἐλ Je oi CE GE 
Os 224) Jen 


élite 25 
ἴω JG ES cp ani Ge 
Sie Sins SUV ko 
Le Giles 02 Ἷ 
OMLTEÉ SAS Ÿs 

Ξ 


ΜΕ 


Een) 


PEL 


19 At 


152 99x 


LA 


D: Ω 
CS 2 σ΄“, .2σ7 5 ΄,-. 
“2.. Ce À 1m 0% as 4] αὶ 
855 9 SR Ὁ» du) je 


«8» 


<fR0° 


Essuula 18 


AL-KAHF 


n’ezzadde ἵνα be mutwala nga ab’emikwano 
ebbali wange so nga be balabe bammwe”? 
Okuwaanyisa kw’aboonoonyi nga kubi 
nnyo! 

52. Nze sibafuulangako bajulizi Κα 
kutondebwa kw’egeulu n’ensi wadde ku 
kutondebwa kwabwe bennyini, era 
sibangako atwaala abawabya abantu nti 
be bayambi. 


53. Era jjukira olunaku lw’aligamba ΠΗ: 
Mukoowoole abo be mwabalanga nti 
benkana nange. Kale balibakoowoola naye 
tebalibaanukula era tuliteeka wakati waabwe 
olukomera. 

54, Era aboonoonyi oluliraba omuliro, 
balitegeera nti ddala bagenda kugugwamu: 
naye pe. τ εν Κα gwo. 


55. Era ddala tunnyonnyodde eri abantu 
mu Kur’äni eno eby okulabirako ebya buli 
ngeri, naye omuntu y’asinga ebintu 
byonna okuwakana. 


56. Era tewali kiziyiza bantu kukkiriza 
n’okusaba okusonyiyibwa eri Mukama 
waabwe nga batuukiddwako obulung’amu, 
wabula baba balinda kutuukibwako empisa 
eyayisibwamu abantu abaabasooka oba 
batuukibweko ekibonerezo obuling’aana. 


57. Era tetutuma Babaka wabula lwa 
kuba bawi ba mawulire ag’essanyu era 
abalabuzi. Naye abo abatakkiriza 
bavuganyisa obulimba mbu balyooke 
babusanguzisewo amazima. Era obubonero 
bwange n’ebyo bye balabulwako babitwala 
nga eky’okubalaata. 

58. Naye ani asinga obwononefu kw’oyo 
ajjukizibwa Aya za Mukama we naye n’azi- 
kuba amabega, neyeerabira ebyo emikono 
gye bye gyakulembeza? Mazima twassa 
ebisaanikira Κα mitima gyabwe baleme 
kugitegeera, ne mu matu gaabwe mulimu 
obuggavu. Era bw'’obayita eri obulung’amu, 
tebafaayo; kale abo si baakulung’ama ddi 
na ddi. 

59. Era Mukama wo ye Musonyiyi ennyo, 
Nannyini kusaasira. Singa yali wa 
kubabonererezaawo olw’ebyo bye bakola 


buli mulundi, Yaalibanguyirizza ekibonerezo. 
Naye balina ekiseera ekyasuubizibwa kye 


-: Lpmn2tns Taie? à 1 1" 
seen) Ba) AA 5035 5 de 5 La 
“ 
4 ᾿ 
OK Ebebil 
“9. Δ΄ Ζ 11% ra sta mire 
δ} φῦ Gé Riga 
Los 2e AT Lie N 7 
JSLS rl 2 5 0e Buts | | Vs 
2 + pt 
OR AE OU 24 
& "Ζ 2 4 3,2 ΄“,. “ 
ch gi 950 ὁ 412. 
127 ἀν τοῦ γον 


CL 4 T2, 
Eee ee jeu & 


as ee 255 


Δ, 

LA SN OU γε... ὲ 

ΘΟ 

a TS OL 4 Gi 4 ΄ 

ἢ) (less of SC AG GS 
A? “ 


543) 5lssaata 
AR 


ALT SRI LA 3 
jf SUSV τ, 
OÙ lisse 

in νυ 17 
3.17 Si detre 5 τοὶ 


LA 


ἀξ 85 &1 


΄ »"» An 
288125 354 }}93 23) 515,53 
Tics sis CG 
5 14 


» 6 5 
425» ὧϑ ὅκα ὧὐ ἃς 


ὶ 


«8» 


Juzu 15 AL-KAHF Essuula 18 
5 
batayinza kuzuulako buddukiro bulala φῦ ὁ 3.5 


ebbali we. 


60. Era ebibuga ebyo twabizikiriza nga 
boonoonese. Era twassangawo ekiseera 
ekigereke eky’okuzikirizibwa kwabwe. 

Ruku 9 

61. Era jjukira nga Musa bwe yagamba 
omuvubuka we nti: Sijja kulekayo 
kutambula okutuusa Iwe nnaatuuka 
ennyanja ebbiri We zisisinkanira, waakiri 
nnaatambula emyaka n’emyaka. 

62. Kale bombi bwe baatuuka ennyanja 
zombi we zisisinkanira, nebeerabira 
eky’ennyanja kyabwe, olwo nekikwata 
ekkubo lya kyo mu nnyanja Κα bwangu. 


63. Kale bwe beeyongerayo, Musa 
n’agamba omuvubuka we nti: Tuwe 
eky’enkya kyaffe. Mazima tufunye nnyo 
obukoowu mu lugendo lwaffe luno. 


64. N’agamba nti: Olabye! Awo bwe 
twawummudde Κα lwaazi, kale eky’ennyanja 
nenkyerabira, naye tewali Aie br 
okukyogerako gy'oli wabula Sitaani era 
kyakutte ekkubo lya kyo mu nnyanja mu 
ngeri ey’ekyewuunyo. 


65. Μίδα n’agamba nti: Ekyo kye 
twabadde tunoonya. Kale bombi nebaddayo 
nga bagoba obuwufu bwabwe. 


66. Kale nebasanga omuweereza omu mu 
bawereeza baffe gwe twawa okusaasira 
okuva gye tuli era netumuyigiriza n’amagezi 
okuva gye tuli. 


67. Müsa n’amugamba nti: Abañffe, 
nkugoberere olw’okunjigiriza Καὶ bulung’amu 
bwe wayigirizibwa”? 

68. N’agamba nti: Mazima ggwe tosobola 
kugumikiriza ng’oli nange. 

69. Ye oyinza otya okugumiikiriza 
kw’ebyo by’oteetooloola kumanya kwa byo? 

70. N’agamba nti: Allah bw’anaaba 
ayagadde, ojja kusanga nga ndi mugumiikiriza 
era 511] kukujeemera mu kiragiro kyonna. 


71. N’agamba nti: Bw’onooba ongoberedde, 
kale tombuuza ebifa Κα kintu kyonna 
okutuusa ἱνν ndisookereza  nze kennyini 


- α΄ ntat 7 δ. Ces 
τ EF ré NES POUR 

Os aus SU ELS 
PRSAE PARA EN ENT 
Olga gisaiasEs 


εὶ 


PER 
| 


΄ ““.,Γὦ “5 

(Lis Gus (9. κλαδὶ CE 3 
É n ΄ “- 

Θ 7γ2 γ,3. A "Ὁ | à Ale τῷ ἋΣ: "Ὁ 


δ τς: τῇ ue (TE 

GARE Gi LAS JE SEE 

OT (ET mn “ρον CT 
OS CG iso 12} 


JE USE 5235 δξ Le δὶ JE 
2230 )bi 
CHATS EETUNETENT 


Los dt 1 “« Vis CT te 
οἱ JE EAST dé ue JU 
” 
[2 


ne 4 ἡ 4 κ᾿ κε LA TT 
V5 10 2; ol Qiats JE 
Cd ΄ w 

ONF EU ΦΦΕΙ 

“- " ΄ - ΄““-,“ 
σι ONE - RP " > 
LR ΞΖ GUESS 5 CS ROIS) 
0 

25? “αἴ < ER 

Os E 2 ωΞ 


<> 


Essuula 18 AL-KAHF Juzu 16 


okukyogerako gy’oli. 
Ruku 10 Lao CeslRzs EL 
72. Kale bombi baagenda, okutuusa lwe HI O Ge 5, 


baasaabala mu kyombo, off n’akiwummula. (21.3.7 5,44 23 GS 
Musa n’agamba nti: Okiwummudde olyooke ἵ ᾿ς 16553 dé 0553 


osaanyeewo abakirimu? Mazima okoze ekintu OÉAÉLÉ El 5 
kibi nnyo. » ως Sd νι 
73. N’agamba nti: Abaffe, saagambye nti gas 2 83.25 à) ὅσ Τ᾽ 
ddala ggwe toyinza kugumiikiriza nga oli Qi - 
nange? Je 


74. N’agamba nti: Tonvunaana olw’ebyo Ÿ ζ CAES ίς, BYE Y δ 
bye nneerabidde era tonkaluubiriza olw’akaso- »- τοις ons 
nga kange. Of Gé Eee Gars 


pt 


» “΄ “ ΤΥ; “Δι 
75. Olwo bombi baagenda, okutuusa lwe σσιώζ ἐξ τ» δύ 


baasanga omulenzi, oli n’amutta Musa »-“ ne nt Eu τ,2:5 «τ 
RS nti: Osse omuntu atalina 5 » Wei 5, 82) Lis ES 
musango awatali na muntu gw'asse? ρος Ehs 
Mazima okoze ekintu kibi nnyo. 

Juzu 16 OS NÉ tétt- 


ss, ΄ AS 125 ιν 
76. Oli n'agamba nti: Saakugambye nti ALLO ἐδ! 4 2 


mazima ggwe toosobole kugumiikiriza nga oli COPIE 
nange”? ΘΙ γι Ce 

“ + “.»4 À * 
7]. Müsa N’agamba nti: Bwe nnaakubuuza [2 7.322 Σ ὦ «2 δ ὧι JB 


ekintu kyonna oluvannyuma Iwa kino, 4 4 ue κ᾿ 12 14 
toddayo ‘okuyita nange kuba onooba Gi ὧθ Eat 35 7 Gas V5 
onfunyeeko ensonga ezimala. 


__ Of 
- ue "ne 572 ma dd ἂσ CET oi 
78. Olwo bombi baagenda, okutuusa lwe gs js LAS L 


emmere eri abatuuze baamu, naye nebagaana + 2,01 
okubagenyiwaza. Nebasangamu ckisenge nga 4 της of 35 
kyagala kugwa, olwo oli n’akitereeza. Musa “Ὁ, PER æ 5 

n’agamba nti: Singa oyagadde, walikitutteko AZ SES ES JUL 45 
empeera. OM αἵ 


Ld 
| G 
baatuuka ku bantu b’omu kibuga nebasaba (2 κΞω « ὁ ΜΗ 2121 Zoita 
3: 
& 


79. Oli n’agamba nti: Eno y’enjawukana (12 AE νη sis ar Giga D 5 
wakati wange naawe. Kati ng’enda A PRE Du nT ja te 
kukutegeeza amakulu g’ebyo by’otaasobodde OMS δὰ AS 20 CG Ji 9 
kugumikirizaako: ἦν 4 ὁ κα D ass 

80. Kyo ekyombo kyabadde kya bankuseere SLA SALLE LES ΔΆ 22} 
abakolera ku nnyanja; naye nayagadde ,, 5%, mme, Tati ἦτ a à 
okukiteekako akamogo kubanga emabega 27 55 © 692::ε] SIÉSse 13 
waabwe yabaddeyo kabaka nga atwala buli CHE aras 21 21 ET 2 
kyombo na maanyi. OÙ 2.55 ee 70 

᾿ ΠΝ κ΄ Bo »ισ7 AE ILE LE 5 

81. Ate omulenzi, bakadde be bombiriri S425< oil © AL 3 
baabadde bakkiriza, kale twatidde nti ajja 2,212 #12 217 (24 ab nfl£a 2 LT 
kubatawaanya n’obujeemu n’obutakkiriza. OS) δ 2749 “δΣ 


TS. # 
82. Kale twayagadde Mukama waabwe 44% LCA ἀπ (21 55 ΙΗ 
abakyusizeemu omwana amusinga obulongo- 


«88» 


| 


Lee 


Juzu 16 AL-KAHF Essuula 18 


ofu era ali okumpi ennyo n’okusaasira. os .53 Η: 9.5) 


σον PA: “ Die 4,1271“5 
83. Ate ekisenge, kyabadde kya balenzi babiri d CRETE ali o&5 à 239} δ, 
bamulekwa abali mu kibuga nga wansi wa GS: Fr Çugre 0185 2.3) ᾿ 25,2) 
kyo eriyo eby’obugagga bwaabwe ate nga ",  , ΜῈ 
kitaabwe yali mutuukirivu. Kale Mukama wo ὧ[ 155$ SG Ce 
yayagadde batuuke Κα kuvubuka kwabwe ,, 5... σ “2. Ἵ 722,2 
era baggyeyo eby’obugagga bwaabwe, nga Gas 5 tess Ses] 
kwe kusaasira okuva eri Mukama wo; era GS = CE ων ΨΕῈ «-: ΐ 
saakikoze ku Iwange. Ago nno ge makulu ? 3 de 


g'ebyo by’otaasobodde kugumiikirizaako. 7102 Ji Ep & ES £ as xs 


ET PUS n 


(07 


Ruku 11 
84. Era bakubuuza ebifa ku Dhul-Qarnain. JS . AS 553 w> 0e 2 Sy 5 4 
Gamba nti: Mazima nzija kubasomera Te 
ebimufaako. ὌΙΣ 253 λό 2 PE 


85. Mazima twamutebenkeza mu nsi era 1 oe au SSI ὦ EG 


netumuwa ekkubo elimutuusa ku buli kimu. dE Es, x 
86. Bw’atyo yagoberera ekkubo. OÙ as 51 


87. Okutuusa Iwe yatuuka enjuba (its, τα A SL AS ὡς 
gy'egwa, n’agisanga ng'egwa mu nsulo Rein “σ““4.2 ΠΡΟ ee 
y’amazzi agaddugala, n’asanga okumpi Gite 22) 2 es ge 2 Ses 
nayo abantu. Netugamba nti: Owange ggwe Sir otets us ΠΟΤῚ 
Dhul-Qarnain, oyinza okubabonereza À sTÉ 
oba okubayisa mu ngeri y’ekisa. OËax sat 2 RS ICS 
C4 LA 


88. N’agamba nti: Naye oyo akola ekibi, 3. ETES) εὖ ΠΝ “ἴα ὡξ si JE 
kale ddala tujja kumubonereza n’oluvannyu- STE ὡ σρ ωσὶ ἂν. 
ma alizzibwa eri Mukama we n’amubonereza OL AUS AS 355 é puis » 
ekibonerezo eky’entiisa. 


CC ᾿ tt ,2 » ἢ 25 ώσι 2% CAES 
89. Naye oyo alikkiriza era n’akola ebikolwa 4... Ἢ CS Jes 5 2 


ebirungi, kale y’alifuna empeera ennungi Atos .»"),νῖξς 
era tulimutegeeza ekigambo ekyangu Κα ὕ ἕό: SE sr Ana y ÿ 


kiragiro kyaffe. O5 ω 
90. N’oluvannyuma yagoberera ekkubo 242 RTE 
eddala. RE 


91. Okutuusa lwe yatuuka enjuba gy’eva 2: “5 4» δὶ A4Ès fG SLR 3 
n’agisanga ng’eviirayo awali abantu be 2 de ΠΡ - 
tutaakolerawo kigibasiikiriza. ὡς 24) Ja pa 253 dE pi 

DSi Fu 2.5» 


92.Bwe kityo bwe kyali Era ddala 4337 (4 (LzT 25 5: ES 
sw » Cd 


twetooloola okumanya byonna ebyali w’ali. 


«Ὁ» 


Essuula 18 


AL-KAHF 


Juzu 16 


93. N’oluvannyuma yakwata ekkubo 
eddala. 


94, Okutuusa lwe yatuuka wakati w’ensozi 
ebbiri, n’asanga ebbali wa Ζὸ abantu abaali 
kumpi nga tebategeera kigambo kyonna. 


95. Nebagamba nti: Owange Dhul-Qarnain, 
mazima Gog ne Magog batabulatabula mu 
nsi. Abaffe, tukuwe omusolo ku kakalu nti 
onookola olukomera wakati waffe nabo? 


96. N’agambanti: Obuyinza obwampeebwa 
Mukama wange kw’ekyo bwe busingira 
ddala; kale munnyambe n’amaanyi nkole 
ekyawula wakati wammwe nabo. 

97. Mundeetere ebitundu by’ekyuuma. Kale 
baabisomba okutuusa lwe yajjuza ebbanga 
elyali wakati w’entikko z’ensozi zombi, 
n’agamba nti: Kale mufukute. pop 
omuliro okutuusa olukomera we yalufuula 
olwengeredde, n’agamba nti: Mundeetere 
ekikomo ekisaanuuse nkiyiweko. 


98. Bwe kityo, (Gog ne Magog 
tebaasobola kuluyitako wadde tebaasobola 
kulubotola. 


99. N’agamba nti: Kuno kwe kusaasira 
okuva eri Mukama wange. Naye ekisuubizo 
kya Mukama wange bwe kirituuka, alirufuula 
olukutufukutufu. Era ekisuubizo kya 
Mukama wange ddala kya kutuukirira. 


100. Era olunaku olwo tulireka abamu mu 
bo nebeefuukira abalala, naye eng’ombe 
bw’erifuuyibwa, olwo bonna tulibakung’aa- 
nyiza Wamu. 


101. Era ku lunaku olwo, tulyoleka 
Jahannamu olwoleka eri abatakkiriza— 


102. Abo amaaso gaabwe agaali mu lutimbe 
nga tebafa Κα kulabula kwange era 
abataasobola kuwulira. 

Ruku 12 

103. Abafñffe, abo abatakkiriza balowooza 
nti bajja kutwala abaweereza bange okuba 
abakuumi baabwe mu kifo kyange? Mazima 
twategekera abatakkiriza Jahannamu nga 
kwe kusembezebwa kwabwe. 


- 


Δ CS 1 ᾷ à 
DS 5 CAS AS 15) CR 
GR 05283 Joli [2335 
Ζ La 

OVSS 
12195 CANNES C 
rater Rif 
SL x Δ.“ - A . »» a 
ET JR “5 VI ᾧ 65 
΄ Le 4 LI 
ἀλλ 5 CS 27 LE Of } EX 
É 
(DIS 


JE URL 


& 5 5.483 οἵ ζῶσι LS 
OÙS οἵ 1520501 


“ut, us ART 
ras lie JE 


> 
ἢ e L 
GFLLTEP rer hs 5 


LA 
cent “σ᾽: 5“ “5 (50. 


2.95.) θα. ὦ 


> 


(a 


2 


Juzu 16 AL-KAHF Essuula 18 
104. Gamba nti: Abaffe, tubateseeze AN(< 2:72 Φλ γᾶν ΩΝ εἴ. 1: 12 5 
abasingira ddala okufaafaaganirwa ebikolwa é$ Ga # “ὦ 205 
byabwe”? 4ς és 
105. Be bo abaamalira okulafuubana kwabwe ΕἸ Νὰ A 3 Αόλῶ CEE 59 
mu bulamu bw’oku nsi naye nga bo PRET RE NT 
balowooza nti ddala bakola bikolwa birungi. ϑίώ Dhs SAT cn 15 3 
PS ὼ # Lt æ PR) "τ -- 
106. Abo nno be bo abaagaana obubonero 4423 our 1558 S33 1 Es 
bwa Mukama wabwe n’okusisinkana naye, ,, ,2 + PE et ve Te 
kale ebikolwa byabwe byafaafaagana; era Bi 5 54) (ce EE as lE 5 
abo tetulibayimiririzaawo kipimo kyonna ku ons atienen 2 
lunaku 1w° ba Θύ ETES 
“2, Ὁ 
107. Bwe kityo empeera yaabwe Jaha- ADS, PSE 484 “ὦ Ἢ 
nnamu olw’okubanga beerema era 2... νέφια οἱ 72 “τ 
baatwalanga obubonero bwange Obs Ve 


n’Abatume bange nga eky’okubalaata. 


108. Mazima abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be balifuna Janna ya 
Firidausi nga ge maka. 


109. Omwo mwe balibeera; tebalyagala na- 
kukyuusa kugivaamu 


110. Gamba nti: Singa ennyanja eba nga 
ye bwiino w'okuwandiika ebigambo bya 
Mukama wange, mazima ennyanja yaaliwe- 
ddemu naye nga ebigambo bya Mukama 
wange tebinnaggwayo, ne bwe twalireesee- 
yo ennyanja endala egyenkana okugyo- 
ngerako. 


111. Gamba nti: Mazima nange ndi muntu 
nga mmwe; wabula nga nze mbikkulirwa 
nti ddala Omusinzibwa wammwe asinzibwa 
ali  Omu yekka. Kale oyo asuubira 
okusisinkana ne Mukama we, akole 
ebikolwa ebirungi ate mu kusinza Mukama 
we, aleme kumwenkanyankanya na mulala 
yenna. 


abat 1185 5 131 52h SL 

y #29 1tnaut Dh ont nt 

SIERRA TE 
OVsGiois Vue 
φῶ, 2451 GTS ὅς 
net 

OÙ alé 
17 us 


χω, Λ΄ τ LIST Été, 5 
Lit Oury salt Ds GT LS) 


? ε ΄ 
ACL ξ, ΑΖ 
EPST ANS 


Essuula 19 Juzu 16 


A ἘΠΕ [τ ς΄. ER ΝΗ 
LES 
MARYAM 
(Yakka lubereberye wa Hijra) 


Vas k Μ᾿ 
1. Κὰ lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi OstsHluss gi Los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. ΚΡ Ha Yä ‘Ain Swäd* δας; 6.59 


3. Bino by’ebyafa Κι kusaasira kwa 6! 5,3: 7 ἐκ EL usiies 
Mukama wo kwe yalaga omuweereza we É 

Zakariyya. 4 to el Ge CS 
4. Awo bwe yakoowoola Mukama we φεῦ 5 
okukoowoola okw’ekyaama. ὰ 


À us IE 
5.N’agamba nti: Mukama wange, mazima ? Ge AhUI Ge: QU Lo JL 


< # 
amagumba gange gayenjebuse n’omutwe ὁ + {Sert 2 TES] 
wange gumasamasa olw’envi, naye ὦ 2 5 Li dy 
ukama wange, sibangako wa kikwa mu EL ne So 
kukuwanjagira. Θ LÉ) UE 4 
A αν. 
- A 


Per RE σι“. , Η 
6. Era nze nnina okutya eri abeng’anda Ssl35 we real hd φ) 
zange oluvannyuma Iwange, ate nga ne , de 24 5 
mukyala wange mugumba; kale mpa omusika © &2 és 1 
okuva gy'oli, 


ED 

OA 
ee 
Ru RE 


ES τὼ : \ D 
7. Ansikire era asikire n’ab’omu nju ya Sansa diésd)ss 
Ya’qubu. Era, Mukama wange, mufuule OÉ ὦ 
asiimwa mu MaQsO go. 


: ς νά κι) 2. Ζ)ρ ἃ Έ 32 7 

8. Allah π᾿ αραπῖρα nti: Owange Zakariyya, lus ἀλὶ Ales SE) 5 

mazima tukuwa amawulire ag’essanyu Ἵν, 

ag’omwana ow’obulenzi erinnya lye ye Obs De ad Lars 3 

Yahya; tetukolanga wa linnya elyo mulala 

emabega we. ἀν αἰ ὕει δε λίνον ἠϊ- 
rs 4 Α - ἡ w "" 

9. N’addamu nti: Mukama wange, nnaafuna = es sale dos ὠϊῳσοῦ 


ntya omwana ng’ate mukyala wange ESS 1171551550 31251 
mugumba αἴθ nga nange ntuuse mu bukadde 7° 7 
obusukkiridde®? Obs 
10. N’agamba πῇ: Bwe kityo bwe kiri. SX 1278 € “ὁ τς AE 
Naye Mukama wo agamba nti: Ekyo gyendi 7 DL oiente tn LOT RTE 
kyangu nnyo, era ddala nze nnakutonda OËsé ἀ 9  β ΞΘ Δ 5) 
olubereberye songa ggwe tewali ΚΙπία. Σ ἐπὰν ὦ se 
11. N'agamba nti: Mukama wange, Elési 06.251 ὁ} Jai 5 JE 


nteeraawo akabonero. Allah n’agamba nti: PET RP TOILE? 
Akabonero ko, tojja kwogera na bantu ΘΕ ὡς EL  Ἀλξ ΥἹ 


okumala ebiro bisatu ebijjuvu. _—. , + 
12. Kale yafuluma eri abantu be okuva ὡ δ |) Ge des EE rs 


19:2. Allah γε Mukulu, ye Mulung'amya, γε Muwi w'emirembe, γε W'obuyinza, ye W'amazima. 


CB > 


Juzu 16 MARYAM Essuula 19 


mu kisenge n’abagereza mu bubonero οί ὦ 238 Go Bel 
nti: Mutendereze Allah enkya n’eggulo. " Ξ 


: A “T2 Lot 2 Nast 

13. Owange ggwe Yahya, kwata Ekitabo δ... 15} 5.» sb Ciel jé Len, 
n’amaanyi. Era twamuwa amagezi ng’akyali LÉ 2202] 
na muto. OS ELA) 
2 +, 2 7 “ 


14. Era twamuwa omutima omusaasizi Oo τι, 1} Ex 

okuva gye tuli n’obutukuvu era yali 

mutuukirivu. ᾿ ΜΕ ΕΝ 
1215 AT AP Tr 

15. Era nga ayisa bulungi bakkadde be, Oasis 1553 

era teyali nnalukalala, omujeemu. 


A.247h J Le Te : “_” 
16. Era emirembe gyali Καὶ γα olunaku lwe 12, 2252 15 MS Ai 2 
yazaalibwa ne ku lunaku lwe yafa ne ku OÉ< 4 AE εἰ 
lunaku lw’alizuukizibwa mu bulamu nate. δ ἕ 
Ruku 2 “ ] a Ph τῶν 
CELA DPRST . ΝΜ 12 3 
17. Era yogera ebifa ku Maryamu nga ὦ ASS DL 423 5 (US GITE 513 à 
bwe biri mu Kitabo kino nga bwe LE 2 2 ES GA de 
yeeyawula Κι b’ewaabwe n'’agenda mu OS d 
kifo Κα ludda Iw’ebugwanjuba. cent 


>= ᾿ 2 TE 
18. N’assaawo olutimbe okubeesiikiriza, kale ne ᾿ Pre > de Les 


“ PP 
19, Maryamu n’agamba nti: Nsaba OLELE LS TETE 
obukuumi bwa Allah Omusaasizi ennyo ku OÙfE ὦ 
ggwe, obanga otya Allah. a 


“4 ur Δ,» 571 (DT 1|Ξ 
20. Malayika n’agamba nti: Mazima nze BY 4 ab; Ji) GT L , gb 
ndi mubaka wa Muükama WO, nzize ndyooke 4 +512 ΄ 
nkuwe amawulire ag'essanyu ag’omwana OS Ξ 


ow'’obulenzi omutukuvu. 


21. Maryamu n’agamba nti: Nnaafuna ntya (x 493] sous «ὁ ἐδ 


omwana nga tewali musajja ankoonyeko ÿ “4 
ate nga 51Π| mwonoonefu”? Os T5 


22. Malayika n’agamba nti: Bwe kityo bwe > OA os CE 6. sé É 
kiri. Naye Mukama wo agamba nti: Ekyo 2... 11:5} ΄ 
gyendi kyangu nnyo; chi tunaakikola 5 st RARE 2 
tulyooke tumufuule akabonero eri abantu 4, ᾿ 1221 3É 
era abe okusaasira okuva gye tuli, era © 7 
ensonga eyo esaliddwawo. ΞΡ 

; À 12556 DAT .»- 

23. Olwo kwe kuba olubuto Iwe (154) era AE 4“ ns CET 
ne yeeyawula nalwo n’agenda mu kifo © E < 
eky’ewala. ᾿ 

24. Ng'atuuse okuzaala, Kkale ebisa 7 ne 
byamulaza eri ekikolo ky’omutende. , F4] τ ἃ; 1€ n= Lt JE 


N’agamba nti: ΟἹ Nga zinsanze! Singa kale 
nafa nga kino tekinnabaawo, naalibadde LÉ 4.2. 1 


n’okwerabirwa neerabirwa dda! 


ἄς 


Essuula 19 


MARYAM 


25. Kale bwe yazaala, malayika n’amuko- 
owoola okuva wansinsi we, nti: Teweeralii- 
kirira. Mazima Mukama wo akuteereddewo 
akaala wansinsi wo. 


26. Era nyeenya ekikolo ky’omutende 
ng’ozza gy’oli, gujja kukusuulira entende 
ezibuulukuse, ennungi. 


27. Kale lya era nywa era oweweeze 
amaaso. Naye bw’olaba omuntu yenna, 
kale gamba nti: Neeyamye eri Allah 
Omusaasizi ennyo okusiba nga soogedde: 
N'olwekyo, olwa leero sijja kwogera na 
muntu yenna. 


28. Oluvannyuma omwana Yamutwala eri 
ab’ewaabwe ng’amusitudde. Baagamba nti: 
Owange Maryamu, okoze ekintu ekitali kya 
bulijjo. 


29. Owange mwannyina Harüna, kitaawo 
teyali muntu mubi, wadde nnyoko teyali 
mwonoonefu! 


30. Olwo Maryamu n’amusongako. Ne- 
bagamba nti: Tunaayogera tutya n’omwana 
ali mu kibaya? 


31.‘/sa n’agamba nti : Nze ndi muweereza 
wa Allah, yampa Ekitabo era nanfuula Nabbi. 


32. Era yanfuula ow’omukisa wonna 
wemba, era yankuutira Κι ssaala ne zaka 
ekiseera kye ndimala nga nkyali mulamu. 


33. Era yanfuula ayisa obulungi mmange, 
era teyanfuula nnalukalala, ow’ekikwa. 


34. Era emirembe gyali ku nze olunaku Iwe 
nazaalibwa, era giriba ku nze Κα lunaku Iwe 
ndifa ne Κα lunaku Iwe ndizuukizibwa mu 
bulamu nate. 

35. Oyo nno ye ‘Isa Mutabani wa Maryamu. 
Era bino by'e bigambo eby’amazima bo 
bye batankanamu. 


36. Tekisaana eri Allah okwefunira omwana. 

Obutukuvu bwonna bubwe. Bw'’asalawo 
ensonga, kale ddala agamba ng’ambe nti: 
Ba! n’eba. 


2 G * p + 

DAS EEE 

Lie CA ἀπ Ἀνά TU it 
GE , Es Gps QI = 
MORT Get ul * gs 2% 
Qi) Dons RTL Ge be 
ως» lg» LITE AC 1 
a ζὥ: C9 ÿ ΘΟ, 
251 0 a 5.5 


᾿ 274 
Es LL (ess y ES 
D 4 Δ “ 
οό,βέρ she are 
EL PA 19 a -΄ Vs 
BALE ότι Ὁ 
ΡΝ » , < 
bléseltesy cs 
ἂν ΄ e δ “1: 
es Aa 9, , ἤν ESC 
A a n . # 
Θᾷ, 2, ὁ Jo 
A σι δ à c £ 
$ LIN Gus à abl AE ea dé 
+ δὲ “,.755 
Eat 
., Cd Ζ «ἡ “ % 
4 οὐ CG SA ARE les 2 
. τς + "5 ré 
58 [ὦ pes SEL gi 51 
gs 
χη 


΄ Vu 


4 n A LÉ w 
253 EE AUS 
τῇ ᾿ 
DÉ<ÉSISS 


δ .% et Rd A Jon A es 
EG JS 73 3 CHlynès EU 
NEA EN at 
OUR A 


tt ἫΝ “΄ 
 RALE 1 DST E ab SG 


D 9 - δή ΄ 
οἵ «ἡ ὁ CEE συ ces 181 


Juzu 16 


Juzu 16 


ES 8 


37. ‘Isa yagamba nti: Mazima Allah ye 
Mukama wange era ye Mukama wammwe, 
kale Ye yekka gwe muba musinza; lino 
ly’ekkubo eggolokofu. 

38. Naye ab’ebibiina beyawulamu wakati 
waabwe; kale ziribasanga abo abatakkiriza 
olw’olukiiko 1w’olunaku olw’ekitiibwa. 


39. Nga baliba bawulira nnyo era nga 
baliba balaba nnyo Κα lunaku Iwe balijja 
gye tuli! Naye aboonoonyi olwa leero bali 
mu kubula kwa lwaatu. 

40. Era balabule Καὶ lunaku Iw’okwejjusa 
awo nga ensonga esaliddwawo. Naye kati 
bali mu kulatta, n’olwekyo tebakkiriza. 


41. Mazima Ffe tulisikira ensi n’abo 
abagiriko era gye tuli gye balizzibwa. 


Ruku 3 . 
42. Era tegeeza ebifa Κα Ibrähimu nga bwe 
biri mu Küitabo kino. Mazima yali wa 
mazima nnyo era yali Nabbi. 


43. Awo bwe yagamba kitaawe nti: Ssebo 
kitange, lwaki osinza ebyo ebitawulira era 
ebitalaba era ebitayinza kukugasa mu 
kyonna? 


44, Ssebo kitange, mazima nze natuukwa- 

ko okumanya ebyo ggwe ebitakutuuka- 
ngako; kale ngoberera, nzija kukulaga 
ekkubo ettuufu. 


45. Ssebo Kkitange, tosinzanga Sitaani. 
Mazima Sitaani mujeemu nnyo eri Allah, 
Omusaasizi ennyo. 


46. Ssebo kitange, mazima nze ntya ggwe 
okutuukibwako ekibonerezo ekiva eri Allah 
Omusaasizi ennyo, kale n’obeera mukwano 
gwa Sitaani. 

47. N’agamba nti: Owange Ibrähimu, ddala 
okyaye bakatonda bange? Singa tolekera 
awo kuboogerako bubi, mazima nzija 
kukuboola, era nsegulira okumala ekiseera. 


48. Ibrähimu n’agamba nti: Emirembe 
gibeere ku ggwe. Nzija kukusabira 
okusonyiyibwa eri Mukama wange. Mazima 
Ye gyendi wa kisa nnyo. 


LA Dao pate nr e nt (T 
se ae LG ASS 5 Ὁ 7601} 
“ὦ 9 s 
DAMES bi 


ar ... f Lan ACT: 
dir de LAN CAE 
Daho Mis ὡϑ 5 Δ ΟΣ 
‘ PA x ae à ve 
SNS SL Ses ag At 
à le Monet UE 
Θῳῖ Me iss 6 SALE 


ΨΥ ΟΝ 17 
DEN GS SAR SES ARS TS 1 
À δι 
(Θῷ τ᾿ .οϑλ}ν.552..Δ. (5.3.5. Ὁ 
΄ ΡΠ: 
EpisGE ss ONE αι 

OBS 


΄-- 
“΄΄ \ 
ΓΙ 
te 


'ACECEL TE) 


— ͵ ANT. "rie 
ες gerer 

᾿ “΄ ΄ . ὦ ΄ 

RS 3 RAI AS NU OU 

OELS 

Ca 

ω  4,.7».χ2.,.}ἋὉἍ(00 Lite 6e TE 
CDR res ee 


AE HS 
Θί οὐ, 


#2 


HYEss 


Essuula 19 MARYAM 


49. Era nzija kubeeyawulako n’ebyo bye 
musinza ebbali wa Allah era nzija kusaba 
Mukama wange ob’olyawo nessiba wa 
kikwa mu kusaba eri Mukama wange. 


50. Awo bwe yabeeyawulako n’ebyo bye 
baali basinza ebbali wa Allah, twamuwa 
Isihäka ne Ya’qubu era bombi netubafuula 
ba Nabbi. 


51. Era netubawa ku kusaasira kwaffe, era 
netubawa n’ettutumu elya waggulu. 


Ruku 4 
52. Era tegeeza ebifa ku Müsa nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Mazima yali mulondemu 
era yali Mubaka, Nabbi. 


53. Era twamukoowoola okusinziira Κα ludda 
olwa ddyo olw’olusozi, Tür netumusembeza 
mu kafubo. 


54. Era olw’okusaasira kwaffe, twamuwa 
muganda we Härüna okuba Nabbi. 


55. Era tegeeza ebifa ku Ismäili nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Ddala yali wa mazima 
mu kukuuma ebisuubizo era yali Mubaka, 
Nabbi 

56. Era yakubirizanga nnyo abantu be ku 
ssaala ne zaka, era yasiüimwanga nnyo ΘΓ 


Makama we. 


57. Era tegeeza ebifa ku Idirisi nga bwe 
biri mu Kitabo kino. Ddala yali wa mazima 
nnyo era yali Nabbi. 


58. Era twamugulumiza mu kifo ekya 
waggulu. 


59. Abo nno be bo Allah be yawa 
ebyengera bye mu ba Nabbi abava mu Zza- 
dde lya Adamu, ne mw’abo be twasitula mu 
kyombo awamu ne Nuhu ne mu zadde lya 

Ibrähimu, ne Isirairi ne mw’abo be 
twalung’amya era netubalonda mu balala. 
Bo nga bwe basomerwa Aya z'Omusaasizi 
ennyo, bagwa wansi nebavuunama ng’eno 
bwe bakaaba. 


60. Naye baagobererwa oluvannyuma 
lwabwe omulembe ogwagayaalirira essaala, 
nebagoberera kwagala kwabwe. Kale mangu 


ι : 

δ ρα “, διε ςίσκ, 2 ὁ. 1: 
abiuioso Ce γιὲ 3 
τ Lg ou DT # 
LR ON NT ous ΘΟ 5531} 
4,2 4 

Os Q5 
A9 nan ,#nÿpn taste L'Aré 4 
038 Os λα (Ὁ 524) δ LEGS 
sL ie 7“ ét b 


PEMGECE TESTS TESTS T 
su LAC à 885 
Θέ ῥυύμγοϑη ας 
eV ρων. οἷς de Hs 69 


ci 2 . “ 


. » Ψἢ ΡΞ LE “ σ᾿ ΄ 
ΦΈΣΙ ὥς, αἱ 3.539 


IS LE Dr ir ᾿ Sais 

ARR τὰ 1} 55:5 
49 ώ 4,. 

Op He 

AP LOST 

Θῷ 9 

Du on fe οἱ 2251 9: “,,12 

DS Bel db 355 CU 2.9} 
σι κι σ ud'a δ, vw ὦ 

Dee 95 P51 3.3.» 3 OUI 

f_Hn Va - Lot A - 2 σσ 

3 ADI 25) ὡϑ 5 À 
É ttnitléand D OUR UE 

ΚΞ Ι ae 5 5 2, μ.ὰ) 
Ἔχ Du à κἤἥσ“ δῆς 

> | Gus PE [5 

pd Pa SE 210} ὦ 

(θυ ν᾽ λας ὦ 15} ὰν 


LA 


A ι “5 LP À PET 
D qu? CSS] (RCI 5 δο 


= 


- 
δ 


Juzu 16 


MARYAM 


Essuula 19 


nnyo bajja kusisinkana okuzikirira, 


61. Okuggyako oyo anaabonerera n’akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi. Kale abo be 
baliyingira mu Janna era tebaliryazaamaa- 
nyizibwa kantu konna. 


62. Balibeera mu nsuku ez’olubeerera 
ezo Allah Omusaasizi ennyo zeyasuubiza 
abaweereza be nga tebazirabyeko. Mazima 
okusuubiza kwe  kuteekwa buteekwa 
okutuukirira. 


63. Tebaliwuliriramu bya swakaba, 
okuggyako ebiramuso by’emirembe era 
balifuniramu okugabulwa kwabwe enkya 
n’eggulo. 


64. Eyo nno y’e Janna gye tusikiza abamu 
ku baweereza baffe abaali abeekuumi. 


65. Era ba malayika bagamba nti: Tetukka 
wansi wabula lwa kiragiro kya Mukama 
wo. Ebyoebiri mu maaso gaffe n’ebyo ebiri 
SE waffe n’ebyo ebiri wakati wa byo 
bibye. Era Mukama wo si mwerabize. 


66. Ye Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo 
ebiri wakati wa byombi, kale mumusinze 
era munywerere ku kusinza Ye.Abaffe, 
mumanyiiyo omulala amwenkana? 


Ruku 5 
67. Era omuntu agamba nti: Abaffe, bwe 
ndiba nfudde,nate era ndizuukizibwa 
nennamuka”? 


68. Abaffe, omuntu tajjukira nti Ffe 
twamutonda olubereberye αἴθ nga  teyali 
kintu”? 


69. Kale, amazima ga Mukama wo, ddala 3. 
tugenda kubakung’aanya ne ba Sitaani 
bonna, n’oluvannyuma ddala tulibaleeta 
nga bafukamidde okwetooloola Jahannamu. 


70. N’oluvannyuma ddala tulirobola mu 
buli kibinja abo mu bo abaasingira ddala 
okujeemera Allah Omusaasizi ennyo. 


71. Era ddala Ffe tusinga okumanya abo 
abagusaanira okugwokebwamu. 


2 - “7. “-σ .“-' πῇ Le 
ῳ 2 0215 SL RL 
, LE κ᾽ ΙΑ κὺρ σ΄ 1 ΚΖ 
V5 Aix or éd 
OLE SALE 
Cd ᾿ 
» 14% of re ll ne .< 
Gel es rs DAS ΞῸΣ 
{, ν΄, ͵ε © | ar 
éLes οθ΄ 5) τας Ce 


Ge de & 3 D a RE EÜs 
Lg ΄; 

DÉo Es 

AAC TS PS ἡ 5570: 

εξυλοιτατότιςισται, 


EX 


{22 τ 152 ΙΝ sé 
dé 5455 C8 bas sel 
GER “471; 1.3 

Er &u Gi8 7 os ΕΙΣ 35 
PER 

εὐ: ST RSS 
DÉS ASS 


ËsiL' His sis Ὁ ἀργῷ 
Ἐπ ΒΝ, 


ἀφοριεῖ 


ne “ ss at 
rer 43 ire Bis 25) 
, 227. san D , κ.-.572142 
mifasss Je de 65) D 
πιά, A ΄“, 2 LA 
Os 22H ET 

147 me À δ ὧν ΄ 
[5,..ϑ5132. 22} ι ἀϊεί 9.913: 


OËe 


20" 


Essuula 19 MARYAM Juzu 16 


Ἢ ς 42 
72. Era tewali yenna mu mmwe Le os κίῷ 3) 15 V1 ARS ὦ} 
ataligutuukako. ÆEno eri Mukama wo nsala dE 22 2453 


eya nnamaddala. GÉ οὐδ Lis 25 
73. Oluvannyuma tuliwonya abo abeekuuma, ἘΣ 5 ts A Η ώ a) ἃ Ὁ 21 
naye tulireka aboonoonyi mu gwo nga nos 

bafukamidde Os Guido RAT 


74, Era bwe basomerwa Aya zaffe dE gai Gé: Ds JE ἫΝ 3 
ez’olwaatu, abatakkiriza bagamba abo Ra Ty «ἦι 
abakkiriza nti: Abaffe, kibiina ki ku byombi 41 " 3.2) © πε 15 Ἐπ, 
οΚΙΠ mu kifo ekisinga obulungi era ekisinza κι, 1.2. «ΔΊ ι22513 sis 
ekitibwa mu nkiiko? OS 62505 RS 

Η PR ο TA 040 ἄρον θα, “΄ 

75. Naye emirembe emeka gye twazikiriza Δι ΟΣ ve ᾿ ΜῊΝ 3 

F7 Cd 


olubereberye Iwabwe, abaali babasinza Sa SENTE Ts à 4 
cby’obugagga n’endabika! + 29 φίδι 
Tas a 1 “" 1 . % NA te 
76. Gamba nti: Oyo ali mu bubuze, Allah 2) 5288 AL à 66e JS 
Ow’ekisa ennyo amuwa akaaganya, fe jafe (ET) %e 7 JÉ< ssl 
okutuusa Iwe baliraba ebyo bye G 5 15} 2. εἶ τ ᾿ 


balabulwako oba ekibonerezooba Essaawa 3 42 (ESS RÉ 2531. 22 
eyalagaanyizibwa, olwo mangu nnyo ,, τ DSL 9 2 
balitegeera ani ali mu kifo ekisinga obubi, 22#13 »" “ 


# 


era alina eggye erinafu ennyo. IRL 
ἯΙ ue Allah abo abalung’ cu b’ayongera S:522 SEA) 93 fa Sy 
obulung’amu. Era ebikolwa ebirungi <jue ve gs 5142, 14 
Res awo Le ebisinga okusasulwa De me ἐν mal » D 
obulungi eri Mukama wo era by’ebisinza TI 412,“ ἃ 
οδυδάο, σθαϊαηρί. OS 9 Gi Σ 
PL y 1“ TT De “ ,“ 4. 
78. Abaffe, omulabye oyo agaana okulabula JB 5 ul je 5} ΦΩ͂Σ! 
kwaïfe ἢ ’agamba nti: Bwe nzikiriza, ddala TR φη tr απ 
ndiweebwa eby’obugagga ἢ ’abaana? 133553 CG OS 5Y 
«ὦ. 1 - ne! 1% T 
79. Abañffe, amaze kumanya bya nkiso, ge gs R ie RES οἱ | 
nandiki yafuna endagaano eri Allah NC 
Omusaasizi ennyo? (lg 
΄ δ πσΊ, (e LCA e “Ζ 
80. Si kyo! Mazima tujja Κυνναηα!κα ebyo os ET 225 SJ 2,81 G Das 21 
by’ayogera era tumwongere ekibonerezo Φ Le est 
olwongera. [RS φ "Ὁ! 
<< 1 À 2 - + .{Ὶ 
81. Era tumusikize ebyo by’ayogerako, naye Opus) EEE »5 
gye tuli alijja bwa nnamunigina. 
ω a ἊΣ .2 Lai “ 
82. Era batwala bakatonda abalala ebbali wa 13 sn) FEI) ab 195$ or | LS 3 
Allah mbu balyooke babeere ensibuko νἀ 0,7 
y’amaanyi gaabwe. @ je 
83. Si kyo! Bakatonda abo bagenda SÉS 245 n CRE 
wegaana Okusinzibwa kwabwe era bafuuke nant 
abakuubagana nabo. ie ὧν 
ΕΝ “ ΄» 
ΙΔ 


Ruku. 6 DE HN 21247 . 
84. Abaffe, tolaba nti abatakkiriza bwe GE Eiba is) Est ἢ 


> 


Juzu 16 MARYAM Essuula 19 


PEL PTETS 
twabateera Sitaani zibapikiriza bupikiriza? ob δὸς 3,30 


86. Jjukira olunaku lwe tulikung’aanya or ἰώ issu 
abatuukirivu ng’abagenyi eri Allah τ 

Omusaasizi ennyo. Lrbrite A 
87. Era tuligobera aboonoonyi eri omuliro ()l55 2èe+ LEO qu à 
nga eggana bwe litwalibwa eri ekyesero. 


Er +24 “3 PI CA: 2 À “ὦ 
᾿ rs na nee ont me ΧΑ] Je ŸLAE to ®) 
okuggyako oyo eyafuna ekisuubizo okuva Dre dre 
eri Allah Omusaasizi ennyo. OÙ ges D $ 

; ae k DTA | nT 114€ 13 

89. Era bagamba nti: Allah Omusaasizi Dre 1321 lo) LS 3 
ennyo yeetwalira omwana. a 

ALES 18 ΝΗ 

90. Mazima mukoze ekintu kibi nnyo! OIL EL δας NU 

Bérsasr ft Dre ££ 
91. Kumpi eggulu lyabike Κα 1lwa kyo, n’ensi (EisS 3 to © ShÉEs AE 
yeeyuzeemu, n’ensozi Zzerindiggule eri LÉ LC τ. LAC 
zibetenteke, J Ga) Due Ji 
92. Olw’okubanga bateebeza Allah, OT us VISE S OT 


Omusaasizi ennyo omwana. Re ἣ 
σ΄. 7 ATP CI Er. 
93. So nga Allah Omusaasizi ennyo OSSI ATE Ἰωὴλ δ AY 


tasaanira kufuna mwana. 
HE tte 13% sos ÉD 
94. Anti tewali kiri mu ggulu ne mu nsi Qi διωβλν Ιῷ ὁ So) 
wabula kya kujja eri Allah Omusaasizi ennyo ΣΦ,“ ré 
LE (DO Je À 
nga omuweereza. 2 ΘΙ > 
»L En “Φ “».», TEL 
95. Mazima Allah yabeetooloola era OISE ARE ira | NET 


n’ababalirira olubalirira. 


96. Era buli omu mu bo wa kujja gy’ali Κα O$ 655 2.2.1] ι5ζ26 axsiastés 
lunaku lw’okuzuukira bwa nnamunigina. 


lu “ “σι λοι AE 9 
97. Mazima abo abakkiriza era nebakola ab | \LoZ 2 ÈS! ci | 8, 


ebikolwa ebirungi, ddala Allah Omusaasizi O3 » 125)14 ΤΩΣ 7 
ennyo aliteeka okwagalana mu mitima ὁ 
gyabwe. 


Par À “- . Dia € ᾧ ” γ 
98. Kale mazima Kur’äni twagifuula 3: A St a 53 Cf 


nnyangu mu lulimi Iwo olyooke ogiweese O$ 4 ἦ 55 5 4 25) 115 4 Ci 3° 311 
amawulire amalungi eri abeekuumi era 
ogirabuze abantu abatotoogana. 


99. Ye emirembe emeka gye twazikiriza JE 5955 ὡδλλ 5 “ΔΑΊ 5.3 
olubereberye Iwabwe! Abaffe, okyalinawo 4,25 ,%aT Tam 42 Fe ES 
yenna gw’owuliza Κα bo wadde okuwulira PLESE [ nn SERA 

akanyego konna akava gye bali? GE) ) δ 


«δ» 


Essuula 20 Juzu 16 


ΘᾺ fa Léa 
TA HA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Κα Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi  Ote lg i gb ais 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ῴ 


2. Τὰ Hä.* Oab 
. ; mt LR " “ “ΧΙ, ὅν 

3. Tetwassa ku ggwe Kur’äni nti @i5&)i ELLES (41 L5 
okeng’entererwe, É Tes 

Out) 

ss Ρ ν ne ως, . # g 

4. Wabula nga kwe kubuulirira eri oyo atya Oui D 55e 25 | 

Allah, . 
““.σ» ““5 4υΞ ,.. 5 


5. Erakwekubikkulirwa okuviira ddalaeri Oyo un 15 25% 1.915. 5.2.3 5 
eyatonda ensi n’egeulu ettumbiivu ennyo. L da 


6. Ye Allah, Omusaasizi ennyo atebenkedde OO 512 | ET dE das Ὁ 
obulungi ku Nnamulondo. 


7. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna τορι UNE ETS 


bibye, n’ebiri wakati wa byombi, n’ebiri wansi KI PE Pot fer ie do 
w’ettaka ettobu. Our EXC ἡ CS 
+ LA a ΄,“» 

8. Era bw’oyogera eddoboozi erya waggulu 2.1.12 43 G 4.53: U US à LS 
oba erya wansi, era awulira, kuba Ye " "17 gs 
y’amanyi ebyaama n’ebikukuliddwa. O3 

᾿ , "2 ἡ 

9. Allah γε yekka. Teri musinzibwa mulala AE A ἀντ νον ἀρ} 

okuggyako Ye. Ye nannyini matendo amakula. © La Π 
A νῶν, « Ζ| ἐ7 11: 
10. Ye abaffe, watuukwako ebyafa ku Müsa? Os” 2 ES > ELStJss A 


11. Awo bwe yalaba omuliro, kale n’agamba Oo ἼΣΟΥ LES 11 40 13 ΜΙ 
ab’ewuwe nti: Mubeere wano, ddala is in D ÉTÉ C 4 
nnengedde omuliro; ob’olyawo ne- oi (222 3 C5 ἐπ) 0 ni | 
mbaleetera ku gwo ekitawuliro oba nensanga 22 ET “-: 
obulung’amu awali omuliro. Où 8) 


12. Kale bwe yagutuukako, yakoowoolwa OMS EG 
nti: Owange Müsa, En Σ SR σα TS 
13. Mazima Nze Mukama wo. Kale geyamu EL 7 ÉLUS AS LG EU GT cl 
engato zo, ddala oli mu kiwonvu Tuwa LOT Bo ù et 
ekitukuvu. 5 MI 19 L 
14. Era Nze nkulonze obeere Omubaka; kale Ou (5 Roi GE κε la 
wuliriza nnyo ebyo ebibikkulwa gy'oli. er el ; 
δ : tonne ΄ κ»λν 1,2 5 ΄ > “΄ re “ 
15. Mazima Nze Allah. Teri musinzibwamulala 5 GS 5 ΟἽ Ὑ IA Yu DES, 


okuggyako Ne, kale sinza Nze nzekka era 
20:2. Owange ggwe omuntu omutuukirivu. 


Juzu 16 TA HA Essuula 20 


1» ΙΣ 


jumbiranga nnyo essaala olw’okunzijukira. (ON 6H SL) 


Ca Cd 


as 5 1 # 
16. Mazima Essaawa eyalagaanizibwa ejja; συμ. Gui 21 ὍΣ 2.2 LES 


D 


mangu nnyo nzija kugyoleka, buli mwoyo ι κμτ ες 62 
gulyooke gusasulwe nga bwe gwafuubaana. Ou  υ 
17. Kale oyo atagikkiriza era agoberera C3 ei $ ὡ [212 «ἰξς 25 5 
okwagala kwe, aleme kukuziyiza ku yo; si or PRES 
kulwa ng’ozikirira. Ou EC as où 2713 
18. Owange Müsa, ki ekyo ekiri mu ddyo Ou Fe] Eten Est 
wo? 


19. N’addamu nti: Guno muggo gwange js ΠΡ it de > 1 
8 PRPITES<ETAr 
zisa ebikoola by’endiga Zange, era Die Guess JE 


ngulinamu n’emigaso emirala. ᾿ 
20. N’agamba nti: Owange Müsa, gusuule Ou a Gard G 
wansi. CL PP CI PEN 5735 
21. Kale n’agusuula wansi, okwejjuukiriza Oued EEE 621 νυ (2.5) ϑ 
nga gwe musota ogudduka. 

22. N’agamba nti: Kale gukwate, era totya. (2 ὁ λα 5, LAS VS FEES ὅ ᾿ξ 
Tujja kuguzzaayo mu mbeera ya gwo 4% PRET 


1,21 

eyasoose. Θὰ: 
δ “΄- ᾿ “΄ a 4 

23. Era ssa omukono gwo mu nkwawa Ζο. κἀξ ElaUs ὁ OX BIS 


Gujja kuvaayo nga mweru mu ngeri etali ya VIE SN ep nt ἔν 
kabi— ako kabonero kalala, Oui pie de; 2523 
24. Tulyooke tukulage obumu ku bubonero RAI ES de El με 
bwaffe obukulu. 
. . PONT εἴ, σι ιν ἢ TT 

25. Gendaeri Farâwo; mazima ddala asusse OP SICE HOULLRSL δ. 
ekigero mu bujeemu. ' 

Ruku 2 ϑν, ν # ,j# σὰ ω “7,5 
26. Müsa n’agamba nti: Mukama wange, OS) 7 à δῷ 
nnyanjululiza omutima gwange, i PE Li ον 
27. Era ompewulire omulimu gwange, OS > δ] dis 


28. Era osumulule ekifundikwa ekiri ku (Ci és Exas LAS 
lulimi Ilwange, 


| ῳϑ U! ® | 1% Le 
29. Bategeere ebigambo byange, 297 | és 
30. Era nteerawo omubeezi ava mu ὦ ῖϑϑ5.2.}9 DU 215 
bange— n if 
31. Härüna, muganda wange; ; Ou! 5» 
a. 5,“.,,» κα 
32. Onyweze amaanyi gange naye, Si du 3 ù | 
Y TT a Pr 
33. Era mugatte mu mulimu gwange, OS | rh ἃ ἧς > 13 
CRT a £ Élu À ὅἅ 
34, Tulyooke tukutendereze nnyo, EU σῶς 


> 


Essuula 20 TA HA Juzu 16 


.Ψ “ A 4 
35. Era tukujjukire nnyo. OSEH:É ES 3 
36. Ddala Gewe mulabirizi ku ffe. OI ste ei 


ft 
37. Allah n’agamba πῇ: Owange Musa, Ou LE 2. "ἀξ δ ET LOU 
ddala oweereddwa ky’osabye. so. ΓῸΣ ὩΣ 
38. Era ddala Ffe twakukolera ekisa πὸ Κα OUI È EE 3 ELITE CES) 
mulundi omulala, se 
39. Bwe twabikkulira nnyoko ebyo 6 δον. 
ebyalina okubikkulwa, a tre 
40. Nti: Mutecke mu kibaya, n’oluvannyuma à TE mn ET da Sy 


kisuule mu mugga, omugga gukigobye ku ds Er Tai sl Etain 


lubalama, omulabe wange era omulabe we ajja 77 
kumutwaala. Era nakussaako okwagala okuva ὠλᾶ) 15 : 4.2 5 DIET à (Et 
gyendi; era ekyo nakikola olyooke olererwe 1e ee Vs, tu%ene 2112 


τ 7 
mu maaso gange. 71) (δ Fr. 
ν᾽ # 
OS 
pt Δ 
# τ sd 


23,“ κα 2.9 27 19 
41. Awo mwannyoko bwe yatambula, n’a- λέ 5.2 JS ELEI  . 
gamba nti: Abaffe, mbalage anaamulera? Kale nee κ 
twakuzzaayo eri nnyoko amaaso ge galyooke Fed ass ARS à 
gakkakkane era aleme kunakuwala. Era watta [2 ne ϊΞ: ESS 5 à Eyes ὅ9 ὩΣ ᾿ 


omuntu, naye netukuwonya ennaku era ne- Los 2° 
tukugezesa olugezesa. Era wamala emyaka 3635 5 535) Ë 5 


, . D , a * : 
mu bantu b’e Madiyani; n’oluvannyuma, 452) SSL μᾶ « (δ χὰ 


gewe Müsa, watuuka Κα kigero ekyetaagisa. de ba ξῖτι 

355,5 + 
ἂσ, 47 

42. Era nkwerondedde Κα Iwange. Dr) RL > H 
43. Genda, ggwe ne muganda wo, n’obubo- (£_:5 Υ7 y υ SJ 215 EAITENS 3 
nero bwange, naye temugayaalirira okunte- 7 7 Es ἜΠΝΑ ΤΑῚ ΤΩΣ 
ndereza. OUI E TE 

Et VE σιν σὰ: 4 Tv 
44, Mugende mwembi eri Faräwo, mazima Qu .} O Ep dis δ) 

asusse obujeemu. ΒΝ PR DRE TT 
a LA Pal Ἵ 1 “3. τ 
45. ΚαΙο mwembi mumutegeeze ebigambo 5158 #4 AIL'ATESL ENT 
eby’eggonjebwa, ob’olyawo aneddamu oba ᾿ ΓΕ 


anaatya. OP ESS 


46. Nebagamba nti: Mukama waffe, Li οι: (3 
mazima tutya nti ajja kutuyisa bubi oba nti "Ξ CE : 


ajja kwesukkulumya. Oki ΠΗ͂Ι Ets 


πὶ - . 4 ΓΖ “« £ 
47. Allah N'agamba nti: Temutya, mazima 5 A &È Las ci LENS 
ndi wamu nammwe, mpulira era ndaba. 
Ἵ < - Tanse(s ire ᾿ - 
48. Kale mugende gy’ali mugambe nti: das £ 35% D) G1Y ag 
Ddala tuli babaka ba Mukama wo, kale leka  , » > Ρ 
abaana ba Isirairi bagende naffe era +445 ἃ 


> 


UE 
as 
ἊΝ 
ξ 
Ὲ 
‘ 


AVS 


Juzu 16 


TÂ HÀ 


Essuula 20 


tobabonyabonya. Mazima tukuleetedde 
n’akabonero okuva eri Mukama wo, era 
emirembe giri kw’oyo agoberera 
obulung’amu. 


49. Mazima tumaze okubikkulirwa nti: 
Ddala ekibonerezo kijja kuba kw’oyo 
anaalimbisa obubaka n’akubayo amabega. 


50. Faräwo n’agamba nti: Owange Müsa, 
kazzi Mukama wammwe y’ani? 

51. N’agamba nti: Mukama waffe y Oyo 
eyawa buli kimu entonda ya kyo n’oluvannyu- 
ma nakirung’amya ku nkola ya kyo. 


52. Faräwo n’agamba nti: Olwo embeera 
y’emirembe egyasooka eriba etya? 


53. N’agamba nti: Okumanya kw’ekyo kuli 
eri Mukama wange mu Kitabo. Mukama 
wange tabulankana wadde teyeerabira. 


54. Y’oyo eyabakolera ensi okuba 
ekyaliiro, n’abakubira mu yo amakubo era 
n’assa amazzi okuva mu bire, kale ne- 
tugamezesesa ebimera ebya buli ngeri nga 
biri mu migogo gy’ekisajja n'’ekikazi. 


55. Mulye era mulunde ebisolo byammwe. £L) 
Mazima mw’ekyo mulimu obubonero eri 


abalina amagezi. 
Ruku 3 


56. Mu yo mwe twabatonda, era mu yo 
mwe tubazza, era mu yo mwe tulibajja 
omulundi omulala. 


57. Era mazima Faräwo twamulaga 
obubonero bwaffe bwonna; naye n’alimbisa 
era n’agaana. 

58. N’agamba nti: Owange Muüsa, 
otujjiridde otujje mu nsi yaffe n’eddogo 
Lyo? 


59. Kale naffe tujja kukuleetera eddogo 
eririfaanana. Kale teeka wakati waffe naawe 
ekiseera eky’ensisinkano n’ekifo eky’enkamu- 
nkamu, ffe kye tutaamenye wadde ggwe. 


60. Musa n’agamba nti: Ekiseera kya- 
mmwe ekiragaanye kibeere Κα lunaku 
lw’ekijaguzo, n’abantu bakung’aanyizibwe 
mu kalasamayanzi. 


4 ΄ ' . Fe . 
JAY Hoi 


Ld 


APR EPPENS 
SC 85 54 ever 


\ Ce δ 51 
ξΞ. ῷ ὃ }» ST 1555 


ENONCE 
41,5 sé hs Gus CU Le, 
Ou} BIENS 
si GE ui at Rs 
Qui 


C5 de Ce 392) EL JG 
ἜΠΕ ΙΗ 
ΜΠ ἐν TE D Ales 
Θυφύκες nie: 

ὧΐ 5 252}91 2} 28% 22 JÉ 
ur 


<> 


Essuula 20 


TÂ HÂ 


61. Olwo Faräwo yaddayo neyeekoba Κα 
ntegeka ze n’oluvannyuma n’ajja nga bwe 
baalagaana. 

62. Müsa n’abagamba nti: Zibasanze! 
Temupaatiikanga Κα Allah bya bulimba, si 
kulwa nga abasaanyizaawo ddala n’ekibonere- 
zo. Era ddala oyo akonjera amaze okuzikirira. 


63. Kale Faräwo n'’abantu be baakubaga- 
nya Κα nsonga zaabwe bokka na bokka 
era nebadda mu kafubo. 


64. Nebagamba nti: Mazima bano bombi 
balogo, kye baagala kubagoba mu nsi 
yammwe n’eddogo lyabwe era bazikirize 
n’obuwangwa bwammwe amakula. 


65. Kale mwekobe Κι ntegeka zammwe, 
n’oluvannyuma mujje nga muli mu nnyiriri. 
Era ddala oyo anaawangula olwa leero γα 
w’okuganyulwa. 

66. Bwe bajja, baagamba nti: Owange Müsa, 
abaffe ggwe osooka okusuulawo oba ffe 
tuba tuba ababereberye okusuulawo? 


67. N’agamba πῇ: Nedda, mmwe musooke 
musuulewo. Okwejjuukiriza nga emiguwa 
gyabwe n’emiggo gyabwe gimulabikira nga 
egisattira olw’eddogo lyabwe. 


68. Olwo Musa n’awulira okutya mu 
mwoyo gwe. 


69. Netugamba nti: Totya, mazima ggwe 
w’okuwangula. 

70. Era suulawo ekyo ekiri mu ddyo wo; 
kijja kumira bye bakoze byonna. Mazima 
bye bakoze bukodyo bwa mulogo. Era 
omulogo wonna w’aba, taganyulwa. 


71. Kale bwe gwabimira,  abalogo 
baawalirizibwa okugwa wansi nebavuunama. 
Nebagamba nti: Tukkirizza Mukama wa Härüna 
ne Musa. 


72. Faräwo n’agamba nti: Mumukkirizza 
nga sinnaba na Kkubakkiriza? Mazima ono 
ateekwa kuba nga ye mukulu wammwe 
eyabayigiriza obulogo. N’olwekyo ddala 
ng’enda kubasalako emikono gyammwe 
n’amagulu gammwe mu mpulinkanya, era 
ddala ng’enda kubattira Κα bikolo 


OÙ! 


PICLS πφ 
“15. Bite AT SES 
4 

Θυ κυ! 

+ OL AE 

Dai Du) y 8 OL 590 

A nt sn 2 d af 
5,» φλέ" AS dl 
lhototori Ἴ riue 

… ES 12055 bi 721: 
ἢ Ν ᾽ ΄- 7 
rhotylfiierethésst 
\ s ΧΩ CELA) 
QU 3 ACT S 


ls 


sabot Gil 
Nr ee à Φ 
OPA 


Ὁ # “κ, δι Δ TT 
kgs 0 CSS JE 
ζ a a a 122 
GT 2e ps ὡς SU) Es 
| A% 

Ours 

Re aus PE mnt 
Ou 8: ASS du C3 CARS L 
AL GP IE € Er " 
QÉVIEITEL, EVE 
RSC Aie GT 
ΩΣ - “«΄ [A 
F5, pet LS S CS, 


Juzu 16 


Juzu 16 TA HA Essuula 20 


; - 
by’emitende; era ddala mujja kumanya ani 25 | 
ke fembi asinga ne be Os 
era abonereza olutentezi. τὰς ne ÉV 
T3. Abalogo baagamba nti: Tetukyazzeeyo ὥς ὅσ G HE 955 Jp 
kukusukkulumya nate olw’obubonero — PATELE : κοῖς are 
obw’olwaatu  obututuuseeko, wadde ἰώ ωδϑὼ Gb ΕΖ, ER Σ 
okukusukkulumya kw’oyo eyatutonda. Kale ᾿ς, . 2e fret 5ι3 LS 
gawe salawo kyonna ky’osalawo. Anti ggwe 5 Gré4s Jr ui 
olamulira wano mu bulamu bwa Καὶ nsi wokka. φξῆὰ. ξ τὰ) | 

"2 ΄- ΠΩ͂Σ AA ΄ 21% 
74. Mazima ffe tukkirizza Mukama waffe τ 5 GE ELA ) ie 2] Ἢ 


alyooke atusonyiwe ebyoonoono byaffe à © , Ν “ΠΩ παι CET 
n’ebyobulogo bye watukakaatiseeko. Era Ab: RC 45 τ qu 
Allah y’asinga obulungi era ye w’olubeerera. © 2) 


Ἐ 
᾿ 
χα] 


75. Mazima oyo aligenda eri Mukama we “1 ὥ ὦ G 3 431 -- 4 5 
nga mwonoonyi, kale oyo y’alifuna nues 5. , el 
Jahannamu, talifiiramu wadde taliba mulamu. DE ÿ 545 3e) Cons 

T 1212 : La 
76. Naye oyo aligenda gy’ali nga mukkiriza gai des 55 ἅς me 4. UE 2 
nga yakola ebikolwa ebirungi, kale abo be “ 
balifuna ebitiibwa ebya waggulu— 
77. Eby’ensuku ez’olubeerera ezikulukutamu 45 Ÿ | Bis O2 ὦ » 3 $ CENTRES 
emigga Wansi Wa ΖΟ, omwo mwe balibeera; , » < 

“ 


LE 7 | σιν nn | 
217% - n! Ζ 
era eyo y’empeera y’oyo eyetukuza. on 1515 > 3.123) Le τ 
ε ἐπε 
QE ἃ 
ὩΣ ΄ 


Ruku 4 ΄ 
78. Era ddala twabikkulira Müsa nti: Twala | 


Lun ᾿ 
abaweereza bange ekiro, era bakubire ekkubo É ζἄ; τῷ . 2 3 H ΝᾺ δι 

“4 

3 


ekkalu mu nnyanja. Totya kukwatibwa era Don μ᾿ ἜΣ 
teweekanga. 5$ Air V1ES D 
Θὰ} 

= 9 124814 89 Pan EPP 

79. Kale Faräwo yabawondera n’amagye 2442 ἢ 25e, ὦ 5.5.9 PAIE 
ge, olwo nekibabbika mu nnyanja ekyo Le LLC 2j GS 
ekyababbikira ddala. OMS AE A 


teyabawabula. 
81. Abange mmwe abaana ba Isirairi, ddala 3 al 25 δρῶ Ce 
twabawonya omulabe wammwe, netulagaa- ,ἦ λων ἃ Li va 
na nammwe ebbali w’olusozi Tür Κι ddyo, 277, Es 
era netubassiza Manna ne Saliwa. OPERA MANETTES) Y! 
ni Lite PAT: 
82. Netubagamba  nti: Mulye ku RDS 5 20555 Giiboise 
birongoofu bye twabagabula, naye % τσ, τα, % 4% 
temusukkanga ekigero ku byo, si kulwa MERE ΣΚΙΆΣ, 5:25 229 


80. Era Faräwo yabuza abantu be era Ouais ss o pra 
6 


nga obusungu bwange bubakkira; era oyo PACE? 
re obusungu bwange, mazima aba Où RAD Cas LE 
azikiridde. 


Te 


Essuula 20 TA HA Juzu 16 


83. Era ddala ndi Musonyiyi nnyo eri OyO Lo £$ “2| {2 à ἘΠΕῚ οδν5 
eyeenenya n’akkiriza era n’akola ebikolwa eus éliCS 
ebirungi n’oluvannyuma n’anywerera ku (ὃ UE) 


bulung’amu. A συ -ν» 
84. Owange Musa, kiki ekyakwanguyirizza Our 2 Ele 59 2 ERA 

okujja n’olekayo abantu bo ? ρον 
85. Μίδα n’agamba nti: Bo bali mu buwufu ELLE as 5 A 
bwange, naye Mukama wange neeyunye DAT jo κα 
gy'oli olyooke osiime. ; Ν on cs 
86. Allah n’agamba nti: Mazima CRETEIL SC LsJ G 
tugezesezza abantu bo ng’ovuddewo, era οὐ ὩΣ »% 7 fs 


Sämiri abawabizza. ge + 2 
"κα πὶ Ἃ ,,9 “».»»1 
87. Olwo Müsa yaddayo eri abantu be nga ok dos JL uv ARS 
musunguwavu era nga munakuwavu. , 2, “ «77 1% (KI 
N’agamba nti: Abange, ddala Mukama “2.5. 5ὲὶ 2 2 SEA JE Us 
\ 


γὰ 
4 
si 
k 
E 
VA 


wammwe teyabalagaanya okulagaanya 2675 JE κα 


okulungi? Abañfe, ekiseera ekyalagaanyizibwa ἡ,“ , 4. κι ἀμ tp σι 
ky’ekibawanvuyidde, nandiki mwagadde ζεῖ πὲ O1 3551 ἃ “νὰ 
busungu obuva eri Mukama wammwe ,2:1:7 λέ 5 SE 
kubakkako, kye muvudde mumenya bye AS 2) Où 

ET 


mwandagaanya ? 
88. Nebagamba nti: Tetwamenye bye Kait, Ass EAU IE 
twakulagaanya Κα lwaffe; nayetwatikkibwa ᾿ς sil ù Lane nt ITa rt ts pete 
obuzito bw’amajolobera g”abantu, bwe kityo ADIEU )E 2D1ÿ ᾿νε 52 
ἀν ᾽ ᾽ "2 # Pat PL δ  » “ 
netugakasuka ne Sämiri bw’atyo n’akasuka ὃ; PE Hi LACS SES 
agage. 
89. Kale Samiri n’abakolera ennyana nga Se οἷ ὅς Les 2497 ξχαῦ 


kifaananyi bufaananyi ekirimu okung’ong’a. , \ -ῷ Le 
Ye ne banne πεδαραπιθα nti: Ono ye ἐν 2 LS AëéJ) τ 
musinzibwa wammwe era ye musinzibwa wa po, #4 
Müsa, naye Musa yeerabira bwerabizi (OS 
okumubagamba. er 


: τ CA] CARRE ΜΗ , Λ΄ HAL Η 
90. Abaffe, baali tebalaba πί ennyana yali 35% SA PER ὙΠῶ 5 VS 


tebaddamu kigambo kyonna era nti terina PACA CR AL 2, κα, 2 ξ 
buyinza kubakosa wadde okubagasa? @) 51522347 Es, ὅς 
Ruku 5 ., ; x “115 , κ΄ 
91. So ddala Härüna yabagambirawo oluber- Lies we ώϑ 5 345 JB 5 
eberye nti: Abange, mazima mugezesebbwa ,2£6, « “ NAS ἜΣ 
Done n'ennyana eno. Naye ddala ἌΧ ὧν 5e Δ. ὧν 5581 
Allah Omusaasizi ennyo ye Mukama ὯΝ Δ [225 EYE 5:12 , 25) 
wammwe; kale mungoberere era mugondere ἘΣ ER APE SOA 
ekiragiro kyange. 


à re < # ζ δ “ 7? “- 
92. Nebagamba nti: Tetujja kulekayo κα ὥλζ LE F5 9190 
kugisinza okutuusa Muüsa 1w’alikomawo gye εν δὴ 423 j ἃς ss 


tuli. 

Late ἢ Lit DPapit TE 
93. Müsa n’agamba nti: Owange Häruna, kiki ls 5. ELLES (5 δ) JB 
ekyakulobera awo ng’obalabye bawabye, GLS 


> 


Juzu 16 TA HA Essuula 20 


᾽ Σ DC PT Pt o Le Le 
94, N’otangoberera? Abaffe, wajeemera GS 51 Eten lu ts DL 


ekiragiro kyange”? ἘΝ " ΡΝ" 5 
95. N'agamba nti: Mwana wa nnyabo, ὡς κα λα μοῦ 
tokwata ebirevu byange wadde omutwe καρ » 227 JE 

gwange.* Nze natya nti ojja kugamba nti: 
Oleese enjawukana mu baana ba Isirairi, OL n 5559 si AL " C4 
n’otalinda na kigambo kyange. ᾿ 


ε 
Ε 

À 
Cu 
Ca 


96. Müsa n’agamba nti: Owange Sämiri, O%) 
ddala wagenderera ki? 


97. N’agamba nti: Nze nalaba bo bye 44 la © Fe Be 
bataalaba. Kale nakwata obumu ku buwufu Ji 59, A no BAL D D C4 
bw’Omubaka olukwata, oluvannyuma ne- δῷ δεν 21 ΩΝ Gé fs 
mbusuula eri. Era omwoyo gwange bwe nul C : AITE LIU TS 
gutyo bwe gwampikiriza. © F7 a χοῦ ῃ 


2 

Ὁ 

ι 
Ca 
CA 


uen ns PTT UT a “2,5 US 
98. Müsa n’agamba nti: Kale genda. Naye ὦ) ὅ A) à δῦ OL Las J 
ddala ekibonerezo ky’olina mu bulamu bwo, , %i£ ar LITS 25 ALT 
ojja kwogeranga nti: ‘Tonkwatako’; era ddala V5 ἫΝ ds Ba et ss 
olinayo n’ekisuubizo ky'ekibonerezo ES Gite 4}, ὦ 5515 τῦλᾶξ 


\ 
Kyotayinza kwesumattulako. Kale tunulako , ὦν “9 “γᾷ ΄ 
4 en ; Be nr ce CUT 721 (3072. als 
eri omusinzibwa wo gwe weesibyeko au 55 155557, GS aile 
okusinza. Ddala tujja Kkumwokya n’oluva- ἅ “ὦ 
ne | 
nnyuma nga afuuse vvu tumumanse mu he 
nnyanja olumansa. 


CE AU TE NULS NT 
9. Tewali_kubuusabuusa, Omusinzibwa 234 } 2}} Ÿ @3ft Ab 2601 LS 
wammwe ye Allah Oyo ali Omu yekka. Teri 2. 1nÉGLe ς 
musinzibwa mulala okuggyako Ye. Allah, OÙ, Gi frs 


okumanya kwe kwabuna buli kimu. 


100. Bwe tutyo bwe tukunnyonnyola ebimu ὃ G :LOT de EUX Lab ὅ 
ku byafaayo ebyo ebyayita. Era ddala mg én,15:%, 11, 
twakuwa Okubuulirira oküviira ddala gyetuli. CS>0 Jose 


101. Oyo akukuba amabega, kale ddala 355 dei ὦ LE D 


oyo y’alyetikka omugugu omuzito Κα ν κῷ:σΉ -“ογοῖ 
lunaku lw’okuzuukira. (D) 9 à ! 
A »- | , * Η 
102. Baliba wansi wa gwo lubeerera. Naye 2245)1555 δ 15,940 LS 
okwetikka kuliba kubi nnyo gye bali ku ", ἥ x 
lunaku 1w’okuzuukira! , Oéès 
A 2 nat 1 À 0 Cd 
103. Olunaku eng’ombe lw’elifuuyibwamu. Ge ΠΕΣ ΚΗ ΡΥ FES 
Era Κα lunaku olwo tulikung’aanya aboono- Ξ Ζ ὭΣ “κλπ 
onyi nga batunuza bbululu. OS 
104. Balikubagana obwaama bokka na sy si ὦ) A4LIT O5 CES 
bokka nti: Temuwangadde wabula nnaku 4 922 
kkumi zokka. OT 


20:95. Ebigambo ‘tokwata birevu byange wadde omutwe gwange’ tebitegeeza nti Musa (a.s) 
ddala ekyo kye yakola. Ebigambo ebyo biyinza okutegeeza nti ‘tonswaaza’. 


Te 


Essuula 20 


TÂ HÀ 


Juzu 16 


105. Ffe tumanyi bulungi bye balyogera awo 
nga eyabasinga okuba obulungi mu mbeera 
ayogera nt: Temwawangaala wabula olunaku 
lumu 1wokka. 

Ruku. 6 

106. Era bakubuuza ebifa ku nsozi nga 
bwe ziribeera. Kale gamba nti: Mukama 
wange alizimulungula olumulungula, 


107. Azifuule museetwe oguseetedde, 


108. Nga tolaba ku zo kikko wadde akagulumu. 


okuggyako enswagiro. 


110. Ku Ilunaku olwo, 
tekuligasa okuggyako oyo Allah Omusaasizi 
ennyo gw'alikkiriza era nga asiimye 
ekigambo ky'okwegayirira Κα lulwe. 

111. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe 
n’ebiri emabega waabwe, naye bo tebayinza 
kubyetooloola mu kumanya. 


112. Era amaaso gonna galyewombeeka 
mu maaso g'Omulamu, Eyeebeezaawo 
yekka, Abeezaawo buli kimu. Era ddala buli 
eyeetikka omugugu gw’ebibi wa kufaafaaga- 
nirwa. 

113. Naye oyo akola ebikolwa ebirungi era 
nga mukkiriza, Καθ γα talitya nti 
aliryazaamanyizibwa wadde okufiirwa. 


114. Era bwe kityo twassa Kur’ani mu 
Luwarabu era netuttottola mu yo okulabula 
okwa buli ngeri, balyooke batye Allah oba 
ebaleetere okujjukira Allah. 


115. Kale Omugulumivu ye Allah, Kabaka 
Ow’amazima! Era tobuguutanira Kur’äni nga 
okubikkulirwa kwa yo tekunnakomek- 
kerezebwa gy’oli, naye gambanga nti: 
Mukama wange, nnyongera okumanya. 


116. Era mazima twakola ne ÂAdamu enda- 
gaano olubereberye naye neyeerabira, era 
tetwamusangamu kugenderera kujeema. 


Ruku 7 
117. Era jjukira nga bwe twagamba ba 


malayika nti: Mugondere Âdamu, kale 


okuwolereza Qi 


UP: ne [σ DTre pue 
Ji 5. JE (2: Xe Es 
: κι DK] 84 % L À a28€ ἡ 
Gr Ts Soyéss La 
um OL κυ λέ A “ “4.15... 
ΗΕ eur; 
- Fe L £ 
OS 
ÿ Cd 1€ 4 αὶ 
δ EG US 
» 4 2 Ἔ -% 
CASHERETTES 
΄ “΄ re ὕ Le, 
Sr£ =) CO OS ὩΣ 1883 
PRET καῇ NUL τ 


-“ 

OST GES 586251 AI 

415 ag 1 1 111 
n 2 

OL de OS LR, 

Gi RUSSES 


Car 2£L A 


D 52525 abill De ax Ge 3 
CASA ALI 


12404 σῖ,͵ σ΄ . [πὶ σ 
Αι μα! 0e 9:2 »» 
] ω 17 LS 
OÙ 5 A4 ab TO 

SL . " 

ἡ“ sr Le Lis Ν A4 
des S5-Gxh ἐ τ). ἐὼ] JS 
CA τ. ΄ n° 
AS, vais OT JS ὡς gl 

A Anne ω 14 , nn” 

Ole σου δῦ 

-« “4.5 VTT Le δι τ: 
Gus JS be SSID 42. 
C::41; tante 

OC 555 


᾿ 

δ 
& 
\é 


Juzu 16 TA HA Essuula 20 


on \# sta T4 
baagonda, okuggyako Ibilisi y’eyagaana. Cl : LS! 
: 4,.. 2. « 'π γα 

118. Kale netugamba nti: Owange Adamu, s EU 5.2 . ὥῷ 25 " ἃ 


: ee ee 
mazima ono mulabe gy'oli n’eri mukyala .€ “Ὁ £ CLÉ ΟΝ Ἤ £ ξ < 
wo; mumwerinde si kulwa nga mwembi Ὁ Ge 2 ΣΤ 
ef 
abaggya mu lusuku nemubonaabona. RCE 


æ “΄ « a 
119. Ddala /uliwo ku lulwo oleme Où 225 δ 1.5" fa 
kulumirwamu njala era oleme kuba bukunya. 5 2 
Ε © \ EN 1É< LES TS 
120. Era ddala ggwe oleme kulumirwamu GR 6. 2 
nnyonta, wadde t’oyokebweko musana. pos ὙΠ 2 
121. Naye Sitaani yamusendasenda JESUS JE Shrbtag) EL r 
n’agamba nti: Owange Adamu, abaffe κ΄, ne nn um Ve & pr 
nkulage omuti gw’obulamu obw’olubeerera σώ YEUX 5 Al ei JE ED) 
n’obwakabaka obutaggwawo? " d Ρ Ε sue 
σίν» .“(“σ ν. © y [σ᾽ cd 
122. Kale bombi kwe kugulyako: kale 50845155 Ci ess CL LEG 
obunafu bwabwe nebubeeyoleka. Ne- ,%on σόν Me LL UT T 
batandika okwetungirirako D EGOIA by’omu 5.4 }}.5 Css gigi 
lusuku. Bw'’atyo Âdamu mu butanwa S 14% <<) τ 
n’atatuukiriza kiragiro kya Mukama we, kale CO 919 ds) 5] σχῶ 
n'awaba.* ‘ot Cu “ (ὦ αὐ72 πιο 
123. N’oluvannyuma  Mukama we EURE «ὦ Ὁ a ans os 
yamulonda n’amuddiramu n’amulung’amya. , , . ᾿ 
Δ ns » La pi 
124. Allah N'agamba nti: Mwembi AC243 Biss Gi ὥ δι JG 
muluveemu, muli balabe mwekka namwekka. 42 4 24 ἢ. (ait se ns 
Naye bwe mutuukwangako obulung’amu #3 5 GG ᾿ 55 VE 
obuva gyendi, kale oyo aligoberera + Las 5 ΙΖ Le “τὺ 08 
obulung”’amu bwange, taliwaba wadde taliba "ΞΖ ζ 1. m5] ge er 
wa kikwa. Qui y 
τ es OYO ἐπ θη οντονειν eri ns 41 ὥ re "3 DS υ» » Oo 9 
uulirira kwange, kale ddala y’aliba mubul- , 8 σι λαό 2 5 24 2, 2 
amu obunyiga, era tulimuzuukiza ku lunaku DS) 5 ST SAS 5 LÉ au 
lw’okuzuukira nga muzibe. Qui 
14 ΄ λήκι ποτ σα w 1 
126. Algamba nt: Mukama wange, Iwaki ESS EP SES) τόθ 
onzuukizza nga ndi muzibe, so nga nali ndaba? (ΙΖ, ΄ 


20:122. Bangi balowooza nti ebiri mu Aya eno byali bya ddala, songa Aya yennyini eraga nti 
ekwata ku mbeera ya mwoyo so si ya mubiri kubanga n’ekigambo ‘sauaatuhumaa”’( Gasiss ) 
kiraga nti baamanyisibwa bunafu bwabwe. Kiba kuba nti wano obunafu obwogerwako bwali 
kuba bukunya, kyalisobose kitya okuba nti baali bantu bakulu naye nga okuva obuto bwabwe baali 
tebamanyi bwereere bwabwe, baabumanya luvannyuma lwa kyafaayo ekyo kubaawo? N'olwekyo, 
okuvvuunula ekigambo ‘sauat'( 155% } nti kitegeeza ‘bwereere bwa mubiri’, kuba kukyamya 
makulu ga Kur'ani Entukuvu — kubanga n'ekigambo kyennyini mu nnono ya kyo kitegeeza 
‘buswaavu’ na ‘ndowooza mbi. Omuntu amala kusobya n'alyooka aswaala oba n'alyooka 
azuula oba n'alyooka amanya obunafu bwe. Obuswaavu n'obunafu biba mu mutima na mu 
birowoozo, n’olwekyo okwetungirirako amakoola tekivinza kubikweka. Ensobi yonna, Adamu(a.s) 
ne Hawä bwe baba balina ensobi yonna ὁ baakola, ensobi eyo yali erina kuggyibwawo na kusaba 
kusonyiyibwa na kwewogoma eri Allah, so si na kwetungirirako makoola ga miti. Okwetungirirako 
amakoola ga Janna (olusuku) kitegeeza kusaba kusonyiyibwa na kwewogoma eri Allah. 
Okusinziira ku Kur'ani kino kyennyini Adamu(a.s) kye yakola, n'ayiga ebigambo by'okusaba 
okusonyiyibwa okuva eri Allah ( 2:38; 20:123). 


Essuula 20 TA HA Juzu 16 
στ -« port mp ΖΦ [{π 
127. Allah aligamba nti: Kiri bwe kityo 7 (x # EF ἀξ 06 
lwa kubanga watuukibwako okulabula ἐξ πὶ ES 
kwañffe n’okusuulirira; bwe kityo nno olwa (Δ ga ? 


leero naawe ojja kusuulirirwa. 


128. Era bwe tutyo bwe tusasula oyo 
eyeesukkulumya n’atakkiriza bubonero bwa 
Mukama we. Era ddala ekibonerezo 
ky’enkomerero ky’ekisinga obukakali era 


ky’ekiwangaazi ennyo. 


129. Abaîffe, tekibawabula  okumanya nti 
emirembe mingi gye twazikiriza olubereberye 
Iwabwe ng'ate bo kati mu maka gaabwe mwe 
batambulira? Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abo abalina amagezi. 

Ruku 8 

130. Singa si kigambo ekyakulembera okuva 
eri Mukama wo n’ekiseera ekyagerekebwa, 
mazima ekibonerezo kyaaliteekeddwa 
buteekwa okujja. 

131. Kale gumiikiriza kw’ebyo bye boogera 
era otendereze n’amatendo ga Mukama wo 
nga enjuba tennavaayo n’awo nga 
tennagWwa; era ne mu biseera ebimu 
eby’e iro tenderezanga Allah ne mu 
bitundu by’emisana, olwo ojja kufuna 
essanyu elya nnamaddala. 


132. Era tokalirizanga maaso go eri ebyo 

bye tweyagalizaamu abamu mu bo 
eby’amajolobera g’obulamu bw’ensi nga 
tugenderera okubagezesa na byo. Naye 
okugaba kwa Mukama wo kwe kusinga 
obulungi era kwe kuwangaazi. 


133. Era kubirizanga abantu bo ku ssaala 
era naawe onywerere Κα yo. Ffe tetukusaba » 
kutugabira, wabula Ffe tukugabira. Era 
enkomerero ennungi eri mu kutya Allah. 


134. Era bagamba nti: Lwaki tatuleeterayo . 
kabonero okuva eri Mukama we?Abaffe, 
tebaatuukwako bukakafu obw’olwaatu obwo 
obuli mu biwandiko ebyasooka ? 


135. Era singa twabazikiriza n’ekibonerezo as 


olubereberye Iwa kyo, ddala baaligambye nti: 
Mukama waffe, lwaki tewatutumira Mubaka 
netugoberera ebiragiro byo nga tetunnafuuka 
banyoomoofu era abaswaavu? 


“ἀπῇ ge στ τε a Seul 
5551852 Ιλ aient 
À # 

Oil 
cu no Te Cat aa no TXT 
O4 2 (sai ses 215] 
RE A an 1281 
φιλο κιτολθς λοι 
12 »" ire! 
OAVIJI Ne VEUs 

΄ 21 οὖ n 1% .$ Δ 
BIJS EL θεῖ λλιθὺ 5 
» 4 “2, 4 PT A 

Quotes 12:19 
1 κω σ mnhnio(e en AIT 
HA 7 3 65) «(202 “δ 
A Lé .% 32 TS Lu 
ds , ω».,ὉὁΒΡ} 5 Ji Ξῷ 
ως 1, ,,,2} ΄ 3 

2 πρῶ Ji En τὲ hé 


οὖ] 
!  "“ 
Ga Lee SEE Vs 


ere nn SAS près Le 151 


ἥ, Gésshers LL ET A 
ἘΠΕ Εν 1,63, EL: 


Eu EU 


Ὁ Ὁ 83 ὡὸ πὸ ἀπ δι ϑ τ 
Ai GAL es 55 


Ji 

ω ΤΙ \ Δ ΤΑΙ ÉT 
03 Dix AETAT D fs 
7 Ces λυ ῦ 18515 


A 
»" 


΄ δος En Linie Gr 
JS of JS ds élu] : 

Α σ΄ 

QU 


> 


& 


Juzu 16 TA HA Essuula 20 


136. Gamba nti: Buli omu alinda, kale 5320223" 2555 354 V'AË 
nammwe mulinde; naye mangu nnyo mujja 2 , , + Due: in ee 
kumanya ani ali ku kkubo ettuufu n’oyoali Z° 3 GE gui L'-a mot ὧ λ 


Κα bulung’amu. QUAI & 
δ 


Essuula 21 


ΘᾺ EE εις δι όσα 


AL-ANBIYA’ 
(Yakka lubereberye lwa 


Oskshlgtihighle is 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 17 
2. Okubalirirwa kw’abantu kusembedde gye 
bali, naye bo bali mu kulatta bakubyeyo 
mabega. 


3. Tebatuukibwako kubuulirira kwonna 
okuggya okuvaeri Mukama waabwe, wabula 
bakuwuliriza ng’eno bwe beezannyira. 


4. Emitima gyabwe migayaalirvu. Abo 
abakola ebibi bateeseza mu nkukutu nga 
bagamba nti: Ono si mulala wabula muntu 
buntu nga mmwe. Abaffe, munaagenda eri 
obulogo nga mulaba? 


5. Nabbi n’agamba nti: Mukama wange 
y’amanyi ebyogerwa mu ggulu ne mu nsi 
era y’ Awulira byonna, y Amanyi buli kimu. 


6. Naye baagamba nti: Bino birooto 
bitabufutabufu, abalala nti: Si kyo, y’e- 
yabijingajinga; n’abamu πῇ: Nedda, 
muyiya wa bitontome. Kale atuleetereyo 
akabonero nga Ababaka abaasooka bwe 
baatumwa n'obubonero. 


7. Tewali kibuga kyonna kye twazikiriza 7 


olubereberye Ilwabwe nga kikkirizza. Abaffe, 
bo be banakkiriza? 

8. Era tetwatuma olubereberye 1wo wabula 
basajja be twabikkuliranga. Kale mubuuze 
abalina Ekijjukiza mmwe bwe muba nga 
temumanyi 


1 #9 


ἐστ AE us 
. ἀκ SL one 
1.4.9} ob AE: 417 
ἘΠΕ 
5 ἴδ ὁ Ji δῖαν ὦ d 
O4 LEE Es 
J Ya ἐν. 51 SE ἐπ 
Eh #4 G τῷ τὰ 


.», ὅ 2 σε 14e ΄ 
9. Era tetwabakola nga ba mibiri egitalya one » 5... λα. [25 


mmere era tebaalinga ba nkalakkalira. 


10. Nate twabatuukiririza ekisuubizo; kale 
netubawonya wamu n’abo be twayagala, 
netuzikiriza abasukkiridde obubi. 


Oéait15s CE C5 
35 ΕΨΡΙΥΪΕ Ka 5} 


np AE CE] τ 
O2 ERts 152 TES 


<> 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 


PErA TI AT Ad 
: 


Δ, :, 1% 
11. Mazima tussizza gye muli Ekitabo ; FAI astfe SCIE) SI | 
2 


ekirimu okubuulirirwa Kkwammwe kwonna dune tt 
kwe mwetaaga. Abaffe, temukozesa magezi? O6 LES ὁ ë 

Ruku 2 ns SAT κ CRIS AE. 

12. Ye ebibuga bimeka ebyali ebyonoonyi ἜΜΕΝ st ve 2: " 

bye twazikiririza ddala n’oluvannyuma 1wa [2 5 (2 1.22 GEST ξ 42) JC 

byo netusibulawo abantu abalala? Ὡς *! 

Ou 2 | 


13. Kalebwe baawuliraokubonerezakwaffe, (Z£3 324 15} d 
okwejjuukiriza nga batandise okubiddukamu. L 


OÙ a κ 3 A : 
14. Twabagamba nti: Temudduka, wabula 4 Η 51 ra L 122 à 515 [: Κ᾿ GS ÿ 


muddeeyo eri ebyo bye mwejalabizangamu ΄ ΣΟ ἋΣ 
n’amaka gammwe, mulyooke mubuuzibwe GO si 21% 2m 17 NET 25... 
ekyabajeemya. RE a x 
Α ς [Ὁ UT Ta Δ LA 
15. Baagamba nti: Zitusanze! Mazima ddala OS Δ BIEL G 
tubadde boononyi. . : ᾿ 
16. Kale emiranga gyabwe egyotegyakoma, ἅς 24565 Es ὡμ C5 
okutuusa lwe twabafuula nga abasaayiddwa, > 


nebafuuka vvu. Opel τΚ5.δΞ. AUS 
17. Era tetwatonda ggeulu n’ensi n’ebiri [22.322 τι ζξοως 
wakati wa byombi ᾿ννὰ muzannyo. sn 
Obs 
Α 4% AT «, ΓΖ La 
18. Singa twayagala kufuna bya tas Lo δ LS Y LATE of ὕ 551 8 
ddala twalibiggye mw’ebyo bye tuli nabyo, ont ἐγ, TRE x 
singa nga ddala twaali ba kukola futyo. OESES ET), ὁ Ὁ ὡ2 


19. Ddala tumegguza amazima Κα bulimba Jb Ci JE ES es X 
negabubetenta, kale okwejjuukiriza nga #41 + ΖΦ, ,: “2 (ΙΤΊ ion 
busaanyewo. Naye zibasanze olw’ebyo bye 35 5955} »» ἊΝ δον au 
mwogera. OÙ SES sure) 

+ 11 # [| à « γέ 

20. Era abali mu ggulu ne mu nsibabe.Era 5 »ωϑ}Ὺ 15 ιΞ go) là ὡξ «1 2 

abali w’ali tebeekuliza ku kumusinza wadde , L ; 


tebakoowa. » 
Φώξμμαξος Via ss Ce 
21. Bagulumiza Allah ekiro n’emisana, era OS ELASŸS ki τό ΠΈΣΕ 
tebaddirira. ΠΣ d'a es ἐπ ᾿ 
22. Abaffe, bafunyeeyo bakatonda mu nsi pe Ve 5%! Os A4 ΔΕ ΟΣ 4! 
nga nabo bazuukiza? RULES 
0055553 


£ - 
23. Ddala singa mu byombi (mu geulune ΔΊ ΔΎ A 4 ls 5 3 
munsi) mwalimu abasinzibwa abalala ebbali ϑ Le € ᾿ CE 


wa Allah, ddala byombi byalifaafaaganye. ss HU! En] ads Dati 
Kale obutuukirivu bwa Allah, Nannyini d D te 
Nnamulondo, ali ewala ennyo n’ebyo bye OÙ δορὶ 
boogera. 


<> 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


an 2. 

24. Ye tabuuzibwa kw’ebyo by’akola, naye Os BAS leaf Eds ÿ 
bo ba kubuuzibwa. 5 , 

25. Abaffe, baafunayo abasinzibwa abalala (13 : ἃ. ii 2558 ὧν NET 1 
cbbali we? Gamba nt: Kale muleete obukakafu ΡΣ MER δ 2 « à ; 
bwammwe. Kur’äni eno y’ensibuko πε σνσ τ CE 54 02 

’ekitiibwa eri abo abali awamu nangeera  , pren PIS CPE | 
do eri nes irons 5. 5) .}2» 5 0 7e 29 59 

aye abasinga obungi mu botebamanyi ee 44,5% Gun nptaunf 
mazima, bwe batyo bakubayo mabega. OÙE pre 265 DANNO ELA  Ὺ 


26. Era tetutumanga lubereberye Iwo Yi, |: PS 4 £]| $ ἢ ΔΛ, Ar 
Mubaka yenna, wabula nga tumubikkulira LT à re À 
Ι 


nti: Ddala (6 Π musinzibwa mulala okuggyako ὦ 


Nze; kale Nze nzekka gwe muba musinza. ñ AS: 

nzekKkA τὰ Θῳ 3 1.2. Ἢ 
27. Era bagamba nti: Allah Omusaasizi "Αλλά ,5.: ἀλλ 9 33] qui ὥς 
ennyo yeetwalira omwana. Obutukuvu LS its. ἢν 
bubwe!° Nedda, wabula abo baweereza OO 


buweereza abaaweebwa ebitiibwa. ὦ ᾿ 
Δ n 5.“ an <! re nn” 
28. Tebamukulembera kwogera, era bo ὅθ L 5 3 ἘΠῚ La ns Y 


LA 


bakolera ku biragiro bye. ὦ ri tone 


29. Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe n’ebiri 44414 CG 45 ΠΕ τ ΕΣ 6 
emabega waabwe, era tebawolereza yenna | 5, 1e, De ἐν “,.» 1 ÈS ΄ 
okuggyako Ye gw’aba asiimye, era bo 2 srl VE gaie 22 


# 


bakankana olw’entiisa γα. Où LS qu ΖΞ da 
ὧν À f Ci 


: ..2 ἢ 
30. Era yenna mw’abo agamba nti: ‘Nze 425» De I Ol 
ndi Katonda’ mu kifo kye, kale oyo GTR ALIAS ASSET AUS É 
. À dd 
tulimusasula Jahannamu. Bwe tutyo bwe 7 ᾿ SAT “ 
tusasula abajoozi. 


Où 
e À 
ΕἸ 
τες 
& 
£ 
220 


Ruku 3 nes - 
31. Abaffe, abo abatakkiriza tebalaba nti HET] 1$À y) A 2425 
ddala eggulu n’ensi byali bikwataganye, mr. : 

naye netubigambulula? Era twakola mu mazzi 
buli kintu ekiramu. Abafñfe, era tebakkirize? {531  - ἐσ Je ς 


€ 

\ 

A 

À 

Ὁ 

τί 

> CA 
0 x 


a PL . 12 sr 
32. Era twakola ku nsi ensozi enyweevu O1 Gsl5 U25V ὦ 3 


ereme kubayuuguumya; era netukola Κα ECG: (23 (1τ15.3....4.-...}.0 
yo amakubo ageetadde, balyooke * "7 "” ᾿ “2 


᾿ sn 230 
balung’ame. (OI PISE SENTE 


33. Era netukola eggulu nga ke kasolya 325 ἘΠ: ά2-: Es ER 
akakuumibwa obutiribiri; naye bo DR La dun du 
obubonero bwa Ilyo babukuba mabega. Oro ss 


, ᾿ , Ω < ΄ Α _— a < “4 oi # 
3. Era Ye y eyakola ekiro n emisana, s{ 3 15 JS LL G hi 29 
n’enjuba, n’omwezi, nga byonna biri Κι 


εἰ 
᾿ 
LA AN δε 


ε 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 


4 un ES ous LR 
nkulungo biseeyeeya. As ὁ DS AIR SSL 
OS 19 un% 
Tate ns ς «ἢ “ 
35. Era tetukolangayo muntu yenna sl LS 5 ᾿ 3 ÈS Ci Gs 
olubereberye Iwo nga wa nkalakkalira. Abaffe, Er er ΓΝ 
bw’onoofa, ddala bo be b’enkalakkalira? O6 245 soit 


LE 4 


1 D 2 ne ὃ. 
ae àk51> ω» és 
΄ 


L ALT AS E5 LAS DL és 
CTI 


37. Era abatakkiriza bwe bakulaba ὧν 5e CEA] &J\5 5» 


bakutwala ng "ekyokuzannyisa, nga 29 ᾿ 
bagamba nti: Ono nno y’oyo ayogera ku gi Là Ἷ, Gi Vies LE 


bakatonda bammwe? So ng’ate bo be >°h 2 5 r AA) 58 
bagaana okujjukira Allah Omusaasizi ennyo. np: n 2 RS 
ὃ 1 " Θώ3» 8: 2 yes 


38. Omuntu yatondebwa nga mupapi. » DRE O2 AA eu 


tubagezesa n’ebibi n’ebirungi nga kigezo. 


36. Buli mwoyo gwa kulega ku kufa; era 4 
Era gye tuli gye mulizzibwa. ὅ 


1 % 
Lo 
LA 
Ca 

D ht, 


Mangu nnyo nzija kubalaga obubonero Pr κῷ 

bwange, kale temumbuguutanya. Où fasti5 ÿ5 giibst 

39. Era bagamba nti: Ye ckisuubizo kino 5tié DRE ES AS 3 © 2512 âss 

kya ddi, obanga mwogera mazima? O6 ET 
Cr ἔτ ς 


n fe fon 
40. Singa abatakkiriza bamanyi nga mu Véte Os 4.2.2. cs] AL 5 
kiseera ekyo bwe bataliziyiza muliro ne σης nrbrt ant 
ku maaso gaabwe wadde ku migongo ÿ5 471. 249550 Sié 
abwe era nga tebaliyambibwa, tebaalikye- sa Spa 
rs d : 5 OÙ .23:λ2. ὁ 5 522 ) ΡΦΖ 


41. Naye kiribatuukako Kibwatukira, kale ὅ3 2428225 Δ537 2.42715 J7 
kibasamaalirize; ate nga tebalisobola é ᾿ 
kukiziyiza era tebaliweebwa na kaagaanya. O6SEi2É δῶν ἡ {; 321 


42. Era ddala n'Ababaka olubereberye EU ὡξ ἡ ἀλῳ ὦ γδξ ὁ] "3 5 
Iwo baajeregebwanga. Naye abo mu bo 


a a ῳῷ δ. 4 API 
abaabajereganga, ate bye baajereganga G sis ὁ τῆς OL GES 
byennyini by’ebyabebungulula. 3 0% a Jan [3 {ξ, 

Ruku 4 ὡς 212 “ἢ 


43. Gamba nti: Ani abalabirira ekiro CE RL 2 ds 


n’emisana ku Allah Omusaasizi ennyo? * 


a 


Naye era bo okutendereza Mukama waabwe 283 dE DE 5».5 ωὠ. ga Φ3 
bakukuba mabega. | Gé: ñ κῷ 4) 
[Ὁ] 

44. Καὶ bu bali b ib balal ΟΣ ne 

azzi mbu balinayo abasinzibwa abalala . 255 à RATS 
ababakuuma ebbali vue Kale, τάν mL £ F2 St 
bennyini tebasobola kweyamba bokka HAT AS | 
wadde tebalina mukwano gwonna OK RE 
gubayamba ku Ffe. 


> 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


0 ur 21 - a 
45. Si bwe kiri, wabula abo Ffe twabeyaga- 8&B:T 2. ,Ὑ 52 Cas : 
zaamu ne bakitaabwe okutuusa obulamu ,,, 4 Fr σ΄. ΠΕΡ 
obw'eddembe \we bwabawanvuyira. Abaffe, 3] Laxl Δ.5.2ΛῈ dE es 
tebalaba nti ensi tugenda tugifunza okuva ku τ, 2 LAS te Tone à 
njegoyego za yo? Abaffe, bo era be bawa- ὡοίζ ωδ)) ΙἸῷ ἰῷ 5 
| 


nguzi ? 


46. Gamba nti: Nze mbalabula na kubikku- V5 #42 3955 51 dé 
lirwa okuva eri Allah, naye abazibu b’amatu 2 ton. D Do 
tebawulira kukoowoola bwe baba nga CG IS, SLE RU Soi nos 


balabulwa. OË 


47. Era ne bwe batuukibwako olufuuwa > εξ ὡς ARS Ages CA 


5 

“ 
oluva ku kibonerezo kya Mukama Wo, ,Φ » 45, ΓζΤ,.σι ALT did 
ddala era bajja kugamba kimu nti: Nga Le D UGS ὥς 255 


zitusanze! Mazima twaali bakyaamu. OoteLs 


5 at ne. { - 

48. Era tuliteekawo minzaani ennenkamu 24 Lis 15591 Ra) ») 
olw'olunaku Iw’okuzuukira, kale tewali 22e (£:% 2λ721.5 asia 
muntu aliryazaamanyizibwa kantu konna. Ne Le goss : ὩΣ ᾽ δὰ si. 
bwe kaliba nga kazitowa ng’empeke y’akalo, 5, (4 (55 d γα ΟΣ 943 JER 
era tulikaleeta. Era Ffe tumala okuba ababazi. ᾿ “ὦ CE τ΄ 

ΙΕ LAS 


8 1 PCA At 

49. Era ddala twawa Müsa ne Härüna 664 1055850 ESS 
ekyawula amazima n’obulimba, n’obuta- rm T pl Set ne 
ngaavu n’okubuulirira eri abeekuuma, Ole; Tes 
«1 - “. he 4 

50. Abo abatya Mukama waabwe munda Si L 3455 ὥς AT OA » | 


ddala, era bo Essaawa eyalagaanyizibwa ENST λον (κι ως 
bagitya nnyo. O0 3€ Guissss 


A Te à rt nt S LG 1% 
51. Era Kur’ani eno kwe Kubuulirirakwe SG LAULTÉRSETS 15285 


twassa okujjudde emikisa; abaffe era nakwo PSS LESC TOR 

munaakugaana? OL Ὁ a ES 
Κακὰ S . nf, mn n1 1% 1%! ne 

52. Era ddala twawa Ibrahimu obulung’amu €>$ ὅ Li 5e 5] ES Χ 225 

bwe ddannyo era twali tumumanyi bulungi. OS Ἐπεὶ “ Ὥ < À :5 


53. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu be, % > CG de 5 5 EN V 5.5) 
nti: Bibumbe kibino bye mwemaliddeko? Pat 2 κ΄ CG ἿΙ ᾿ mn Ci: 


A 2] 


oies 


54. Baddamu, nti: Twasanga nga ne OC ὡ GICE! Crest 
bakitaïffe bye basinza. * g 


LA 4 
55. N’agamba nti: Mazima mmwe ne ΤΟ 
bakitammwe muli mu kubula kwa lwaatu. 


eo , 9, 25 P nan + 


15 15 | ALLS 1060 
a À "αὶ 4 


<> 


Juzu 17 AL-ANBIYA’ Essuula 21 


56. Nebagamba nti: Abaffe, ggwe otuleete- De EST a ἀξ L CEST τ β 
ddeyo eky’amazima oba naawe oli mw’abo Fo 


abazannya obuzannyi? ODEksalt 
Le Er: 2 ,2 22 1“ 4,1 

57. N’addamunti: Ddala Mukama wammwe, 9 ὡῷ ga | Cry] AR) X J 

Mukama w’eggulu n’ensi, y’Oyo eyabito- : 1 4 4 # 


nda; era nange kw’ekyo ndi omu Κα bajulizi. dE LD 


58. Era amazima ga Allah, ddala nzija ni 
kwekobera amasanamu gammwe nga mumaze 


_n Δ 5 4, ., 7 σι 
okukyuusa okuddayo. £ Der SRI 
4 2, “ + - 
59. Kale amasanamu yagafuula bulere, α Ἴων εκ 1213 
okuggyako ekkulu lya go, balyooke badde "> >) d sas Aid 
gye liri. (O1) > γα ai) sl) 


60. Nebagamba nti: Aniy akoze kinoku 4 3) (x 4 L 154 Las δι: (ὁ 
bakalonda baffe? Mazima ddala 5 o ali ae As 


mu boononefu. Oo | set) 


61. Nebagamba nti: Twawulirako omu- ΜΞ PS OT RES (PES 
vubuka omu ayitibwa Ibrähimu nga À Por 
aboogerako mu ngeri embi. OLA pi La 


- ΠΕΡΙ n BIT ia {ξ 

62. Nebagamba nti: Kale mumuleete mu TI oaT dE Las) 13 LE 1836 
maaso g’abantu balyooke bakakase. 109 n 280 
OÙ SES sal) 


= \ re ᾿Ξ 9 re 
63. Nebagamba nti: Abaffe Ibrähimu, ggwe ἅ σά, ὦ IS L ἐλ ETS TE 
wakoze εἶ ku bakatonda baffe? 5:5: ν ΚΞ Σ 19: 


-΄ 


"» Δ ΛΑ ' 
Os ἰὰ 


64. N'addamu nti: Wewaawo walina 134 ἃ BA + ἐπὶ 125 ὍΝ Ἢ ἐς 
okubaawo eyakikoze, kasita omukulu : “ Μὴν op 
waabwe wuuno. Kale mubabuuze, obanga Φιλετδωιϊλ. Ὁ: L 0% 
basobola boogere.* OS LS 155 AE 


D Por 0% — ΄ 
65. Olwo kwe kukyuukiragana bokka na εἴ 2}} 5 (&3 ui 1 JUSAS 75 
bokka, nebagamba nti: Mazima ddala muli 7 


on à 2 Er 
bakyaamu. CDS 25.Ὰ}} 2. 1 


21:64. Abavvuunuzi abamu batya okuvvuunula Aya eno obutereevu olw'okwekengera πῇ 
ob'olyawo jjajja w'abakkirizza Ibrahimu(a.s) ayinza okufuulibwa omulimba.  Awatali 
kubuusabuusa, essanamu eddene si ly'elyabetenta amasanamu gali. N’olwekyo mbu okugamba 
πῇ: ‘omukulu waabwe wuuno’ kuba kufuula Ibrahimu(a.s) mulimba. Kitegeerekeke bulungi nti 
enjogera eyo Ibrahimu(a.s) gye yakozesa teyali ya bulimba, wabula yali agenderera kwoleka 
buyenjebufu bwa masanamu n'obutalowooza bw'abo abagasinza. Enjogera bw'etyo etera 
okukozesebwa abantu abagezi olw'okwoleka ekyo ekyalibadde ekyangu okutegeera, naye nga 
abaliwo tebakitegeera. Era okusinziira κα Kur'ani Entukuvu, abaaliwo baategeera bulungi kye 
yabagamba nebakyuukiragana nga buli omu akiraba nti babadde mu bukyaamu, kuba ddala 
amasanamu singa gaalina obwa katonda, tegaalibetentuddwa, ne ssenkaggale eyasigalawo 
gwe baalibuuzizza n'abaanukula, so si kuteganya Ibrahimu(a.s) kumubuuza ebyo. Kino 
kyeraga kaati mu Aya eziddirira (65-68). Ate nga oggyeeko ekyo, Ibrahimu(a.s) yennyini mu Aya 
58 yali yeewerera dda amasanamu ago mu lujjudde. 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


66. Oluvannyuma baakoteka emitwe SET, Ag 52) 
gyabwe nebagamba nti: Ddala naawe ΤΣ 


sn Lie Tfe s nie 

omanyi bulungi nti bano teboogera. OÙ LU Ὺ 9-Ὁ ERNST 
67.Ibrähimu n’agamba nti: Abaffe, ŸCs abl958 0322255196 
musinza ebbali wa Allah ebyo ebitabagasa LL ES TÉLÉ nn L 90e 
mu kyonna wadde okubakosa? Dies jus Y 5 ᾿ 


68.Kya buswaavu gye muli n’eri ebyo ὦ ὁ» de ὦ 222. 5 CG 5 2 AS if 
bye musinza ebbali wa Allah! Abaffe, AC 
temukozesa magezi? OS 51: ad 


y  π δ 11e 
69. Nebagamba nti: Bwe muba ngamulina 3 4.4.7} 153-251 5 63 SL IE 
eky’okukola, mumwokye bwokya muyambe n 5 La ἌΝ Ε r 


ba katonda bammwe. Dos Bis OU) 


70. Netugamba nti: Owange muliro, beera MORT -- nn ofrifrté 
bunnyogovu era ba wa mirembe eri Ibrähimu! rs Los 5165 580 GG 


CE 


71. Baamwagaliza ekibi, naye netubafuula Hate 4.22, an 153151 5 


abaasinga okufaafaaganirwa. π un Let 
ὰ Ξ ὭΣ ΦΦῚ 

. “ on À 4 9 \ “ 
72. Era twamuwonya ye πὸ Lüti netu- sl δ νι! ὠν SAINS 
batuusa eri ensi gye twassaamu emikisa *” on Pt Com 
olw’abantu bonna. Oct Gi »" 


+ 
“δ λα 


- ΄“ ὦ 
73. Era netumuwa Isihäka, n’omuzzukulu (δα 5.» KES) 4) Css 
Ya’qübu, era bonna twabafuula batuukirivu. Β.᾿ oo bot re 
Ooighe ιτξ V5: AL: C 


DT et 


“΄ἉΦ n4 n αἱ stars 
74. Era netubafuula abakulembeze abalu- (5 re] - δ» 40 βλλας 5 
΄ 


ng’amya olw’okulagira kwaffe era ne- τ ον 
tubabikkulira okukubiriza abantu okukola ὅ co γ 39] Jai λ.6 47} Lx 515 
ebirungi, n’okujjumbiranga essaala, Le CU en s LA τῇ 
n’okutoola zaka. Era baasinzanga Ffe fekka. ? ὡς πὰ 5.32.2 3 1 a L 

Hors L 556 


Φ,.2, 2 5 A CAR 
75. Ne Lüti twamuwa obulamuzi n’obu- ABC se 5 ἄξω ἐ:.25! ΜΗ 42 
manyi. Era twamuwonya ekibuga ekyali >, Φ΄, γα NT un tt = 
kikola eby’ekivve. Mazima baali bantu babi, Hé STE (51) D) Se 
nga bajeemu. sn 35 Hi 5.221. £ CE Ί 


76. Era netumuyingiza mu kusaasira kwa- © 5 1. (227 a ASE 3 
ffe; mazima yali mu batuukirivu. OX αἵ ssl 

Ruku 6 pe Le ET τς >. 
77. Era awo Nühu edda bwe yalaajana, (LS 22 G 45 Ge us > G 51555 


kale twamwanukula netumuwonya n’abantu Linea ΤΊΣ ἀπ. Ἵ 
be ekizibu eky’entiisa. - μΞι Δ |s ras 
ἐᾷ Δ PA 
(8531! 


> 


o 
(0° 
ol 


Juzu 17 


AL-ANBIYA’ 


78. Era netumuyamba Κι bantu abo 
abaalimbisa obubonero bwaffe. Mazima 
baali bantu babi; Kkale bonna ne- 
tubasaanyaawo. 


79. Ne Däüda ne Sulaimäni awo bwe baali 
nga balamula Κα 
eliriddwamu endiga Z’abantu ekiro; era 
twaali bajulizi ku kulamula kwabwe. 


80. Kale netubimatiza Sulaimäni, era buli 
omu ku bo twamuwa obulamuzi n’obu- 
manyi, era netugonza ensozi n’ennyonyi 
nga bitendereza wamu ne Däüda. Era ekyo 
Ffe twakikola. 


81.Era netumuyigiriza okubakolera 
ekyambalo Kky’ekyuuma, kiryooke 
kibakuume mu kulwaana kwammwe. 
Abañffe, muneebaza? 


82. Era ne Sulaimani fwamugondeza 
empewo ey’amaanyi nga efuumuuka 


olw’okulagira kwe okulaga eri ensi gye : 


twassaamu emikisa. Era Ffe tumanyi buli 
kimu. 

83. Era twamugondeza n’abakugu ababbira- 
nga ebuziba ku lulwe, era nga bakola 
n’emirimu emirala ebbali w’ogwo; era Ffe 
twabakuumanga. 


84. Era ne Ayyübu awo bwe yalaajanira 
Mukama we nti: Ddala ntuukiddwako akabi; 
naye Ggwe Musaasizi asinga abasaasizi 
bonna. 


85. Kale twamwanukula netumuggyako 9 


akabi akaamuliko era netumuwa ab’omu 
maka ge n’ababenkana nga bali wamu 
nabo, nga kwe Kkusaasira okuva gye tuli 
era nga kwe kujjukiza eri abasinza Allah. 


86. Ne Ismäili ne Idirisa ne Dhul-kiful. 
Bonna baali mu bagumiükiriza. 


87. Era twabayingiza mu kusaasira kwaffe. 
Ddala baali mu batuukirivu. 


by’ennimiro nga 


8 


1338 Ci Del Ge Les 


,. ph -" “ - Νὴ 
SMILE SEEN) 
O6ad=s 


Oéteb 26 JA, ETS 


na 


111% 
5 AT GES LES O7 DAMUI Des 
Ἵν Lil mon mai ane 
A4 C Sr SOS ULSE Ὁ 3.2... 


nP2ŒnoTt sofa a 471$ 
Ass paies al 0 
CA 


OS TOS ETIENNE ES, 


A ot ohie Tan nie 
ΦφΑΞΑ 59 21513 à 15 
sn Lie w ëp 

OS 268 JE 

“ως 98 ΠΡ ῆν{ς 
93.3.25, .ὅξζετοΣ 15 


<> 


Essuula 21 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


88. Ne Dhun-Nuun, awo bwe yagenda nga SES Es Ge LS me ῳ Ji15 
musunguwavu. Kale yalowooza nti tetujja à , C5 arts € 
kumuleetera buzibu. Naye yalaajana nga ali ῳ» 4: He 
mu kizikiza nti: Mazima teri musinzibwa &2f 

mulala okugeyako Ggwe, obutukuvu bubwo. #0, 27 sam wi 
Mazima mbadde mu basobya. ÉSiehh ss ET δ) SLA 


-“ 
» Δι “ δὶ σα ἢ 


89. Kale twamwanukula netumuwonya 5:24) © De ARS 5,6 +R 


ennaku. Era bwe tutyo bwe tuwonya sn. 59 19 1% 
abakkiriza. Oil gi AUS 
ue. tete ae Gé (τ 1 2 τ 
90. Ne Zakariyya, awo bwe yawanjagira 535 Ὁ os «σώ 351G » 9.5 
Mukama we nti: Mukama wange, tondeka Er uitiore  N7G 2% 
bw’omu, anti Gewe osinga abasika. O6 es 15155 
CETTE CAN - 
91. Kale twamwanukula netumuwa Yahaya 5:4. 14. 3: sic KE: LG 


era netumuwonyeza ne mukyala we. Mazima | 25 ΝΜ μὲν 
baavuganyanga nnyo mu kukola ebirungi 3: SE: | 2855 ILES 
era nga batusaba nga balina essuubi {2:5 4 ἘΝ ἢ 111. APRES: 


n’okutya, era nga beetowaze gye tuli. 2 re. RÉ Πρ 
ep sas LE 5 
92. Era jjukira n’omukazi eyeekuuma, kale E £ 3 ἃ Δ L2T se: : 


netumufuuwamu ekigambo kyaffe, era ne- κι τ Lies , 
tumufuula ye ne mutabani we bo CRE ὦ Gi 


eri abantu bonna. Obs ñ ΤᾺ ᾿ ἐν 451 τ ;| 


93. Mazima ekibiina kyammwe kino kibiina (51 135 1.15 &e D d ΓΗ ΟἿ 
kimu, ate Nze nze Mukama wammwe; kale “ postes 
Nze gwe muba musinza. STE 1) 


94. Naye abantu beekutulakutulamu wakati ΠΤ; pese ne το 15 5 


waabwe ku nsonga yaabwe; era bonna D ser ft 
gye tuli gye balidda. (DO 955.) 5... D 

Ruku 7 ὠ ΄ ἢ“, «1 
95. Naye oyo alikola ebikolwa ebirungi 5 5 gap 2} de dan ds 


era nga mukkiriza, kale okufuubaana kwe nnirri Z ON ar 
DR era ddala tuli ba δι ότι Ὁ Vi ces 


kukuwandiika. OS (241 
96. Era kya muzizo eri ekibuga kye 445 HAE 355 3 "+ rer 
wwazikiriza nti ddala bo si ba kudda, 55 ds ve 
A a Α 4 - à ζω; 
97. Wadde nee Gog ne Magog basumu- 35. rs VER EE 
luddwa, era balyeyuna nnyo eri buli RAT Me Ti κα, 9 
watumbiivu. OS $Le Jp 49 9535. 
΄“,“ 4, a a # 
98. Era okutuukirira Kkw’ekisuubizo Δ ᾿ς $ “}} ἀξ ὦ ἜΣ τε 
eky’amazima kulisembera, okwejjuukirizanga ” # - ᾽ ἜΝ Ζ᾿ 


amaaso g’abo abatakkiriza gatunulankaliriza "19 5,22, ὥ3... 15 ST ass 3 


nga bagamba nti: Nga zitusanze! Mazima + 1 4m 75 ,: Ὥ DU à AE 
twaali tetufaayo ku kino, ddala twaali 1e 23 ς (os EE 


Juzu 17 AL-ANBIYÀ’ Essuula 21 
\ 
boononyi. Doials LS JS 
; | à nn mas profs 
99, Mazima mmwe n’ebyo bye musinza abl 55 Ὁ 3 CIE G 4212) 


ebbali wa Allah nku za muliro. Gye guli, fe Ύ Done Tue 5 “1 
gye muliraga. ξ 


100. Ddala singa bano baali ba katonda (5 555G 2129) Ὑ 52 οί 


nga bwe mugamba, bo tebaaliguyingidde- Dani Tux 82 κΚὉ 
mu; naye bonna mu gwo mwe balibeera. OÙ Gé: 
101. Baliba mu gwo nga basinda, era bo Ÿ [223 82 5 53 223 543 
mu gwo baliba nga tebawulira kirala. O6 322: ΄ 


102. Mazima abo abaamala okutuukibwako {£4 AT res Ὁ ,3 | Si 
okusuubiza kw'empeera ennungi eva gye , Fe. Os TT a 
tuli, abo be b'okugwewazibwa. OOikegs GE Elo) 


103. Tebaliwulira na kubumbujja kwa gwo [mir 2£,(fr9 τ εχ σΐ 
n’akatono, era bo balibeera ἜΣ ΩΝ G πὲ 5 ᾿ ass: 6: 
emyoyo gyabwe bye gyagala. (ὦ 535 Là à 24351 ZE] 


΄ σου“ CL PAS h χὰ “ 

104. Ekikangabwa ekinene tekiribanakuwaza, 3 He Yi $ Hal 845 527 Y 
era ba malayika balibasisinkana nebabaga- , Le + 1 2e 707 ps due 
mba nti: Luno lwe lunaku lwammwe olwo se 521 2 "Ὁ 51.1.2) ᾿Ξ. LES 


lwe mwasuubizibwanga. QD 35 ÿ λέ. δ Si 
”… ὦ’ 


105. Jjukira nti 1we lunaku 1we tulizingako da u LS CG AJ 41 2 ΗΜ, 
eggulu okufaanana n’okuzingako kw’omuwa- T7 7 3 8 ρυτα, DES 
ndiisi emiko gy’ebiwandiiko. Nga bwe 1 8 tas (LS Ji GS SEC 
twatandika okutonda olubereberye, era bwe US - 


Anh" Η Ξ Ψ' « τὸ Te LEA 
tulikuddamu— ekyo kisuubizo kikakafu ku Ode ESC), Eerses 


Ffe, mazima tuli ba kukituukiriza. 
sa 8h Arr a tte 
106. Era mazima twawandiika mu Zabuli + © nl S (EE 7A LE 5 


oluvannyuma Iw’okubuulirira, nti: Mazima 2 (Se 2521 , ET à 
ensi abaweereza bange abatuukirivu be Gale (3: ΟΡ 9! δ 
baligisikira. OX) ia) | 
. ζ LL sn pu gl #1 ΓΡῚ 
107. Ddala mu kino mulimu obubaka ὡθομα 2 SAUT ia δῶ 
bukulu eri abantu abasinza Allah. Os 852 " ii 
1: À PURE an LUN wat 
108. Era tetwakutuma wabula ng’oli (JSLelal) 463 JELLS 5 
kusaasira eri abantu bonna. 
109. Gamba nti: Mazima mbikkulirwa nti: 4j} 3€24 Ι 251 δὲ 
Ddala Omusinzibwa wammwe asinzibwaali 5 4 x 


τὶ 


w\ 


Ça 
Ga 
Ci 


\— 


PA A [ἡ ΚΑ “Υ̓ nl - $ 4 
Omu yekka. Abaffe, munaajeemulukuka? ὦ Δ 25.1.25 5...5.}" 


' »ρ»» 


110. Kale bwe beefuula, ggwe gamba nti: À [22 “σι ὦ sa Nr see 
Mbalabudde mwenna chan era nze 7,7 Hiss ss ὧϑ 
3 
pd 


simanyi oba kye mwasuubizibwa kiri kumpi [2 $ 2.57 27 «4.2 ,57 GsTo 
oba wala. É 19 
(ὦ 53.- δ" 


> 


Essuula 21 AL-ANBIYA’ Juzu 17 


111. Mazima Ye y'amanyi eby’olwaatu mu 27.579 Jess 1.165. 
byogerwa, era y’amanyi n’ebyo bye mukisa. é 


112. Era simanyi, wabula nti kyo kyandiba 5 4 €, ΔΖ δ ὦ 15 & ) ST Os 
nga kigezo gye muli era nga kusanyukamu eds 
kwa kaseera kagere. Oui dis Gs 


σ΄ ω ΄- ᾿ 
113. Omubaka era yagamba nti: Mukama ἰ222. 5 Gb FES 5 

wange, lamula na mazima. Era Mukama waffe ς΄, le  2(-%a131 , CET 
ye Musaasizi ennyo, Asabibwa obuyambi G HE 0 | oi 


CRE: Ξ 
kw’ebyo bye mwogera. OO 4:8. (7 δι. 


Juzu 17 Essuula 22 


Ξ γνάα ΞΘ Goes 


AL-HAJJ 
(Fakka luvannyuma ἕνα Hijra) 
1. Κι Ilw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Onbei BEST Lois 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . νι ᾷ, χη σης 
2. Abange mmwe abantu, mutye Mukama ὥ 7 5655 15851 G» Eu Li 
wammwe. Mazima musisi w’Essaawa © 5 ΒΖ :οὗ as 4 1:7} 


eyalagaanyizibwa Kintu kya ntiisa nnyo. 


_ sn Δ. 11 PET TL Ed Ed 
3. Olunaku lwe mulimulaba, buli ayonsa 2.5.5} Sin (3: À Gi, 
alyerabira gw’ayonsa era buli aliba olubuto . +4 2. » +24 x 2" «1 ΓΞ - 
alisuula olubuto Iwe; era oliraba abantu Ds Jéæ 727) sq DE 


‘ ΕΚ ' LA σ΄“. 
nga batamidde so nga  tebatamidde, naye (9 μζὦ LUI 5 5 } 
nga kyo ekibonerezo kya Allah kikakali 4 D Rs ne 
nnnyo. ab) ΙΕ DO USE SACS 


Où 
δ : 4 rh , “ 4 
4. Éramu bantu mulimu abo abawakana Κα 5.5 | ῷ JR O4 Ut Ge 
bifa Κα Allah nga tebalina bumanyi bwonna  L:E À 4 Sols du 
era nebagoberera buli Sitaani omujeemu. 2 “ FEI 478 ἤν ᾿ 
ΣΝ 
dass « Ὁ“, S 
SUIS 0451 aies 
mufuula ow’omukwano, kale ddala oyo ἦ 


5. Kyawandiikibwa Κα γα nti: Oyo ali- & 5 
Le 
La 


use era Ver ekkubo eliraga 
eri omuliro ogubumbujja. Oz 


Le 
6. Abange mmwe abantu, obanga GA us 5 “3, SX ᾿ LUI 45 
mulinamu okubuusabuusa kwonna ἔπ 2 RE te Le : 
kuzuukira, kale mujjukire nti Ffe twabatonda 155 ὧδ ξαλδις. ἰδ Li Saad | 
mu ttaka, n’oluvannyuma mu ttondo # ,» ᾿ 4 
1y’amazzi agazaala, n'oluvannyuma mu Ge 55 4.3.5 ὡ 2.2 Gb 3 »-ἢ 
Kitole ky’omusaayi, n’oluvannyuma mu 
ny spas ee ΠΕΣ Re να 
n’erudda nga tekinnatondebwa; ekyo nr Baule à συ“, 
tukikola tulyooke tubalage obuyinza 2& VIS 52e) OA 
bwaffe. Era Ffe tutebenkeza mu nnabaana “ 8 27 
ekyo kye tuba twagadde kituuke Κα kiseera 27 SAS GS 


im? - (κδ΄, “ὦ “ ê Δ 4 
ekyagerekebwa; n’oluvannyuma tubafulu { L: 3: Si £ - ᾿ 


mya mu nnabaana nga muli bawere. Nate ἢ 4 ΄ ΝΣ 
tubakuza mulyooke mutuuke mu kuvubuka + imsént%añgn + 2 κα τ 1 
kwammwe. Era mu mmwe mulimu atuusibwa- δῷ ? + 2 ne 2 ᾿Ξ 2e ἘΣ | 
ko okufa amangu, ate mu mmwe mulimu 55 J$51 125 ge af 
akaddiwa n’azzibwa* mu bulamu obw’oku- PRE Er PR 
.. > LL: ca ν΄“ tn 
kekejjana, n’ekivaamu aleme kumanyakyonna 5,128 be PEUT ES QELE) 


oluvannyuma Iw’okumanya. Era olaba ensi ss 2 es tnt sr 
nga eweddemu obulamu. Naye bwe Hi 15 LS 85e δὴ) ὙΠ ΟΣ 


22:6. Ekigambo ‘n'azzibwa’ wano kitegeeza nti nga omwana omuwere bw'atasobola 
kwerabirira, bw'atyo n’omukadde akekejjana bw'abeera. 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 


4 x 5 
tugitonnyesaako amazzi, ennyulukuka 5 2375 5 &ÿL8 1 Ci LE 
n’egimuka, n’emeza ebimera ebya buli ngeri net at D, ne Je 
cbirungi. ΘΖ δῴξ Ge EL SG | 
à κ᾽ ἂ 
7. Ekyo lwa kubanga ddala Allah ye A2 SNS EL E 
w’Amazima, n’olwokubanga ddala y’alamusa 5, € 4% 21, ç%es L 
abafu, n’olwokubanga ddala y’alina Or τ δ sr as 


obuyinza ku buli kimu. 


\ 
€ 
Ω 
\ 
= 


- A s$ È “" 1 11% 
8 N'olwokuba nti ddala Essaawa 51 75% Ass Gui ῷ 19 
eyalagaanyizibwa ejja kutuuka —  tewali Er ἃ AT 5 man th 47 
kubuusabuusa mu kyo — n’olwokuba nti Ole on αν: 4010] 


ddala Allah alizuukiza abo abali mu ntaana. 


L . 93 re - « 
9. Era mu bantu mulimu oyoawakanaku ab d> ES L2 LUI Ses 
bikwata Κα Allah so nga talina bumanyi , “ὦ ρου . 
bwonna wadde obulung’amu wadde ÈS Ὑ Δ Ὺ 5 æbs jm 
Ekitabo ekitangaaza, 
] A LA 


10. Nga yekubiira Κα ludda lwe Iwokka, Jé GE d24) Ah hs Gb 
mbu alyooke awabye abantu bave ku ΦΦ £2:. (14 à c à 
Kkubo lya Allah. Oyo alifuna obuswaavu ὁ Fi NI D a: sb 
mu nsi, ne ku lunaku Iw’okuzuukira © 3 ABS) 
tulimuloza Κα kibonerezo ky’okubengeya. OÙ 580} 


11. Ekyo olikifuna, olw’ebyo emikono gyo αὖ | ὥ Ts 4: ΧΦ LS 55 Cu EUS 
Cd 


K ” 
gyombi bye gyakulembeza, era ddala Allah pe cn £ 
simukumpanya eri abawereza be. Où 1,05, Ji 

Ruku 2 Le σ᾽ DpnÉ κ- KT ς ” 

12. Era mu bantu mulimu asinza Allah ab! ms, 0 VI ve 

naye nga ali ku ndeboolebo y'obukkiriza: ST 15e πώ, “Γι CS 
Kale bw’atuukibwako ekirungi, nga amatira τὲ (3 2? : +. [2 Dre 


CES Δ ““, 
Κα lwa kyo; naye bw’atuukibwako ekigezo, τλᾶός ἀκ Δ΄. 7 23] ὦ LS ré 


nga akyuukira eri ennonno ye. Kale aftirwa 4, Montée ue 27%, n7\ 
ku nsi ne ku nkomerero. Okwo nno kwe »85.3.}Ὁ CEST PTE 


kufiirwa okwenkukunala. Oùt Ai OIS2S) | τᾶν 
Car: ” 
13. Amangu ago nga awanjagira ebiri (3% ὁ: 25 SC gb | φῦ» ΣΎ 5: 8] 
ebbali wa Allah, ebitayinza kumukosa era ς ES Pr Κλ δ ee. 
ebitayinza kumugasa; okwo nno kwe kubula (Or) OLil > ἕξ»: ἀσκῶν 
okw’ewala. x Lu 
Sn στ (ὁ TC x PT A .-« 
14. Nga alaajanira oyo akabi ke akali Las hi OS 35 | 2 cod! ES 
okumpi okusinga okugasa kwe. Mazima Brut “ὦ TS jasil “ΚΣ. 
oyo mukuumi mubi nnyo, era wa mukwano Où og > Jill ά >? 
mubi nnyo! CDI £ 9 Ve 
15. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 9 [3.2 Gi ds ab ὦ, 


nebakola n’ebikolwa ebirungi mu nsuku ont ὖσ eds es 
ὰ Ω . x δ .᾿ .»." = | | 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Mazima ©? SR ΤΣ ΦΧ ΟΣ lite 


Allah akola nga bw’ayagala. CG A ab! © 3 ἱ ΕΣ 
Où 


> 


>207 


Juzu 17 


AL-HAJJ 


16. Oyo alowooza nti Allah tajja kuwa 
Nabbi buyambi ku nsi ne ku nkomerero, 
kale alandulule omuguwa gutuuke Κα ggulu, 
n’oluvannyuma akutule obuyambi, kale 
alabe obanga ddala entegeka ye eneggyawo 
ebyo ebimunyiiza. 


17. Era bwe kityo Kur’äni twagissa nga 
bwe bubonero obw’olwaatu, era ddala Allah 
alung’amya oyo gw’aba asiimye. 


18. Mazima abo abakkiriza n’abo 
Abayudaaya, n’Abasabiyi, n’Abakulisita- 
ayo, ne ba Majuusi, n’abo abenkanya 
Allah n’ebirala, ddala Allah aliramula wakati 
waabwe Κα lunaku Ilw’okuzuukira. Mazima 
Allah ye Mujulizi Κα buli kimu. 


19. Abaïfe, tolaba nti Allah, byonna ebiri πὶ DA 


mu ggulu n’ebiri mu nsi bimugondera; 
n’enjuba, n’omwezi, n’emmunyeenye, 
n’ensozi, n’emiti, n’ebisolo, n’abasinga 
obungi mu bantu? Naye bangi baakakatako 
ekibonerezo. Era Allah gw’afeebya, tafunayo 
amuwa kitiibwa. Mazima Allah akola nga 
bw’aba ayagadde. 


20. Bano bombi (akkiriza n’atakkiriza) be 
bakaayana ababiri abakaayana ku Mukama 
waabwe. Naye abo  abatakkiriza 
baakomolerwa engoye ez’omuliro; era be 
balifukibwako olweje ku mitwe gyabwe, 


21. Olulisaanuusa ebyo ebiri mu mbuto 
zaabwe n’endibaliba zaabwe; 


22. Era Κα Ilwabwe walibawo embuukuuli 
ez’ebyuuma. 


23. ΒᾺΠ lwe balyagalanga okuguvaamu 
olw’obulumi, baliguzzibwangamu nate, era 
baligambibwanga nti: Muloze ku 
kibonerezo ky’okubengeya! 

Ruku 3 

24. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 
era nebakola ebikolwa ebirungi mu nsuku 
ezikulutamu emigga wansi wa zo. Baliwundi- 


RE A# 8, A δ. 
Ab165 a ἃ ὡϊζ Ἀζοίς ὡς 
19 , “75 Nr “ "ὦ Π 
SSL 5} Η͂ ΠΗ : 
ΚΑῚ TT Li + 

ia aLi D 2.2 ἄγε ἬΕΙ 


πο Εν sd 


[4 ro” δ 25551 

Et Le EU 

P à 74 

col 
1. % 17 0) mn. € 1 

( Sins 12] Sir 


SRI 5 Gb 5 Gas C3 


dirai é)ftést ΤΦ2.. 1 
gs ab éasis 2... λὶὰ 127 

Os ρος 
ΕΗ ES Lans κοι] Si 735 27] 
IE EEE 


kb 15 ΘΙ ΠΣΑ 5525 
5.0 Σ Γι ὩΣ ἈΞ 5.5.6. 5.7 
15,4 st ὅς 82:5: 
Babies 


w 9 


ΕΣ αὐτῶ αἱ 1e 62536 


β 


ὁ. 2,6 63 


δ nn # 
Oùixs de 3 


Essuula 22 


Essuula 22 


AL-HAJJ 


rwamu n’ebikomo ebya zaabu ne luulu, 
n’engoye zaabwe mu ΖΟ ziriba za lüri. 


25. Era balirung’amizibwa eri ebigambo 
ebirongoofu, era balung’amizibwe n’eri 
ekkubo ery’Atenderezebwa, Allah. 


26. Mazima abo abatakkiriza nebeekiika mu 

kkubo νὰ Allah n’Omuzigiti Omutukuvu, 
ogwo gwe twassaawo Κι Iw’abantu bonna 
kyenkanyi, abagubeeramu n’abava mu 
ddungu, era buli ayagala okugukoleramu , 
ebikyaamu olw’obujoozi, tulimuloza ku 
kibonerezo ekirumya. 


Ruku 4 4 
27. Era jjukira nga bwe twayoleka Ibrähimu 
ekifo Ky’Enju netumugamba nti: 


Tonnenkanyanga na kintu kyonna, era 
yonja Enju yange Κα 1w’abo abeetooloola 
Ka’bah n’abayimirira mu  swala, 
n’abakutama nebavuunama. 


28. Era langirira Hijja eri abantu bonna. 
Bajja kukutuukako ku bigere ne ku buli 
ng’amira ezikozze, nga bava mu buli kkubo 
ery’ewala, 


29. Balyooke bakakase emigaso gyabwe 
gye bagifunamu era balaamirize erinnya 
lya Allah ku bisolo ebyo bye yabawa 
eby’amagulu ana nga babisala mu nnaku 
ezaategekebwa. Kale mulye Κα byo era 
muliise n’abali mu buzibu n’abaavu. 


30. N’oluvannyuma beemaleko ekko 
lyabwe, era batuukirize obweyamo bwabwe, 
era beetooloole Ennyumba Ey’edda. 


31. Ekyo kiragiro kya Allah. Era oyo assa 
ekitiibwa mu bintu bya Allah ebitukuvu, 
kale ekyo ky’ekisinga obulungi gy’ali mu 
maaso ga Mukama we. Era mwakkirizibwa 
okulya  ebisolo, okuggyako ebyo 
ebyalangirirwa gye muli nt tebiriibwa. Kale 
mwewale ekyenyinyalwa ky’okusinza 
ebifaananyi, era mwewalenga n’ebigambo 
by’obulimba, 


de 1: du ai ss 
- Ζ 
5.23. ὅ «αδϑῷἘ os 3021 


or 59 ἐπ 
«if dus; 
Die sr be UNSS 

os sise aié, 
BIEN panel 5 gbi is 
Asie aies gi 


RL δὴ 
ban 
Ses 
ES 


a ἃ 
3 3,3 75.) 415. Sn 
Ἧ Ὁ." Seth 


λυ, gs 5,5 
ΣΥΝ dos 


JE Δ 


S We 


es | 


LEE 2 An 
Sas ES 22350 655153 


CH 28115 

_ cas AE 

Sera 
DRAP EET ARCS 
GE elRs s Hé 


(! 
de € 


LE Ὡς SET 

1185 - CSS 28285 55 
φπμήησθθομοῦ 41 

ΛΑ 1% 21 AR 
155$ 5 L ges 
NE L | Sa ESS 27 24 
41} 

able Et 32 δας 2255 EU 


EE; EAPRCES LT RE 
Rate JE CV) 5! 
Ji eV San 

O5: 


<> 


Juzu 17 


Juzu 17 AL-HAJJ Essuula 22 


τι DEEE He Allah, so si D 4 DAS 22 SÉsi "Δ: 
umwenkanyankanya na kyonna. Era oyo νὰ “,4125 

eyenkanya Allah n’ebirala, kale aba ges LES Lt 
ng’awanattuse okuva waggulu, ate 2 + Σ᾿: 


ennyonyi nezimukwakkula, oba embuyaga #4 ζ 923 5 ds Las 


nezimuluumuulira mu kifo eky’ewala. x τοῦ vi a D 
33. Bwe kityo. Era oyo assa ekitiibwa mu (“517 sé Crabsiesr, 
bubonero bwa Allah obutukuvu, mazima GG au CR es he ὁ ᾿ 
ekyo kiva mu butuukirivu bwa mitima. de al rie 


& στ - D 2 
34. Mulina emigaso mw'ebyo bye | ὁ si at hu: 
musaddaaka okumala ekiseera ekigere, nate ὩΣ Jr 2} se 


£ 
SES okubisaddaakiramu kiri awali Enju d- RE] ὄι GLS 1. ἅ 
Ey’edda. 
Ruku 5 


72 . PL … “Ὁ Le à + 
35. Era buli bantu twabateerawo engeri LS sis σᾶς à jm) 5 


y’okusaddaaka balyooke balaamirize , »<%- » 2,14) 
erinnya lya Allah ku bisolo eby’amagulu 2.63» JEabiss 115 cd 


ana bye yabawa.Era omusinzibwa wammwe : 7; δ 5 » 2 Δ pus &3 
asinzibwa ali Omu yekka; kale mujeemulu- 


: 7 11 44 
Κακὸ gy’ali. Era wa amawulire ag’essanyu ÈS 5 Ai (ὁ δῦ κι 
. ÿ nee s? 
eri abeetoowaza, ΤΕ si 
36. Abo abeesisiwal tima gyabwe 24255 20 54b15S 81816 5355 
. Abo abeesisiwala mu mitima gyabwe 5 Ἢ 5 3 \ 


nga Allah ayogeddwako, pete Le .22}}1 à ἀπ} ee Sitali$ 


kw’ebyo ebiba bibatuuseeko, n’abajjumbira 


essaala era nebatoola ne mw’ebyo bye “ος και Œ 
EU 5, LÉ 
twabawa. 5 ΄ 


2, A “ ΑΔ Pa "PA ra 
37. Era eng’amira za saddaakatwazibatee- > S SRE où 5 AE Gites Φ 543} 
rawo nga ke kamu Κα bubonero bwa Allah ᾿ 2 RAT 24, Le (ii 2 ξ Ἵ sbi 
gye muli. Muzirinamu ebirungi nfaafa. Kale ΣΞ 59 A 
muziraamirizangako erinnya lya Allah nga RE 7 2.2 5. 2218 sb Boite | 
Ziyimiridde mu nnyiriri. Kale bwe zigwanga » Gi 1423 ΡΝ 2« Ge Live 
wansi Καὶ mbiriizi za zo, olwo mulye Κα zo 2 ΄ 


era muliise n’ali mu bwetaavu atasaba, EURE ὃ Ξ FANS À ES JE 


n’asaba. Bwe kityo twazibagondeza 


1 
O6 Ἔ sf LL PL Ν D À 
mulyooke mwebaze. ΒΕ (532 


38. Ennyama yazo wadde omusaayi gwa 7 BY Gi 2.0] JE a 
zo tebituuka Και Allah, wabula obuwulize - 
obuva gye muli bwe bumutuukako. Bwe » fe συ ῖξιν αὐ ς ne 


kityo nno kyeyava azibagondeza, mulyooke à CG - 
mugulumize Allah olw” ο ubalung” amya. Era ἀὼ | TE 5 “ Es EU F 
wa amawulire ag’essanyu eri abakozi _ + 

b’ebirungi. Ce δὲ ς: ἜΣ BG ὧξ 


39. Mazima Allah γ᾽ αἰνναηίγίτα abo 21% is Sie ? A > Mab ΘΠ 
abakkiriza. Era ddala Allah tayagala buli 
mukumpanya, ateebaza. 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 


υκα Ὁ ns, κι. TT nets PA si 
40. Okwerwanako kwakkirizibwa eri abo 19485451 Go OU c 
abalwanyisibwa mu bukyaamu, olw’okuba- D in τῇ, HV. ei à 
nga be baba balumbaganiddwa — era ddala Οὐ». rai Je ablo)s 
Allah asobola nnyo okubayamba — 
41. Be bo abaagobebwa mu maka gaabwe Rs ip )Grèeise >>! Cr ἐξ 
awatali nsonga, wabula olw’okubanga 5, δ | Léo Ÿ, , 
5 


᾿ς 
\ 
Y 


baagamba nti: Mukama waffe γα Allah. Era : 
singa si kukubirira kwa Allah eri abantu 14 Sas BA) ab! ἐπ 
abamu ku balala, mazima ebifo Ὀγὰ sé eo, De κω» Φ en 
bakabona, n’amasinzizo g’Abakulisitaayo, 3 244 9 ele «Ὁ 36 VE, 
nag’Abayudaaya, n’emizigiti omutendere- , , jo, p# 3 ὠς Ses 
is ον PA Ἀπρν: lya Allah byalimenye- a je à pus 3 ὦ γι 
ddwamenyeddwa. Era ddala Allah ajja , 5 οὐ. à 
kuyamba abo abamuyamba. Mazima Allah κά 45 

ye νν᾽ Amaanyi ennyo, Luwangula— 2 
42. Be bo bwe tuba tubatebenkezza mu 3) 
nsi, abajjumbira essaala nebatoola zaka ne- τ < = 

bakubiriza okukola ebirungi era nebaziyiza ? ὅς. 65} | 


. À O 
ï 

F 
CES 
Ὲ 

Ë 

€ 

an 


y’ensonga Zzonna. £ , »21.2 


PC PRET Llno PE NUS 

43. Naye bwe banaakulimbisa, manya nti RL ἀφ EL LC LS 
n’olubereberye lwabwe abantu ba Nühu Dan BG on 2, 
n’aba ‘Adi n’aba Thamüuda nabo baalimbisa GE 2» G IRIS 
Abatume baabwe. I ΣΦ Ως, ἐκ τηοΣ 
44. N'abantu ba Ibrähimu, n'abantu θὰ (0 8:23:35 Se les) 
Lüti. 
La EXP [7 

45. N’abatuuze b’e Madiyani. Era ne Müsa er DIS 5 5 CAS md) ὃ 

# 


“ 

yalimbisibwa.Kale abatakkiriza nabawa 4925 77 ge #0 ΣΧ 2% 11€ 
akaagaanya, oluvannyuma nendyooka FAR Le “2 ER Ὁ 
mbabonereza. Naye ebyava mu kung’aana PET Διὰ: 
byali bitya? ne. j " ΜΝ 
46. Ye ebibuga bimeka bye twazikirizanga (ἦν 9 1.1} 4335 US Ca Ks 
byonoonese, bwe bityo nebigwa Κα busolya # fm snss 'σξ. (< rat $ σι {{ 
bwa byo! Ye enzizi mmeka n’ebigo ? 433; ὠξ 43) 5 296 
ebinyweevu bimeka ebyalekebwa awo Dai 253 ΕἾ: pe 
ettayo! pe ΠΕ δ τς id 5 “as 
47. Abaffe, tebatambulako mu nsi neba- © 4x V2) Y! DS Su Al | 
funa emitima gye bakozesa okutegeera, oba Φιξ! 1 © À 2 Ἢ με ra 247 
nebafuna amatu ge bawuliza? Kuba ddala PRE 5 
. . de au Pres s . “- “- ΕΞ, Er 
amaaso si ge gaziba, wabula emitima egiri As 5 (35 > G ESS] 
mu bifuba gy’egiwunaawuna. spn Le ἐψργυ ét 
HI 0550 

n#f 4, 
Θ»λ δ 


᾿ς 


Juzu 17 AL-HAJJ Essuula 22 


48. Era bakupikiriza mbu oyanguyirize hs $ φ λα L ξ ass $ 
3 


ekibonerezo, naye Allah tajja kumenya ᾿ 


kisuubizo kye. Era ddala olunaku olumu eri Sie & ἐτῶν: Ω R 4e: 4h ii 
Mukama wo Ilwenkana n’emyaka lukumi OS ἐδ Σ ΝΣ 
egyo gye mubala. δ 226 233455 EX LA) 112 « "2 


49. Ye ebibuga bimeka ne nnawa 5 (21 es 193$ ὧξ als 
akaagaanya 80 nga byali byonoonvyi, κα : “1 
oluvannyuma nendyooka mbibonereza! Éra 15 s > (53 x ETS 5: 42) CS ÉD ; 


gyendi y’eri obuddo. #98 : 
Oeil & 


Ruku 7 so 4 4 12, 

50. Gamba nti: Abange mmwe abantu, 5555 el GTS AMG JS 
mazima nze ndi Mulabuzi gye muli 5 2 fr 4 
ow’olwaatu. OC 
| # ΞΟ» ἃς LI 

51. Kale abo abakkiriza era nebakola ebi- ὠσωθε δ! 1h 5 1512] € 356 
rungi be balifuna okusonyiyibwa n’ebigabi- ΚΦ ects 
bwa eby’ekitiibwa. Of Ἡ D)) s ὅ.2323..9 
52. Naye abo abafuba okufufuggaza Aya & dans Es “3 per CR (5 
zaffe, abo nno be bantu b’omuliro. κι To 
Oobanil ζ νυ δΊ ELy 91 

53. Era olubereberye lwo tetutumangayo d: + Η ὧς ES de ES 51 53 
Mubaka yenna wadde Nabbi, wabula buli ; 1 16ς 4 PET 
lwe yayagalanga okutuukiriza omulimu és À AFS Dar DE 


gwe, Sitaani ng’asuula emisanvu mu kkubo L PALIN ES | 
ly’okwagala kwe. Kale Allah yaggyangawo al ι. πο 7 ΚΑ D 


emisanvu  egyo Sitaani gy’asuula; oluva- 2 ἂν abs "ἀφ δὰ ΝΗ ἀκα: 43 «: δὶ! 


nnyuma Allah yatebenkezanga Aya ΖΘ. Era ᾿ , 
Allah ye Mumanyi wa byonna, Omugezi Oh AU 
ennyo. 


Ξ5 fe \ 15 . Ld { r# 
54, Akikola bw’atyo alyooke afuule 4% Chi rt ἰὼ JS 
emisanvu Sitaani gy’asuula okuba ekigezo 4 4 4 , LR YU mnt 
eri abo abalina obulwadde mu mitima 5 2 2 τὸ oi 
gyabwe n’abakakanyavu b’emitima. Era 55 τ j| SLSe n À A4 3 au El 


ddala aboonoonyi be bali mu butakkaanya ' Η “ “ .< 

obw’ewala. ΟΣ 3 RUE TU 
» A A ” s. LA “ Α “ 

55. Era twakikola, abo abaaweebwa 2 31 us) 155 CES | SLAY) 5 
amagezi balyooke bamanye nti ddala ago a? L 5% À L:$ . ἃ zil 
ge mazima agava eri Mukama wo era +4 7e FA ᾧ3 GA 
“΄ ΠΕ ΧῚ 


bagakkirize, olwo emitima gyabwe giryooke . 140415 CT ELÈSS 
gimwetoowalize. Era ddala Allah y’alu- Ca ab ὃ, 55 A 
ng’amya abo abakkiriza eri ekkubo (Dit Fr ae) [2.2] Te] 
eggolokofu. δ He 
L 4 
56. Era abo abatakkiriza, Kur'äni tebajja 445 & ÈS 5 LOUIS 
kulekayo kugibuusabuusa okutuusa lwe tas: DE LL D Punlt À QUES) 
balituukibwako Essaawa eyalaganyizibwa as sit 46 À 
kibwatukira oba batuukibweko ekibonerezo ÈS RE 25 là ET 
ky’olunaku Iw’okuzikirira. 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 


57. Obwakabaka Κα lunaku olwo buliba :! ARE κα}: 2353 ALT 
bwa Allah yekka. Y’aliramula wakati waabwe. he 

Kale abo abakkiriza era nebakola ebikolwa gi gpl Les 2 γ᾿ Gi E 
ebirungi, be baliba mu Janna ezirimu ὦ al RE 
amasanyu amajjuvu. Ν ἣ AE 
58. Naye abo abatakkiriza era abalimbisa Est 155 £ 5 3254 ΄ ἜΚ - 
obubonero bwaffe, kale abo be θα! πα “ ΄, 


- 


H Re 
ekibonerezo ekiswaaza. ὠῤφίες ὦ (Re a 56 à 
Ruku 8 19 
59. Era n’abo abasengukira mu kkubo lya _ he ES = Ce ὡς ἧι 3 
Allah n “oluvannyuma nebattibwa oba ne- ὅς, 124% BASSE 35 231 (à τίς ce 


bafa, mazima Allah alibawa ebigabibwa 24 

amakula. Era ddala Allah y’Asinga abagabi ὦ 1.5) 5) δα 354] 21 él ςς 
bonna. ; ἱ UE τόν tee ΄ “, αὐ, tn BAS DÉe on 
60. Mazima alibayingiza awayingirwa ὦ ὥ ὅν ES 5) SES AS 
awalibasanyusa. Era ddala Allah ye Mumanyi Of à 1 ΒΡ si Ta 


wa byonna, Alumirwa ennyo abaweereza 
be. 


ns nn “art 
61. Bwe kityo nno, oyo yennaeyeesasuza 2 +295 Gdises Gé SEU;: > 


ekyenkanyi nga bwe yabonerezebwa naye , NPA nt _. 22 τ 32 
oluvannyuma ere ri mazima δὴν ὦ! ab Shi 


ddala Allah agenda kumuyamba. Mazima 4,2 + As 
Allah γε Musanguzi w’ebibi, Omusonyiyi Os ἐλ: 


ennyo. 
62. Ekyo akikola olw'okubanga ddala DORSALE αὐ ét Es 
Allah y’ayingiza ekiro mu misana, era ΄ “«“ 
y'ayingiza emisana mu kiro, era ddala ab Mu 22 
Allah y’ Awulira byonna, y’Alaba byonna. 5; 47 ὅλ... 


63. Ekyo lwa kubanga ddala Allah ye LS Le ἄττα Δ. ab δῖ, Ξ js 
w’Amazima, ate nga ebyo bye balaajanira ebbali Pre © 


91 NEA 
we ddala bya bulimba; era ddala Allah γε ©! τ. Ξ de Gris 5. 4.25» se 
Mugulumivu, Omunene ennyo. OÉi é x AE 38 δ ais 


64. Abaffe, tolaba nga Allah bw’assa [521 Se (ἡ: τ ΚΗ «1{.: pe 
amazzi okuva mu bire, olwo ensi n’efuuka à e Ji 01555 


: : . Φ ἐπ, Δ SL LT a Te 
eya kiragala? Mazima Allah y’Amanyi ©} » Spam DS PS À $ 
Ξ ᾽ ΕΣ ' 
ebyekusifu, y’Ategeera byonna. OK ñ ii Sat 


65. Ebiri mu ggulu byonna n’ebiri mu nsi 3:05 à GS Cent) ét ῳ 


bibye. Era ddala Allah ye Yeemala, 19, 8. d 1 

y'Atenderezebwa ᾿ Oeil 31} 527 αὐτῶ! & 
Eu ἡ ΟΊ «3... “Ὁ < PLERÉ 

66. Abaffe, tolaba nga Allah bwe à GA ès ab OS NT 


yabagondeza byonna ebiri mu nsi,n’ebyombo 4 a À δ RS 2} F Îl SU25Y | 
nebisceyeeya Κα nnyanja Iwa kulagira 5“, κότῳ ΄ 


kwe? Era  y’akwatirira eggulu ET RSS O1 AGEN été φῦ γι 
lireme kwerindiggula ku nsi, wabula DU LÉ cat 
olw’ekiragiro kye. Mazima Allah Musaasizi ὩΖ EN αὐτῶν D $ SL Ὑ ΟΣ! 
nnyo, Wa kisa nnyo eri abantu. O$ Se τ.» 


Juzu 17 AL-HAJJ Essuula 22 


» — 4 
67. Era y’Oyo abawa obulamu n’oluva- λέαξι es 5; PATENTS 1525 
nnyuma y’alibafiisa, nate y’alibazuukiza. , ss € 2 PRE 
Naye ddala omuntu mu buteebaza oi vi ω » Ent, AL 


yeekansa! ON 
68. Buli bantu twabaterangawo engeri FU 22 Sais Eee 251 dé 
“ cd 


y’okusinza bo gye baasinzangamu; kale κι δ ρα et soc re 24 
baleme kukuwakanya Κα nsonga y’okusinza ES dir ΣΙ 54 JI Jélbé; 9 


kwo, era ggwe koowoolera eri Mukama wo. nus 29 ete 
Mazima ddala ggwe où Κα bulung’amu ϑ 2% nn SL 
obutereevu. 


6. Naye bwe banaakuwakanya, kale gamba [<, 27 εἴ τῶν ΒΡ τες ὦ" 
nti: Allah y’asinga okumanya ebyobyemukola.  * ῷ 5 ᾿ 49 
Oise 


70. Allah aliramula wakati wammwe Κα 344311 2.7 Aa 27 ass ALT 
lunaku 1w’okuzuukira mw’ebyo bye mwali ΣΑΣ te da de ἐλ τὶ 
O6 FE ati Co 


mutakkiriziganyaamu. 


71. Abaîfe, tomanyi nti ddala Allah 2 GGatas aa 277 
y'amanyi byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu de à Zi 4 ΡΨ 
nsi? Mazima ebyo byonna biri mu Kitabo. dl? 6 AUS GLS 13 
Era ddala ekyo eri Allah kyangu nnyo. Dis gb! dE EU 


72. Era basinza ebbali wa Allah ebyo 95.1.22 Giblos$és 3225 
Allah by’atassizangako buyinza bwonna “. ΄ 


ñ ..» Ac CA 4' a 
ate nga nabo bennyini tebalina kye Ale «7 287 SHC διά au 


babimanyiiko. Naye aboonoonyi tebalina ᾿ ὗς lBU(sS 
muyambi yenna. Oji-si 6465 

: ω CA # ν # 11% ν LEA “ LA 
73. Era bwe basomerwa Aya zaffe ES 4: Lite JS 513 


ez’olwaatu, ojja kulaba okwenyinyimbwa mu ,,:7 αν il 
maaso g’abatakkiriza. Baba na kumpi cart me WEP 
kulumba abo ababasomera Aya zaffe. Gamba © Lo ha OS ss ent] 
nti: Abaffe, mbategeeze ekibi ennyo ἐπα | n ACTE οι 7 


okusinga kw’ekyo? Gwe muliro Allah gwe 


yasuubiza abo abatakkiriza. Era obwo ἰζ. 1.25. 2 Cf » 2835 er] 5:5] 
buddo bubi nnyo. À ja ἢ σὲ Mate dodo Rd À 
Ohedu5i5ie ῷ3) abl ἃ 
Ruku 10 + 


17 5<,, 2 Φ 
74. Abange mmwe abantu, eky’okulabirako ἰφαο δ JE ὦ jé LUI (Gé à 
kireeteddwa, kale mukiwulirize nnyo.Mazima ὦ AS n Ann κοΐ 
abo be mulaajanira ebbali wa Allah, tebayinza 49) φρῶϑῶνε 2 Se . 
na kutonda nsowera ne bwe bagyekung’a- ,47124 5.32}. 5.200 |:.2125 
gyekung'ar μα. 11}... 5.4.1.) 5 BUS IS ALES 


Ca 
= 
ἣν" 

ER 
EE 


CE 


anyizaako bonna. Ate ensowera ne , ἐκ » "νῷ 2 
bw’ebanyagako ekintu kyonna, tebayinza LE£S EACH Pas OS 

ΠΣ RDA ? : τὰ 
kugikiggyako. Omusabi n’omusabibwa “0 « se +3: 3° - 13 Ÿ 


bombi bayenjebufu. 


LA 
| 


E 


DAS EEE) 


Essuula 22 AL-HAJJ Juzu 17 


75. Tebawa Allah kitiibwa kituukana na ,# 5, RTE TIGE 
kigero kye ekituufu. Mazima Allah Wa πὰ δ κα. δ sr 5 
maanyi nnyo, ye Luwangula. ΘΟ" TC A 

76. Allah alonda Ababaka mu bamalayika 30% %432€1851 Ge abat 2 
ne mu bantu. Mazima Allah y’Awulira ες ie Den tn 
byonna, y’Alaba byonna. CDD pion able Leu 


΄ 
ont [ὦ pire 


77, Y’amanyi ebiri mu maaso gaabwe ζ, 22.132 G 4 "δ ὦ 


n’ebiri emabega waabwe. Era eri Allah Rs Hi + 
ensonga Zonna gye Zizzibwa. DS Vas abl 


LA 19.7 2% #4! ὃ, % AT 
78. Abange mmwe abakkiriza, mukutame 3 (ait 1925] 9. 3. 
era muvuuname era musinze Mukama ,2 sf» nee 09 pa ΤΊ. 221 
wammwe era mukole ebikolwa ebirungi, Idmsl 3 2.35 Dés Re 


lwe mujja okuganyulwa. © © ΖΕ, FA Si | δ 


Dr. . “2 hu ap - “ 
79. Era mutakabane nnyo kulwa Allah mu 3 .5>G+ GE δον lie [:3 
kutakabana okutuufu ku lulwe. Ye 5% {76 2::λΏλΞει 
y'eyabalonda era teyabassaako buzibu * “ à 2% , Re 
bwonna mu ddiini. Kale mugoberere eddiini : ΖΔ il ner | . 9. Ὁ3 
ya kitammwe Ibrähimu. Ye (Allah) mmwe 44,4 1,45 Le ssl 2 “1 
y’eyabatuuma Abasiraamu olubereberye ne «15 ΡῈ ts RE 5: 
mu (Kur’äni) ἐπο, Omubaka alyooke abeere Le’: d251 ὦ CG), Ὁ 633 
omujulizi Καὶ mmwe, ate nammwe mubeere D nids nl Te 
abajulizi Καὶ bantu. Kale mujjumbirenga nnyo a 511. ἊΣ NS 5 FRE 
essaala, era mutoole zaka, eramwekwate ku 1 21 € LA 14250 #0» LUI 
Allah yekka. Ye γα Mukama wammwe. Kale La 15 ἔς ἔφ τς 2 < 
Mukama wammwe si mulungi ggero era si à 4 bb agite! 5 ὄψ᾽} 


Muyambi ggero! PR TT ME 00 
AA SU BAG RUES 
a À : 
Obeu & 


Juzu 18 Essuula 23 


AL-MU°MINUN 


(Yakka lubereberye ἕνα Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oui Hi ΠΈΤΡΟΣ Pret 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 18 δ, “: 
2. Mazima abakkiriza bamaze okuganyulwa, O6 ps as IS 
_ La) % 
3. Abo ababa mu ssaala zaabwe nga O6 “ὁ sa Grass SFUL 
beetoowaze, 
4. Era abo abeewala ebyo ebitaliimu nsa, OS Di Je ὁ EL ABC 
5. Era abo abanyiikivu mu kutoola zaka, ὧϑ Le ὕς 99 USA E CIE 
6. Era abo abakuuma obwereere bwabwe — ON TE his 5423 ΓΎΡΗ δὰ, 2, οἷ 
τ “ 


7. Okuggyako eri bakyala baabwe oba eri ELLE δῇ 31] 2.53! » 41 £ 
abakazi abawambe abali mu mikono gyabwe Li (252 ECTS τς; 
egya ddyo; kale ddala abo tebanenyezebwa. CS STE 


\Z. 
A A— 


8 Naye abo abanoonya ebiri ebbali Fe EL) EUS 7129 | 
w’ebyo, kale abo be bajeemu — SE 


> 
2 
\ 
\ 
2 
: 

« 
κ 
» 
ν᾿ 
\ 
> 

a 


9. Era abo abalabirira ebibasigiddwa, AD x 45e 5 Sax 2 ( 
n’endagaano Zaabwe, 


V 
UA wi 


sa 

10.Era abo abakuuma obutiribiri essaala 2.6.5 LS JE 2% 7 251 2 
zaabwe. ΕΣ 

ὥθεδιίς; 

11.ΑΡὸ nno be basika, ὠώόγθιλλ ΑἹ ΜΗ 


12. Abalisikira Janna ya Firidausi; bo mu 2. 5 2.9 35 si 85 x E © 22. 
yo mwe balibeera. sé 


OÙ 
PETITE 
13.Era ddala twatonda omuntu okuva mu aie de oi; V'LLLS 5 
budongo obukenenule; Ô υ b 
0% 08 ἐτ 2 oltos ὅς 
14.N’oluvannyuma twamufuula ettondo )! 13 «3 dE Ailes 5 
ly’amazzi agazaala mu butuulo obwekusifu; ΝΖ 
OS 
LA nÂ “ κ᾽ 


“ 2 { ἦν δ“ 42 
15. Oluvannyuma twafuula amazzi ekitole CALE 5.312 Δι ἃ pe) 
ky"omusaayi, n’oluvannyuma twafuula Se ,n rites 4e ts 4π͵|9] 
ie ky’Omusaayi ekinyamanyama; kale 4x 24) LEURS ais Al 


<a 


Ὗ 


Q 


VAS) 


“νὼ. 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 


ekinyamanyama netukitondamu amagumba; «᾿ s CA 
olwo netubikka ennyama Κα magumba; 


\ 
ἔ 
LL 

CAN 

> 

\ 

\ 

« 

δι 

Ξω» 
\ 


n’oluvannyuma netukiggyamu ekitonde 2 | - 7119 » ΚΕΝ HE ζ τι 831 
ekirala. Kale nannyini mikisa ye Allah, Ἵ ἜΣ ον 
Asinga abatonzi bonna. À JG; (Jia. | 


16.N’oluvannyuma lw’ekyo ddala muteekwa (DO as 2.5 SLT En LES 
okufa. 7 
ΡΣ «ἰ) σι n 2 6 «ἢ 
17.N'oluvannyuma ddala mulizuukizibwaku (νῷ Ed, ETES, LES 
lunaku 1w’okuzuukira. ΩΣ ἌΣ 
κι οπν 5152 
18. Era ddala twatonda waggulu wammwe 5 Ξ 3217. 225 AS SEE 4.2.5 


emigigi gy'eggulu musanvu, era Ffe soja αἰ τῇ, σφ 
tetusuula bitonde muguluka. OùHis AI CAC 

Ge τι, se (OT 
19. Era twassa amazzi ag’ekigero okuva 2% 2.52 εἰδῶ} Ge CS 3 
mu bire, kale netugabeeza mu ttaka, era \- ιΞ ΄ £ 251 ἐξ »κἡ € G 
ddala Ffe tulina obuyinza okugaggyawo. 9e ΟἹ 5 0 β 


vw 


2 nn LT dd 

OO pes 

- L Δ ““- 

20. Era twabakolera nago essamba Jos CE ds se EUSG 
z'emitende n’emizabibu ze mufunamu ebibala , 7 ἜΤ J Lo Top ( 4 
ΠΣ ΔΑ NET οὶ δ Δ Ξι 
ebingi; ne ku byo kwe mulya. SES els (433 39 “ἘΞ Ἷ & 


# n $ (2 
21. N’omuti oguva mu lusozi Sinäyi; ΠΩ͂Σ, })}» ue FI B5<È 
oguvaamu omuzigo n’enva olw’abali. à nv en « 2 ste 
: ᾿ OMS Yates y DLL 
PT {χα ἢ 
22. Era ddala mulina eky’okuyigirako mu οἴ » ESA) DAS IT 


bisolo. Tubanywesa kw’ebyo ebiri mu , ,.m fous ,8Tefmenñs οἱ (. 
mbuto za byo era mubirinamu n’emigaso FC [223 2 Gi D 


emirala mingi, era ku byo kwe mulya; OS PEGLS ἔοι 
23. Era ku byo ne ku byombo kwe musi- OS leseus ιώτ 4225 & 
tulirwa. } 


Ruku 2 PL 4 dis nt (Miontr été 
24. Fe ddala RE Nühu eri sant "ε dE A2 des (155 AE 
n’agamba nti: ange, musinze ah. A tar ἢ ù Sp 
Temulinayo musinzibwa mulala okuggyako 9-ν 93 215 (ὦ 4011 8} 258 
Ye. Abañfe, era temwekuume? OË; F 45 ST à SEL 


25. Kale abakungu b’abatakkiriza mu bantu ὦ 9 MS ὧδ D ! FAI 62 
yayagala kutuma Mubalas yandissizza ba dS Jai ΙΖ LE ÿ AGE one 
re ἐς ΩΝ tetukiwulirangako mu ba 53 c Les (Es = ἘΣ: AAC 


A] 
LS 
> 


26. Ono si mulala wabula ye muntu a ER SEE ὦ, ὅ2τ NRA D! 
agudde eddalu; kale ggwe mumulindeko Three 41.0.52} ἥ 
okumala akaseera, mujja kulaba. Ouis gs 


ca 


Juzu 18 


AL-MU’MINUN 


Essuula 23 


27. Nuhu n’agamba nti: Mukama wange, 
nnyamba kuba bannimbisizza. 


28. Kale twamubikkulira nti: Kola ekyombo 
mu maaso gaffe,era nga ogoberera okubi- 
kkulirwa kwaffe. Kale ekiragiro kyaffe bwe 
kirituuka ensulo nezifukumuka, olwo oyi- 
ngizanga mu kyo omugogo okuva mu buli 
ebiba ebibiri (ekisajja n’ekikazi) » 
n’abewuwo, okuggyako oyo eyamala 
okwogerwako mu bo. Naye tobangako 
ky’ong’amba kw’ abo aboononefu; mazima bo 
ba kusaanyizibwawo. 


29. Kale bw’olimala okutereera mu kyombo, 
ggwe n’abo b’oliba nabo, olwo ogambanga 
nti: Amatendo gonna ga Allah Oyo 
atuwonyezza abantu aboononyi: 


30. Era mu kukka wansi ogambanga nti: 
Mukama wange, ntuusa okutuusa 
okw’omukisa, anti Ggwe osinga bonna 
abatuusa. 


31. Mazima mw’ekyo mulimu obubonero. 
Era ddala bulijjo Ffe tugezesa abantu. 


32. N’oluvannyuma twasibulawo omule- 
mbe omulala oluvannyuma lwabwe. 


33. Kale netutuma mu bo Omubaka nga aviira 
ddala mu bo abategeeze nti: Musinze 
Allah yekka.Temulinayo musinzibwa mulala 
atali Ye. Abaffe, era temuutye Allah? 

Ruku 3 

34. Era abakungu b’abo abatakkiriza mu 
bantu be, abo abaalimbisa okusisinkana 
kw’enkomerero era be twagaggawaza mu 
bulamu bw’ensi, baagamba nti: Ono simulala 
wabula muntu buntu nga mmwe. Alya 
kw’ebyo bye mulyako, era anywa kw’ebyo 
bye munywako. 


35. Naye bwe munagondera omuntu 
afaanana nga mmwe, olwo mmwe mujja 
okufaafaaganirwa. 


36. Kazzi abasuubiza nti bwe mulifa era 
nga mufuuse ttaka nga muli magumba, nti 
nate era ddala mulizuukizibwa? 


37. Kiri wala, biri wala nnyo n’amagezi 
ebyo bye musuubizibwa! 


CARO ETIENNE SE 
HÉBGsGuTELE EL: 
ῳλδιολτ dé de 63 fé 
Ji se 813 φῦ, ξ021: 


΄ Δ «LA < n 21 
AT 15 1 ληξειὶ 
À 


à 


Oéferhe ge 


“΄ 


pv “«' 


ΠΣ ises5 02357 
ss χες 
τὰ (φυ(36., ξολ πηι 


<a 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 


38. Teriiyo kirala okuggyako obulamu ERP SI ER AT 


À 
“- 
bwaffe buno obw’oku nsi, tufa era netuba Dons 
? ‘ hnfrne 9 14 4 
abalamu wano ku nsi, era tetuli ba θα, δ 25505 FRS 9 
kuzuukizibwa. 


153 


39. Ono si mulala wabula ye muntu 5 4 gb dE GG, ὁ 3.551: 


TS) 


) 
# 
agunjagunja ku Allah eby’obulimba, era σις δ» «1 AE 
ffe tetujja kumukkiriza. Oise 64 I LS [3 
LA “ 4 IS 
40. N'agamba nti: Mukama wange Oui Gus est 
nnyamba, kubanga bannimbisizza. = 

" ᾿ ἢ 5.» LES αν" [alé 2 lé 

41. Allah n’agamba nti: Mu kiseera kitono, οὶ Ge JA ω 


mazima bajja kuba nga bejjusa. ᾿ τ 
ιδι. nr en λα’ “15 
42. Kale ekibonerezo kyabakwata mu HENRI λάδι 245 AG 


butuufu, netubafuula ng’ebisasiro. Kale “5 à Lou ous 729 

L - . ne np: 212% 
ekikolimo kibeere Κα bantu aboononefu! OL URSS 75 

: # ,. τ , 2 

43. N'oluvannyuma lwabwe twasibulawo É32 5 Spa ὧδ GEST 4 

emigigi emirala. ἐν κυ δὰ 

GC = Ι 


“,Ἁ,» "5 .- » Δ PA 15 “-“᾿ 
44. Tewali bantu bayinza kuyita kuntuuko (5 3 GLS 25 De (Gr G 
yaabwe, wadde tebayinza kwerwiisa mabega 5 bone ts , 
Wa yo. ρῶν» 


4 ΑΔ. “5 LP 3 

45. nc ΠΗ ΠΑ Don rent AE (δ 5.5 τ "123 

nga ba muddiring’anwa. Naye buli bantu fe , δή 5,9% 7 125 44 

CPE mubaka waabwe, baamuli- Gris L 555 Le (ἧς ἅ. 5) 
WO 


mbisanga. O abamu mu bo netuba- , Es, (GTASLLXx 51255 28 225 
gobereza abalala mu kuzikirira era ne- 7e ᾿ Η ᾿ 


tubafuula nfumo. Kale ekikolimo kibeere Κα OÙ Lei PT ITESE 
bantu abatakkiriza! ΄ 
" 2 y #n? | S CET S Las {πὶ 7 ae 
46. N’oluvannyuma twatuma Müsa ne ὁ» 8Lal 5 Ge )l2S 
muganda we Häruna n’obubonero bwaffe pt ὦὁ δίς οὐ] 
n’obuyinza obw’olwaatu, 4 ὭΣ Const 2 D 
D ΄ **otuntre \ 
47. ἘΠῚ Faräwo n’abakungu be; naye ne- 3 13LS£2 Lé die 05) 
beekuza, era baali bantu abeegulumiza. 2 un LinèCs 
Ξ oO E G 45 [9 [4 
2 re % DA € (9 ττ 
48. Kale nebagamba nti: Abaffe, tukkirize % Eli us i40e \{ DE 
abantu ababiri obubiri abalinga ffe, ate nga 2 nn (fo spot 
ne bannaabwe baddu baffe? O6 5 
A tn η Rd 24 ” Δ . v< 
49. Kale baabalimbisa era ne baba mw’abo OUR RL SJ 015 63 (δ 
abaazikirizibwa. ΠΥ 
Ω ΔΗ Δ nm 
50. Era ddala twawa Müsa Ekitabo balyooke 4.1 φῶξυ ον Lo EE 


balung’ame. Où 53245 


51. Era twafuula mutabani wa Maryamu ne 4 4.2] us 
nnyina okuba akabonero, era bombi netub- “ 
awa obubudamo netubayamba okutuuka mu 8 


<> 


Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 


β 
: ξ 3 ΣῪ: 2 # 
kifo ekigulumivu ekirimu obutebenkevu ὦ Ξ-9 ὅλ 
n’ensulo z’amazzi agakulukuta. ci ᾿ 


Ruku 3 … 482 2 ρ»ᾷ 87 
52. Abange mmwe Abatume, mulye ku gb © | 421 LL 
birongoofu era mukole cbikolwa ebirungi. L Pen G cl νι LS NES (5 


Mazima Nze bye mukola mbimanyi. Y ἀμ ἀμ νὉ 
OS 
53. Era ddala ekibiina kyammwe kinokibina ὅ 852 1445128251 ταῦ 615 
kimu, ate Nze nze Mukama wammwe. LE n 28e .1Ἷ 
Kale mutye Nze nzekka. OY 5.95 2515] 
TG eut 
54. Naye sis na un mu » [22 $ ἜΣ ΑΔ [25 τ: à 
nsonga zaabwe bokka na bokka mu τ ΤῊΣ “τ ENS 


bitundutundu, buli kiwayi nekisanyukira 
ebyo bye kirina. n | 
55. Kale ggwe baleke mu kutabukatabuka Θφῳὲ5 TES TE 3 δῦ 
kwabwe okumala akaseera. 


56. Abaffe, balowooza nti ebyo bye Jo αλλ OST 0322271 


tubayamba nabyo mu by’obugagga n’abaana, O0 4 
57. Tubibanguyiza Iwa bulungi? Nedda, ἥ nes LS SG ÿ 24] 2 Ci 
naye tebategeera. O6 De 

D 3 a) 


4 
58. Mazima abo abeesisiwala olw’okutya 2.43 3 73...2.3 OS, 2 5.2 se »ιῷ " 
Mukama waabwe nebeekuuma ebibi, υ 


-“ 


59. N’abo abakkiriza obubonero bwa O6 He "ὦ 515 
Mukama waabwe, Ρ 
> 


60. N’abo abatenkanya Mukama waabwe os hs 1% LR O3 


A ΄ἉΏ + »"- 
n’ebirala, »" 
- m\T po cd 
? fn 
5} 2 3552 SU 


61. N’abo abatoola ebyo bye batoola nga 222 LE 135 
\ 


emitima gyabwe gitya nti ddala ba kuddayo Jens nus | 
eri Mukama waabwe, (OO 322) 242) ων 


ΩΝ 
AN 
--κ 
4 
δ 
Ù WA 


> 
Re rt Ὑ 

62. Abo nno be banguyira eri okukola Ah TERRE OS) PACE 
ebirungi, era abo ku byo be bakulembeze. ak TT 
Chr G 

Cd ESS w # “» 

63. Era Ffe tetutikka muntu buvunaanyizi- [2.2 115 G255 WI Li AS 5 
bwa wabula nga okusobola kwe bwe kuba, % τ 33 ἢ ALT Sie 
era tulina Ekitabo ekyogera amazima, era ÿ 34 Ὧν He “ ᾿ 
tebaliryazaamaanyizibwa. Os 


64. Naye abantu emyoyo gyabwe % LA ὼΣ 872 - «ἡ λό Ἐπ 


2 


tegifaayo Κα Kitabo kino, ate ng’oggyeeko GT 34 EU ὡϑὲ 3 4 CGT 225 27 


ekyo, balinayo n’ebikolwa ebirala ebibi 2° 
bye bakola; O6ilet 


> 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 


65. Okutuusa lwe tulikangavvula abejala- δ] Sail 615 TD 5.1 12 21:3] ἯΙ] AZ 
bya mu bo n’ekibonerezo, okwejjuukiriza nga HUE ae a AIT 
bawanjaga. GOOSÉR 213 
66. Temuwanjaga olwa leero. mazima ἥ és AG οἱ BD PERS À 


> 
Ὁ 


temujja kufuna buyambi gye tuli. 


0 
+ 


Ch 
Et 
ΣΝ | 


: À , lag ΜΗ Vas ΄ £ 
67. Mazima Aya zange zaabasomerwanga ne AE JS Ὁ! 2306 5 
naye nga mukyuukira ku bisinziiro byammwe, ἢ 6 PRE] Ἢ 47 
©) © a À Δ é 


PRISE » 


68. Nga mwckuza ku yo era ngamwogera (DOS 265 | Fou 4 sin 12 
n’ebya sswaakaba ku Kur'äni ekiro. 
Κη 


69. Abaffe, bo tebafumiitiriza ku kigambo [2 385 A Ji ES ΑΙ 
kya Allah, nandiki batuukiddwako ekyo 


2 À # 5 
ekitaatuuka Κα bakitaabwe ab’edda? OS 3.222 Ἐ EAU 
“ “ Ἧ 
70. Nandiki tebategeera butegeezi Mutume 41 2.9 ταν 5 15 Ag 5 3j #1 
waabwe, kale kyebava bamugaana? Ô ΤΣ to 
» 9 


71. Kazzi bagamba nti agudde ddalu? Sarl os AL ds ὦ3 427 a 
Nedda, ye y’eyabaleetera amazima; naye rt nIIQs 0 
abasinga obungi mu bo amazima OÙ 5, 45) ΗΝ νη 2 
bagakyawa. Se < Lt ν»νἱ ΄ 
72. Era singa amazima gaali gagoberera ᾿ς 2! γα] | ἈΦ! 5. 2 
kwagala kwabwe, ddala eggulu n’ensi ne # GIE DAT ss 
bonna ababirimu byandyonoonese. Era Ÿ ᾿ 
tubaleetedde Okubuulirira kwabwe, naye Ag ξ 2 PTT ST 048 
bo Okubuulirira kwabwe bakukubye mabega. Lun 2. nÈn on ον δ 

O8 pi moe 


73. Ye, obasabye mpeera? Kale nno 613, ES > 2.! 24 LE à 412 “ΞΖ sT 
bategeere nti yo empeera ya Mukama wo - PRET 
y'esinga obulungi, era Ye y’asinga abagabi OS jp 
bonna. 

| nDneT LS “ 

74.Era tewali kubuusabuusa, ddala gewe 5) ..2 dj EE UT ED) 3 

obakoowoolera eri kkubo ggolokofu. ne n à 


΄ Φ 
75.Era mazima abo abatakkirizankomerero, 853 Y ἢ, Ὁ 3.., 45. Ὑ ὦ 3}..} 6,3 
ddala be bawuguka Κα kkubo. - 


w 2h A - n,.7 γᾷ 
76.Era singa twabasaasira netubaggyako pe à 544 GG Fs pres : ÿ 2 
obuzibu bwe baalimu, mazima era baaligugu- “- tes Suntn 91 ἦ 1 Ί ὅ 
bidde mu bujeemu bwabwe, nga bawunaa- Où a 


Wuna. 2 poeme te 
77.Era mazima twabakangavvula n’ekibo- [ὃ SRES 3 is es A UD 3 
nerezo, naye era tebeetoowaza eri Mukama O6 ἘΣ 26 Σ᾿ 2 22..25} 


waabwe wadde tebeewombeeka. 


ca 


e) 


Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 


78.Okutuusa lwe twabaggulira omulyango ÉG £ailz Ca (Ὁ, x 


gw’ekibonerezo eky’amaanyi, okwejjuukiriza _, 


nga baweddemu essuubi Κα kyo. “Ἐν } 32 : 
OO$ ’ | 22 
Ruku 5 je PLATE e Det Je 
79. Era Ye y’eyabakolera amatu n’amaaso | 2) Lt Gi 2 
À re + - 145 AD À 
n’emitima, naye mwebaza katono nnyo. G < τ Ex Yi 5 502515 
2 1 # 


ΞΡ ον AL dut no Vous 
80.Era Ye y’eyababunya mu nsi eragy’ali 49) 5 0? δῷ CENT 7. 


gye mulikung’aanyizibwa. 


81. Era Ye y'awa obulamu era y’afiisa, 455 Etes 5 té TS 


n’okukyuusakyuusa ekiro n’emisana kukwe. 


Ca td 
Abañffe, temutegeera? Ys 


© 
n 


mn CA 

OÙSSÈsS 

ee 1525 

ΤΠ, χάδι 5. Ji sil 
Lune 


8. Naye nabo boogera ky’ekimu nga Θορϑι θα EMNIERE 


abaabasooka bwe baayogeranga. 


21τ Shake bas is A 
83. Baagamba nti: Abaffe, bwe tulifa ne- Ge 4.2 168 SLE | HG 
1% 4 


tufuuka enfuufu era nga tuli magumba, 
abaffe era tulizuukizibwa? 


84. Mazima kino twakisuubizibwa dda, ffene © 12 


bakitaffe. Kino si kirala wabula ngero © 
z'abedda. 


85. Gamba nti: Ensi y’ani n’abagirimu, obanga © À 
mumany1? 


“τ. 3} à Ans 
86. Bajja kugamba nti: Bya Allah. Gamba nt: (ῷ 5255 » δὶ 9. τῶ 


Abaffe, era temuufumiitirize ? 


87. Gamba nti: Ani Mukama w’emigigi DEN ÈS at œ pair ῶΣ ὡξ 3 


gy’eggulu omusanvu era Mukama wa 
Nnamulondo Ensukkirivu? 


88. Baja kugamba nti: Bya Allah. Gamba nti: OS SAS ) 


Abaffe, era temuutye Allah? 


SEE , 1 12.» 1. 
89.Gamba nti: Obanga mumanyi, à δεῖ JE 3% 


muntegeeze obufuzi bwa buli kimu buli mu 


΄- DA “, - 
2 GS SN 3.45) 
AE bat Core Me 4 κα 
DEL CR ὡι 95 
΄-- À x » “»" ΠῚ LA 
45 ὦ2 5 JV YA JS 
΄,..“, », À 
O0 | ΑὉ δ £ 
1 
ἡ“ 2% n# 
Os 
2e tt 2 ὦ - LP 
1J5 :abOoU sis 
“ ἢ - A 
CE = 


12 ΄. ΡῈ 3" 
mikono gy’ani? Era oyo awa obuddukiro, so NE OL, ae 3 Ÿ5 is 


nga tewali mulala asobola kuwa buddukiro 
Κα Ye, y'ani? 


90.Bajja kugamba nti: Bya Allah. Gamba (Ὁ 
nti: Αἴ mubuzibwabuzibwa mutya? 


91. Ddala twabaleetera amazima, naye tewali 
kuwannaanya, ddala bo balimba. 


Cac me 

OC 19 Ta 

hp n à à te à en nèe 2 
9 5 OÙ JS : ab OS δ 572 


Essuula 23 AL-MU’MINUN Juzu 18 


£ h < 25 
92. Allah tatwalanga mwana yenna era eo 41} seb ΡΣ ΠΕ: 


tewabangawo musinzibwa mulala awamu 5 «.2 à 
naye. Singa bwe kyali, olwo buli rent LED 15}9-:}Ὁ2 


musinzibwa yaaliggyeewo ebyo bye STE PAPA “15 
yatonda, n’abamu Καὶ bo ddala sbighsé is CD 579 
baalisukkulumye ku balala. Obutuukirivu bwa dr (Ge 
Allah, ali πρὸ ennyo n’ebyo bye boogera! OS 7 

93. Ye Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika. ( 35 1125 ὃς 4 il pareil Lots 
Kale ali waggulu nnyo n’ebyo bye μι" 5, δ» ὃ 
bamwenkanya na byo. ot χὰ ë 


Ruku 6 ñn A “ A LA Φ C4 < 
94. Gamba nti: Mukama wan ge, obanga GS EC 13 9 ᾶ, φὴς 
onondaga ebyo bye balabulw 


95. Mukama wange, tonteeka mu bantu OiehEl RAR ASE 5 DS 


aboonoonefu. PE RE  "" 
» “ γα æ A # + 

96. Era mazima Ffe tulina obuyinza 28 G TS ΦΊ JE Ὁ." 

okukulaga ebyo bye tubalabulako. ds à τή 


LA 


97. Era sindiükirizanga ekibi nga weeya- "22:23. € os ES L ai 35, 


mbisa ekyo ekisinga obulungi. Ffe tusinga tn de 

okumanya ebyo bye boogera. Θώφλ τίς, τς ss 

“Δ ΡΠ ὦ « CE 

98. Era gambanga nti: Mukama wange, -- 25 ὧς EL53ef Φὸ JS 5 
newogoma gy’oli omponye okusendasenda SLT 

kwa ba Sitaani. Ori 

99, Era newogoma gy’oli, Mukama wange, Our ὦ Te ζ δὶς 2 15 
baleme kunsemberera. ei 


100, Ok "atuuki 106. Bis 2232 καὶ 
. Okutuusa omu Κα bo lw’atuukibwako δ mi SR ΣΦ 150 
okufa, olwo n’agamba nti: Mukama wange, Ἔν 
nzizaayo, CD as 2) 
£ 6 9 A 3 AS σ“ 
101. Ndyooke nkole ebikolwa ebirungi mu 5 18 255 (2 Ets es 9 
bulamu bwendese emabega. Tekiyinzika, , 2 ,(< ΠΩ D Be 
ddala ekyo kigambo bugambo ky’alyogera. Φ ? GE AE 
Anti emabega waabwe ebaayo ekiziyiza GG de ΒΨ. 
okutuusa Κα lunaku Iwe balizuukizibwa. τὰ 


2 Pac 
102. Kale awo eng’ombe bw’erifuuyibwa, PACA] » SRE QE 
LE 4 


A 


\ 
EX \— 


> 

\ 
> 
À] 


Ἐ 


\ 


LAN 


ε 
Ὸ 


kw’olwo tewaliba luganda wakati waabwe mn els τὸ ALES 

wadde tebalibuuzaganya. Ὅν 4 - δ᾿ χα 5: 
103. Kale abo ebipimibwa byabwe ebiri- ἀνάν (ξὶ. α) 415 (2). 8.55 Ὁ 29 

zitowa, abo be baliganyulwa; EG Soi 


- 

104. Naye abo ebipimibwa byabwe ebi- ne tone 3 

riwewuka, kale abo be beezikiriza bokka; 
bo be b’okubeera mu Jahannamu. 

105.0muliro gulibababula obwenyi bwabwe, GS AS 34: ne ἔν 525 

era baligubeeramu nga bafungaladde. / 

se ὥ 953: 


> 


Juzu 18 AL-MU’MINUN Essuula 23 


n# "5 δ δυο x νι, Φ “οἴ 
106. Abaffe, Aya zange tezaabasomerwanga 21.312 ACuE LE El CR un 


HR “He 
naye ne muzirimbisa” © che Σ £ τ, 
με sn hÎE 
107. Baligamba nti: Mukama waffe, ckikwa 3 (5:32 Es ΔΊΣ GS; [δ G 
kyaffe kyatusinza amaanyi, era twali bantu ἡ ΓΖ 2 κι fi έ 
he . : CIS 99 


La Ce donc (mn ITR 

108. Mukama waffe, tuggye mu gwo /eero. (F5 (1.2 ὧϊ (23. Gi >>! Es 
Bwe tuliddira, olwo ddala tuliba boonoonyi. “5 é - ΕΣ 
OOLS 


109. Allah Aligamba πῇ: Muguyingire OPA SE [425 ξαξι dE 
mugugegweremu era temwogera gyendi. ds ἃς 
110. Ddala waaliwo ekibiina mubaweereza € γᾶς, ἕο y, ὧς Ἢ © fai 
bange abaagambanga nti: Mukama waffe, Ve Ti ofetie εἴς (M1 See 
CS Css C3 seb (2) 4] 


tukkirizza; kale tusonyiwe era otusaasire, ὠξ 2} y) 
anti Ggwe osinga abasaasizi bonna. É tn Δηοῖ 
OISE 

4 rt T [4 n 45 ra 

111. Kyokka mmwe mwabatwalanga af Er qe 22535 ΕΗ 
ng’ekyokuzannyisa, okutuusa lwe ENS LEXTEL IE IS δ᾽ “ν᾿, Κ΄. 

babafuukira ensonga y’okwerabira Où 2.8. ἡ» 5 

okunzijukira nga mmwe muli mu 

kubasekerera. — ῳ 
ἮΝ PA La an 

112. Mazima olwa leero nange mbasasudde 1 15LS CG 3%) Δ 45.27.3 SL 
olw’ebyo bye baagumiikirizaako, ddala bo p TZ" 15% 

Here O6 238 AIT 


be b’okuganyulwa. 


. . . n n A 4 
113. Aligamba nti: Ye kazzi mwamala mu Ou SE D 553 11.1.15 


nsiemyaka omuwendo gwenkana wa? ον ΝΜ, Fe Ἢ 
na nn nt(srne (e NEC: 
114. Baliddamu ΠΗ: Twamala olunaku lumu “33 Ua io ἃ > ! G 
oba ekitundu kimu eky’olunaku, naye PATATE 
buuzaako Καὶ babalirizi? ne are 
4 “ a et n £ ΧΑ Δ "- 
115. Aligamba nti: Ddala mwamalaekiseera 25 | 5: WA VS D 
: | ἢ : Ne 
kitono, singa mwali mumanyi. O6 4 λπλέ 
116. Abañffe, mwalowooza nti ddala Ffe $ ὅ LE ARLES 251 λάωχῇ 
twabatondera bweereere era nti ddala d'nse fGi .2 4 
temulizzibwa gye tuli? OÙ 5 ὕ (ἡ, Asai| 
“- V4 ὦ ,2 CPE ΄σ΄ 
117. Kale Omugulumivu ennyo ye Allah, 12 réa GS 
Kabaka Ow’amazima. Teri musinzibwa à Ha pas 4 < 
mulala okuggyako Ye yekka, Nannyini Oo) al 
Nnamulondo ey’ekitiibwa. SN Ό-- rer 
118. Era oyo alaajanira omusinzibwaomulala 1 52! 29} bi RS ῶ95 
awarmu ne Allah, talinaayo bukakafu bwonna 4 : « » C= GSÉ 14 7 52 
ku ye, kale ddala okubalirirwa kwekuli er ES οτος »" 
j ir nfs ἡ.» 4. Fr ων «ὦ 
ἀν Mazima abatakkiriza O5; (Li VE sas 5 
th mn ne 5 ω «λὲς, 
119. Era gamba πῇ: Mukama wange, ee EST SAS 5 1) 55 
sonyiwa era osaasire, anti Ggwe osinga κτλ δὰ 
abasaasizi bonna. Osez & 


<a 


Essuula 24 Juzu 18 


A Æ —  , 8% té > 
ΘᾺ γξάρταν 5.3. ξ54 
AL-NÜR 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lwelinnya Iya Allah, Omusaasii  Oieluainigblets 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. - 
EL d 


sn \ δ . PL LT un 
2. Eno vV'Essuula gye twassa era ne- CSST GE sS5 45 51 855 
tugirumiriza eri abantu, netussa mu yo , 2 5 οἰ  L À ΓΖ: 
4 ᾽ς 3 ἰών. ὦ. het, — 
ebiragiro  eby’olwaatu,  mulyooke 2 2: + 
3. Omukazi omwenzin’omusajja omwenzi, de (SX ΠΕ ὅ 5 13 Ε 225 ἀπ Ἷ 
kale buli omu Κα bo mumukube kibooko + 4 ι; [2215 ζ 
kikumi. Era bombi temubakwatirwanga kisa $5 2% scie 25 Far >> 
Κα kutuukiriza etteeka lya Allah, bwe muba db a Dé > 2517 44. rec 


nga  mukkiriza Allah n’olunaku é- Fi 
lw’enkomerero. Era wabangawo ekibiina τϑν Lo Sa Seat 
ky’abakkiriza balabe okubonerezebwa 25 DE PRES 

kwabwe. 45 ΠΣ gs À 


Φ Δ 
4. Omusajja omwenzi y'oyo aba tagasse na Ἢ 3 CRIE Len "᾿ς Υ g ὩΣ 
mukyala we,wabula n’omukaziomwenzi oba » 
n’omukazi eyenkanya Allah n’ebirala. APDS TES A EEE A τ 5, 
N’omukazi omwenzi y’oyo aba nga bba si δ Lt sue ΓΝ 
y’agasse naye, wabula nga agasse na musajja OËA 52) ιόξ 5 27 
mwenzi oba omusajja eyenkanya Allah 
n’ebirala. Ν᾽ αἴθ ekyo kyaziyizibwa eri 
abakkiriza. TRS Dis ET Data ZE Let 
5. Era n’abo abawaayiriza abakazi 4.) 35 RAR O5 Cid 
abeekuumi n’oluvannyuma nebalemwa 4854 1 < 214 54 “- 255 ,κὦ 
okuleeta abajulizi abana, kale mubakube À ὧς: - 7 


kibooko kinaana. Era  oluvannyuma HÉRANE ILE Okes 


temukkirizanga bujulizi bwabwe ddi na ddi, σ οἴ » p 4 δῇ Se ,2.1 
era abo ddala be bajeemu, ὠϑϑα οὐδ 2e a. pes 
φ 
6. Okuggyako abo  ababonerera 3 sys » 541 De 1 ἐδ Φ: ji D 
oluvannyuma lw’ekyo era nebatereerera Or a? τ.» "τ He , Ὁ 
ddala, mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, Où BR) ) RE τῷ ὃ rue 
Ow’ekisa ekingi. nine il 


ss A 4 #1 , 11 # 24£ 155 en 
7. Era n’abo abawaayiriza bakyalabaabwe O3 9 26215) Ds 
nga tebalina bajulizi, okuggyako bo (κα 4 15 543 
bennyini, kale obujulizi bwa yenna mu bo Lie σόν “ | DIE re "» 
kwe kukakasa emirundi ena mulinnya lya Ge) .«"» asie δ᾽ 52 >> 
ee. nti mazima ye ali mw’abo aboogera CAE Lan 


8. N'opwokutano agambe nti ekikolimo SEE) age abl EXT Ü! ἃ. 2..[3}15 
kÿa AI kimubeereko, singa aba nga ali mu sn ei 
balimba. DE 59, 6,2 


«8» 


Juzu 18 AL-NÜR Essuula 24 


9. Era omukyala ekibonerezo 35514495 AU igts 7.25 
kimuggyibwako bw’akakasa emirundi ena » κα. Μη,» #66, LU este 
mu linnyalya Allah nti mazima ddala bba OST Ge) μι gb LU χοὰ 
ali mu balimba. : 
10.N’ogwokutaano agambe nti obusungu ὡᾷ Beau es ὃ13 BEA 
bwa Allah bumubeereko singa bba aba OÙ Lie 

nga ali mu boogera amazima. 


11.Era singa si mikisa gya Allah egiriku 915 422455 5 abl Jus Y5 
mmwe n’okusaasira kwe, n’okuba nti ddala Ἐ Gas Sites à 
Allah Musonyiyi nnyo, Mugezi nnyo, OBS 155 a | & 
mwalibonyebonye nnyo. 
Ruku 2 n 3 AN ΚΖ mnt, % 
12.Mazima abo abaaleeta obulimba, kabiina aus EL L 552 € si} ol 
“ 


kaava mu mmwe. Naye temukitwalanti kibi + 10 n έ Ἷ τ δι 2 ren, ACC 
gye muli, nedda, wabula kirungi gye muli. 5. οἱ. à 5 
Buli omu mu bo alifuna ekibonerezo LE 5gi3 ὅχϑι 3. 5 se 


ekyenkana n’ebibi bye yakola; naye oyomu 45, 8, sr» ou Ê 
bo eyali lukulwe ku bwo, y’alifuna JEU re NI ὧ «3 
ekibonerezo ekisukkiridde. ὌΣ LE VIA 41 As EE 


Δ Δ À “ 

13. Awo nga mubiwulidde, lwaaki abakkiriza 3034442491 ὅ.5 δτ 51.592 ὃ) ὁ ᾧ 
abasajja n’abakkiriza abakazi tebaalowooleza pue 2,15 à 2: οὐ 29] 
1DB 51 LU Etes)! 


bannaabwe birungi, nebagamba nti: Kuno 2e AE ἢ 2 
kuwaayiriza kwa Iwaatu? OL EG ! (RES 
Led ΄ νον .7 { 
14. Ye ᾿Ἰννδακὶ tebaakireetako bajulizibana?. » “15.1.2 2350 ile 5UN9 
Kale okuva lwe bataaleeta bajulizi, kale abo PR PE: VIP ET: 
eri Allah be balimba! : EG il 3. 29 56 
OH 28 κοι Se 

à ? nn 4 “ 


n » ΄ “΄ ἃ 
15.Era singa si mikisa gya Allah egiriku Dékes s ACTE dll Jun Y US 


# 
mmwe n’okusaasira kwe, mu nsi ne ku νῷ 5 7702 οἱ Les Por ee 
« 2 . . C4 δι Λ A < - ve C4 eu 
nkomerero, mazima mwWaalituukiddwako 2251 GG Fe 5) pti a) 
ekibonerezo ekisuffu olw’ebyo bye A RE ἐς 
DIRE Dhs ὁ... 
mwalaalaasa. 88 oise 2.23 


à PATES. à LT ne LC Tan <: 
16. Awo bwe mwakifuna mwakyogerako 9% 324 4 ίσως ei al 5) 
, 3 με 3 = #1” » 
n'ennimi zammwe nemwogera n’emimwa Ξ 41 avr σ "1 ὦ Ce \ 
gyammwe ekyo kye mutaalina kye a pi 
| | ᾿ Se "APE: 12 ἀμ“ ρηξΖι., 5 Ceninre 
mukimanyiko, nga mukibala nti kitono, so gl se 3. 8 Ὧ ὦ à 


nga ekyo eri Allah kibi kinene nnyo. 5 © 2255 
17. Awo nga mubiwulidde, Iwaaki temwaga- [16 τα ῷ "ἀξ ὅ ϑ2δλρῦ Ξ ᾿ Ÿ : ΄: 
Οβυνυυκηίνα bubwo, Avi Aa kmo (LS Elèsé Φ Τὸ. SLR οἵ 
kuwaayiriza kusukkirivu! hé A 433 
18. Allah ababuulirira nti temuddiranga παῖς ᾧ 4.21 13.2}}}55 859 οἵ. »T 


kukola ekiring’ekyo ddi na ddi, bwe muba 


Essuula 24 AL-NÜR Juzu 18 


μὲ Δ A 3 
nga muli bakkiriza. On sus 
hs ΡΆ Fr 2 bLiDuwws # 
19. Era Allah abannyonnyola amateeka. Era BE ab 5.9 ἘΝῚ Hé ab Gus 5 
Allah γε Mumanyi wa byonna, Omugezi 6 Éd 
ennyo. OS Σ 
s : thut οἵ “ κῷ ΡῚ ὥθ EP) 

20. Mazima abo abaagala eby’obuwemu ÆLë ὦ 72 "2 
bisaasaane mw’abo abakkiriza, balifuna 4 “κι, Τα 2 5: { 1 “ ΗΠ 
ekibonerezo ekirumya Κὰ nsi ne ku mire 2 2e + ῳ | > it 
nkomerero. Era Allah y’amanyi, nayemmwe 411 ὅ.» δ γι. Ὁ 15 C5 JO 1 St 


\ 


temumanyi. 


a\ 
2 
No 

Ε 
3 
τι 

PA 
ri 

Ἐν 
Στὰ 
ἈΨᾺ = 
À 
2 


“ 
νι γί κα 3,75... ἃ RENTE 
21. Era singa si mikisa gya Allah egiri Κα οι το ἀλη AGE PE 2 
mmwe n’okusaasira kwe, n’olwokuba nti Σ ς, G Érpe D 
ddala Allah Musaasizi nnyo, wa kisa nnyo, Oaie) ms) 3 
mwalizikiriziddwa. 
Ruku 3 2 D 9 Ge “ A lune 4 ET 
22. Abange mmwe abakkiriza, temugobe- τῷ hi Ve ts νι Ὁ 
reranga buwufu bwa Sitaani. Era oyo  « 2 » & 


γε (Sitaani) y’akubiriza okukola eby’obuwemu ἡ 


a à ᾿ Ὁ Δ ga Aa” ᾿ λ 
agoberera obuwufu bwa Sitaani, kale ddala ghiil Er 5 T1 
n’ebitasaana.Era singa si mikisa gya Allah ὕ 55 3b ΣΤΡ z ἄκη" 


μ᾿ 
ΜΕ 5) 


ἜΤ nd ana He οἷ G 4ς5:752 0e ds 
na ddi;, naye Allah atukuza oyo gw’aba sisi baltis ttes ue εἶν : 2, 
or πα ύγοιι, δ΄ τ φέρεν σεὶςς ét es 
23.Era abo mu mmwe abalina obutitimbe 424015 À pi, Ji QE ἐ το : 
ἐς τας ape τα ὑνεααονο seen 5.(ἀ ΣΆ}, af μβἴλφ] 


mu kkubolya Allah. Kale basaanye basonyiwe ESS {5 κα | His (2 LES 
era babaddiremu. Abaffe, mmwe temwagala sd 
Allah kubasonyiwa? Anti Allah ye Musonyiyi pe 1 3. +0 Ἷ Os 33 GE 7 & 2 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. O5 sys ΠΥ TA] 


nPnPAR 
24, Mazima abo abawaayiriza abakazi heiaasiéss;303 hé! 


abeekuumi, abatafa ku bya nsi, abakkiriza, \ SE 29] 
baakolimirwa Κα nsi ne Κα nkomerero; era ἢ 855 δι ? ῳ" »" Φ fe is) 


balifuna ekibonerezo ekisukkirivu, © Aus Re a8fs 
25. Ku lunaku ennimi zaabwe lwe 15315 $ Fétaitag ils πὴ I£ 2722, 
zZiribawaako obujulizi n’emikono ne ie G Ἂ 
n’ebigere byabwe kw’ebyo bye baakolanga. OGfaxis 4 525 ἕ 


ΑΝ Eu 


É 25» 
26. Kw’olwo Allah lwalibasasula empeera 3 ὅ9! Pas a ALES 2% 


yaabwe mu bujjuvu, era balimanya nti ddala 2 A 2] AIT si s fo Etes 
Allah ye w’Amazima agategeerekeka. © + GES ὃ L 


Juzu 18 AL-NÜR Essuula 24 


27. Ebibi biba bya bantu babi, n’abantu k 
ababi baba ba bibi. N’ebirungi biba bya bantu & » 1,5% bn 5) 


eo 
> 
+" 
w> 
ἐὰ A 
LA 
\ 

ι 

\ 
3»» 

v 
. 

\ 
e 
2 

v 


SR à ts - ὡ“ “ 
balungi, n’abantu abalungi baba ba birungi; 2 Θά θα _Eshil 27 Sie] Re 
abo nno be bejjeerera kw’ebyo abawaayiriza 219% 42 212 ἡ roma Shi 
bye boogera. Balifuna okusonyiyibwa ER 5᾽ τ es [ 
n’ebigabibwa eby’ekitiibwa. ὦ} 8 EF ne AJ +: ONSas Ge 3 

ñ æ” 
OMS ἃ 
Ruku 4 Π Cd pe À 


4 # ΝᾺ ne hit 
28. Abange mmwe abakkiriza, temuyingi- G32 AL SENIS ES Ι οι 
ranga mu nnyumba ezitali zammwe,okutu- ρῳ oo tee ἃ κι,» κλπ 
usanga musabye okukkirizibwa nemutoola 134 ES Rs ASH 
ne ‘Salaamw” eriabazirimu. Ekyoky’ekisinga αὐ Ἷ “1 FA ἊΣ < JS ΜΕΤ JE 


obulungi gye muli, mulyooke mulabuke. ΑΗΒ 
ώϑ 9 5 

Led MES de n ἂν «οἷς 4 a 17 

29, Era bwe mutazisangangamu muntu V5 (XX (2. 1552 à db 
29 141% 


yenna, kale temuziyingirangamu okutuusa 4x sie £12: LC ES 
nga mukkirizibbwa. Era bwe mugambibwanga BOL 7 o>rv & As 


nti muddeyo, kale muddangayo; ekyo 2 5 1425015225 20 


ky’ekisinga obutukuvu gye muli. Era bye ii does δ. ὦ 
mukola byonna, Allah abimanyi. Où Ὁ 3.2.5 [ζ,ὦ 15 
7 n_ta7 + Te n 
30. Temubaako kisobyo bwe muyingira mu Ésaal Loir CL GE ἱῇἢ 
nnyumba ezitasulwamu nga mulinamuebintu ,5 Κι, κά g(mefoase τ, “πὰ τ 
byammwe bye mwagala. Era Allah amanyi AULDAS F Gi 35 : ? ἐν 
bye mwoleka ne bye mukisa. OS tie ELEC SOS Gaz 
ΝΣ a ἃ À a, 291 γᾷ 
31. ἘΠῚ vus ADP Ie PasRase ἴοι oisshal J$ 
nyenga Κα maaso gaabwe era bakuumenga |, DA L'on ob Ces ὦ 
obwéereere bwabwe. ΕΟ, ee 2287 SH 295, 5 5 θ γ5 14. 2 
okuba ekitukuvu gye bali. Mazima Alla post nas TANT 
ategeera bulungi ebyo bye bakola. OS Gé πον 
οἷς : 4 Cages ὐαλτο, EU δ 
32. Era gamba abakkiriza abakazi bakka- 222 SAR eg τὶ 
kkanyenga ku maaso gaabwe erabakuume- < 3244. #0 NS 2% 308 5 


nga obweereere bwabwe era balemenga CE) ee ΠΗ͂Σ nie 
kulaga bisikiriza byabwe, okuggyako ebyo JHÉ δὲ C3 as GE 525 Gi 
> - 2. " Ρ 3 “ 


ΤΟΥ ΒΗ ΕΣ ΠΗ Π ἑ nette era A Me 2 μ᾿ 
assenga ebibikka byabwe ebyooku mutwe jj ὡς 5.12} One 42 ω CLS 
Κα bifuba byabwe, era balemenga Kkulaga ᾿ pt 2 ; δὶ DA μὲ 7 
bisikiriza Dabue: okuggyako eri Εἰ bass 1£ 501 Gen sat), 
bbaabwe, oba bakitaabwe, oba bassezaala * > ἘΣ ΣΡ ΣΝ, μὰ Lo re 
baabwe, oba abaana babwe, oba abaana ba 51 ox Jjas SU ἃ! ς 41.21.5] 
babbaabwe, oba bannyinaabwe, oba abaana © #7 ΤΣ US * 
ba bannyinaabwe, oba abaana ba baganda (A5 51 és! 15) 6254} 
baabwe abakazi, oba bakazi bannaabwe 5, LÉ CR SRE ΡῈ 
ab'empisa, oba abo abali mu mikono gyabwe LLLs LS 51 Gale 5) gi) 
egya ddyo, oba abaweereza  abasajja τ Fe 


4 

abatali ku bya bakazi, oba abaana abato d = CEE] 2! (67 Lans, 
abatannamanya bya bwereere bwa bakazi , Si FAT sf ὠ - al , 
Era abakyala balemenga kusambagaza 2 2 ᾿ 
bigere byabwe olw’okumanyisa ebyo bye VSes Liu 


Essuula 24 


AL-NÜR 


Juzu 18 


bakisa mu by’amajolobera gaabwe. Era, 
abange mmwe abakkiriza mwenna, 
mubonerere eri Allah, mulyooke 
muganyulwe. 


33. Era mufumbizenga ba nnamwandu abali 
mu mmwe, n’abantu balamu mu baddu 
bwamwe, n’abazaana bammwe abeetuuse. 
Bwe baliba abaavu, Allah alibawa ebimala 
ku butitimbe bwe; era Allah ye Lugaba, 
Omumanyi wa byonna. 


34, Era abo abatannafuna busobozi bwa 
bufumbo beekuume, okutuusa Allah 
lw’alibawa ebimala ku mikisa gye. N’abo 
abaddu mw’abo abali mu buyinza 
bwammwe bwe baagalanga ebbaluwa 
ez'okubata, kale mukolenga nabo 
endagaano ez'okwenunula bwe mubanga 
mumanyi nti balimu akalungi; era mubawenga 
ne ku by’obugagga bya Allah ebyo mmwe 
bye yabawaako. Era temuwalirizanga bazaana 
bammwe butaba beekuumi nga mubagaana 
A tee olw’okunoonya amagoba 
g’obulamu bw’ensi, bo bwe babanga baagala 
okuba abeekuumi mu bufumbo. Naye oyo 
alibawaliriza, oluvannyuma lw’okuwalirizibwa 
kwabwe, ddala Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisa ekingi gye bali. 

35. Era mazima twabassiza obubonero 
obw’olwaatu n’ebyokulabirako ebiva 
kw’abo abaayita olubereberye Iwammwe 
n’okubuulirira eri abatya Allah. 


Ruku 5 

36. Allah ky’ekitangaala ky’eggulu n’ensi. 
Enfaanana y’ekitangaala Kkye, ering’- 
anga essa elirimu ettaala. Nga ettaala eri 
mu kirawuli. Nea ekirawuli kiring’anga 
emmunyeenye emyamyansa. Eftaala 
eyasibwa amafuta agava mu muti ogw’omu- 
Kisa— Omuzayituuni— ogutali gw’ebuva- 
njuba wadde ogw’ebugwanjuba, amafuta 
ga gwo nga kumpi gakoleere ne bwe 
gaba nga tegatuukiddwako muliro. 
Kitangaala Κα kitangaala! Allah alung’amya 
eri obutangaavu bwe oyo gw’aba asiimye. 
Era Allah aleeta eby’okulabirako eri abantu 
balyooke balabuke. Era Allah ye Mumanyi 
wabuli kimu. 


αὐτός, Ξ db 01153 535, Ὁ. 459) 

GES EE ET 
Φοώλα δίδου GIASTS 
AE HR LIDA EIRE 
ζω 21554 Lbi Ge ἐὐ! Ag 5h 


1% n At ρῶν nn ΩΣ Ἀ 125 
FE AD LUE D) δος 

. À w ns LE 
LésigdietIJGoia I 


AEA) dE AGE pe ἡ: 


φι 
Α 

\ 

p? 

L2 
Ë 
> 2 
ΩΝ 
8 


n£ 
de OBS στ [759] 
LA 


Âge 5522 55.551 as 
NS TTS 


΄ lu sé 
, 


25 5 24529558 5ÉS 
ΓΙ ΤΥ a 555 2 ΛῚ 
5 25 © più Ab us 5 
ordis, Eu Eat dés 


<> 


Juzu 18 AL-NÜR Essuula 24 
37. Ekitangaala ekyo kiri mu nnyumba 8555 5.3.3 Tab À 
ezo Allah Ze yalagira zigulumizibwe era w 5 991 uns ct ou 8 Con [£a 
zijjukirirwemu  erinnya lye nga ως #7 Dune | Es 
bamutenderereza mu zo Κα makya n’egeulo; @d ζὺ ν 


38. Abantu abatawugulwa na bya 
busuubuzi wadde eby’amaguzi okubaggya 
Κα kujjukira Allah n’okujjumbira essaala, 
n’okutoola Zzaka, nga batya olunaku 
emyoyo n’amaaso lwe birizung’ana, 


39. Allah alyooke abasasule empeera esingira 
ddala ey’ebyo bye baakola, era abongere ne 
Κα mikisa gye. Era Allah agabira oyo gw’aba 
ayagadde awatali kubalirira. 


40. Naye abo abatakkiriza, ebikolwa 
byabwe biring’anga bw'olengera mu 
kyanda ekimyanso ekiri ng’amazzi Κα 
museetwe. Omuyonta alowooleza ddala nti 
mazzi, okutuusa lw’atuukawo n’akisanga 
nga si kintu, naye n’asanga Allah 
wekibadde, n’amusasula mu bujjuvu 
okubalirirwa kwe. Era Allah Mwangu nnyo 
mu kubalirira. 


41. Oba ebikolwa  byabwe biring’anga 
ekizikiza ekikwafu ekiri ku nnyanja ennene 
ennyo ey’ebuziba, nga amayengo 
gagisaanikidde, nga ne waggulu wa go eriyo 
amayengo, nga n'ebire biri wWaggulu wa go 
nga n’ekizikiza kikutte kazigizigi, nga omuntu 
mr yayo omukono que, kumpi aleme na 
kugulaba. Era oyo Allah gw’aba tawadde 
kitangaala, tafuna butangaavu walala. 

Ruku 6 

42. Abaffe, tolaba nti abo bonna abali mu 
ggulu ne mu nsi batendereza Allah, 
n’ennyonyi zitendereza nga zanjadde 
ebiwawaatiro bya zo. Buli kimu kyamala 
okumanya ensaba ya kyo n’entendereza 

ao Era Allah amanyi bulungi bye 

ola. 


43. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah, era eri Allah y’eri obuddo. 


44. Abaffe, tolaba nga Allah bw’akuluumu- 
lula ebire n’oluvannyuma n’abigatta wamu, 
n'oluvannyuma n’abifuula eby’etuumye, olwo 
n’olaba enkuba bw’eva wakati wa byo? Era 


LES is cine 
᾿ | n ps 
(δι 5.0 5.119: 5 
' 


» Sun 
5 ls G& φιλί ab Aa) 
AVENANT: AA ns nd nes 
ΟΦ Ab 5 » 42:29 3 AN 
Ones plis Lis os 

“νι ρ τ... 
ὠς λό εἴ HS SDS 


ΓΜ pa ὥς LISE ἀπ 0% 
»Ξ2 OL dés eh 
΄“- 


Le TS a 71... VE à 

415. 2 Sims AT ETS (RE 
latines 

47 Cia 35.561 20 11.2.5 


y A Don  “ d À 
φίδι Pi y û eh " 


ie), eZ Z 
ae N'a 17 A» Sa # 
4.295 2 75 ap 7 


"τό Ghz ENS, 5, Ces 
aires ir TÈTS, 
GE vend 03e ab Jeaz 
ᾧ of ὦ ci αὖον 615 4 
ὄξες δὲ hrs 85 ss 
Laine ie 355 


Obs 
à 


<> 


o 


Essuula 24 AL-NÜR Juzu 18 


£ . a Lu 

9 ὶ ΝΡ . ss ἷκ tn ΄ À # à lé 
y’assa okuva waggulu ebire ebiringa agasozi 34 © 4e JE Oo » os 
» # ," 


ebirimu omuzira, kale n’agukubya oyogw’aba NL 6% ue à 
ayagadde era n’agwewomya oyo gw’aba DE 93 2 Fe 
ayagadde. Kumpi okwakaayakana kw’eki- 2255 455: ES SE: LES os 
myanso kya byo kugende n’amaaso. ᾿ LR 
Étant 


45. Allah akyuusakyuusa ekiron’emisana. à ὥν »ἤ 42 13 di ἂν ZE 


Era ddala mw’ekyo mulimu eky’okuyiga eri sé » «22 Dubé Lei 

abo abalina amaaso. OCei (3 5e EU 
un αἰ 2 12: 2hi< 

46. Era Allah y’eyatonda buli kiramu okuva 7 A ὧδ 4.215 dé δ! 


mu mazzi. Kale mu byo mulimuebyekululira ,55 4 οὐκ ᾿χριῶ 2 ὡϑ 5213 
ku mbuto za byo, ne mu byo mulimu (332 r ab ὧδ δὲ τ “ 
ebitambulira Κα magulu abiri, ne mu byo 4% fs Sr VAR) JE Grid We 
mulimu ebitambulira ku magulu ana. Allah R τ β 
atonda nga bw’ayagala. Mazima Allah ye ,2 1430 &bt (lez n NUE Gin 
w'Obuyinza Κα buli kimu. fs ST 


(PAL A 

47. Mazima twassa Aya ez’olwaatu. Era 251% » ἘΚΈΣΣ Sa, ΩΡ 3) 
Allah y’alung’amya oyo gw’aba asiimye , ν OT ne nn RAD 
eriekkubo ettereevu. Lie DJ, ἐλ ὦὁ9 ns: 
Oais 


n 92 4 

48. Era bagamba nti: Tukkiriza Allah Q 53h 5 sb 
n’Omubaka era tuli bawulize; nate pp çu sr, £ 
oluvannyuma, ekibiina ekimu mu bo 2x4 ὡΞ Fe Se 


kyekyuusa oluvannyuma lw’ebyo. Bwe kityo σον BU re ve “1! 
A Lo Πα βρη ἐμ Os Es ss, EL 


2 CES “ 
49. Era bwe bakoowoolwa eri Allah ΔΚ 32) 35255 ᾿ων 515 
n’Omubaka we alyooke alamule wakati SA “πι,} 5 
waabwe, okwejjuukiriza nga abamu mu bo (θῶ 8. pm pres Gap λοι 
bakubayo mabega. 


A 
Mat 
τ 
ste 
\ 
=? 
Ë 
+2 
do 
A EN 
C 
bc 
“ι ἢ 


50. Naye bwe bamanya nti amazima gali Κα pus 3 
ludda lwabwe, olwo bajja gy’ali nga Le 


bawalabana, nga beegonza. @) Es 
“" 


- “ 5, “ nn Aie 
51. Abaffe, mu mitima gyabwe mulimu 27 1651 4) US 15 
bulwadde, nandiki balinamu okubuusabuusa , +, 4 LE OC 
oba batya nti Allah n’Omubaka we 5 Sgile en ges o! os 
balibalyazaamaanya? Nedda, abo be so, δι .».9 el T2 fo cn 
boonoonefu. ὥς δι Est ss 49 
Ruku 7 FT an. do ne #12 
52. Mazima ekigambo ky’abakkiriza nga dues 1 686105 ὥσ 
bayitiddwa eri Allah n’Omubaka we ἡ, 26 TA ne 21) NAS ne 
ous es Nos He kimu nt, 1) 5.5.2 O1 ps Pr 23299 
‘Tuwulidde era tugondedde ensala’. Kale no ptotes LL (Σ 1. 17{22,.5 
abo be baliganyulwa. O6 5... 4 2.2.2}. 8..51}» GablsGes 
À DR nu, LA À 
53. Era oyo agondera Allah n’Omubaka $ Δ] DS 3 63 $uÿ 5 ht Δ bi ὩΣ 
we cra n’atya Allah era n’amwekuumisa, RATER? 
kale abo be bawanguzi. GE AADETOUNCNEEES 


ἣ 
x « 

4» 
SR fe 


τ. 


CL) 
\— CA! 


ΤΥ 


Le 
Ὑ 


«“ 
“ 
3 


Juzu 18 AL-NÜR Essuula 24 


PAS PE Pa ἐν κ᾿ HU d 
54, Era balayira Allah mu kulayirakwabwe GA Ages λὰξ abl 1582515 
okw’okwekaza nti bw’onoobalagira, ddala 19 BE 18 229) A ρῶν 
bajja kugenda. Gamba nti: Temulayira; ekye- ἦ da 5 8e nr : 23! 
tagibwa bwe buwulize obutuufu. Mazima (+ 4 LL Ab SL 23322 LL D 
bye mukola, Allah abitegeera bulungi. G ἊΨ» cn ΤῈΣ re 
OÙ a À “ 55 


“΄ ΄-» σὺ x νῷ 

55. Gamba πῇ; Mugondere Allah eramu- 7) 291 RTS 2.0} 12 T (15 

ue CRE Naye bwe beckyusanga, , κ FE (ζῆ πο ί 
amanye nti ddala ye Mutume avunaanyizi- 5. JS (2 aus CSL &L 

bwa kw’ebyo byokka bye yatikkibwa, Ξ s s 


nammwe muvunaanyizibwa kw’ebyo byokka 1.5.9 το φϑφεδεγρδι 2. όω 212. , 012 
bye mwatikkibwa. Naye bwe mumugondera, ASSET SEAT ὦ LS Las: LC AGE 
ο 


wo mulung”ama. Era Mutume tavunaanyizi- n set ITU Cole 
bwa okuggyako okutuusa obubaka akaati. OA] Δ Birars* Gs 
a 2. A Fa he 4 ὦ “ -ἰ 

56. Allah vyasuubiza abo abakkiriza mu ζ Be fie | OA Zbi 5.25 
mmwe era nebakola ebikolwa ebirungi nti à . AA IT ra) 5 VENTE ’ de 


ddala alibafuula ba Khalifa mu nsi nga bwe E res NT 
yafuula ba Khalifa mw’abo abaabakule- + RES © DM ALES O8 di 


mbera, era ni ddala alibanywereza eddiini ,» sa, 5,59€, ,275 τ, ste 
yaabwe eyo gye yabasiimira, era Μή ddala 2e fi pas CSSS 


alibakyuusiza  nebafuna  emirembe "ΕΣ Aasss rot ΤΙΝ 32215 
oluvannyuma lw’okutya kwabwe. Olwo eee ν Ὁ, 1. εὔδος, ΠΝ ΤΌΝ Α, 
balisinza Nze nzekka era tebalinnenkanya if 25:23 EE ETES 
na kintu kyonna. Naye oyo alyerema BAR RS D TA αὶ λιν 
oluvannyuma 1w’ekyo, kale abo be baliba OLIS Es 0 EUS Sa 


abajeemu. HSE ASIA μλ 
57. Era mujjumbirenga nnyo essaala era 9538) 5 Sam 51 1951 9 SLI [90 21 9 
mutoole zaka era mugondere Mutume, σ,.9“.2.,22,71,»4 

mulyooke musaasirwe. δ ζῶ 


58, Tolowooza nti abo abatakkiriza à ὥβ να 1 GI GRAS 


banaafufuggaza entegeka ya Allah mu/Ass σῇ σῷ Te γέ. 9,112 4 πι| DA 
nsi. Ddala obutuulo ἔτ ὼς muliro, era Ca dil ja ASE) 523 υ9) ν & 


obwo buddo bubi nnyo. 
ei A 2 tac γεζ 2) me TLETT 
59. Abange mmwe abakkiriza, abo abali mu CEA 2 tas) lits 92) BC 


buyinza bwammwe n’abo mu mmwe {Ælrs δῇ à TETE KE “71 ET: 
abatannavubuka babasabenga okukki- Le 3 #1 μ SG as 
rizibwa okuyingira gye muli mu biseera 83 5€ s 053 ES "Ὁ, era 


bisatu: Nga essaala y’oku makya tennatuuka, κω » > 5 
Ν 2 " A |” 7 2 ae ᾿ 

n’awo wemweyambuliramu engoye zammwe ΘΖ 2.5: de Ὁ »,5- ee FR! 
3 > SOIT us |» "ὦ Aurn À 

mu ttuntu, n oluvannyuma lw’essaala ya ὃ. ES) LS » 7 de 5 5 4.89. 

Ishà. Ebyo nno by'ebiseera byammwe χ᾽, ζ,. σον 

ebisatu eby’ekyaama. Oluvannyuma lwa byo, Y 5 AGE 9» ΑΘ] IE Ed 

mmwe oba bo, temubaako kinenyo abamu 4 et «su Le tofs à» κγα 

mu mmwe bwe ou eri abalala, OBS : ὥς σ' ἄς LUE 
Bw'’atyo nno Allah bw’abannyonnyola ,, , 111% no en no be 

be bye. Era Allah ye Mumanyi OZ ESS 7 JE as AGE 


D ce Au 
wa byonna, Omugezi ennyo. OÙ ἜΤ ΎΔΉΥΘΑΣ | IT ab 


Essuula 24 AL-NÜR Juzu 18 


60. Era abaana abali mu mmwe bwe 2429 222%, ALGDS 411 14,5 
batuukanga okuvubuka, kale nabo 21] ρέῃ JR AZ 2 
basabenga okukkirizibwa okujja gye muli m5 108$ ls é 1 sa 
nga abaabakulembera okuvubuka bwe ἜΡΩΣ αν πο 
baasabanga. Bw’atyo Allah bw’abannyo- sax TA OZ EU LS » ali 
nnyola ebiragiro bye. Era Allah γα Mumanyi “ PR EN 
wa byonna, Omugezi ennyo. OÙ fe aus 


Le à sn 
61. Era n'abo abakaddiye ennyo mu bakazi OVNI SeR οι) 


abo abatakyasuubira kufumbirwa, kale 44e ,+ççms st te "112 (2. 
tebabaako kinenyo bwe becbikkulako sitio tr Sole; 


engoye zaabwe ze beebuutikiza, awatali 4,345; TSI SIENNE: C5 
kugenderera kulaga bisikiriza. Naye bwe ° ,% 77 LC τ RE 0 a 
becwala okwebikkula, ky’ekisinga Ab1S:@4 Mi oiiatis οἱ 


n’obulungi gye bali. Era Allah y’Awulira Faye Fa « 
byonna, y’Amanyi byonna. ΣΙ ἐν Où ᾿ 

62. Tewali kisobyo Κι muzibe, wadde 755) M'A IE 2 ΡΟΝ ταν 
ckisobyo Κα mulema, oba ekisobyo ku + 55 eo 4 σὺ 2 fs, 
mulwadde, oba ku mmwe bennyini, bwe "5 ἘΞ. δὲ»... 2057») 


cd 

mulya mu nju zammwe, oba mu nju Za ,7 ,{7.κ.»»9 M ,,22 15. κ΄ 407 
bakitammwe, oba mu nju za bannyammwe, LAN pe De és ES 
oba mu nju za baganda bammwe, oba mu ,7,24-.1 44 422 7 a ἐ ns CA - 3 
nju χὰ bannyinammwe, oba mu nju za ᾿ : LEE re Tr 
bakitammwe abato, oba mu nju za bassenga 37 5€5 621 um 544 51 AGE wi 
bammwe, oba mu nju za bakojja bammwe, ἡ, ᾿ 
oba mu nju za bannyammwe abato, oba 3 


ezo ebisumuluzo bya zo ebiri mu buyinza Gi x) νον 2995} 
bwammwe, oba mu nju ya mukwano “2 ss < 
5 Cd 
ewammwe. Era temubaako kisobyo bwe sf, δέ, δὴ. 2 51 4545 a Us 
muliira awamu oba nga  mweya- a Fee id 
wuddeyawudde. Naye bwe mubanga 51 (&Le< 1ÿLé E 51 AE QUE 
mugenda okuyingira mu nnyumba, kale Lu tie, po 29 2 0 777 (4 0“ 21 
À 5 " n ” Q L Ὁ δὲ 
mutooleraganenga “Salaamu’— ekiramuso PALAIS s 1556 | 
# 


ckyava eri Allah, eky’omukisa, ekirungi 42» PA: 


ennyo. Bw’atyo nno Allah bw’abannyo- DAS τ πα ὩΣ ὦ 
nnyola ebiragiro, mulyooke mukozese En] 2 ον GLS ES 2 . 
amagez1. NE 2 Le 
Ruku 9 ΄σλ ΚΣ ἡ κοι σκ 5 ἢ {Ὁ 
63. Mazima abakkiriza abatuufu be bo 54 Ὁ [5.2] τ 99} Les) 
abakkiriza Allah ne Mutume we, era nga tot uurn 212 LIL IL 
bwe baba naye ku nsonga ebakwatako 22724 JE 6 15}5 ape 


2 
bonna awamu, tebaseguka okutuusa nga ὦ ἰῷ ᾿ »ὅ 253 LAS AS Hi 5 
bamaze kumusaba lukusa. Mazima abo |: “2 PDU PEN RER 
abakusaba olukusa, abo be bakkiriza Allah ὦ est 353 EL ES sas 
ne Mutume we. Kale bwe bakusabanga 4,4 : 3 
olukusa olw’ezimu Κα nsonga zaabwe, É Dre ᾿ 
kkirizanga oyo gw’oba oyagadde mu bo pre Ets dé 50 383 Li ea 
era obasabire n’okusonyiyibwa eri Allah. 6, dgsfe h sh pote se 
Mazima Allah ye Musonyiyi ennyo, Os 1Sh Ab Léa ERRLS 15 


Ow’ekisa ekingi. 


Juzu 18 


AL-NÜR 


Essuula 24 


64. Temutwalanga okukoowoola kwa 
Mutume nga okukowoolagana kwammwe 
mwekka na mwekka. Mazima Allah amanyi 
bulungi abo mu mmwe abebbirira nga 
basalinkiriza. Kale abo abamenya ekiragiro 
kye beerinde, si kulwa nga omutawaana 
gubatuukako oba ekibonerezo ekirumya 
kibatuukeko. 


65. Muwulirize! Mazima ebiri mu ggulu 
n’ebiri mu nsi bya Allah. Ddala y’amanyi ki 
kye muli. Era Κα lunaku lwe balizzibwayo 
gy’ali, kale alibategeeza ebyo bye 
baakolanga. Era Allah y’amanyi obulungi 
buli kimu. 


.» » A - 7 tr? “ 
BAL AT of 551 GE Gsuté; 
th un TETE 


DÉS STE AÉRLS 5 
Sea G ἂν 61 VT 


PRALIPTETIL 3 
OASIS AE SU ALET IS 
ù ᾽ DE TE nt 
bis s13L0S CS à À 2ISS à pl 


2 6, æ# ΞΖ ἼΖ 
535 505 JE, 


+ 
δ 


Essuula 25 Juzu 18 


“τ᾿ Φ ὁ + γε ns 7 ee 35 
ΘᾺ Ὑσάδαοι ξ:.:2 ἡἸῤτξώ 
AL-FURQAN 
(Fakka lubereberye ἵνα Hijra) 


. , Φ “σι ὦ a 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ΘΟ»... Ιῳ SEL gs Lo 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. . ; es 8 
2. Nannyini mikisa y’Oyo eyassa Κι 525 dé ΟΦ JS GI ES 
Muweereza we Ekyawula ebirungi n’ebibi, RERO Ra 
alyooke abe Omulabuzi eri ensi yonna. “ 


“΄ ñ “ ἕω Fi + ᾿ ἢ 
3. Y’oyo nannyini bwakabaka bw’eggulu à TS Jp IELCT δ... ὧδ 
«4 : 


n’ensi, era tatwalanga mwana yenna, era x 514 ς εὖ a ko κ,14,2121 . 8 
talina gwe yeegatta naye mu bwakabaka, ἘΝ “« μά “3.2. " Ξ ᾿ 
era y’eyatonda buli kimu, n’akigerekera 545 εὖ ὧν. 3 AI 
ekigero. ᾿ Of a »} 53 
a 
: σις Luz TE 
4. Naye abatakkiriza  beefunirayo DSL; Y 422. 4555 de 5.545} 
abasinzibwa abalala ebbali we, abatayinza κι, 2 ,,, = “ἢ {is 14% É2£ 
na kutonda kyonna ate nga nabo ee Σ : 7.5 ΦᾺΣ δ στῇ ΤΣ 
batondebwa butondebwa, era tebalina & Las 1 RAY 5150 Suis y 
buyinza kwerumya wadde okwegasa, era Of hé 55 FORTE 
tabalina buyinza ku kufa wadde ku bulamu Dee 13092 7279 
wadde ku kuzuukira. 
25 Lin 222 9.5). ἢ TES 
5. Era abatakkiriza bagamba nti: Kino si El, Y) à à) 552 O2 LE 
kirala wabula bwe bulimba bwe yayiya αὶ τ 3241 45 4 εἷς (215 sl 
nga n’abantu abalala bwe bamuyambako. Σ De Lions a act 3 
Mazima baleese ekibi n’obulimba. O5) 5 GLS SG ὃ 
< Δ, ζ:.»» 7 T5 PP 
6. Era bagamba nti: Ngero z’abedda ze GE “2 ἘΚ 5 ἼΕ (32 
awandiikisa, kale zimusomerwa enkya D, 2 ts ",3 
ὃ ν OÙbets δ... δε JS 


n’eggulo. 
7. Gamba nti: Oyo amanyi ebyaama ebiri om  ὰ Labag(s DJS 
mu ggulu ne munsi y’eyagissa. Mazima Ye Osax$ Lo € σι 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. SA 

5  \n12T “ .ἅ ee 
8. Era bagamba nti: Mubaka nnabaki ono HORS eg: G5 
alya emmere n’atambula ne mu butale? Ye ail 3 
Ilwaaki teyassizibwa malayika abeerenga 7 


naye nga omulabuzi? OS «ζει ET 
. « $ “ 4 17 £a - “ Te 17 

9. Oba okumussiza eggwanika, oba Li ῳ OS sl pui Luis 51 
okubeera n’olusuku Iw’alyamu? Era |, ,,, à, Δ Gi À Ζ té 
aboononyi bagamba nti: Gwemugoberera >, GE οὗ ΣΝ € Û 
si mulala wabula musajja muloge. Pas n ὦ ἥ 25 NI DIAURT 
Ἵ - Ούϑϑ 5 VO αρῦ 


«360» 


Juzu 18 AL-FURQAN Essuula 25 


10. Kale laba engeri gye bakugeragera- dt τ JE El 155 κ᾿ ΠῚ 
nyaamu! Olwo babulidde ddala, tebakyayinza jé ὦν ᾿ Don Be &. 
kuzuula Kkubo. Os oies € 

Ruku 2 ω 2.4 ET Tue Ne nn ΣΦ. Ὧι, 2) τ 

11. Nannyini mikisa y’Oyo bw’anaaba GAS ϑώπξτι Gi Has 
ayagadde, ajja okukuwa ebirungi ebisinga pingsiponægn on ne %e lt 
ne kw’ebyo bye bagamba — ensuku πο, SE CUS 
ezikulukutamu emigga wansi wa ΖΟ — era Φ, » À 217 Î “hot 
akuwe n’embiri. Of EU JARS 


Ἢ “κι (πα 08 Le 
12. Wewaawo baalimbisa n’Essaawa 4 LG 2 | ss 28 (BU 1$ TX 


eyalagaanyizibwa. Naye twategekera buli πώ. nef «Ὁ Ὁ 
alimbisa Essaawa omuliro ogubumbujja. Ofiss 2.2 Ὁ 


13. Awo bwe gulibalengera nga bali mu (411... rs Los 551$) 
kifo ekyesuddeko, baliguwulira nga PAT 22:5 
gweswanta era nga guwuluguma. O5) 5 ss 


14. Era bwe baligusuulibwamu mu kafo (£: % (4% Gi 51}} ἮΝ 


ak’akanyigo nga basibiddwa ku njegere, ὅς σφ, 52 siiféoinre σου ῦτέ 
olwo balisaba okuzikirira. OP EURLES SEE 
4,2% “,2 4 “2 né ἡ 

15. Baligambibwa nti: Olwa leero temusaba 1 δ, 5 15215 11.925 35%)! 1e 15. 
kuzikirira kwa mulundi gumu, naye musabe Sans (ns 
okuzikirira kwa nfunda nnyingi. Os DS 
ns 


sn 44. nffn4 Li 
16. Gamba nti: Abaffe, ekyo ky’ekirungi, (A1 HAS 2x AS EU JS 
oba Janna ey’olubeerera eyo eyalagaanyizi- £,% » ,2 14225 
bwa abawulize nga y’eriba empeera yaabwe 3 215% 269 ἕοσδιξ ΝΞ 
era nga bwe buddo? Of 2 25 


17. Balifuniramu buli kye balyetaaga, étoihos ir λ2 
2 


babeere omwo ἰμρϑογεγα. Ekyÿo nno 7 ni Ζ S ΠΣ 
ky’ekisuubizo ekiri ku Mukama wo OV ῶ [5.25 “Ὁ 
ekisabirirwa bulijjo. κἢ οἷν DIR AE S 
18. Era olunaku 1w’alibakung’aanya n’ebyo 9.2» 6€ MG TER 


bye baasinzanga ebbali wa Allah, kale fe 1817 Tank ite ἡ, ut 

aligamba ebyo bye baasinzanga nti: Abaffe, gate Ἷ Μ F9 2 95 
mmwe mwabuza abaweereza bange bano ΕΠ ΝΈΟΙ δὰ ΡΓ" μὰ 
oba bo bennyini be baawaba Κα kkubo? ἢ 


“Ζ ΙΗ “,. ais 
19. Baligamba πηι: Obutuukirivu bubwo! ΦΊ CT τς O6 ὦ éass | 


Kyali tekitusaanira kwefunirayo ba mikwano 4, pe Mot » siens 4.25 
balala ebbali wo, naye bano Ggwe DO 5 τοδί De 293») ve LS 
wabeeyagaza ne bakitaabwe okutuusa lwe κῶς 111,23 bon 221] d'nrtras 
beerabira okubuulirira nebafuuka abantu FERRER FU 2 Νὴ Fe 
Phelne 


abazikiridde. OËHLs5 
20. Allah aligamba πε: Kale baabo (5, of545 (es ASS χῇ 


babalimbisizza kw’ebyo bye mugambye, κὰν | LCA ὁ σιίρεπκᾷ 
kale temukyayinza Kugeyawo kibonerezo AS 3571525) HOT Bas 
wadde okufuna obuyambi. Era yenna mu dr ΖΔ 22.312 23; 
mmwe eyayonoona, tujja kumuloza Κα Or Giga “ 
kibonerezo makeke. 


Essuula 25 AL-FURQAN Juzu 19 


21. Era tetutumanga Batume bonna $ ot 1552)1Se Ξή ἥ {1 Ἵ: 


olubereberye 1lwo wabula ddala baalyanga “᾿ £ A 
emmere era nga batambula ne mu butale. à cr ss SH ne 


Era abamu mu mmwe tubafuula ekigezo eri εἀτ ον ad nantes "5 2: 

abalala, Abaîfe, munaagumikiriza? Naye ARUBA) AVE LElR 5e 5155 

στ Ζ AT 

Mukama wo ve ne OS Le EÉSSÈS > Gas 

Juzu 19 Pa ὦ “ταν 

22. Era abo abatasuubira kusinsinkana (SL ὦ 5.5... ὧΣ ω 9 

. . . » γὼ χὰ “ - 
naffe baagamba nti: Lwaaki ba malayika Dh DUT RU 2 1.29 2,1 
tebassibwa gye tuli oba netulaba ne ku .» 3: POVNET D) 

Mukama waffe? Mazima ku bwabwe , La D nono tnr “1 (Ce 
beekuza nnyo era bajeemye okujeema Bash | τὸ re | >5,& 

4 Ὧν. κ( στ 

kunene. OS ee) 


»" 
23 Olunaku lwe baliraba ba malayika, sy j PIE) O9 2% 
kw’olwo tewaliba mawulire ga ssanyu eri Η 


᾿ ; À P'hinèe “ σε np . ρ 225 
aboonoonyi, era baligamba nti: Singa nno Ὁ 34 5.35, 5 Oo Ro, 5.25 95 
waliwo ku lukomera olutukomera ! 9,312 a 

OR 16.3.0. 

24, Era tulyolekera eri buli mulimu gwe JE de = 1 τ ὧν ss 
baakola, olwo tuligufuula ng’effufugge #2 De 91 de 
erifuumuuka. OS 2 2 AUSS 

2 Ga " PR de 

25. Abatuuze b’omu Janna kw’olwo be SELLE LS 7 ον 2, ὡς. 5] 
balibeera mu maka amalungi, n’ebiwummulo SUR ER fé 
amakula. ci. CE 
26. Era olunaku eggulu n’ebire lwe ὅ ΡΟΝ Let GÉES 5515 
biryabikayabika, olwo ba malayika balissibwa 4 tu Le Tin fus 
olussa. CRE λέχει 

3 ñ 


n£ MAT s ps 2.53 
27. Obwakabaka obw’amazima kw'’olwo SES GE de 
buliba bwa Allah, Omusaasizi ennyo; era ADI “5 PANNE 212,55 
luliba lunaku lukakali eri abatakkiriza  OlÉ τὰ χων ὁξ ὁ 
28. Era olunaku olwo omwonoonyi aliruma ἼΤΩ RS ἿΖ ABS EL 2. ζ 


engalo ze nga bw’agamba nti: Zinsanze, 7, ᾿ 5° PA 
singa kale nakwata ekkubo limu n’Omubaka! OÙ J 29 \ 22 Ὁ ΦῈΠ SE 


“4 C4 4 τ ῷ “ ὟΣ non a Δ \ 
29. Woowe! Singa kale saatwala gundi EŸL£ GLS +1 (33 CAL S ia re 
nga ow’omukwano! 


30. Mazima y’eyampabya Κι Kubuulirira SEE Su ÉD ge is sa) 


kwa Allah nga kumaze okuntuukako. Era a ΄ 
ddala Sitaani njabulizi eri omuntu. : US bris dt 2 su 


Ν δ 
RES 
NAN 


ἐξ € \ EE da » % . Ξ [4 
31. Era Mutume aligamba nti: AyiMukama 5 ὧν 5: a \ JB» 
wange, mazima abantu bange baatwala fngnr\ 
Kur’äni eno ng’ekifulukwa. Θι δ oO! 


12207 


4.2) 


Juzu 19 AL-FURQAN Essuula 25 


ῳ KA ww a 
32. Era bwe tutyo tuteerawo buli Nabbi ἘΣ RE ὧῷ 5 Ja Like ESS 2 


Eté 


omulabe okuva mu boonoonyi; naye ΖΦ), Fe 2. 19 
Mukama wo amala okuba Omulung’amya 2 Lot EL 232 δῇ 3 εξ El | 


n'okuba Omuyambi. Q# ζ, « 
«T «212 δ᾽ 21,4 1, % % « 
33. Era abatakkiriza baagamba nti: Lwaaki 4e ὁ ΠΡ}: ζ GS] 263 


ile 


Kur’äni teyamussibwako yonna lumu? Bwe , -,,! A » ὅσ " RATE 
kityo, twagissa bitundutundu  tulyooke π ΟἿ 85 5 ὅλος o| δ 
EME omutima gWo, era twagitegeka ©Ÿ= 153$ AMÉTS © ΄ ΘΙ͂Ν ΗΝ Φ555 
olutegeka 


SAR, Al ΄ ἔων ΄ 

34. Era tebakuleetera nsonga yonna, LE Ÿ és οὐ sl LY 
wabula naffe tukuleetera amazima ὠύ Eat 
© 


- 
# 
2 
Δ ΄ ΄“ 

n’okunnyonnyola okusingira ddala obulungi. 


35. Abo be balikung’aanyizibwa okulaga eri ἀν 42 55 dé C 


omuliro nga beevuunise ku byeenyibyaabwe, & 2 4 pres 4 2 Ts Ge 
abo be baliba mu kifo ekisingira ddala obubi 156 > El oi DAS Ρ 
"4 
era be baawaba ne ᾿ kkubo eggolokofu. Os .1 & 
UKU 
36. Era mazima twawa Musa Ekitabo, ne- ζ22 ““{122 SAT CI" 2 ns 1311 
tumussaako ne muganda we Häruna nga L 41552512 (ET 
ye mubeezi. Os ΡΣ τισι 
; τ ΠῚ US 
37. Netugamba nti: Mwembi mugende eri 135 EAST 2 sai ESS 
abantu abaalimbisa obubonero bwaffe; kale CNT ETS TON CEN 
bwe baabugaana, twabazikiriza oluzikiriza. OÙbe 5 45 Le xs + b 
38. N’abantu ba Nühu bwe baalimbisa das | nes (ΐ πῷ 2 33 ὅ 
Abatume, twabasaanyaawo era netubafuula % 1 di np itere 2180 7 
akabonero eri abantu. Era twategekera +4] οὗ, AU 2 Re 
: : : APR n nn 
aboonoonyi ekibonerezo ekirumya. μι .2 οὶ ᾿ δ} ΒΗ 
39. Era fwazikiriza aba ‘Adi n’aba É356s 25 (ass 15525 AAA: 
Thamuüda n’abantu b’ oku luzzi n’emirembe ᾿ bte TM SR D 
emirala mingi wakati w’egyo. OÙ ŒU, CRE 
ζ΄ #n Ἵ 
40. Era buli bamu twabateerangawo eby’o- Jé 4. ό ESS \ 43 232 2 ὅς: 
kulabirako by’abo abaabakulembera; era ot LIVE: Δ 10 < 
bonnatwabazikiriza oluzikiriza. RS 
# n9 Fe " ne? 1 
41. Era ddala baamala okutuukako Κα 5 2e cs 25 pee) | ὅτι LA ΐ ..515 
kibuga ekyatonnyesebwako enkuba ,[5% 14114282 1141,,2 ΚΖ 
ey’akabi. Abafñffe, tebaakiraba? Naye era 4 , A RE M) 
tebasuubira kuzuukira. OS OREN D (ς + 
Zita .% 


« a " 

42. Era bwe bakulaba, tebakutwala wabula 1 .215 ST L &) 5 15 2 Ko ζ 
ng’ekyokuzannyisa, nga bagamba nti Φ ρον en. % 27 es 
Abaffe, ono Allah gwe yatuma ng’Omubaka? OV able ὦ Sn es 152 

L nette ER 

43. Mazima kaali kata atuwugule Κα ὡΐως: {Εν )) ΖΔ. ste | 
bakatonda bañffe, singa tetwagumira ku bo. 4, 5tne nr % (7.12 ( κ΄ 2 
Naye mangu nnyo bajja kumanya ani Fes "- ᾿ 


Essuula 25 


AL-FURQAN 


yawaba Κι kkubo, 
ekibonerezo. 


awo nga balabye 


44. Abaïfe, omulabye oyo atwala okwagala 
kwe nti ye Katonda we? Abañffe, ggwe 
onooba omulabirizi we? 


45. Abaffe, olowooza nti abasinga obungi 

mu bo bawulira oba bategeera? Bo 
baling’anga bisolo, wabula ate bo basinga 
nawo mu kuwaba Κα kkubo. 


Ruku 5 
46. Abaîffe, tolaba nga Mukama wo 
bw’awanvuya ekisiikirize? Era singa 
jeyagala, yaalikifudde ekitavaawo. 
’oluvannyuma twafuula enjuba okuba 
endagirizi ya kyo. 


47. N’oluvannyuma  tukisikira gye tuli 
olusika olw’ekimpowooze. 


48. Era y’Oyo eyabakolera ekiro okuba 
ekibikka, n’otulo okuba ekiwummulo, era 
n’afuula emisana okuba okusaasaana. 


49. Era y’Oyo atuma empewo okuwa OA 
amawulire ag’essanyu agakulembera 
okusaasira kwe, era tussa amazzi amayonjo 
okuva mu bire, 


50. Tulyooke tugalamusise ensi efudde, era 
tuganywesa bingi mw’ebyo bye twatonda— 
ebisolo n’abantu. 


51. Era ddala Kur'äni twaginnyonnyola 
wakati waabwe mu ngeri ezitali zimu balyooke 
bafumitirize, naye abantu abasinga obungi 
baagaana, okuggyako obutakkiriza. 


52. Era singa twa 


certe ddala twalitumye 
Omulabuzi mu bu 


kibuga. 


53. Kale togondera batakkiriza wabula 
siitaana nabo nayo (Kur’ani) olusiitaana 
kasiggu. 


54. Era Ye y’Oyo akulukusa ennyanja Ἷ 


ebbiri awamu, eno nga ya ggwoowo, 
mpoomerevu ate eno nga ya munnyu, 
ekaayirira; naye n’assa wakati wa zombi 
ekiziyiza n’ekikomera olukomera. 


55. Era y’Oyo eyatonda omuntu mu mazzi, 
n’oluvannyuma n’amuggyamu olulyo 


Lun, 
Joli ὦ" 


l'adtant noire 


ΗΙ ἠὲ ζύμη: τ σι ΤΟΙ ὥς 
J7 ,ϑι S) δὲ ὧ) δῦ 517 


LES ECS 


OS 5 | # ΠῚ ( ὙΠ \ ASE 


UC JhAA Ji gif 525 
O5 ἡ  2 al 


᾿ # De « 
δ ὁ ÈS "2 ΡΣ ΣΝ» 
# 


Let 3515 jee 


O5 ᾽ 


ἄξει: 


UE 
PRE 


σ΄“ 


5.515 


(s 2 75... 


ot 
#1 Bin star ASS 
Of Ÿ Lu ÉLTEG 
3555 96 à CS ES Ἧ 
ΕΣ 

255 


La) 


N 


4225. EC Gn # 145 
ER 

2,» κἄγ2ιλ 
ἊΨ ans ἵν. 


dd 


“4; ΕΣ ὥς a , 


Juzu 19 AL-FURQAN Essuula 25 


n Gest 122: 
n’abako. Era Mukama wo ye w’Obuyinza ΘΝ 41 6:54 . 420 ESS 


ennyo. OS 
"ὦ ν᾿ 12 n à A 
56. Era basinza ebiri ebbali wa Allah on \ Gaby 8 de © CET 
ebitayinza kubagasa wadde okubalumya. 4,4 4 pe Sn vise «9848, À 
Era omutakkiriza ye muyambi 43) ds Si GES pe V5 
w'abawakanya Mukama we. Of 


. σα ω CAL 
57. Era tetwakutuma wabula Iwa kuba muwi O5 355 RENNES {1.22 
wa mawulire ag’essanyu era Omulabuzi. CLÉ D SEM DES 
. “ "7. À “ κ΄)“ 
58. Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku € δ,» ὧς aile sales JS 


kyo, okuggyako oyo aba ayagadde akwate ho. dr Vo tee TE 
ekkubo eliraga eri Mukama we. OMS ὦ SCIE ά 
΄ 5 υ . 

59. Era weesigenga Oyo Omulamu, Atafa, ἀν δ: νῷ 51 el dé Je $ 
era mutenderezenga n’amatendo ge. Era Ye 122 Le #7 nv 
amala okuba Omumanyi w’ebyonoono Ψ 4 2 ἌΣ" κε" 
by’abawecreza be, Jr VEUX nor 

en Due 


CZ) ton 
60. Y’oyo eyatonda eggulu n’ensi n’ebiri (Ζ ὅ DIE as DE ᾧ su 
wakati wa byombi mu biseera mukaaga, ᾿Ξ PRE se. > 
n’oluvannyuma  n’atebenkera u du: À REA CERTES 
Nnamulondo. Ye Musaasizi ennyo! Kale vx κα Lo uns x 
weebuuze ebimufaako eri oyo amanyi. Os 4, ὠξῶδς ὠλεθῖς sal 


a? 4 Δ nu 
61. Era bwe bagambibwa nti: Muvuunamire En δε) 345 ΜῈ \$ y5 


Allah Omusaasizi ennyo, bagamba nti: 29 4% 1 < 

Omusaasizi cn ur Abaïfe, tumale 3, nr Le "ἘΣ Gas LB 5 ) 1j τ 
vuunamira buli Ky’onootulagira? Era Fe a AIT 

Εροπβοια kwesamba. Obs ον). 


Ruku 6 CAR A 
62. Nannyini mikisa y’Oyo eyakola δ τ Rai ὅτά ἃ γι ass 
enkulungo z'emmunyeenye Κα ggulu, «ὦ ss 312. 25 
n’alissaako ettaala eyaka, n’omwezi OS EST 3 
ogutangaala. ἘΣ 
63. Era y’Oyo eyakola ekiro n’emisana ὅδ. sn JTE 81525 


nga bigobagana, olw’okugasa oÿo ayagala À 
okufumiitiriza oba ayagala okwebaza. © ΣΝ SSS ESS © 1:1 ἴ; 


ἘΝ LEA ΄ 2 HOT) A Le 
64. Era abaweereza b’Omusaasizi ennyo 0 es Ces 


CE 
be bo abatambula Καὶ nsi nga bawombeefu, lea 5 ; A ἀγξ. DIR 
era nga abatategeera bwe boogera gye ῶ ; τ 2 ὕ “ δὴν 
bali, bagamba nti: Mirembe! Θίολτιῷ ( 


65. Era abo abasula nga bavuunama nga si 2 , 245 OL “ὦ. 13 
rh 2" 


bwe beesimba mu maaso ga Mukama waabwe, ἴω 
8 ;, 


5 Lu, “2 “σ,323,3 “σε. σ 
66. Era abo abagamba nti: Mukama waffe, (Ὁ Ὁ RARE 110 τῷ or > 19 
tuwuguleko ekibonerezo kya Jahannamu; < 2 v4 
mazima ekibonerezo kya yo kya kabi nnyo. USE ote Ces eu) 


<> 


Essuula 25 


AL-FURQAN 


67. Mazima ekyo ky’ekiwummulo era ge 
maka amabi ennyo; 


68. Era abo ababa nga basaasaanya neba- 
tadiibuuda ate nebatakodowala, wabula 
nebabeera wakati w’ebyo byombi; 


69. Era abo abatawanjagira musinzibwa 
mulala awamu ne Allah, era abatatta muntu 
oyo Allah gwe yaziyiza okutta, wabula 
mu butongole, era abatayenda. Naye oyo 
akola ebyo Yy’alisisinkana n’ekibonerezo 
ky’ekibi. 

70. Alyongezebwa n’ekibonerezo ekirala 
Κι lunaku ]Iw’okuzuukira, era alibeera mu 
kyo nga munyoomoofu, 


71. Okuggyako oyo alibonerera, n’akkiriza 
era n’akola ebikolwa ebirungi; kale abo 
Allah alikyuusa ebibi byabwe mu birungi; 
era Allah γε Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

72. Naye oyo alibonerera era n’akola 
n'ebikolwa ebirungi, mazima oyo y’aliba 
ayolekedde eri Allah mu butuufu; 


73. Era abo abatajulira bya bulimba, era 
nga bwe bayita awali ebya sswakaba, 
bayitawo na kitiibwa; 

74. Era abo ababa nga bajjukizibbwa Aya 
za Mukama waabwe, nebatamala gazigwako 
ng’abaggavu b’amatu n’abazibu b’amaaso. 


75. Era n’abo abagamba nt: Mukama 
waffe, tuwe mu be tufumbiriganwa nabo 
ne mu Zzadde lyaffe ebikkakkanya amaaso, 
era otufuule okuba omukulembeze w’abatya 
Allah. 


76. Abo be balisasulwa ekifo ekya waggulu 
mu Janna olw’okugumiikiriza kwabwe, era 
baliyanirizibwamu n’okulamusa n’emirembe, 


77. Omwo mwe balibeera nga ky’ekiwu- 
mmulo era nga ge maka amakula. 


78. Gamba abatakkiriza nti: Mukama Ζ 


wange teyaalibafuddeko singa si kuwanjaga 
kwammwe. Naye nga bwe mulimbisizza 
obubaka bwe, kale mangu nnyo kati 
ekibonerezo kijja kuba lukokobe. 


Juzu 19 
g ὦ PAGES 
md { 
- 


Ca 
ZA ὼλ 


rot hire 


ΕΜ, ΔΛ 2 ΞΡ ΟῚ 
σιν 
1) | 


Sat 58 gi GER 


- 


ὯΝ 
.5»κδλ 


\ 
\ 


29 


+ 


AN 


ε 
\ 
"2 
{εν Vel LA 


΄“» 
ῳ 


LOL où 4 ù 
Okfgifnsa Oo sus 


Δ σῷ Lure . 98 
5 26 Vs 2 JS 
nn ΚΣ ΚΊ Th Le 


“ 
OO IAE SE ED 
£ 


> 


Juzu 19 Essuula 26 
σ" ἐῶ -- -[1 - > ᾿ς 
Ξ RARE NES = 
AL-SHU‘ARÀ 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


« 11% a 
1. Ku lw’erinnya Iya Allah, Omusaasizi OsisniussDiablos 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Τὰ Sin Mim* OSul 
An p9 Let “3 2 
3. Zino ze Aya z’Ekitabo ekitangaaza. Ouah Ses Es 


# δ 2, 4 1% ᾿ .» 
4. Ob’olyawo newessa ennaku olw’o- OS; NES £a Tai 
kubanga tebafuuse bakkiriza. 
0 


4 ep w n fe 1: SE A 
5. Bwe tuba nga twagadde, tussa gye bali 22) νι O5 Jade JG >| 


akabonero okuva mu ggulu, kale n’ensingo Re tie n 4: 
zaabwe nezisigala nga zeekotese ku Iwa ko. φώς» οἵ (01.325 GALLES 
: de LAN ὧδ οἷς νὴ Δ ta (25 

6. Era tebatuukibwako Kubuulirira kwonna ES O2 p 2 07 AA 5 
okupya okuva eri Omusaasizi ennyo, wabula NOEL AAA ARCS 
bakukuba mabega. © A ΘΕῚΣ Res 
2 2 2 LI nul “ Α ζ΄, LL 

7.Kale ddala yo bagilimbisizza, naye mangu 421$ FC ST Ages 144 7153 


nnyo bajja kutuukibwako amawulire agafa ᾿ © g 3 Æ nn” 


ἴ 
Ouia 


kw’ebyo bye baali bajerega. jé, 
< to À to LR 3. κα 174 

8. Abaffe, tebatunulako eri ensi, bimeka RATES ESS 3} }}57..395] 
bye twameza ku yo ebya buli ngeri amakula? a re D 
Oz 5. ΄ 

. : | 2% nt able 5. BAT AE δὲ 6] 

9. jus mw Eu mulimu Pia Bet O6 5,45 Os Go! 
€ 1 { Ἂ δ. "ἢ, 
naye abasinga obungi mu bote riza O6 Le 


LAN 
CN 

L— 
\s\ 

207 


10. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, Ὁ λυ! fees) 154 2 
Ow’ekisa ekingi. 


Ruku 2 Eu Èt Tapis IS 

LE Era see nga ur μῳ ose » ls > me Dub 

yakoowoolà Müsa nti: Genda eri abantu GhoMat 
aboonoonyi— Outes 

τ; AA AT Pntns 2% 

12. Abantu ba Faräwo. Abaffe, era OÙ NO 9575} 

tebaatye Allah? % Fe 


LT nt ALT A ou € 1(ζ 
13. N’agamba nti: Mukama wange, mazima OL : (03 CR 250 
ntya nti bajja kunnimbisa. : - ÿ 
δὰ . Ph, " νι“ “΄ 
14. Era nkeng’entererwa mu kifuba kyange, δίῳ CSS UNE 
n’olulimi lwange si lubalangufu; naye j se \ té 
tumako n’eri Härüna. θ᾽» QL ds) 


2 À δα 1% 4 "““ δ A nPTA 
15. Αἵ balina ne kye banvunaana, kale (99 ARS ὃ (3 is 2.5 
ntya nti bajja kunzita. ù 


26:2. Allah Ye Mutukuvu ennyo, Awulira byonna, Amanyi byonna. 


Essuula 26 AL-SHU‘ARÀ Juzu 19 


16. Allah n’agamba nti: Tekisoboka! Kale \e ΄ (£ ESL ER Σ ÿ JE 


mugende mwembi n’obubonero bwafñfe, 


naffe tuli wamu nammwe tuwuliriza. OÙ ECTS 
“ dd 

17. Kale mwembi mugende eri Faräwo τόν : LY 5 DRE: à ΕΦῚΗ 

mugambe nti: Ddala tuli Babaka ba Mukama “ Lun 4. 

w’ebitonde byonna, COokebau| 


naffe. 


18. Kale leka abaana ba Isirairi bagende © AA 5 50 
΄ > ὦ < d À “ 
19. Faräwo n’agamba Musa nti: Li ὁ 155 LAS ET D JB 


Tetwakulerera mu ffe nga oli muto, n’omala uns 21 59 nas 
mu ffe emyaka mingi mu bulamu bwo? Ok Ds DEUST 
n n on “ ΣΝ 
20. Era n’okola n’ekikolwa kyo ekyokye ὥξ ETS ES (Α, ΘΕΈ ESS 
wakola? Wamma ddala oli mw'’abo É nure 
abatasiima. HS À 


7 ᾿ A ll 12» 1, CA 
21. Müsa n’agamba nti: Wewaawo Are A ITS ETAT LS ὁ 
nakikola, bwe kityo nange nnali mw’abo OH WES 
abaasobya. 


22. Kale nabadduka nga mbatidde, naye Ve are LÉ 5 ei (GT KG ds É 5123 
Mukama wange nampa obuyinza n’amagezi nl CL2 
era n’anfuula omu mu Babaka. | CSas52 ETES ΚΕ 


TS OÙ € - é he 
23. Abaffe, ekisa ekyo ky’onkomereza, ky'e- 3€ “- αἷς Δ2.55, als 3 


kyakufuuza abaana ba Isirairi abaddu? Où δ; ἐξα Fe 
Li LA 
24. Farâwo n’agamba nti: Kazzi Mukama OEkela) Οἰοϊαι (244 6365 06 dé 


w’ensi yonna y’ani? . αὐτὰ 
25. N’agamba nti: Ye Mukama w’emigigi Luttes ΠΩ 


gy’eggulu n’ensi, n’ebiri wakati wa byombi, σιν κῷ Ὁ n 
bwe muba nga mukakasa. OS RAS 21 
LA 


“ LA 
26. Faräwo n’agamba abaali bamwetoolo- νὰ RAD TETE EN EN 
odde nti: Abañffe, temuwulira? Θ Ἧς ; ᾿ 
11% “Ἢ \ de 
27. Müsa n’agamba nti: Ye Mukama OS GES 28506 
wammwe era ye Mukama wa bakitamwe 
ab’edda. - 


hr ANT. 4,» ὦ, “,- 
28. Faräwo n’agamba nti: Mazimaomubaka 291 ὁ} ὧξ 12652 ὧν ὁ 
wammwe eyabatumirwa, ddala mugwi wa © ὦ "2 "σῇ 
ddalu. 


29. Müsa n’agamba nti: Ye Mukama (5 5 Lo AS) Η͂ ὥχαδι (ὦ. ΜΠ 
w’ebuvanjuba n’ebugwanjuba, n’ebiri δά : 


: : σιλς κι δοῦ 2 DC je 
wakati wa byombi, bwe muba nga mukozesa Oo SO (SES 
amagezi. PRES LÉ 2 τὸ σι 

30. Faräwo n’agamba nti: Bw’onootwalayo δἰ πον RE # 


omusinzibwa omulala atali nze, mazima nzija σεν,» κυ 
kukussa mu basibe. or 


1, 1 7, n 3 À F4 p PLAT 23 
31. Müsa n’agamba nti: Abañffe, ne bwe oh su ls 5106 
nnaakuleetera ekintu ekirabikira ddala? Os HE 55 ὅ 


Juzu 19 


AL-SHU‘AR 


Essuula 26 


32. Faräwo n’agamba πῇ: Kale kireete, 
obanga oli mw’abo aboogera amazima. 


33. Olwo Musa kwe kusuula wansi omuggo 
gwe, okwejjuukiriza nga gwe musota 
ogulabikira ddala. 


34, Ate bwe yaggyayo omukono gwe, 
CR uRnes nga mweru tukutuku eri 
abala 


Ruku 3 
35.Farawo n’agamba abakungu abaali 
bamwetooloodde nti: Mazima ono mulogo 
mukugu. 


36. Ayagala kubagoba mu nsi yammwe 
Ἐς ’eddogo lye, naye katimmwe muwa magezi 


37.Nebagamba nti: Ogira omuleka ye ne 
muganda we, kale otume mu bibuga 
abalaalisi, 


38. Bakuleetere buli mulogo omukugu. 


39. Kale abalogo baakung” aanyizibwa ku 
kiseera ekyalagaanyizibwa n’olunaku 
olwategekebwa. 


40. Era n’abantu nebagambibwa nti: Abaffe, OC pie 3. 


nammwe munaakung’aana, 


41.Tulyooke tugoberere abalogo bwe 
banaaba nga be bawanguz1? 


42. Kale abalogo bwe baja, baagamba 
Faräwo nti: Abaffe, tunaafuna  empeera bwe 
tunaaba nga ffe bawanguzi? 


43, Faräwo n’agamba nti:Yee! Era mujja @ 
nakuba mu b’oku lusegere. 


44, Müsa n’abagamba nti: Musuulewo ebyo 
bye munaasuulawo. 


45. Kale nebasuulawo emiguwa gyabwe 
n’emiggo gyabwe, nebagamba nti: Κα 
lw’ekitiibwa kya Faräwo, tewali kuwanna- 
anya, ἢ bawanguzi. 

46. Olwo ne Musa yasuulawo omuggo gwe, 
okwejjuukiriza nga gumize byonna bye 
bajnzejinze! 

47. Olwo abalogo baawalirizibwa okweyala 
nebavuunama. 


” 
we 


ἐπ ΄ ᾿ 
ὁ iris UE 


@) ν AE Ἰέ SA 
ΘῈΣ 2 r 4 » Ὁ 
dis D 


3 x “, \evrd 
Oofoe 25} 75.) 933 


“οὐ 


NA st 


Joy ds 

22 | ὧν ς O1 BL 5 Gi 
Oo 
Son δ SL EEE 
Θοξ δ es bee es 
ONCE 215555 JE 


ORAN ANANPE λ2160 
de ie so 


O6: Ἰὼ} 


Lie L\TI(A Van ἂν 
AE Gb dc A 
O6 
PAS \ênr4 tar ΥΩ 


> 


-- 
AR 


Essuula 26 AL-SHU‘ARÀ Juzu 19 


48. Nebagamba nti: Tukkirizza Mukama OGiola) 195 ÉD 
w’ebitonde byonna, 


49, Mukama wa Müsa ne Härüna. OISE δῶ 5 
- PELLE CETTE PAPREE 
50. Faräwo n’agamba nti: Abaffe, mu- 7454) OS5\ O1 LES ad δι 
La # 


mukkirizza nga sinnaba nakubakkiriza? 4 4 5828 A0 6 Won TUE 


Mazima ye γα mukulu wammwe oyo 

eyabayigiriza obulogo, naye mangu nnyo Ke 51 PRIS 
mujja kumanya. Ddala nzija kubatemako D ΩΣ y 
emikono gyammwe n’amagulu gammwe mu à Α΄. Ζ sys 
mpulinkanya, era ddala mwenna nzija Ἴ Zn #07 
kubattira ku musaalaba. : >| 


2 Ce κΊ .“ “ ΄“ Δ' - 

51. Nebagamba nti: Tewali kabi, kasita OS AL CSS LS 1JÉ 
tunadda eri Mukama waffe. - 
»φ2..ν né Cd 4 

52. Mazima tusuubira nti Mukama waffe aja Of (ES 41 SES O\ es GL 


kutusonyiwa ebibi byaffe kuba ffe tusoose un, Sp 4212 
okuba abakkiriza. Oobe49) Si αἴ 
Ruku 4 5- TA δ, 72,“ κ7σ 
53. Era twabikkulira Müsa nti: Twala Go > © ων 32 AELES 15 

abaweereza bange ekiro, naye ddala mujja τ O6 788 FAT 
Lace + 


kuwonderwa. 
᾿ Pr: PA \ PAR .»,“,- Th 
54. Olwo Faräwo kwe kutuma abalaalisi OC 72 ES) φῶ 8. HU) 


A 


GA 


mu bibuga. τ “τῶ: 
“ει κα σιν; «Ἃ}2Ὁ05 
55. Nebagamba nti: Mazima bano kabiina O6 2.5 δ. 5378)» γὼ) 
katono nnyo. DS vd 
ne » . PA 
56. Ate ddala batunyiïizizza na nnyo. O6 PES 245)5 
“1... . . = αϑι 1 Ga PTE 
57. Era ddala ffe kibïina ekiri obulindaala. Oo 5)». ro) GLS 
à Με ΣΝ Li 
58. Bwe tutyo abaajeema twabaggya mu OÙ RES dE ὡς ma 
nsuku n’ensulo. Ὁ 2 GEL 
A CRETE w 
59.N’amawanika n’ebifo eby’ekitiibwa. Ogre 285 25.955 
΄ Lt r< VA nr ΄ Le 
60. Bwe tutyo netubisikiza abaana ba ΥΩ 2555 EUSS 
Isirairi. pre GR hAn? 2256 
61. Kale baabawondera nebabatuukako OLAS S pe ja 
nga enjuba evaayo. ds 


PR à DAY n# 4 )- Vanier ὦ 

62. Awo ebibiina byombi bwebyalabagana, καθελῶ) ὦ ὦ Gil 

abantu ba Müsa nebagamba nti: Mazima AA ie TE τ, 

tukwatiddwa. OO blu ss 
4 


63. Musa n’agamba nti: Tekiyinzika! Our x ὦ AT AE dE 

Mazima Mukama wange ali wamu nange, dis Ξ 
ajja kunnung’amya eri eky’okukola. κ 2 
64. Olwo twabikkulira Müsa πῇ: Kuba > 
omuggo gwo Κα nnyanja. Kale ennyanja #2 
yeeyawulamu, buli ludda ne luba ng’olusozi 


olusukkirivu. O5 58} ιξ Sn 


€ 


Juzu 19 AL-SHU‘ARÀ Essuula 26 


“- MCLLEL EI 
65. Nate abalala abaawondera παρὸ ne- G:) Cu. Σὰ DS] (ζ its 
tubasembeza awo. 
66. Era ne tuwonya Müsa n’abaali naye Gas | Ans € Su 32 2:1: 
bonna. 


2 nn TNIITL T2 

67. N’oluvannyuma netusaanyaawo bali OC >) \U5 | a 
abalala. Le : , 

68. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, eagle de $ VAN EU à à ὧ! 
naye abasinga obungi mu bo tebaali tn. À 
bakkiriza. Ovis 

an σ΄, 
69. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, δλ SELS EA]T ES 3 5615 ὅν 


Ow’ekisa ekingi. 
Ruku 5 


ς A An n1Tet an ntr an ΕῚ 
70. Era basomere ebyafa Κα Ibrähimu. ὅλ} LS 5.632. ds 15 à 
C4 # #1 


71. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu OS Cas an χοξ!ὶ 

be nti: Biki ebyo bye musinza? PR ss Ja 
he ΄“ω “ 

72. Nebagamba nti: Tusinza masanamu, era OL JÉS 2 .213.241| 6 

tujja kusigala nga tunyweredde ku go. , 

73. N’agamba nti: Ye nno gabawulira bwe O0RSS130 ass 76 

mugakoowoola, 


74. Nandiki, gabagasa oba gabakosa? Où ΣΟΥ ΤῸ RAS ii 


75. Nebagamba nti: Nedda, naye twasanga &\) "2, σι τ Es 1:16 
nga ne bakitaffe bwe batyo bwe bakola. 


76. N’agamba nti: Mulabye mutya kw’ebyo OS 332 μα τ (Son 5r4$ 


᾿ Pas 
bye musinza — 4 | 
αν a D! en 
77. Mmwe ne bakitammwe ab’edda? OS 255 2836 222} 


78. Mazima ebyo byonna balabe gyendi, OoblaE5 
okuggyako Mukama w’ensi yonna, 


“ LA 

79. Oyo eyantonda, kale era Ye y’annu- Ji AS 5 y 

ng amya. ᾿ PTT 99 κι“ 

80. Era y’Oyo andiisa era y’annyweesa. (OC 2) ὥ δι gs 

2 ξ ds εκ. “»“72. αὶ “γ: ΄ 

81. Era bwe ndwaala, y’anzisuusa. (Or. ma ni 5} 

82. Era y’Oyo alinfiisa, n’oluvannyuma Out 2. 5 Αι gs 

y’alinzuukiza. 

Pat nl À a ΄ nt Ὁ 

83. Era y Oyo gwe nsuubira okunsonyiwa 5% (is QE ©! ASLG » ιὅ 

ebibi byange Κα lunaku Iw’okulamulirwako. ᾿ à à ES “ 
> 

84 Mukama wange, mpa amagezi era (éêall 5 LG ᾧ οὗ 5 

onnyunge ku batuukirivu, un Η ι, 

“. 2} A 


Essuula 26 AL-SHU‘ARÀ Juzu 19 


“΄ 

Lé 
86. Era onfuule omu mw’abo abalisikira ΡΟ γι 
Janna ey’essanyu erijjuvu. 


87. Era sonyiwa kitange; kuba ddala ali ©Ge ὦ 45, ΩΣ él 2 
mw’abo ababuze, 


Ὁ. 
E* 


κο α΄ 
88. Era tonswaazanga Κι lunaku lwe DORE SAS ὦ μα 
Sub — CPR AT 
, ue BR ICETCELIL IN C2 
89. Olunaku eby’obugagga lwe bitaligasa, OÙ 2.20 οί FASO TE 
wadde abaana; 
» n# ᾿ er x 
90. Okuggyako oyo alijja eri Allah DS EAN) 
n’omwoyo omujeemulukufu. τ τ 
ν σκιῶν LP “ χ᾽ 

91. N’e Janna lw’erisembezebwa eri abatya OO U AS) ὡ δ 
Allah 

92. N’omuliro negwolesebwa eri abaabula. OU sta D} 


΄ “““,.» TT 
93. Era baligambibwa nti: Baluwa abo be OS G 5 54) 252 


mwasinzanga τι ᾿ 
94, Ebbali wa Allah? Abaffe, basobola 51252255 ὧδι οὶ οὐὐ ᾧὡ2 


\s) 

vw 

“ἢ 

> 
τὰ 

2 
> τ 
ΝΣ Fe 
\ 


okubayamba oba bo bennyini okweyamba? Lu) 2:5 
δὲ À y OO 52 
n D 
95. Kale be baasinzanga balisuulibwa mu CHAT 151% 2 É 
gwo nga basulikiddwa, bo n’abo abaawaba, : , 
- then nn na se 
96. N’ab’amagye ga Ibilisi bonna. Où noël JS 
ln sn À ee 
97. Balyogera nga bali mu gwo nga O0 aa: 525 96 
batotoogana nti: ; PR js 
98. Amazima ga Allah, ddala twaali mu (OU Je (à S Oabl 
bubuze bwa Iwaatu! PP Re 
99. Mmwe bwe twabenkanya ne Mukama OuAolæl TH Pi 5. 
w'ebitonde byonna; Das 9 A TEe Te 
100.Naye teri yatubuza wabula aboonoonyi. OV Ro) D Giei Les 
À 15e CE cles 
101. Naye tetulinaayo bawolereza, Ours à ve 
PR UE Ed 
102. Wadde ow’omukwano enfiirabulago! Ories ÿire y) 
΄ ΄ PARA de 14 
103. Kale singa tusobola okuddayo kunsi, 2 SEÈSS 82 2 ai ὧι διὸ 
olwo twalibadde mu bakkiriza. Has. #9 
(CIE) 
9 ΄ “ 4,.5 RC 
104. Mazima mw’ebyo mulimu okulabula, BAR [0ν ὦ 5» εἴ y Ξ js δῶν 
naye abasinga obungi mu bo tebaali on. © 
bakkiriza. (one ss 
1,22. σὴ SIL T € 
105. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, ss Si € 4: ὧδ᾽ δι 
Ow’ekisa ekingi. ἤ 


> 


Juzu 19 AL-SHU‘AR4 Essuula 26 

Ruku 6 Se CSN 23 r n 
106. Abantu ba Nühu παρὸ baalimbisa OO IizSsrE 
Abatume. ᾿ ΡΣ δ ΘΑ ΝΣ 
107. Awo muganda waabwe Nühu bwe © 84..5γ}7.3)..} 8 : 15... 
yabagamba nti: Abañffe, temuutye Allah? 


y $ nT 4 A a 2 κ΄ “ἡ 

108. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, OobelJ 52338) QU 
omwesig Wa. 2 nn trod LÉ 
109. Kale mutye Allah era mumpulire. (35 85:5 251,55 ü 
CL ON An ,,σ ,29 EVE 
110. Era nze sibasaba mpeera kw’ebyo bye >? ὡλ τ, ES CT 25 

nkola, kuba empeera yange eri Κα Mukama : πο Tia 2} 
w’ensi yonna. λοι εν} 
5 Jr Cet 2 ζ΄ 
111. Kale mutye Allah era mumpulire. OL 52b1 


»,»» 3“, 2. à PAT A TIC 
112. Nebagamba nti: Abaffe, tukukkirize Où 55 Si SAS EN De 531 HE 
Me abakugoberera be basinga n’obunyoo- 
moofu? 


ΓΙ Dune DS On 1 (““ 15 
113. N’agamba nti: Nze mmanyi kikw’ebyo OL ER De AN 
bye baakolanga? à ie Ἰ 
114. Anti okubalibwa kwabwe tekuli Κα (O52225 3 HAE so 
mulala wabula ku Mukama wange, singa 
mubadde mutegeera. 


2 
\ 
\ 


- nn, 22} 2e Γ σ΄ 
115. Era ne siri wa kugobaganya bakkiriza. DOS 8) >) A 29 
; δες, ps ‘ Gn ÊGne A BUT n 
116. Anti nze siri kirala, wabula ndi OÙ Ὡρῶν 
Mulabuzi ow’olwaatu. Ὁ ᾿ 
΄ » δ ΣΡ AN 172 
117. Nebagamba nti: Bwotekomeko ggwe ζγ8 ES 365 re ES 5 CA) là 6 
Nühu, mazima ojja kuba mw’abo CR ΠΣ ΤᾺ 
ab’okukubibwa amayinja. Oo 5250) 
Ξ : Γῇ n9% LP nine Bin 5 À 
118. Nühu n’agamba nti: Mukama wange, MY δ SE D Oje) dE À 


mazima abantu bange bannimbisizza. 

< 1€ . δ τῷ 

119. Kale lamula wakati wange nabo SAN RSS PAST THE 
L 


olulamula era omponye wamu n’abo abali  *7” nn LRU Re 
nange abakkiriza. CDs s 108 Ges | 

| npn Η CP »“ “ ».,“ a 4 

120. Kale twamuwonya wamu n’abaalinaye Sail ὦ ami ve 5 4556 
mu kyombo ekijjuzibbwa. A n9 ἃ σῖ 

da nurtel 

121. N’oluvannyuma  twasaanyaawo Oo ka Cs SES 


abaasigalira. 


Th Ξ σγχιλ ne 4 
122. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, δ ff O6 ὦ 3.22) 3.» Go) 
naye abasinga obungi mu bo tebaali pins ἢ 
bafkiriza Ok 5 
2 112 ep" ΄ 
123. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, © ès 5) | 55% ψ a © 15 δὰ 
Ow’ekisa ekingi. τ ᾿ 


Ruku 7 &L,, x , 14 
124. N'aba ‘Âdi baalimbisa Ababaka. COM RLE ET 


> 


Essuula 26 AL-SHU‘ARÀ Juzu 19 


To “ ,“΄“.ν 
125. Awo muganda waabwe Hüdu bwe Sax Ni 532 2ι2 3215 1964: 
yabagamba nti: Abañffe, temuutye Allah? GS SRE ss 


126. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, (οί ds25s ξ 16 ᾿ 
omwesigwa. 

: 5 nn ΛΖ σὰς, 902 

127. Kale mutye Allah era mumpulire. OCESIER ONE 

F At LR A PL dE) ,7.σ.3.3“,54 [2 5 

128. Era nze ne mpeera ku byo, anti ἜΣ ἰῷῶληχ | OS δὰ Lui Lo 
empeera yange eriku Mukama w’ensi yonna. sun Lin m8 

peera yang y OS] ἘΝ ὅ, 

; τς, ἐνῇ RE PA “.5,.0 

129. Abaffe, muzze mu kuzimba bijjukizo GOSSES 45] Lee) OA | 


ku buli kifo ekigulumivu nga munoonya 
ekitiibwa ekitaliimu nsa, 

LA «235 ,.λύσζες δὴ 
130. Era muzimba embiri n’amakolero olwo OS SES Al2) A ES © 52220 9 
nno mulyooke mubeere ab’olubeerera? 


κ᾿, σε (“2 LT or ne RAT ITS 

131. Era buli lwe mukwata omuntu yenna, CO) Ki ile 1315 
mumukwata mu ngeri ya baliisamaanyi. Liane Pen 
à n7n LA ns 

132. Kale mutye Allah era mumpulire. GORE ONE 


NAIL , ἐπ ὦ. ἦ AE 
133. Era mutye Oyo eyabayamba kw’ebyo (Do ÿotæ5 2 26 Xe | CS > 2519 
bye mumanyi. 


΄ Ad 9, 
134. Yabayamba n'’abawa  ebisolo, CEE ὃ ASF 25:52 
n’abaana, da 
3 ᾽ LA 199% ὦ ΄ σ΄ 
135. N’ensuku, n’ensulo. OY 9.58 55e 


. “. . Lé ΄ - ΄ 4 « n 
136. Mazima nze mbatiisa ekibonerezo Ô ie p DD IRE QE AG ὧν 
ky’olunaku olw’ekitalo. é d 


» Te ε PL” xt . À CA 
137. Baddamu nti: Ky’ekimu gye tuli Des SRE CUS EE 


bw’obuulirira oba bw’otoba mw’abo dr 2 > “2,2 
ababuulirira. Owbhe19 ῳΞ2 


ν ν 3,2 “,»,.,3 ? “ % 
138. Bino si birala wabula y’empisa y’abo OO NIGER JL 52 OL 
abaatusooka. 


139. Era ffe tetuli ba kubonerezebwa. GES ao LS 5 


140. Kale baamulimbisa, olwo naffe ne- 2.3 ᾷ os Sale L 
tubazikiriza. Mazima mw’ekyo mulimu < 


J 
( 
σις Σὰ ἢ 21 ACL. K 
akabonero, naye abasinga obungi mu bo Obbessss AAA 


tebaali bakkiriza. 
΄ IT 
141. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, OS VERS) ASS )S 
Ow’ekisa ekingi. 
Ruku 8 ΓΙ à 2° “SE à < # 
142. N’aba Thamuda baalimbisa Ababaka, OOÙS 5e) \B5es 3.5 S 


ᾳ “ σ΄.“κ 
143. Awo muganda waabwe Swälehe bwe NE “0.13 \ n? 222 SE 1 
yabagamba πῇ: Abaîfe, temuutye Allah? OOSVrleoss ss ls) ! 


<E 


- 


Juzu 19 AL-SHU‘ARÀ Essuula 26 


" ὰ Ἂ we 

144. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, Eieid 2 23. CL 
omwesigWwa. 

: ΘΝ 261€ 

145. Kale mutye Allah era mumpulire. ῴ(ϑῳ 5.1 Ὲ}5 4.119 a 
. A 3e ω Cr 24 AO? 
146. Era sibasaba mpeera Κα kyo, wabula GL > 21 % as pates] Les 
empeera yange eri ku Mukama w’ensi Door Ta or hote nf 
yonna. Θώκολι on) DEN LE EE 
CE { 


ÿ ΩΣ er Or À 
147. Abaîffe, mulowooza nti munaalekebwa ώλο οι GaiG [6 GITE 
ku biri wano ku nsi nga muli mirembe, 


y ds ἊΣ 

148. Mu nsuku n’ensulo, O0 HE 1% ἡ 

d _ a 105 12€ 

149. N’ennimiro, n’emitende okubala kwa Ἶ ζ5), AS 2511 οἱ 563355 
gyo okujula okugiwogola? 

. ΖΦ,» OT “ rer se À 

150. Era nga muwookoola mu nsozi amayu ῦ er d > | Ve URSS 5 

n’obukugu? run 1 

Ξ n° n < où 2% “ 

151. Kale mutye Allah era mumpulire. OS 85:91 52), 

δι. nan 9 a D n NT 4 

152. Era temugondera biragiro by’abo GATE] 1:2 AY 9 


abasukiridde obubi, 
153. Abo abatabulatabula mu nsi era Ÿ $ ΣΟΙ à SET Ya 


t ] . δ } a 
abatalongoosa Θώ 5 ᾿ 
: : Β 2 on % PERLE A TT ve 
154. Baagamba nti: Mazima ggwe oli COL χω Os es LS ὃ 


mw’abo abaloge; 


155. Ggwe toli kirala wabula ol muntu nga 354 es 3 


La 
ffe. Kale leetayo akabonero, obanga ΟἹ] ALTER SA 
mw’abo aboogera amazima. GE lo ve 
Et(S sr {4 
156. N’agamba nti: Eng’amira enkazi yiiyo, 5é) 4 DT C5 456 ESS 96 
erina oluwalo Iwa yo olw’okunywa, nammwe on nt pa 
mulina oluwalo Iwammwe olw’okunywa Κα O2 25. 9. 


lunaku olumanyiddwa. OR Ζι τος ; » 
157. Kale temugikwatangako mu ngeri Z1x£ SAS LA G,535* $ 
embi, si kulwa nga mukwatibwa ekibonerezo LE + ne 


ky’olunaku olw’entiisa. LT À 
158. Kale bo baagitemako amagulu; olwo Os aCob (55 
nebafuuka abejjusa. 
2 1# 4 . “΄ ,κ oo" 
159. Nebakwatibwa ekibonerezo. Mazima 545 € 5 ETEEATEA) BASE 
mw’ekyo mulimu akabonero, era abasinga are δ νυ 
obungi mu bo tebaali bakkiriza. Ooiiessnsiol 


LA 
Cs\ 
L— 
A LA 
go 


’ PA ΄ < 
160. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, O2 \ ΣΤΟΝ es) ES 


Ow’ekisa ekingi. 


Essuula 26 AL-SHU‘ARÀ Juzu 19 


Ruku 9 A 
161. N’abantu ba Luti baalimbisa Abatume. OO 522 LE Di ὁ Ἐ5 


“΄" Ἀπ $ ΛΔ 
162. Awo muganda waabwe Lüti bwe OEIL 5) ES 24) 
yabagamba nti: Abañffe, temuutye Allah? 


n LÉ pe La κα 
163. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, ὐλοϊ 25 F5 
omwesigwa. A "" 
164. Kale mutye Allah era mumpulire. ὧφ 2212 ab G 
165. Era nze sibasaba mpeera ku kyo, G Ἢ ἴ f r So ne BE 2: 
wabula empeera yange eri ku Mukama ΄ ua Tire rio 
w'ebitonde byonna. EEReLa| Ὁ) dE 


0 n 1.4 . nul 
166. Abaffe, mu bantu bonna, mmwe Oo Es ὥ NIOS 
mugenda eri basajja bannammwe! 
w 4 T4 02 « 
167. Nemulekawo bakyala bammwe abo © ES [6] κε ( ©5535 $ 
Mukama wammwe be yabatondera? np 5 ent 15 Ne si 
Mazima muli bantu abaasukka ekigero. Ooiks SES)» >| > 


Lost 10 ὦ εἶ «ἢ “ 

168. Nebagamba nti: Gwe Lüti bw’otee- ὧδ ES LS Li 425 à ὧδ 196 
komeko, mazima ojja kuba mw'’abo “1...2.21 
abanaawang’angusibwa. QE 
CAT A 


ANRT σω,2, “5 ἊΣ CA 
169. N’agamba nti: Mazima nze ndi mw’abo OEU 5: Qi JE 
abakyayira ddala ekikolwa kyammwe. 


Ω " n TA ne δ w + 

170. Mukama wange, mponya n’aboomu O0 “2.0.2 δῷ" D) 

nju yange ebyo bye bakola. Ἶ Die 5 

: ΠΝ AAA ALPAELE 

171. Kale twamuwonya n’abewuwe bonna, Oise als 

ιν Arr RAR Φ 

172. Okuggyako omukazi omukadde y’eyali OO θαυ, 
mw’abo abaasigalira. 

ne 25 TOUT ELTÉ 

173. Ate abalala twabazikiriza. OC RAID ETS 


# 


γι τ, ,,Χ,.2 VC τ 
174. Era netubatonnyesereza enkuba; naye F5 AE d ÈS JADE G Shi 2 


enkuba y’abaalabulwa nga yali mbi nnyo! n Tr 
y ga y y CA 35 251 

+ 2 USA δὰ 2 
175. it Rens rt à AIS Oo (2. 257 ES 8 ων 
naye abasinga obungi mu bo tebaali σοι. ἢ 
δαί Ιπῆῖσα, Ξ : Oo se 


-» 


GAL nee “2727. 4 
176. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, CE \y. > à &b) ὧν & 
Ow’ekisa ekingi. 


Ruku 10 Éoriont “Car? 9 à .1 στ 
oo N’abantu b’omu kibira baalimbisa OUR PSS - 
atume. PAL TIRE LT 
178. Awo Shu‘aibu bwe yabagamba nti: Oo ST lea 54) JS) 
Abaîffe, temuutye Allah? DS Do 4 
y 4 Δ n9#À n 
179. Mazima nze ndi Mubaka gye muli, Gore | ὦ IST ὃ) 
omwesigwa. 


> 


Juzu 19 AL-SHU‘ARÀ Essuula 26 


: Ξ 29 n “.΄ à 2% < 

180. Kale mutye Allah era mumpulire. OYiib|sabi E 
181. Era nze sibasaba mpeera Κι kyo, G or To 9 LE "2.12 “11.295 
wabula empeera yange eri ku Mukama “7 2 on PNR rot 
w'ensi yonna. COOL oh) | es) JE 


DS ; 
5 σ΄. 29 «2 ,ὔκ 5 ANELS 
182. Kale mutuukirize ebipimo era temuba OC UCI 55 ESS 955] 
mw’abo abaseera. ss Ἑ ΠΣ 

183. Era mupimenga ne minzaani entuufu. Ὁ καθ ο»ἷδῃᾳ b 155) 


2 
΄ À >. 
184. Era temukendeezanga muwendo gwa HE DE EE Eu ss $s 
bintu bya bantu, era temukolanga 2 An 29 SSI : 
ebyambyoone mu nsi n’okutabulatabula. res 0) 71Q 
185. Era mutye Oyo eyatonda mmwe la $ ΚΞ pra \ 1 ΚῸΠ “ 


n’ebitonde eby’olubereberye. ae” “5: 


186. Baagamba nti: Mazima ggwe oli Oo LL Ge EST CAT 
mw’abo abaloge. é 


187. Era ggwe toli kirala wabula oli muntu εϑῦ Lis ὧν 8 ES 5 
nga ffe era tukakasa nti ddala oli mu AXEEV AT 
balimba. Eur à 

Ν ΄, 
188. Kale tusuuleko ebibajjo okuva mu “Ὁ δ᾿ MEN É "ὥς ME 
ggulu, obanga oli mw’abo aboogera dE Bt EC À 
: OS m0) Qe 
amazima. 2? 
δ “σ, σι ptet Br Δ 
189. N’agamba nti: Mukama wange CO 31.2.5 Le 155) 


y’asinga okumanya ebyo bye mukola. 


190. Kale baamulimbisa, olwo ne-:318)1,55D|6 225 832 En 
bakwatibwa ekibonerezo ky’olunaku 


“ 4 
Iw’ekikome. Mazima ekyo ky’ekyaali Os ζώνει 
ekibonerezo ky’olunaku olw’entiisa. Pod ͵ ἜΣ NS 
y .. . la © 
191. Mazima mw’ekyo mulimu akabonero, ras 66 (ὦ 5,45) ES GO! 
naye abasinga obungi mu bo tebaali so, 2 
FA a Oh 
Bon Blé nerf LG Ge € 
192. Era ddala Mukama wo ye Luwangula, Oise ΔΝ] Ve < 1.29 AO 5 δι 
Ow’ekisa ekingi. ώ Ὲ 
Ruku 11 Lun Pin στ, TE 
193. Era mazima yo Kur’ani kwe OEtelal 5 62) 3) 20} 
kubikkulirwa kw’Omulezi w’ebitonde 
byonna. Da 28% C7 
194, Mwoyo Mwesigwa y’eyakka nayo CODEN ETS 
Ψ nanpt Le “ΚΝ 
195. Ku mutima gwo, olyooke obeere mu CO. ) SAC e GSSELTE JE 
Balabuzi. πὰ IS CAN CA 
196. Nga eri mu lulimi Oluwarabu OU LATE D La 
olunnyonnyofu. 4 
TL À LT € «. 
197. Era ddala yo eri ne mu biwandiko OC xD À CODE) 


eby’abaabasooka. 


<> 


Essuula 26 AL-SHU‘ARÀ 


198. Abaffe, ako si kabonero gye bali 
okulaba nti n’abakugu b’abaana ba Isirairi 
bagimanyi? 

190. Era singa twagissa Κα yenna atali 
Muwarabu 

200.N'agibasomera, tebaaligikkirizza. 


201. Bwe kityo nno twakiyingiza mu 
myoyo gy’abakozi b’ebibi. 


“΄»,» ὟΣ m e 
202. ΝΙΪ tebayinza kugikkiriza okutuusa we SNS DÉS SLRS ας DUTY 


baliraba ekibonerezo ekirumya. 

203. Kale kiribatuukako kibwatukira nga 
tebategedde. 

204. Olwo baligamba nti: Abaffe, 
tunaaweebwayo ku kaagaanya? 

205. Abaffe, ekibonerezo kyaffe kye 
bawujjirira ? 

206. Abaffe, okiraba otya singa 
tubeeyagazaamu okumala emyaka ? 


207. N’oluvannyuma nebatuukibwako 
ekibonerezo ekyo kye balabulwako. 


208. Ddala tebiribagasa ebyo bye 
beeyagazibwamu. 


209. Era tetuzikirizanga kibuga kyonna 
wabula nga kimaze kufuna Balabuzi. 


210. Kuno kubuulirira; era ffe tetuli 
balyazaamaanyi. 

211. Era Kur’äni ba Sitaani si be bakka 
nayo. 

212. Yo tebasaanira, ate nabo tebasobola. 


213. Mazima baaziyizibwa okuwulira. 


214. Kale tolaajaniranga musinzibwa mulala 
awamu ne Allah, si kulwa nga obeera 
mw’abo ab’okubonerezebwa. 


215. Era labula ab’olulyo 1wo ab’oku 
lusegere. 

216. Era kkakkanyanga omukono gwo 
ogw'obusaasizi καὶ bakkiriza abakugoberera. 


217. Naye bwe bakujeemeranga, kale gamba 
nti: Nze nejjeeredde kw’ebyo bye mukola. 


ἐππεεστίοταγιλβοίς st 
# 


RS RD re 
ὀώλογθϑιο EG ANT AIT 


1 


Lan ° C4 


O6 AVR ar AGE 
BL An TA n# 17 5 RCA “- 
OU SA διδοῖ 

3 À 
Oéilaatas RU 


> 


> 
΄ 
n 21,66 


Oo AUS D) ES 


OSSI GEAR Lot 
ci “- δ “πη 

GS $ 3:53 ὧν Ερμα: 

ἀφ # nn 09 

(9 5)» 

n 1h18 16 

OLD ϊ ὐδυ 


Δ “4:5. 


n 1% { 
Obs 529 
Xn 
ΓΕ ΤΠ ΟΣ 
« 
0 1 SA) ῳΖ DA ἫΝ 
\ \ \ * < 
ὁ: οἰ 3 νοι ΡΞ ΝΕ 


A 4.7 
ὥς ESA y LES Var 15 
Ode) 
»- τὰ RIT dire nt 


> 


Juzu 19 AL-SHU‘ARÀ Essuula 26 


n “΄ a % 

218. Era ssa obwesige bwo mu Luwangula, ὭΣ 559} Ἀ x d ὧς $ 
Ow’ekisa ekingi. 
219. Oyo akulaba awo nga oyimiridde mu 3 387 he GE 
ssaala. 
220. Ne mu kutawuka kwo nga olimw’abo O6 > PAT à El LE ζ 
abavuunama. 2 ᾿ : 

A ῖ n ὦ à 
221. Mazima Ye y’Awulira byonna, ye OA NES os LL &$ ! 


Mumanyi wa byonna. 


a . ce L] ; Κ΄ Ὁ ἢ 
222. Abaffe, mbategeeze oyo akkirwako ὠώλ δεξιό ἊΣ βασι ἐτήθνν 
ba Sitaani? 


CRE Sy 421, 325 
223. Bakkira Κα buli mulimba lukulwe, Os aY JE 
omwonoony1. pe ἢ 95€ Léa ΄ «ὦ 18 
224. Beefuula abawuliriza ennyo so nga (DO 5. Far 5 ice | 9 5.2.2} J AS 


abasinga obungi mu bo balimba. 


225. Era abayiüiya b’ebitontome bagobererwa GO 5! Paie. 
abo abaawaba. , παν. ᾿ 
226. Abañfe, tolaba πρὰ bwe babulubuuta 632245 215 dé CD λῤ5 1551 
mu buli kawonvu? ᾽ ne Dire es 
" . # ἡ λῶσκ Ὁ 

227. Era nga ddala boogera ne bye OS ASC ῷ 89 S62 809 19 
batakola, > RS D 

228. Okuggyako abo abakkiriza era 3 aus) | Iles 5 Velo ἘΠ 


nebakola ebikolwa ebirungi era ns γι) ARS IAE ST 
nebatendereza nnyo Allah era 2408 15) DR ἈΔλ2)05 


“πε κι, »γ7. n91% 
nebeerwanako luvannyuma lwa kujoogebwa. ζ 8 Où »" ARS 7. PAS G 


Era mangu nnyo abo abajoozi bajja kumanya Pons LUS 
buddo ki bwe baliddamu. O0 Liu E 


Essuula 27 Juzu 19 


Ée VV 
AL-NAML 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osshi ue25tab| pe 

ennyo Ow’ekisa ekingi. ee ΄ ue: “ον 
τ Le AU ) tu 

2. Τὰ Sin .* Zino ze Aya za Kur’ani era LES Sols us | ἐὰςς ar Lab 


ky’Ekitabo ekitangaaza, hr à 
Oÿkss 
un, 291 EI É 2 
3. Bwe bulung’amu era ge mawulire DOG ΡῈ 5552 
ag’essanyu eri abakkiriza, 
ne > ais » GA “9,9 25,$ 
4. Abo abajjumbira essaala era nebatoola OS 5 ὃ pa) OSeti, 25 | 
zaka, era nga bo n’enkomerero bagikakasa. OS n9n9 


; MN Ε » PLA , & 

HS2B ESS) 2.5 8999) 
: A PAL 2,3 © 5 6 # 

5. Mazima abo abatakkiririza munkomerero ὃ st © Ho “4 ὁ: ΜΕΝ ῷ, 


twabalungiyiza ebikolwa byabwe, kale ὍΔ] , κι, αν n 2€ nou at n »11{722 
mu kuwunaawuna. CO +40 Bas 54) Gel 54) 55 


n ? . # fn 5" fine S αἱ 
6. Abo nno be balifuna ekibonerezo ekibi pee] re GIE sf 


ennyo, era abo ne ku nkomerero be OSSI 24 85) 


balisinga okufaafaaganirwa. 


δ δ ae 4 « 41% ΄ 
7. Era ddala ggwe oweereddwa Kur’ani of OS ©! | AS Ebys s: 
nga eviira ddala eri Oyo Omugezi ennyo, nj# ner À 
Omumanyi wa byonna. Os Br 4 


4 ΤΥ κι ATX na AT 
8. Jjukira nga Müsa bwe yagamba LE ES GIE uu 3 JBSL 


ab’omu maka ge nti: Mazima nnengedde | (+ :. Cas) AT (3. NET 
omuliro. Nzija kubaleetera eggulire okuva πΞ 21 512: ΡΜ Ὲ à τὰ 


LA “" 
ku gwo, oba mbaleetere ekitawuliro “λΊΊ 2 nêT< 53 
gwWo, ᾿ Où Las 


mulyooke mwoote. 2 " ΠΡ 
nf “2. ,»9 fn se art 

9, Kale bwe yagutuukako, yakoowoolwa & & Sn 5 G > GE 

nti: Aweereddwa omukisa oyo ali mu muliro ὡς 

n’abo abali ebbali wa gwo; era Omutukuvu + . 

γε Allah, Mukama w’ebitonde byonna. ὗλολαι 


υ n 3 δ εἶ, δὶ 
10.Owange ggwe Müsa, mazima nze Allah 2 SA | 55) τ ΟἿ A LS Son, 
Luwangula, Omugezi ennyo. 


LA n# 
11.Kale suula wansi omuggo gwo. Kale- GES ω" ὩΞ, ἃ Cas 919 


bwe yagulaba nga gwetogoonyola nga ΝΕ A < 52 Le 402 
gulinga akasota, n’akyuuka n’adduka era ἢ 8 5 Luxe "ὃ 
teyatunula na mabega. Allah n'agamba €,< AS “lu Ÿ 


nti: Owange Musa, totya. Mazima Ababaka ΡΨ 
tebatya nga bali mu maaso gange. Ou AE) 


27:2 Note* Omutukuvu,Awulira byonna. 


«380» 


Juzu 19 AL-NAML Essuula 27 


12. Era n’oyo akola ebisobyo n’oluvannyuma , 5 Fe LA EAU ΩΣ er 1 SE SES s$, 
n’akyuusaamu  ebikolwa ebirungi ” Ga 494,2. AC 
oluvannyuma lw'’ebibi, kale ddala Nze Oise) js δῷ 
Musonyiyi ennyo, Owekisa ekingi. Des des a Ν Las nt 

13. Era yingiza omukono gwo mu ΚΞ CS 3. SE 955) 
kikondoolo kyo, gujja kuvaamu nga mweru eu πῶς οὗν 
tukutuku, obutali bulwadde; nga ke kamu 7707 27,5 # “9 
Κα bubonero omwenda bw'otwala eri & 2515) 6 3.2) jLs 45 5 05 ὧν 


Faräwo n’abantu be; mazima bo bantu O6 δος À 
bajeemu. LE 


2e 4 28 tt 
14. Kale bwe baatuukibwako obubonero GE 859% 2 ER 345 ὁ AT GS 
bwaffe obunnyonnyofu, baagamba nti: a LE ΓΝ EME 
Buno bulogo bwa Iwaatu. O4 χὰ 


la” σ΄ 


0 Cafés, 153 σσ 


9 n# 

ἊΣ Era D ΒΑΡ, ne bars NO na Lee Dr ati | 
olw’emputtu n’okwekulumbaza, so nga (ς οὗ 1. AE ΤΕ 
co CS πῶλος ἐς ς Ἔξω laba GS 810 io A 
enkomerero y’abakozi b’ebyambyoone ME 
bwe yali. Orpi & 

Bu?" . . - . Se (21 ΄ (25 τ γε Cut 
16. Era ddala twawa Daüdi ne Sulaimäni Y55z ς Doi s 5 ESS 
okumanya. Era beebaza nga bagambanti on ,% 1e, _ hp L7n 
Amatendo gonna ga Allah, Oyo HS UE sn deare 
eyatusukkulumya okusinga abangi mu Ce ᾿δοϊζς ὧϑ 
baweereza be abakkiriza. it GE 252 7 "Σ a 

: : tie : PTT A n 

17, Era Sulaimäni yasikira Dâüdi, n’agamba BC JG 5 SSIS Saga 55 
nti: Abange mmwe abantu, twayigirizibwa (ne 1% 9 » 1€ 
enjogera y’ennyonyi era netuweebwa ne “22212 pol 8.2 LH 
Κα buli kimu. Mazima gino gy’emikisa 4 41 “91 K 1 
egy’olwaatu. 39 


18. Era amagye ga Sulaimäni gaamuku- 5 gall We ὅ59λ5. Groiles, pa 


τς SR 2» ἥ 
ng’aanyizibwa okuva mu Majinni n’abantu La DT n9 à DE SEUL IN 
n’ennyonyi nga bateereddwa mu bibinja. Où 25 84) x us 


cf 


19. Okutuusa Iwe baatuuka Κα kiwonvu 236, JE > d 155] SI .ἂς à < 
ky’e ou omukyala omuNamuli ὙΦ | fa d Ις ον: τῷ . 


n’agamba nti: Abange mmwe aba Namuli, 


muyingire mu bisulo byammwe, Sulaimäni 28 SA re Δ ζ 9.1 as πε ES ) LS 
n’amagye ge baleme kubabetenta nga OS3Z2E 
tebategedde. OÙ 

5 JÉ 5 Gé os AU μοὶ 

20. Kale Sulaimäni kwe kumwenyamu +) ω 2: 299 V2 »ὦ SACS 

n’aseka olw’ebigambo bye, n’agamba nti: % «2375: Arr ner 27 nf re n en 
W eDIg δ 8 ess] CU) Ê j (Fe1 Ge) 

Mukama wange, nsobozesa okukwebaza 2 oO ,..,2.,.,. 7.2, 
ebyengera byo bye wampa, nze n’abazadde ELS Jet Os God de 


bange, era nkolenga ebikolwa ebirungi 21 & οἰ APE 
by’osiüma era nnyingiza, olw’okusaasira kwo, > 7 + 
mu baweereza bo abatuukirivu. Oh) 


ὦ 


Essuula 27 AL-NAML Juzu 19 


“ τ ACL ot à 
21. Naye bwe yectegereza mu nnyonyi, &5\ Ÿ ϊ Ἄν ὁ ὍΘΙ ΤΕΣ ζ 
n’agamba nti: Mbadde ki? Nea siraba AA “(4 Ρ̓ 
Hudihudi, nandiki ali mw’abo abataliwo? _ Oo) De os 5 
΄ ΄“ 


22.Mazima nzija kumubonerezaekibonerezo 7% “κε κ 2 γ25... fer σε AT 
AE oba ddala nzija kumusala; oba si 315 , ἜΣ EE he 

yo, anandeetera ensonga etegeerekeka HUE hnl2 Ca χε] το 
emubuzizzaawo. © 25} 2 Lo 5, 


\ 
\ 
2 

“ 

\ 

\ 

\ 
“ΔΑ 


23. Waayitawo akaseera katono, Hudihudi Les ERA 3 REA DE ὦ 


n'atuuka. N’agamba nti: Nte edde ggwWe 17 € NE ΄ 
by’otannategeera era nzize gy’ "ln ’amawulire Le Les ce ὁ _ AT δ 
AR και okuva e Saba’. bd ΝΕ 
Ok 
n #inînn D béton ἃ net 
24. Ddala nasanze abaayo nga bafugibwa RS | 3 γα B\S<les 29 | 
mukazi era nga jeans buli kimu era nga PA EE à 1: ne 2 κα 
alina nnamulondo ensuffu δε D pe Las 5 EC Je we 
SATA ATEE CES 


Ce Mu τὸ τὲ ye n’abantu be nga basinza TTL y ‘ ᾿ : 
njuba mu kifo kya Allah era nga Sitaani » br 2 2659 4b\ y : 
yabalungiyiza ebikolwa Da ς kale τ; ' δι 8% a - 
ῃ eue eri ekkubo ettuufu; bwebatyo si 3.25 AUS Es ΝῊ EME 
ung’amu. τ 


- Δ Δ 
ΕΣ ΤῊ 
τ ἣν : 6 à ΄ 
26. Era yababuza_baleme kuvuunamira Allah à A2 Sie ,42 6 1h 158425 1 
Oyo akwekula ebikwekeddwa mu ggulu ne τς #1 ἌΣ τ Ν 1 
mu nsi, era amanyi bye mukisa ne bye δῷ ὅλ Le ous 5 US 5% go) | 


mwoleka. 


or A 
27. Allah, teri musinzibwa mulala okuggyako οι sis) Es «ἀὴ 4 Jai 
Ye, Nannyini nnamulondo ensukkirivu. 


n 2 ΩΣ 4 LA 
28. Sulaimani n’agamba nti: Tujja ὧν ESS sf LSLST ES OÙ 


kwetegereza tulabe obanga oyogera mazima nn 
oba Si tu balimba. OCE Re] 


: 22 TANT LC £ 
29. Kale genda n’ebbaluwa yange enoogisse 25 3.4.}}} Δ.8} ὃ EU eue] LES 
mu maaso gaabwe, n’oluvannyuma ES Sad De 


Ca 
obasegulire, olwo olabe kye banaddamu. rer SSRÉ 5435 JS 
30. Nnaabakyala yagamba nti: Abange € ch ὦ LI AT! EC ὡς 

ve Sr 


mmwe abakungu, mazima ndeeteddwa 
ebbaluwa ey Ἐκ ον. Où > ES 
# 


31. Ddala yo evudde wa Sulaimäni era yo ab pere “ΞΖ Ἵ es ὧδ 5) 
etandika bw'’eti: Κα lw’erinnya lya Allah, a 
Omusaasizi ennyo, Ow’ekisa ekingi. PSI τὸ 


>» 

> 
V 
\ 


Le, 


32. Egamba nt: Temunneekulumbalizako, ot À ἄς αἱ as ïs τ 3 π 5 ÿf Γι 
“ΟΣ LAS 


naye mujje gyendi nga muli bajeemulukufu. 


Ruku 3 », αὐτὸ κἰ T2 Te ais 
33. Nnaabakyala yagamba nti: Abange mmwe # G 513 #51 Let LG ETÉ 
abakungu, mumpe amagezi ku nsonga 


Essuula 27 


LÉLITC 


Juzu 19 AL-NAML 


᾿ 
Δ 
Le  σ 


vange eno kuba nze sisalawo nsonga yonna Θῳ 31.2.83 ASIE 1.2} 


okutuusa nga muli nange. 


34. Baagamba nti: Ffe tuli ba maanyi nnyo οἷ FA 15 3 823 ΤῊΣ 5136 

era tuli balwanyi Kkasiggu, naye okulagira , 821% = À OC TRE 

kuli gy’oli; kale weetegereze olabe 556 SE) Re 1 À 

ky’onoolagira. Or LISE 
΄ 

#7 


΄ 
35. Nnaabakyala n’agamba nti: Mazima Cu 23) ss RARE 


et nl 
ba wansi. Era ddala bwe batyo bwe bakola. OSLES EU LES 7 si 
36. Naye nze nzija kubaweereza ekirabo, 23 es A4) 21,52 δ 7 
kale nninde ebyo ababaka bye banazza. @5 ie ji ἐπ 5.3 1: ris 


Jess 


37. Kale ababaka bwe baatuuka eri > 


Sulaimani, yagamba πῇ: Abaffe, mmwe ἡ "τ Ga ph 

muyambe nze n’ebyobugagga? Naye nga O5 σ LÉ ning té 
Allah bye yampa bisingira wala ebyo bye @É G32: , Si VA ΕΣ sf 
yabawa. Mazima mmwe mwewulira lwa LE »» 2. 515 
kirabo kyammwe kino. »p de . δ 

38. Ggwe omubaka ddayo gye bali, kale 27 a 24D AD) 


ddala tujja kujja gye bali n’amagye ge p 
batayinza kwang’anga, era ddala tujja 
kubafuumuula mu yo nga banyoomoofu era 
nga beetoowaze. 
Pt À 
Rat tal lt O6 
ἃ At # 


Oo SE OT TS Gi 


39. Sulaimani n’agamba nti: Abange mmwe eus οἷς 


abakungu, ani mu mmwe anandeetera 
nnamulondo ye nga tebannaba kujja gyendi 
nga bajeemulukufu?* 


40. Kirimaanyi omu mu Maÿjinni n’agamba 
nti: Nze nnaagikuleetera nga tonnayimuka 42 
na mu kifo Kyo, mazima nze kw’ekyo πα] 
wa maanyi nnyo, eyeesigibwa. 


Se Cie 2 Ls ie JE 
422 Qj5 7 ELLES Ge SE ὃ 
Obte bi 


“3 ὦ» 


27:39. Okusinziira ku bigambo ebiri wano, kirabika nti Sulaimäni(a.s) yali tayagala 
nti nnamulondo ya Nnabakyala wa Saba’ y’eba ereetebwa, wabula yali ayagala 
nnamulondo endala egifaananira ddala y'eba eteekebwa w'ali nga Nnabakyala 
oyo tannakyalira lubiri lwe, olwo bw'ajja yeewuunye nnyo. Okusinziira ku Aya 
eziddirira, waaliwo okuvuganya wakati w'abakugu nga baagala bamanye ani mu bo 
ayinza okukola nnamulondo efaananira ddala πόνο eya Nnabakyala w'’e Saba’, 
aggwemu okwemanya nti ye yekka y'alina nnamulondo amakula. Ebigambo 
‘nakkiruu laha ‘arshaha’( (4512 [21] 15283) (mumufuulirefuulire nnamulondo ye) bisemba 
ennyinnyonnyola eno era ass à πὶ Nnabakyala bw'’anaalaba nnamulondo 
efaananira ddala n'’eyiye, ajja kumanya nti eyiye si ye yokka ey’ekitalo. Ekigambo 
‘nakkiruu’ ( W5$2S ) wano kiwa amakulu g'okufuulafuula nnamulondo ebeere ya 
bulijjo oba nga ya jjenjeero. Okusinziüira ku bigambo bya Kur'ani Entukuvu, 
Nnabakyala w’'e Saba’ bwe yajja n'’agiraba, teyeeyisa nga omuntu azudde ekintu 
kye ekyamubbibwako ne kifuulibwafuulibwa aleme kukitegeera, wabula yali ng’oyo 
alabye ekintu ekifaananira ddala n'ekikye. 


Essuula 27 


AL-NAML 


41. Oyo alina obumannyi obwava mu 
kitabo n’agamba nti: Nze ng’enda kugiku- 
tuusaako nga tonnatemya liiso 1yo. Awo 
Sulaimani bwe yagiraba ng’eteredde mu 
maaso ve, n’agamba nti: Gino gy’egimu Κα 
mikisa gya Mukama wange gye yampa 
angezese alabe obanga neebaza oba 
seebaza. Era oyo eyeebaza, yeebaza lwa 
kugasa mwoyo gwe, n’oyo ateebaza amanye 
nti ddala Mukama wange Yeemala, ye 
Lugaba. 


42. Sulaimani n’agamba nti: Mumufuuli- 
refuulire nnamulondo ye efuuke ya jjenjeero, 
tulabe obanga anaalung’ama oba anaaba 
mw’abo abataalung’ame. 


43. Awo Nnaabakyala bwe  yajja, kyayo- 
gerwa nti: Abaffe, ne nnamulondo yo eri 
bw’eti ? N’agamba nti: Eringa’nga yo. Naye 
fe twafunyisibbwa okumanya olubereberye 
Iwa bino era netujeemulukuka. 


44, Era ebyo bye yasinzanga ebbali wa 
Allah byaali byamuziyiza okukkiriza; kuba 
ddala yali ava mu bantu abatakkiriza. 


45. Olwo nbBe ne nti: Yingira mu lubiri. 
Naye bwe yalulaba, n’alowooza nti kyererezi 
kya mazzi, n ’abikkula entumbwe ze. 
Sulaimani n’agamba nti: Si mazzi, wabula 
Iwo lubiri olwatandaazibwa ἢ ana à 
bw’ nds ane Nnaabakyala nagamba 
nti: Mukama wange, neeryazaamaanya, naye 
njeemulukukidde wamu ne Sulaimäni eri 
Allah, Omulezi w’ebitonde byonna.* 
Ruku 4 

46. Era ddala twatuma eri aba Thamüda 
muganda waabwe Swäalehe, n’agamba nti: 
Musinze Allah, naye okweïjjuukiriza nga 
beeyawuddemu ebibüna bibiri ebikuubagana. 


47. N’agamba nti: Abange, Iwaki mweyuna 
nnyo ebibi mu kifo ky’ebirungi? Ye lwaki 
temusaba kusonyiyibwa eri Allah musobole 
okusaasirwa. 


27:45. Obujjo bw'endabirwamu ez'omuwendo obutangaala obulungi bwe bugattibwa 
obulungi mu ngeri y'ekikugu, buyinza okulabisa ekifo okuba nga ekyererezi ky'amazzi. 
Ekyagendererwa mw'ekyo, kwe kulaga Nnabakyala w'e Saba’ eyali omukazi omugezi 
nti ebiseera ebimu, ebintu ebimu biyinza okufaanana ebintu ebirala; si nnakindi nebiraga 
ekyo kye bitali. Era nti ebintu nga enjuba, amaanyi n’ekitiibwa bye byoleka si bya yo, 


wabula bya Mutonzi wa yo. 


n ζ΄ LA 1 Fr Let 

oi > \ Ge OS 2, ὡ» δι 
.3 # 

OSSI 


CA 


δι SARA EMA 
QS de Li ἅ 5»51 5:5 οὐ 

Θώξ» Εἴς 
"δὲ ΕἾΕΝ ἐπ θη τὶ 
5 T4 τῳ ga ἘΠ τ 


΄“-. 


229 


άαος . “ Ἔριν, ΕῸΞ dE 
à % "14 
ἘΣ »É 63 5:22. (δ) δά 


52 166 δου 1984 gi 
OS EE SE: 

LA épis οι, δ 
ISLE 23 LS 
OA SA AI 


<> 


5R0T 


Juzu 19 


AL-NAML 


48. Baagamba nti: Mazima tufunye nnyo 
ekikwa Κα lulwo ne Κα Iw’abo b’oli nabo. 
N’agamba nt: Ekikwa kyammwe kiva eri 
Allah, wabula muli bantu abagezesebwa. 


49. Era mu kibuga mwalimu abantu mwenda 
abaakolanga ebyambyoone mu nsi, era nga 
tebatereera. 


50. Ne bagamba nti: Mulayiriragane mu 

Allah nti ddala tujja kumuzinda ekiro 
n’aboomu maka ge, n’oluvannyuma 
tuligamba omusika wenti, Ffe tetwamanya 
kuzikirira kwa b’omu maka ge, era ddala 
twogera mazima. 


51. Era beekoba olwekoba, naffe ne twe- 
koba olw’ekoba nga bo tebategeera. 


52. Naye laba enkomerero y’okwekoba 
kwabwe nga bwe yali: Mazima twabazikiriza 
ne bannaabwe bonna. 


53. N’ezo enju zaabwe zeegonnomola wansi 
olw’okwonoona kwabwe. Mazima mw’ekyo 
mulimu akabonero eri abantu abamanyi. 


54. Naye twawonya abo abakkiriza era 
abaali abeekuumi. 


55. Ne Lüti bwe yagamba abantu benti: 
Abañffe, mukola eby’obuwemu nga mulaba? 


56. Abaffe, ddalammwe mugenda eri basajja 

bannammwe  olw’amaddu mu kifo 
ky’abakazi? Nedda, mmwe muli bantu 
abeesiruwaza. 


57. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali 
kirala, wabula baagamba nti: Mugobe abantu 
ba Lüti mu kibuga kyammwe; ddala bo 
bantu ba kwetukuzatukuza. 


58. Kale twamuwonya n’abantu be, { 


okujjako mukazi we gwe twagerekera 
mw'abo abaasigalira. 


59. Era netubatonnyesereza enkuba. Naye 
enkuba y’abaalabulwa nga yali mbi nnyo! 


Essuula 27 
AL li PAPA 2,2% 2, 

s w A 6 .n Ψ 
a π 
2353 51 ΔΖ οἱ 3 seb 

3σλ3 
΄“΄ 2 nee th σῇ % #19 
ΔΑ) 4255 3% 5 δύ 53 


΄ 
, # “Ἀ . L n 
ORALE VUE) ᾧ SRE 


af ts Ge À 152 GS TE 
eus (Tee Cu le 12514 
Eer 6545 Cesls) STE 
OS 20,5 abat 

BA 551. URSS Ke 1565 
OS Y 


PE Q .n 27 . 

1e sis Go est 
CAN 221022552255 15 
λα .2.3..2.2.2 55 9 54556 > Li 
4 41. 4 » 9 4 
One ar ÉTENTE NES 


2 * CR 1 
ETAPE ITS 
OL IN ES G 


2 \ fhe Δ 
BC 5 ἀπὲ Gif ER 


À 
' ΄ 
n9 nd 722 τ (πὶ 
O6 1 524 
an n% 1 w PTT, 2% 
ὡξ 855 JEU SU SAT 
- δ Ἃ » 29 
τ 23 | ὠς : Lui Y > 
" O6: nn 
TS σ 17 8 NA # C4 
6 ΟΊ τ Less DIS οὐ 2 
δ . + n%n 17 Δ 
2.61: 5, 5 ΒῸ ΟἿΆ. à 
.» £ δ 
ΕΣ ΟΣ JU 


΄΄ 


AAA LS EUR 2055.3. εἴ 


<> 


Essuula 27 AL-NAML Juzu 20 


Ruku 5 JV Gius D D Ἢ 
60. Gamba nti: Amatendo gonna ga Allah, 5525 2.25 PES SSI 
n’emirembe gibeere ku bawereeza be abo er 547 pa NT ny se 
be yalondamu. Abañffe, Allah y’asinga oba Gi xs αὖ» AS ὦ 135 


2 | Vi 
abo be benkanya naye? OO ᾿Ξ 
Juzu 20 me \ 2 vie LA 2: 
61. Ye ddala ani eyatonda emigigi HS S go | As (Ce | à 
gy’'eggulu n’ensi era n’abassiza amazzi (σα nte = TZ γ΄ 


sx 


ἃ μὰ -. 2)“, ΄σ΄ à 
okuva mu bire, olwo netugamezesa εν OU 


ennimiro amakula, so nga mmwe #2 ut LC At 
temwalisobodde kumeza miti gya zo? 915 G ταις ἘΠῚ Gi ἜΣΤΩ 
Abaffe, era waliwo omusinzibwa omulala %4 2315 % “3.8 \ 4-5 9] EN 
awamu ne Allah? Nedda, aboogera ekyo Lot Css te à 
be bantu abaawaba. O0 m5 pare 
# Cd ΄ CES 


n’assa n’emigga Wwakati wa yo, era , σ 
n’agissaako ensozi ennyweevu, era n’assa 2 ζ»"} 
ekiziyiza wakati w’ennyanja ebbiri? Abaffe, 4. Δ. ΖΦ M κσησῇῃ νλ.» Tue 
era waliwo omusinzibwa omulala awamu πος : TE G Ce le HUE 
1 1 # # n 9» ὃν ve (ἥ 
ne Allah? Nedda, wabula abasinga obungi GG à SAS NS ST Jr at \ 4: 
mu bo tebamanyi. Β Er ne 

: . : d A à ᾿ A n 
63. Ye ani ayanukula ali mu buzibu awo ἜΜΕΝ he) | oiat © | 
nga amulaajanidde era n’aggyawo n’obuzibu, , #12 , 22 nv 2 nr δεν δὰ 
era ani cyabafuula abasika mu nsi? Abaffe, [ a FDA, 2 43 En, 
era waliwo omusinzibwa omulalaawamune ($ Nu, | ΖΞ 4.1 5,025 
Allah? Naye mufumiitiriza katono nnyo ! D HN dE 2)) 


62. Ye ani eyakola ensi okuba ekiwummulo, dxS $ 
΄ 
2 


EX 


2 
VX WX —\ 


w# À 3 ἃ ν2 n n 
64. Oba ani abalung’amya mu kizikiza si SA CG AS M, ὧδ 
ekikwafu Κα lukalu ne ku nnyanja, era ani Ὁ τ» σιὼ δὼ ἌΡ 
aweereza empewo ewa amawulire ag’essanyu Lis καὶ 1 > 
agakulembera okusaasira kwe? Abaffe, era , 41-51 δι unnen 7.2.2} 
waliwo asinzibwa omulalaawamu ne Allah? *#*! à als LT? ᾿ FR sir 
Omugulumivu ye Allah, ali waggulu ennyo GO is is LE Bb δ 53 
kw’ebyo bye bamwenkanya nabyo. " D " ᾿ 
65. Abaffe, ddala ani atandikira ddala 2 δ᾽ κλπ ἅ.5 GLS SE ST 
ckitonde n’oluvannyuma n’akiddamu, era | - NGC ΤΣ Lure, 227 “ 
ani abagabira okuva mu ggulu ne mu ee ei )γ 9" 
nsi? Abaffe, era waliwo omulala asinzibwa δας, {{2...2)25(2. δια 132.}γ2 
awamu ne Allah? Gamba nti: Kale muleete LS sors ΓΞ Ἢ “᾿ 
obukakafu bwammwe, obanga mwogera OBS G) 
Dar : . nee χὰ nr otart τς 
66. Gamba nti: Abali mu migigi gy’eggulu U2) V5 σῷ Ce LS JS 
n’ensi tebamanyi bya nkiso, okuggyako Alta Loose pu LE nt 
Allah yekka; éra tebamanyi ἐπ lwe OO RÈT (es » ADN EU 
balizuukizibwa. OÙ NES 


nn” 


-- 


2 Ω 


\A 


67. Naye okumanya kwabwe okukwata LE ès) à fais ἄμ ῳ2 
ku  nkomerero kwatuuka we kukoma; GE 
“ 


nedda bali mu kubuusabuusa ku yo; ddala 28 35 (25 AS 3 B> 


<> 


Juzu 20 


AL-NAML 


bo bazibe ba maaso ku yo. 
Ruku 6 
68. Era abo abatakkiriza baagamba nti: 
Abaffe, ffe ne bakitaffe bwe tulifuuka ettaka, 
ddala era tulizuukizibwa? 


69. Mazima kino twakisuubizibwa kuva 
dda, ffe ne bakitaffe; kino si kirala wabula 
ngero Z’abedda. 


70. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi kale 
mulabe enkomerero y’aboonoonyi nga bwe 
yali! 


71. Kale tonakuwala Κα Iwabwe wadde Cà 
tobaamu kukeng’entererwa olw’ebyo bye 
beekobamu. 


72. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 
kya ddi, obanga muli ba mazima? 


73. Gamba nti: Ob’olyawo ekitundu ky’ekyo 
kye muwujjirira nekiba nga kiri kumpi nnyo 
emabega wammwe. 


74. Era ddala Mukama wo wa kisa eri 
abantu, naye abasinga obungi mu bo 
tebeebaza. 


75. Era ddala Mukama wo y’amanyi ebyo 
ebifuba byabwe bye bikisa n’ebyo bye 
booleka. 


76. Era tewali kya nkiso kyonna mu ggulu 
ne mu nsi wabula kiri mu Kitabo 
ekitangaaza. 


77. Mazima Kur’äni eno y’ennyonnyola 
abaana ba Isirairi ebisinga obungi kw’ebyo 
bye batakkiriziganyaamu. 


78. Era ddala yo bwe bulung’amu era kwe 
kusaasira eri abakkiriza. 


79. Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe n’okulamula kwe, era Ye ve 
Luwangula, Omumanyi wa byonna. 


80. Kale ggwe weesige Allah, anti ggweoli 
Κα mazima ag’enkukunala. 


OS ILE 
“ρ΄ “2. “(“ 
(EL 1617 15356 GUN dE 
n PTE BL dE: 2 
634 LIT ISUSS 
\ "1 ñ n κ΄ 
CCE (> Cie Sd 
# T4 TH ES # “ δ 
re GT Yi ie 6,105 de 
ΘΟ 55) 
LAS Ji 
τ Side ste 
C2 

DÉFIS Bale GS 5 
a 2h w ALT 
OA GES 

A an, “ι : nŸn 
ὧν S£5i he LS GUESS 
PA \ ,23 2 
O5 > ie 
D? # ΄ 120% PEU A 
λεύ .5:. OR Gi σὐξ VS 
Pat ntntn: 2 n# 
GRETA] 3 

é ntoiT “. € 
υὐδη ὅς HS 3} 5 815 
NZ PRE “κ΄ , σ 
OGLESN  τνοδ ὙΠ ῪΝ 
22352 Bet (ess SS Θ 
OS nus 

_nLoi .' TD 4 4 Se 255 
VOD Y SL _. se 3 


“ὦ ὡς BE LS Eu δ, # 
ἂν δι Gi ἀδίόά:, 9. 


“Α΄, 


Gi 


nn, 59" CESSE Ὁ 
OL 254515 
ὁπφβζάι οἷός AA ais 1 38 ὃ) 

σιγὰ 
“ ΄σ 42.171 
GS dE ἐδ». sb dE ὁξ 3 
a s® 
OS 


Essuula 27 


Essuula 27 


AL-NAML 


Juzu 20 


81. Mazima ggwe toyinza kuwuliza bafu 
eratoyinza kuwuliza bakiggala kukoowoola 
bwe baba nga bakyuuse okudda emabega. 


82. Era ggwe toyinza kulung’amya bazibe 
ba maaso okuva mu buzibe bwabwe. Gewe 
towuliza okugsyako abo abakkiriza 
obubonero bwaffe, Kkale nebafuuka 
Abasiraamu. 

83. Era ensala bw’erimala okuweebwa Κα 
bo, tulibaggyirayo ekitonde mu nsi ekijja 
okubaluma, kubanga abantu baali tebakakasa 
bubonero bwaffe. 


Ruku 7 
84. Era bajjukize olunaku 1we tulikung’a- 
anya ebibiinna okuva mu buli bantu abo 


abaalimbisanga obubonero bwañffe, kale 
balissibwa mu bibinja. 
85. Okutuusa awo nga bazze, Allah 


aligamba nti: Abaffe, mmwe mwayanguyiri- | 
zanga okulimbisa obubonero bwange nga 
temwetoolodde na kumanya kwa bwo? 
Abaffe, bikiebyo bye mwakolanga? 


86. Era abo balikakatako ensala olw’okuba- 
nga baayonoona, kale tebalisobola na 
kwogera. 


87. Abaffe, tebalaba nga bwe twassaawo 
ekiro balyooke bawummulire mu Kyo, 
n’emisana nga bwe butangaavu? Ddala 
mw’ebyo mulimu obubonero eri abantu 
abakkiriza. 


88. Era jjukira olunaku eng’ombe 
lw’erifuuyibwa, kale abali mu migigi 
gy’eggulu n’abali mu nsi balikankana, 
okuggyako abo Allah b’alisiima. Era bonna 
balijja gy’ali nga beewombeese. 


89. Era oliraba ensozi z’olowooza nti 
nyweevu, nga Ziseeyeeya ng’okuseeyeeya 
kw’ebire. Eyo nno y’enkola ya Allah Oyo 
eyanyweza n’agumya buli kimu. Ddala Ye 
y’ategeera obulungi ebyo bye mukola. 


90. Oyo akola ebirungi, kale alifuna 
ebisinga obulungi ku byo era bo be” 
baliwona ensisi y’olunaku olwo. 


΄ 


\s 


ANRT Jah 2805 
O1 ΠΕΣ ISLE 


OGS 


CEE 


Se 


Pen 
ET gs δε 
5215 (ς, Ἐπ 2553 

O6 BY 485 
Réag Les τ 21 
ENS δόνε 2:5 225001 
Dose Y 


\ 
> 
\ 


EX La y 


Ἑ 


ΤΖ ""Ζ 


σ΄ Gnl ς,5“7.σσστὶ 9 
MERE A AL) DL 


LE 
΄“, ὦ 
Oise 


15 1 À 


2 pID 


Juzu 20 AL-NAML Essuula 27 


91. Naye abo abakola ebibi, Kkale , »2 ,s 


Dan GLCutw « ως 
balisuulibwa mu muliro ku bwenyi bwabwe. 742382 Les ut Le LEUR 
? 


Baligambibwa nti: Abaffe, musasuddwayo δὰ τ (2 Ni ὦ ἂς je SET ὦ 
ekirala okuggyako ebyo bye mwakola? r V2 2 


O0: the 
ñ . #% " 3 n ἂν % 
92. Gamba nti: Mazima nze nalagirwa si sè 5 ROIS οι LS 
nsinzenga Mukama w’ekibuga kino Oyo ,+ 59 , 24 .,n% R2çtefsedun -ἦι 
eyakifuula eky’emizizo, era buli kimu kikye; ©5215 34° 2 22 ῳ » 5 
nendagirwa n’okuba mw’abo abeewaayo eri OG λ 2 2 Ge ON 
Allah; ᾿ 
? . x ΄ \ FA 3 αν" 
93. Era nendagirwa nsomenga ne Kur’äni. CS GE y κῷ ΗΝ Et ©) 15 
# 


Kale oyo alung’ama, ddala alung’ama lwa Hé 12€ € χ΄, 22 Ain, La 
mwoyo gwe; n’oyo abula, akosa gwo. Kale LUS Je ὧδ: dois G δον» 
ggwe gamba nti: Ddala nze ndi mu Balabuzi. OC) > Ale ET 


\t AR ù Dar! & 4 
94. Era gamba nti: Amatendo gonna ga 4x2. 3G a a, x)! 45 2 


Allah. Mangu nnyo ajja kubalaga obubonero Lo (LS LL (κτλ 0% 

bwe era mujja kubumanya. Era Mukama Ge jt EG CG GS spin | 

wo simugayaalirivu kw’ebyo bye mukola. OT nf & 
5 


Essuula 28 Juzu 20 


Ξ VAE σαὶ lé = 


AL-QASAS 
(Yakka lubereberye wa Hijra) 

4 1% à n 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Os loss iableis 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. nn | 
2. Τὰ Sin Mim.* Oëub 
a ἣν PSE διὶ σῆς 
3. Ζίπο ze Aya Ζ᾿ ΕΚίΐδθο ekinnyonnyofu. Ours ei cu | Es 
΄,“," δος 1 Ω “ «ἴσ οἿ Δ, 
4. Tukusomera ebimu kw’ebyo ebyafa Κα OR uvYe Le: o$ ANE pes 

Müsa ne Faräwo mu mazima, olw’okugasa PA OS ne 227 
abantu abakkiriza. OÙ es 2 à) ὧϑ . 


: Ξ : nt sn LE nent À 
5, Mazima Faräwo yeegulumiza nnyo mu οὐ 5 WE) V ὁ VE OS ὼ 
nsi, n’assa abaagirimu mu bibiina nga , ρξω ET 2 

agenderera okunafuya ekibiina ekimu mu #2 asset 


“- rt 
bo: ng’atta batabani baabwe, n’alekawo .22 TL γιὰ A τς BR AE 
bakazi baabwe. Mazima γα yali mw’abo τω, RU ον με ὦ 
abatabuzitabuzi. Où zwielloe Of al 

; D on pirirne tt “44 otaton 32 
6. Era twayagala okuwa omukisa abo \Simtais OR DIU οὺς LE 


& © 
Lo 
Z 
\ a 


abaalowoozebwa nti banafu mu nsi, era sp, tan mi pfy jun 
; ἔνε νυ ET 


tubafuule abakulembeze, era tubafuule ΄ ἢ 7 
abasika. OC )59)} 
΄ . δ . CL PE] 

7. Era tubatebenkeze mu nsi, era tulage G 5 9 ΟΣ ἮΝ ῷ Δ ὦ «25 5 

Faräwo ne Hämäni n’amagye gaabwe ebyo , 25 {22.5.2 72 (χω TE 

bye beekekanga ku bo. ARE + 2 ᾿ ΤΣ: 

O DD) Ds | D LG 

n TR Th ἢ Ter a 

8. Era twabikkulira nnyina Müsa πῇ: 7) lo ÿ 2 dis sts 

Muyonse; naye bw'owuliranga okutya Κα £a< 1) (ἃ ὩΣ] «ζω δε is 

lulwe, kale omussanga Κι mugga era ὅν ς΄.» te ses Ὁ 

totyanganamu era tonakuwalanga; mazima 65515 Gi 2855 NI QU NY 
tujja Kumuzza gy’oli, era tugenda …, ᾿ 


δῖ ση 9 ΄“ »,4 “ σ΄ | Ni 
nakumufuula omu mu Batume. OMS ESS lee 6 pe eo) 
# 


. 34. dr σ,“σ“,.. À 
9. Olwo ab’ewa Faräwo kwe kumulonda À © SA) 2) 5.5. γ J 
nga tebamanyi nti alifuuka mulabe waabwe # 4104 € 222: UT ZT 
era ΜΠ aliba nsibuko ya kunakuwala gye 2 5 9 72 9 Us 2 
bali. Mazima Faräwo ne Hämani n’amagye OC 53 
gaabwe baali boonoonyi. 15 42 
Era que Farawo yagamba nti: θη JS 
v'essanyu ly’amaaso gyendi ne gy’oli. 4% 7e de 2 8802 TO ZT Sn 
Temumutta, ob’olyawo alitugasa oba >| BARS D 5 EU 5 ᾷ 
tulimufuula omwana, naye ngatebamanyi α ? $ 4.1 


28:2. Omutukuvu, Awulira byonna, Amanyi byonna. 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 


: (£ à. RS ἦτ tente 

11. Naye omutima gwa nnyina Müsa Ole D ὧδ 55 215158 pus ts 
wasula tegumuliimu. Kaabula kata (21. “2 41741, nm Aie 2(2 
8 EM | ESS oi «γος 
abyasanguze singa tetwanyweza mutima ᾿ς 5 PROC 
gwe, alyooke abeere mw’abo abakkiriza. Obs) os 515 GS 
" L ᾿ 1 DST. , w δῇ n T\£S 

12. Era yagamba mwannyina Musa nti: an, las at es a EU Ὁ 


Mulondoole. Kale mwannyina yamulabirira © 299 LA 
ng’ali bbaliko, naye nga bo tebategedde. ᾿ 


: Re 2 nr. 7 (L(LT LS 

13. Era Musa twamuziyirizawo lubereberye GA 2 md lol aile >> 9 
okuyonsebwa abakazi abayonsa. Kale To sokoe te n diet 
mwannyina n’agamba ab'ewa Faräwo nti: 344 dJèl JE 0) 51 Je EU CS 
Abañffe, mbalagirire ab’ennyumba abanaamu- © ,, HATELITETET 204 
balerera era abanaamwagaliza ebirungi?  OUeLa ss ST 45 sen 
“ΩΣ tte U 0 io nent 

14. Kale twamuzzaayo eri nnyina, amaaso (5 01.22 γ᾿ us ἀ- IESE ESS 
nn" 


ge galyooke gasanyuke aleme na kweralïikirira ᾧ κι 4 EM 1. 1212 
era alyooke amanye nti ekisuubizo kya ὁ. 9.5) € 2 | 2.33 2 Ξ Re 
Allah kya mazima. Naye abasinga obungi OS ΞΔ ΑΚ δὰ Es τ) 


mu bo tebamanyi. 


Ruku 2 LUNA TL AUS ETAT A0 CAL 

15. Awo Müsa bwe yatuuka mu myaka 281 ὦ 5.2} 5 6541 ak {3 
gye egy’obukulu nga asajjakudde, ns δι 2 2 ,(2Ί. % 202 
twWamuwä amagezi n’okumanya; era bwe SX js 5 (le 2 EG 
: é . . sn, 191 

tutyo bwe tusasula abakozi b’ebirungi. Obs ΝΠ 


n ᾿ “- A an 
16. Era yayingira mu kibuga mu kiseera alé CE £ 312 si! d£Sss 


abatuuze baamu nga bakyeebase, n’asanga 4,4, mi. “ 0" (λΐ ὡΣ 
mu kyo abasajja babiri nga balwana: ono JD Gus Se CAES ne 
: ΄ δ n νν",͵; ον το 
nga wa mu bantu be, ate oli nga wa mu (ESS | LS Cali À Qi 
balabe be. Kale ow’omu kibiina kye kwe ne op Ale alt pus κα 
kumulaajanira amudduukirire kw’oliow’omu Gr ᾧἢ 5} τ ar δλο ve 
balabe be, kale Müsa n’amukuba ekikonde, D #9 nn a ἘΠ dE 


n’amutta. N’agamba nt: Kino kiri mu ᾿ ΩΣ de 7. 
᾿ τ 5 ῳ CCR CA VU ὅν 5 \ n# . ΄“ὶ 
bikolwa bya Sitaani. Mazima ye mulabe, ὁ 56 ANS was wi 5565 
mulimba wa lwaatu. $ 2 “2 2, 
TER a 5, | 

95. διὰ «ἃ 

Eté da 
΄ τ CA 


nhnsilta Te D nn n° ”u* 1 
17, N’agambanti: Mukama wange, mazima gel Fa RÔLE SL PTS) 


ἂν “ 

neryazaamaanyizza, naye nsonyiwa; kale 3, ἃ < Ge + ce VALLE 
n’amusonyiwa. Mazima Ye, γε Musonyiyi 25 2 Lea; Ἢ 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Oki 51 

΄ PP ICE . 7 1 
18. N’agamba nti: Mukama wange, O5 LE East Le à Ἐκ} 96 
olw’emikisa gye wampa, siriddayo kubeera CRT de 
muyambi wa bakozi ba bibi. Ocbe kel Pie Use 


19. Kale bw’amukeerera mu kibuga ng’atya LÉ États sait à 7256 
ng’eno bw’amagamaga, okwejjuukirizang’oli ” é 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 


a ) 2 CLS s “ < 
eyamusabye obuyambi eggulo ate era L δ᾽) si 5} 


4 Ld 
amukoowoola amuyambe. Müsan’amugamba 1% | ns 61 JE RSS δῖ AT 
nti: Mazima ddala ol musobya wa lwaatu. LES 4,724 “ὦ 
Obs 95 


20. Kale bwe yayagala okukwata oli eyali ζ à L 
omulabe waabwe bombi, ow'’oku ludda 5, 21 τ 
lwe n’agamba nti: Owange Musa, nange 2 à 5 
oyagala kunzita nga eggulo bwe wasse LE ENS CS CALÉSS ὦ 
omuntu? Ky’oyagala si kirala wabula kwe Ὁ 

kuba nnalukalala mu nsi, era ggwe toyagala EE 
kubeera mw’abo abatabaganya. δ ÉCOLES » G 502) 


nf 
: PA) PR n » »9»“σ“σὶσ “ 
21. Era omuntu omu yajja bunnambironga 45 >| Las | oU$ Ja) δ" 
ava ewala erudda w’ekibuga n’agamba nti: | 5 
Owange Müsa, mazima abakungu ,; AE Zi: δῆὴκι ΖΦ 4. At 


bakuteesaako balyooke bakuttte. Kale fuluma F2 pee 2 sa 
mangu; mazima nze ndi mw’abo abakwagaliza Oui Ge Sy 


ebirungi. 


22. Kale Musa ekibuga yakifuluma nga ἥ ( 5245 GE GL 2135 
atidde era nga bw’amagamaga. N’agamba ,.,, à RP ΧΚΧᾳΨᾳ((Ψ({..Σ 
ntii Mukama wange, mponya abantu Oct 235) OP CG "Ὁ & 
aboononyi. 


Ruku 3 1516 91. PACE PAL 
τ 8 Due anse ge Ÿ 2e FL à > 2 
okwolekera e Madiyani, n’agamba nti: n ιν σι κα NT TA 
Ob’olyawo Mukama wange anannung’amya On ESS GR. >< © | εἰ» 
mu kkubo ettuufu. PP 


,Ἵσ dt σ sg LILAS 
24. Awo bwe yatuuka ku mazzi g’e HE 29 CES ὦ 555 (25 
Madiyani, yasangawo ekibiina ky’abantu κα... 7% À Ἵ 
nga beesera amagana, ate n’asanga nga ᾿ 
ebbali waabwe eriyo abakazi babiri nga (< dE ὦ 12 
bakumaakuma eggana lyabwe. N'asamba Ἴ 

nti: Abange,mubadde ki? Nebagamba nti: ἃ + 325 W (τς CLS 


CE A 
RE 
τ 
Ἕ 


Εἴς tetunywesa zaffe okutuusa nga ne Gr 
abasumba abasajja bazzizzaayo ezaabwe, 2% (Sa 
ate kitaffe musajja mukadde nnyo tasobola 7 


kulunda. OS 
25. Kale n’abanywesereza eggana lyabwe, ἥ À Ξ ἰόν de ΓΕ ae 


n’oluvannyuma n’adda awali ekisiikirize, 44, at “12:7 CG) ,Ἱ ιν 
n’agamba nt: Mukama wange, ndi mwetaavu = EG |Ly ὃν Ex 
eri ekirungi kyonna ky’oba ontuusizzaako. Δ δὲ 

gi kyonnaky OS 


Le ne à δ Arr 
26. Kale omukazi omu ku bo kwe kujja JE CrS-0S Cia, AS; 22 
gy'ali nga atambula yeebwalabwala, 21. T 
n'agamba Musa nti: Kitange akuyita alyooke © 7 3: 7 
akusasule  empeera  olw’okubanga CG CT SE C ΧΑ EG) 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 
ἐπ ν᾿ 
watunyweserezza eggana lyaffe. Awo bwe (ἢ Guyana £ JS 5 Ὁ 5 65 - 
yatuuka gy’ali n’amunnyonnyola ebyaliwo εὐ 
byonna, kitaabwe n’agamba nti: Totya, ὦ shit Os ξ Ne 5 Re y 
omaze okuwona abantu aboonoonyi. OC N L Éjl 


27. Omukazi omu ku bo n’agamba nti: 
Ssebo kitange, mukozese olw’empeera; kuba 
omuntu omulungi, ow’amaanyi ng'’ate 
mwesigwa, gw’osaana okukozesa. 


28. Kitaabwe n’agamba nti: 
kukufumbiza omu ku bawala bange bano 
bombi ate onkolere olw’empeera emyaka 
munaana. Naye bw’olijjuza ekkumi, ekyo 
kiriva gy’oli, naye nga nze saagala 
kukukaluubiriza. Allah bw’anaaba nga 
ayagadde, ojja kunsanga nga ndi mu bantu 
balamu. 


29. Musa n’agamba nti: Ekyo kiwedde 
okukkaanya wakati wange naawe. Kale 
ekiseera kyonna kye ndimala ku biseera 
byombi, ΚΑΘ nneme kulyazaamaanyizibwa. 
Era Allah ye Muyima Κα byonna bye twogera. 


Ruku 4 

30. Kale Müsabwe yamaliriza ekiseera kye 
baalagaana, yagenda n’ab’omu maka ge. 
Nzg'ali mu lugendo yalengera omuliro Κα 
ludda 1w’olusozi, n’agamba ab’omu maka 
ge nti: Mubeere wano, mazima nnengedde 
omuliro; ob’olyawo nembaleetera eggulire 
Κι gwo oba ekitawuliro ky’omuliro, 
mulyooke mwoote. 


31. Awo bwe yagutuukako, yakoowoolwa 

okuva Κα ludda Iw’ekiwonvu olwa ddyo, 
mu kibangirizi eky’omukisa mu muti nti: 
Owange Müsa, mazima nze Allah, Mukama 
w’ebitonde byonna. 


32. Era nti: Suula omuggo gwo wansi. Naye 
bwe yagulaba nga gwetogoonyola 
ng’akasota, yakyuuka n’adduka era 
teyatunula na mabega. Allah n'agamba nti: 
Owange Müsa, sembera era totya; mazima 
olimw’abo abali emirembe. 


33. Kale yingiza omukono gwo mu 
kikondoolo kyo, gujja kuvaayo nga mweru 
tukutuku naye nga si lwa bulwadde. Era sika 
omukono gwo nga oguzza gy’oli oggwemu 


Pré 
Njagala Go 


δι ratés sf GE ha 876 
ον AT AIRES τοι Ξ À 


“κα 1,1% D a PRE AE 
ALES ERA OR HI Q) Ô 
΄σ κ»σ. Rare LATE Rai 
27e GS Ge SO! Ge DE 
΄ Ω à “ 2 σ “σ΄ ὰ PL < 
κι le ὡ οὐ Eos ob 
Ts κσ Cl y GP tits τς 
Des ele (aol) 
fn δ χης δα à TH 
ϑόλο ριζῶν 
AU ὦ \ #1 
ἀξ 5. 5 ὅ (δ Us JG 


CE O\SSE 41 ἐς. 23 LE HAN 
Sd τς ἕω 


“΄ “,“σ“Ὁ 


SC 5 JS σὰ GS 
re ΑΞ δἰ χιλὶ, 
SE eus dits τσ 


΄ 


5515 STE 
Ὁ: Sat pes A] ᾧ a) 


\ 


bat βγῶ μὲ ets 


Se 
ἂς ANSE .ÉC2E G of 
re ro 4} ἘΝ 
453 ὅ2}} di ok GS 
. οὐ HE 

Ge ViGe SI 
de” css Lg ASTE βις ἧ 


ee 


our. 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 


ΤΌΣ 
< 17h92 


ensisi. Kale obwo bubonero bubiri okuva 5 OS ὧν dr 3:08 Cas 


er Mukama wo eri Farawo n’abakungu be, us. tip, 4212,2% «2 
kuba ddala bantu bajeemu. EC Es Lé ut SK pv Le ai y 


1 
see 


34.Müsa n’agamba nt: Mukama wange, ΖΦ 1235 te JS δὶ Ed G 


nabattamu omuntu, kale ntya nti bajja τ HS ia 
kunzita. @Y ΠΈΣΩ : | 
4 " + n9 nn: 
35.Naye muganda wange Haärüna y’ansi- GES ae F2 Se O3 «922 
ngako obubalangufu mu kwogera; kale πὰ 2, on 2» « LG 
mutume wamu nange ng’omubeezi anjulira. D} ὁ GS ei |>) ΩΣ 9) 
Mazima ntya nti bajja kunnimbisa. Ov! A Got “1 
΄ TT Lee RAC < 
36. Allah n’agamba nti: Tujja kwongera 3 Est Ar PE dé 
Ϊ Lan ΄ ΄ tn 
amaanyi mu mukono gwo ne muganda wo Sa a ÿ5 4.19, (CS 113. 
era mwembi tubawe obuyinza baleme Σ 7° ue ie A NS 
kubatuukirira. Kale mugende n’obubonero ὡῦ 5. (SA ξύων 5 D\ ὦ 
bwaffe, mmwe n’abo abanaabagoberera, 7 PNR EDP 
mmwe mujja okuba abawanguzi. O0 sal A 
ur (ni! 12,  révé 
37.Awo Musa bwe yabatuukako n’obubo- ST Es LS δι 4 «τ: 
nero bwaffe obw’enkukunala, baagamba nti: Ç € ὡ ἃ 22 Sa ᾿ ἥ re CG SE 


Kino si kirala wabula bwe bulogo obujingirire » Ὁ 

era Κίπο tetukiwuliranga nako mu bakitaffe (2,501 REC ὅα,,Ζ 
ab’edda. ἣν αν RE , 
38. Era Müsa n’agamba πί: Mukama ζὶς OS AE ΩΣ ww Ὁ 5 
wange y’asinga okumanya oyo aleeta 24, γα, 2 καὶ, αὶ Ait 
obulung’amu obuva gy’ali n’oyo alifuna a) © ἴα, 

amaka g’enkomerero amalungi. Mazima Fi ÿ αὖν 
ddala aboononyi tebaganyulwa. d | 


Cd 
39.Ne Faräâwo n’agamba nti: Abange ts τι 
mmwe abakungu, nze sibamanyiddeeyo . κα VE au DT desire 
musinzibwa mulala okuggyako nze nzekka. 7 SX a) ὡ ὦ SE 
Kale wamma Hamani, njokera amataffaali 25; ΜΗ de) 4. 553 
mu bbumba onkolere omunaala ndyooke TT eo cie. à à toi 
nningirize eri Katonda wa Musa, poire) 2) b\ ἊΣ ES ΕΓ 


σ΄“ 
newaakubadde nze nkakasa nti ddala ali mu RSC) LOT A, Un 
balimba. Θώϊ ei Ge LS NO 


SN à ice 

40. Kale ye n’amagye ge beekuluntazamu JV ᾧὦ 55% À | 
j awatali Ϊ bal ti ddal ‘ Ton άπ γ πὸ σα ᾿ κα 
nsi awatali mazima, nga balowooza n ala $ 5) ARS 5 Xi 


bo tebalizzibwa gye tuli. PAS | re 
΄“,»σ»,» 
ἢ Δ PAT ἐκ ν2 χν: Te 
41. Kale twamubonereza ye n’amagye ge C 2-4 χζ-ὸ δῷ sas AS LS 
# [ἡ 


netubasuula mu nnyanja. Kale laba ἐσ: [2212 Tag nf 514 .2.} 
᾿ ᾿ hd D PIS ii κι > | 
enkomerero y’aboononyi nga bwe yali! E of & ne ca 


<b> 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 


42. Era twabafuula abakulembeze b’okukoo- x pet | ὧν OS 52% (ess 
woola abantu eri omuliro; ne ku lunaku σι.» “:» 


᾿ Add 
Iw’okuzuukira tebaliyambibwa. 5 AS, ἥ ss lo 8... 


n à SEC 


43. Eratwabagobereza ekikolimo kunsi;ne } 4: < 25 té 5} δ jh ἐγ: pass | Ἵ 
ku lunaku olw’okuzuukira baliba mw’abo ,°, 


n 2% à ? \ ΄, 213 ξ 
abenyinyalwa. CAS 5 PES 325 δὲ 
Ruku 5 ΝΕ A ᾿ NEA 4712 

44. Era ddala twawa Müsa Ekitabo mer de LATE Cd A 0 

ikiri Ϊ 129 n pa Λ “ 
tumaze okuzikiriza emirembe eByAsooka, τὰ γ΄ “à 31 ὦ a 2 ἽΣ EC 
nga kwe kuzibula abantu amaaso era nga ae τ foie Dos 
bwe bulung’amu era nga kwe kusaasira, Éd) ὃ. (95 “0.5 οἷν, 
balyooke bafumiitirize. ὦ ré {2 

μ δ "9 

45. Era ggwe tewali Κα ludda lw’ebugwanjuba 5! a) 55) \ FR 428 G5 


bw'olusozi awo nga tutongoza Muüsa Κι Τὸ 7 ΄. ἴ; ἢ 
mulimu, era tewali mw’abo abaaliwo. G3 552V De Roi 


46. Naye oluvannyuma lwa Musa, twa- SES Ὧν “ἢ τ ‘Es 3 
sibulawo emirembe n’obuwangaazi bwabwe ώ. E sie 212 &3 ΄ | 2412 
nebubawanvuyizibwa. Era ggwe tewali mutuuze 322 

ἦ Ι Ϊ A AT σ δ 
mu bantu b’e Madiyani okubasomera Aya Rats 1: À 2 5. τι ΄ Jai 4 


zaffe era Ffe kuva dda nga tutuma Ababaka. : ΐ 
“πῆ εν EEE 
47. Era ggwe tewali ku mabbali ga lusozi GsCs D RE LL CS 


awo nga tukoowoola Musa. Naye |,» Ce ἐν τὰ RE 
tukutumye nga ggwe kusaaasira okuva eri DES ΞῸΣ dé ὅ SA) Lay 
Mukama wo, olyooke olabule abantu , υ É ne 49 Le Τὰ lent 
abatatuukibwangako mulabuzi yenna de > Le + Se 
ss CREER CAT + σ΄ ne 

olubereberye 1wo, balyooke bafumiitirize. O0 ÈS LS 2: 5) EU 
. $ 5 D AD À, 

48. Era singa tekyali kityo, bwe (:, ei ASS O1 ÿ: 5 
baalituukiddwako omutawaana olw’ebyo “ Dot n nn NT nvte 
emikono gyabwe bye gyakulembeza, 1515475 9.2... δι ue À 


baaligambye nti: Mukama waffe, lwaki + Ÿ<< ΣΙ 7 of LE ῖ Ἢ SA 
tewatutumira Mubaka netugoberera Aya ΖΟ, AE A 
netuba mw’abo abakkiriza?* Gba Ge © 4: seb 


nt 
2 (arts 


ΡΝ 

49. Naye bwe baatuukibwako amazima agava ue Ue GI λλι 
gye tuli, baagamba nti: Lwakiteyaweebwa ,+,9 , 15. “σι TA 4m 
bifaanana n’ebyo ebyaweebwa Müsa? 95 ω pe 3 Ÿ D 16 


Abaffe, ebyaweebwa Müsa tebaabigaana 73 (51 [25 .22 3 ΓΗ rai "ον δ. ..2 
olubereberye? Era baagamba nti: Musa ne 7, Ἶ «5.5 ᾿ τ» 
Häruna be balogo ababiri abayambagana. Era ῳ ps 1Ÿ iG 7 ἀξ O2 ὦ" ὃν 


28:48. Allah yakola entegeka emala ku batakkiriza. Ebyekwaso ebiring'anga ebyo 
ebiri mu kibuuzo ekyo tebirina lugendo kubanga γε Allah tabonereza bantu 
olw'ebibi byabwe okuggyako nga amaze kubatumira balabuzi ne babagaana 


(6:132 ; 28:60} 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 


; « : , 

baagamba nti: Ffe bombi tubagaanye.* dé, ω 156 ΑΙ 120 
\ 

ne 


18 
50. Gamba nti: Kale nno muleeteyo ekitabo ΤᾺ “ὦ | is ἜΝ ie ΠῚ G 
okuva eri Allah ekisinga ku bino byombi ,,, i at 
(Tauréti ne Kur’äni) obulung’amu nange BE © νδλ δῖ ΟΝ ee) 
nkigoberere, obanga muli ba mazima. og Ἧ 
" CS 


51.Kale bwe bataakwanukule, ng’omanya nti 5 T εὖ EN ESS LAS Ni © 6 
ddala bagoberera kwagala kwabwe. Ye ani ; ὩΣ 4 


y (σ 25 
mubuze asinga kw’ OyO agoberera okwa, ἢ ὡς % » 8 214 51 SE GS | 
kwe awatali bulung’amu buva eri Alla 12% 

Mazima Allah talung’amya bantu ain SFA #4 ἃ. "5 13 τῳ. A 


st ON Sc Φγυροι 63 
Gén 


ré 


>(0° 


Ruku 6 4 4 actu 


52. Era ddala twabadding’anira ekigambo, Sat ό ὯΙ λδ΄ A) 3 
balyooke balabuke. 


O6 LES TS 
A ω PA τ μναῖ LE] φ 
53.Abo be twawa Ekitabo olubereberye ἱννὰ 4.5 Ὅν Era BAS Ἰώ: 2 ἜΒΗ 
yo, bo Kur’äni bagikkiriza. σ.9 


Θοβ οἱ 6.22.3 


4 ἣν κα Li 
54. Era bw’ebasomerwa, bagamba nti: .- ἄτι Goes δι 15 


Tugikkiriza. Ddala ago ge mazima agava eri , Tr, ἃ 
Mukama waffe. Era ddala ffe n’olubereberye © Ga ὅν Re 2 SI lai 


lwa yo twaali bajeemulukufu. 5 


L 


Code 
Ἷ ΄ ue 
55. Abo baliwecbwa empeera yaabwe Si 553 22 2 © 555: ΠΕΡ 
emirundi ebiri kubanga baagumikiriza era ᾿ς LL το CS ue 


een de Todd ei τινος, = de Re AT 
twabawa. © Me 2) ASE 
56. Era nga bwe bawulira ebya swakaba, ee set si | os 18,5 
ee naar A4 C1 345 {π| Ce 2 TES ÿE 


byammwe mirembe gibeere Κα mmwe. Ffe 


᾿ fn αὶ CAS 64 “ 
tetwagala batali bategeevu. OC Ÿ LE A 
57. Mazima ggwe toyinza kulung’amya oyo Éa) 5 4 ER es ERA OS ὥ Fe τ du) 
gw’oba oyagadde, naye Allah y’alung’amya 95 à à PPT 
ΟΥ̓Ο gw’aba asiimye era Ye y’asinga okumanya ΓΗ͂Σ οὐ 27 τ ᾧΞ ῷ ><. à | 
abo abayinza okulung’ama. ACTE: 
δὲ Z ἰὼ ke 8 © ω ὦ3.34.22 L 


28:49. Mu batayagala Busiraamu i.e. Abayudaaya, Abakulisitayo, n’Abasamize, wano Abayudaaya 
be basongeddwamu olunwe  kubanga mu bonna abaaliwo mu biseera bya Nabbi(s.a.w.), 
Abayudaaya be bokka abayinza okwogerwako nti baagaana Musa (a.s). Ate ebigambo ‘ffe 
bonna tetubakkiriza’ (νὰ dé) biraga endowooza y'abatakkiriza aba buli mulembe nga 
bawera nkolokooto okugaana Ababaka n'ebyo byonna bye bajja na byo. 


> 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 


<é à TE 7 
ue baagamba nti: Bwe tunagoberera EXT ΤΡ Ἂν ὧν 9 2 
obulung’amu awamu naawe, tujja , + Te Sr 
ne nue mu nie de Abaffe, en DEEE ee "ἢ ὩΣ PT 
tetwabatebenkereza ekilo ekitukuvu nekiba ἃ 1, à x Le | 2 
eky’emirembe ekireetwamu n’ebibala ebya “, ” τος ΔῈ 
buli ngeri nga by’ebigabulwa ebiva gye (ἢ a ὦ3 Σ ΔΑ Jé Si 


tuli? Naye era abasinga obungi mu bo AE Da 1, 


tebamany1. ΞΡ ὦν “δῷ 9.99 


59. Ye ebibuga bimeka bye twazikiriza Ἴ: 5 we Cafe λ.2 3 
ebyejalabyanga mu bulamu bwa byo! Kale +, a 1» ZT (Cr, » 
na gano agaali amaka gaabwe 29 ΑΒΕ δι λον ΧΩ 


tegaabeerwamu oluvannyuma Iwabwe € Ÿ 21$ 1 δὸς 25 νὰ δι. 5 
okuggyako akatono ennyo. Naye Ffe 2 Mis > Lee 


twasigalawo ng’abasika. OC 3) en 5 n < (62 
n » A7 ΄ σ΄ 
60. Era Mukama wo si wakuzikirizabibuga ᾿' si Es EK5 es G3 
okutuusa nga atumye mu kibuga ki nnakaza- 1; ἦς ss » 2 G Las ra 
- 


dde kya byo Omubaka okubasomera obubo- : 
nero bwaffe, era tetuli ba kuzikiriza bibuga Et ca Es Δ pe 


bul babib b fu. On et 
wabula nga ababibeeramu boonoonefu O6 v 15 Si 


OL ΠΝ ekintu kyonna De ἐμβνευλ kale φ FES : 2: sé 3 Bi GS 5 

ekyo Κγὰ masanyu ga bulamu bwa nsi ἢ 

obw’akaseera era τὰ majolobera ga yo. Naye ζ: 27 . GS ἘΠ ë El 

ebyo ebiri eri Allah by’ebisinga obulungi era GS ae ᾿ς, 176. 

bye by’enkalakkalira. Abaffe, era temutegeera? LS BA 13 Rights 
Ruku 7 25 4. core 

62. Abaffe, oyo gwe uses SAR ἜΞΞ VS $ δ 12 3 ei 

ekirungi ate nga wa kusisinkana nakyo, afaanana 82] “σ»λιάς, 

n'oyo gwe twawa amasanyu ES ΕΠ bw’ensi Sie ιξ à LS ΟΖ: 953 2.5 Ὁ 


obw'akaseera,  naye a ku lunaku + “σις ΤᾺ τὶ “«: 
lw’okuzuukira aliba mw’ à Ὁ abalireetebwa 2 La 328) ACTES 


okubonerezebwa? Ses, 2225 
LA 


5 
" 


63. τὰ olunaku Allah lw’alibakoowoola, Ὁ] ὦ 89 sas 251 5 
kale aligamba nti: Baluwa ἂῦο be ste ns one ἴΖ2ν2 
mwalowoozanga nti benkanankana nange? O0 Ses ARE C 251 AT Je" 

CPR < - 


Ca 
64. Abo abakakaseeko ensala y’ekibonerezo (és J55 \ Ba ἀξ: D! ἥ 


baligamba nti: Mukama waffe, bano be bo be NT OU PE de 
twabuza. Twababuza nga ffe “bennyini bwe A4U RAS = ῷ 2. EN ὃ 


twabula. Kaakati tubeegaanyi, tuzze gy’oli. re 
Ddala si ffe be baasinzanga. G 5 EL, G 1525 7 {τὰ τ 


65.Era kirigambibwa nti: Kale muwanjagire EE “2 Las - ὅ3 
΄“΄ 


abammwe be mwenkanyanga ne Allah. Kale »4“““σ D ΄ 
balibawanjagira, naye tebalibaanukula. rl 15. ΩΝ SES FR 
Olwo baliraba ekibonerezo nebejjusa nti DOG 5 A 27 a 5 Ἐς 34 2% 


singa kale baalung’ama! 


Essuula 28 


AL-QASAS 


66. Era olunaku A/lah 1w’alibakoowoola, kale 
aligamba nti: Mwayanukula mutya Ababaka? 


67. Kale balibulwa kye bannyonnyola ku 
lunaku olwo era tebalyebuuzaganya. 


68. Naye oyo alibonerera n’akkiriza eran’akola 
ebikolwa ebirungi, kale ob’olyawo alibeera 
mw’abo abaliganyulwa. 


69. Era Mukama wo atonda nga bw’aba 
ayagadde era yeeroboza nga bw'’aba 
ayagadde, naye bo tebalina kweroboza. 
Obutukuvu bwa Allah, era ali waggulu nnyo 
kw’ebyo bye bamwenkanya nabyo. 


70. Era Mukama wo y’amanyi ebifuba 
byabwe bye bikisa n’ebyo bye booleka. 


71. Era Allah ye Katonda yekka, teri 
musinzibwa mulala ockuggyako Ye. Ye nannyini 
matendo gonna ku ntandikwa ne ku 
nkomerero era ye nannyini kulamula era 
gy’ali gye mulizzibwa. 


72. Gamba nti: Mulabye mutya, singa Allah 

abafuulira ekiro okuba eky’obugenderevu 
okutuusa Καὶ lunaku Iw’okuzuukira, abaffe, 
musinzibwa ΚΙ nate atali Allah ayinza 
okubaleteera obutangaavu? Abaffe,era 
temuuwulire? 


73. Gamba nti: Mulaba mutya, singa Allah 
abafuulira emisana okuba ogw’obugenderevu 
okutuusa Καὶ lunaku Iw’okuzuukira, abaffe, 
musinzibwa ki nate atali Allah ayinza 
okubaleetera ekiro mwe muwummulira? 
Abañffe, temulaba”? 


74. Era ne mu kusaasira kwe, yabakolera 

ekiro n’emisana mulyooke muwummulire 
mu kyo era mulyooke munoonye emikisa 
gyeera mulyooke mwebaze. 


75. Era olunaku Allah Iw’alibakowoola, kale 
aligamba nti: Baluwa abo be A κα εν κί 
nti benkana nange ? 


76. Era tulijja omujulizi mu buli bantu, kale 
tuligamba nti: Muleete obukakafu 


8 (ὦ ὁ 75 41. _ 
LOU A zx 


st MNT a μῖς ets 

OS EE Ÿ at 
brest 
ñn 5 ἣ ñ 2 n τὸ Q 
ss 2)1 Ge GTS Ou 
G:3C El en 5615 
Sgb1 Es TS 3 )λ10 & 

Es APTE 

΄“, A 2 +, 

5 AAA bat (aa ESS 
OGÈ SA (2 
Rasta, 2 Y2b158S 
on 9% PAPERS 
5 AR) 23 5:85 V5 J51 ὦ 
D#nÀ « 


5 Ji 287 512. 
BR 2 1 βάτο 


er igioË 2 : 5 


ἜΝ RASE ἴθ: 
Ζ “ (2 LE 
(ge af δέ ὦ» Ga δ) 9 


Juzu 20 


Juzu 20 AL-QASAS Essuula 28 


PLS LA 
bwammwe. Olwo balimanya nti amazima ga as HAT 3. 2 Le ( (18: 
Allah. Era biribaabulira ebyo bye Rome. “ AA s ge 
nganga. δ EG δ... οἷν SE : 
CHERE 


DA ee DL & 
: = τὰ : LEE UE 2 35 CCR A 
77. Mazima Qärüna yali omu mu bantu ba gs ων" Do 2 D or 0t GE ë L 


Müsa naye neyeefuula nnalukalala gye bali. S σι. 
Era twamuwa eby’obugagga bingi nga ee ASE 
4.5. 35-225 L TRS μος ὰς 


9] 
ebisumuluzo bya byo biremerera n’ekibiina ds 
22 

7335 LE CEA 33 LS dE A 15 ὃ 355 \ 


ky’abasajja bakirimaanyi. Awo banne bwe 
baamugambako nti: Teweeragaalaga, mazima 
Allah tayagala beeragaalaga. " 

jee 8 ἕ Os 5 LE OS Ÿ AU | “ἢ L 
78. Naye noonya amaka g’enkomerero ὅ Sel δὰ, (EL Rss ὝΕΣ κα 
mw’ebyo Allah bye yakuwa naye nga » dy ὦ os 
teweerabidde mugabo gwo ogw’oku nsi $ ETES ou SU DS 2 

5 . .“ 4 

era yisa bulungi banno nga naawe Allah ss «| Mass LT: 40 


bw’akuyisa obulungi era tonoonyanga 
kutabulatabula mu nsi. Mazima Allah LS δ] ᾧ | NE CS 


tayagala batabuzitabuzi. DER ἢ AN 
8. ec 2 nunf σῷ UT 

79. Qäruina yagamba nti: Bino nabiweebwa ὁ (ἢ He αἰ ϑὸξ 2551 5,06 
Iwa magezi gange ge nnina. Abaffe, yali « if 1 $ 4 «ἃ, ιῶϊ Δ nant τ 
tamanyi nti Allah y’eyazikiriza emirembe + D ΣΤ. FE \o Pa 2 ἂν 
olubereberye ἂν: egy’abo no σι die où | τι CO CES Ge ad,t5 
amaanyi n’okukung’aanya eby’obugagga 2,59 vs DRrocdte on 
ebingi? Era aboononyi tebalibuuzibwa © οἱ dE DE 5 (Riz es! 583 ν᾽ 
tn ω λ n? Ω 

nsonga ku byonoono byabwe. os 832) 2712 STE 


- ΄ 

80. ἐν net abantu es mu SAS 8) Ὁ à 35 dE 7725 
majolobera ge. Abo abayaayaanira obulamu r 2 A5: 
bw’ensi nebagamba nti: O! Singa kale naffe ἊΣ Hi El O9 + | 
tulina ebifaanana n’ebyo ebyaweebwa 45] 1036 GE Lite te 8 
Qärüna. Mazima alina omukisa musuffu ! sé Ce ve 


tn 


N 


΄ nn - EC 
81. Naye abo abaaweebwa okumanya ET Bees) | 3 510 2511 965 
baagamba nti: Zibasanze! Mazima empeera ΄ ““ ““' ὡδὶ Gr< 
ya Allah y’esinga obulungi eri oyo akkiriza 7 “ Σ ACER 
era n’akola ebikolwa ebirungi; naye OS SIDE AU ÿs SES 
tefunibwa okuggyako abo abagumiikiriza. 


΄ ñ [a Le 
82. Kale twamumizisa ensi, γε n’amaka ge; (55 οἱ ὦ γι DES dé GAS 
kale teyalina kibiina kyonnaeky”okumuyamba 45 à 9 72» Stats δ ut < £ 
ku Allah era teyali mw’abo abawangula ensala 3225 94 85772. 9.52.99 © 
ya Allah. OC 21 Ge © [41 δαλοὶ 
< ΄ 


83. purent okukya, ng’abo abaaya- «2 (2,1 es ΟΣ. FLD 
ayaanidde ekifo kye eggulo bagamba nti: d 


Essuula 28 AL-QASAS Juzu 20 


à -΄ σ΄ 24 n & 2% " 
οι: δε νος ddala ae rade Zb| bless © 5.85 Os YU 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde mu , TL On σὺὶ τως 4 527 
baweereza be era y’akendeeza. Ddala singa © ILES OS ὁ Σ | BAD 
Allah teyali wa kisa gye tuli, naffe ον <<, TZ, 2, δ στ ΄ 
yaalitumizisizza ensi. ΟἹ Ddala abatasima 44 © 51 5)» 835. 
tebaganyulwa. » Ἶ L2 $ ζ ASS 12 1. {12 . 
PR ue 
© \& 
Ruku 9 > ee 2 À 


, \n n 
84. Ago amaka g’enkomerero tugawa abo ὦ 3... FE 855 Vi SES 
abatayagala kw’egulumiza mu nsi wadde 4%, ς 
okutabulatabula. Era enkomerero ennungi 5 25 


y’abo abeekuuma. OC 25 (sis ἢ ECS 
Re - 7 

CLEA 11.5.5... Tr ne 

85. Oyo alikola ekirungi, alifuna ekirungi fe ji 4 du) LL 6 

ekikisingako. Naye oyo alikola ekibi, kale 59146742 5 322 SL τ ζ 

abo abakola ebibi tebalisasulwa okuggyako ,Χ., SR Les Fa υ : Te 

ebyenkana  n’ebyo bye baakolanga. [9.2 2 λῳ μὰν | 9.5.1 


86.Mazima Oyo eyakukakasaako enjigiriza RATS) EL os ὦ 

ya Kur’äni, ddala agenda kukuzzaayo eri , 97,77 ς 12 2 \ LÈTA 
obuddo bwo. Gamba nti: Mukama wange 12 ᾿ des 9,951 Les 
y'asinga okumanya oyo aleeta obulung’amu (LS S τὰ os 5% »}9 L 5 


νι - a 

n’oyo ali mu kubula okw’enkukunala. ω Tnt co 

΄σι “ κτλ» ΄ σ, “΄»»"» Fi Lu 

87. Era ggwe wali tosuubirangako nti ἕλον οὐδ o\RS sets 
olibikkulirwa Ekitabo, wabula kunokusaasira #4 2,6 Lu one & 161 

okuva eri Mukama wo; kale tobanga ὃ EL ) ὧΦ Δ... ἣν >| 
muyambi w’abatakkiriza. σκιὰ ge LC En 

᾿ (®) - pr Cd Dig “ 5 

pe à δε 6 £ Te 

88. Era tebakuwugulanga Κι Aya za Allah 5. SAS gb | gl dé EL RS 5 


> 
oluvannyuma nga zimaze okussibwa gy’oliera K€ <jus \1291< 4] nt 4 7.1 
Koowoolera abantu eri Mukama wo, era 5% A HAE ὃ À Ια ᾿ 

᾽ : 2 σα 8 51 "ὦ Δ δ." 
tobanga mw’abo abenkanya ebirala ne Allah. OS. jo) | ω Le 35 


89. Era tosabanga musinzibwa mulala ZJLN αὐ. Var 112 AD $ 
awamu ne Allah. Teri musinzibwa mulala 


ς- σε“. (+ .Φ 2 #2 $ 
mutuufu okuggyako Ye yekka. Buli kimu 24425 % LL; 6 sx CR 
“tee - 2 ῳ- 9 Cd “""» ον 
kya kuzikirira okuggyako Ye. Obulamuzi OS n 2 rail $ 221133 δ 


bubwe, era gy’ali gye mulizzibwa. 


Juzu 20 Essuula 29 


ξὰ AR 5 4 


AL-‘ANKABÜT 
(Yakka lubereberye lwa Hüra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ὁ τ, peus] go lo 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Zur ou 
2. Alif Läm Mim*. Π 


bwaolw’okwogera obwogezi nti: Tukkirizza, : 
naye nga tebagezesebbwa? O 


lon n Act 
4. Era ddala n’abo abaabakulembera AS OS Ci ΣΙ! ὅ-Ξ A 3 


twabagezesa. Kale ddala Allah ajja . PPS 
kumanyisa abo ab’amazima era ddala ajja 1555 2 ς Gi 2h ὥζιαι 


kumanyisa n’abalimba. Obs : LS € a σί 2775 


5. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza nti φῳὶς 39, DEEE ὁ ζ sas | Lu à | 


ddala balitusumattuka? Nga okusalawo οι (σα οἷ, ae ΄ 
kwabwe kubi nnyo! Où Lee G AE G O| 


| 
3. Abaffe, abantu balowooza nti banaaleke- δὶ RER δ SA) us | 


6. Oyo asuubira okusinsikana ne Allah, sea) bb ab & FES φ si 
yeetegeke; kuba mazima yo entuuko ya Allah Ι 
bus 
΄ 


n 2 h 25 w 
ddala ejja. Era Ye y’Awulira byonna, a τ ἢ Yabl 
y’Amanyi byonna. Dé ἐν τῶν 
7.Ετὰ ddala oyo anyükira, kale ddala anyikira =) or LetRiCs sé (Ξ ur à 
lwa kugasa mwoyo gwe. Mazima Allah si es ἂς ΤᾺ y AS à LE 


mwetaavu eri bitonde. 


A 
8. Naye abo abakkiriza era ne bakola ebikolwa ape) 919 Es 5.2 \g: 1 
ebirungi, ddala tulibasangulako ebibi byabwe 5 Δ. 4.5 Les ait ΚΕΊΝΗ] 
era ddala tulibasasula empeera esingira 401Δ ,., “ 
obulungi kw’ebyo bye baakola. IDE Gi 


9. Era twakuutira omuntu okuyisanga 5 LS EYE LOI) ne ΠΟΥ 
obulungi bazadde be. Naye bwe bakufuubaa- af, < 1 1 ῶ ὅν; 4 £) ἜΠΗ) 


nangako nti onnenkanye n’ebirala ggwe 


by’otalina ky’obimanyiiko, olwo tobagondera- € 25 ae Es PE \35 5 2.1 Dan 


nga. Gyendi y’eri obuddo bwammwe, kale 


Ϊ ] . où -" 1% n & © 4 a wsls 
ndibategeeza ebyo bye mwakolanga OLY sait Ce, ἐξ Σ᾽ τζ 
10. Era abo abakkiriza era ne bakola cr La \LeË , sion CEST 
ebikolwa ebirungi, mazima tulibayingiza mu ΄“; Lit 3 a0ËT.n2t 
batuukirivu. οι ail KV 


29:2. Nze Allah Amanyi ennyo. 


Essuula 29 


AL-‘ANKABÜT 


Juzu 20 


11. Era mu bantu mulimu abagamba nti: 


Tukkiriza Allah. Naye olulumizibwako katono © 


ku lwa Allah, atwaala okubonyaabonya 
kw’abantu ng’ekibonerezo kya Allah. Naye 
obuyambi obuva eri Mukama wo bwe 
bunajja, mazima bajja kugamba nti: Ddala 
naffe twaali wamu nammwe. Abaffe, Allah si 


y’'asinga okumanya ebyo ebiri mu bifuba 7 


by’ebitonde byonna? 


12. Era ddala Allah ajja kumanyisa abo 
abakkiriza era ddala ajja kumanyisa ne 
bannanfuusi. 


13. Era abo abatakkiriza bagamba abo 
abakkiriza nti: Mugoberere ekkubo lyaffe, ffe 
tujja kwetikka ebibi byammwe; so nno 
tebayinza kwetikka kyonna mu bibi byabwe 
n’akatono. Mazima bo ddala balimba. 


14. Era ddala balyetikka obuzito obwabwe, 


n’obuzito obulala awamu n’obuzito … 


bwabwe. Era ddala balibuuzibwa Κα lunaku 
Iw’okuzuukira kw’ebyo bye baajingajinga- 
nga. 

Ruku 2 


15. Era twatuma Nübhu eri abantu be, kale = 


n’abeera mu bo emyaka lukumi nga oggyeeko 
emyaka amakumi ataano. Kale amataba ne- 
gabazikiriza nga boonoonyi. 


16. Kale pe twamuwonya n’abantu abaali 
mu kyombo era kyo netukifuula akabonero 
eri abantu bonna. 


17. Era awo Ibrähimu bwe yagamba abantu 
be nti: Musinze Allah era mumutye. Ekyo 
ky’ekisinga obulungi gye mul, singa 
mubadde mumanyi. 


18. Mazima ebyo bye musinza ebbali wa 
Allah bifaananyi bufaananyi era mujinga- 
jinga bya bulimba. Mazima ebyo bye 
musinza ebbali wa Allah tebirina buyinza 
kubagabira kintu kyonna. Kale okugabirwa 
mukunoonyeze eri Allah yekka era gwe 
muba musinza era mu mwebaze; kuba gy’ali 


ù #\ 2e Ed € 
sbU Est di δ Doi 6e 5 
” ΜΝ tn? “- « 
FES \2S 1 ἃ 3215} 
Ce ΄ LE ΄ Ἵ 
ais oÿsseb lois œU 
1  “΄ Ηῇ ΄ SO n 
RATE EE RE 


“ ᾿ 
À 


Ω μὰ (- A ΤΠ “ 
pauses, Set, br Gui 


Θώξ οἵα 
\ LA ΠῚ σι 14 
sisi Gift ar T5 


AUTILA 
Oise 

᾿ Φ. ,.,5“ 2 κε LEA 
2] ὁ D NÉS GNU 
2 y, \ n # “ 
, US LA 5 [ἴς 7 155,5 


ΠΑ # n #"h κ 
ἌΡ ος 
Θώ ὁ »κ λένε 
DAETL RO NET 27. ne 
25 {313 221 GLADS 


Juzu 20 AL-‘ANKABÜT Essuula 29 


AE LAN 

gye mulizzibwa. Où 245 4:8 
τὸ δὲν nus “Ὁ κά La τ ΖΦ ιν. 

19. Naye bwe munaalimbisa obubaka, Ge ὦ Ἀλλ mea 
ddala n’emirembe egyabakulembera 51 « Φ PS DR 
gyalimbisa obubaka. Naye Omubaka SEA) Mdpiys 2 CESSE 
tavunaanyizibwa kirala okuggyako sn »ἢ 
okutuusa obubaka mu Iwaatu. OS 


σ΄ Ν ὶ 2 41 À 
20. Abaffe, tebalaba nga Allah bw’atandika (HA bi ὅσ >. 5155 2.5 ἱ 


ekitonde n’oluvannyuma n’akiddamu?  : PRATT a. 39 ἃ 
Mazima ekyo eri Allah kyangu nnyo. 9 | Jde Ds hrs τ᾽ 
Ou 


D ne an ART an 
21. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi ESSSIE DBjYIS lire JS 
" 


mulabe nga bwe yatandika okutonda, ate ων Ga “11, LL TS (Ré 
oluvannyuma era Allah y’alitandika 24 \ Pa ae. Ἂ RES 
okutonda okulala. * Mazima Allah ye 24,1 1,852) δὶ EE LS 
w’Obuyinza ku buli kimu. d Aie Tr ve 
3» oS dE 
22. Ab ᾿ ᾿ nt ptnt LITE 0 Lg 5 Ὁ 29 
22. Abonereza ous gw’aba Sn De ». y 9 + 3, WA Se 
n’asaasira oyo gw’aba asiimye; era gy’ali DE #2 2 4 
gye al ΟΝ 4 ΕΣ Où 5.18 δ Δ 52 


23. Era mmwe temuyinza kufufuggaza Y3025 
ὃ 


\ 
ntegeka za Allah ku nsi wadde mu ggulu; ἐδὼ D φῆνώς, 2e 
era temulinayo mukuumi wadde omuyambi Os4b\y 35 254) (5.0. a 19 à 
À ν 4 w ww 
ebbali wa Allah. Hs Jus ë 
Ruku 3 ; 5 4 
24. Era abo abatakkiriza bubonero bwa 5. ab sil Ve ὁἶϑιι 5 


Allah n’okusisinkana naye, abo be αν ΣΝ πη τς τον ΟὟ 
bagegwebwamu essuubi Κα kusaasira ESS De pALs El 51 UE) 
kwange. Era abo be balifuna ekibonerezo Q sf 
ekirumya. 3 


25. Naye okuddamu kw’abantu be tekwali 
kirala wabula baagamba nti: Mumutte » : :7* 
oba mumwookye. Kale Allah n’amuwonya \ 7 
omuliro. Mazima mw’ekyo ddala mulimu SUN EU s@ Ὁ 


obubonero eri abantu abakkiriza. | De VA καὶ 
= 252 Lg 
LA 


ὼ n 6 "14 
26. Era lbrähimu yagamba nti: Mazima ΒΡ ss Ils ὦ 5 
mutwala amasanamu okuba bakatonda mu κ᾿] ὦ δ Ἷ 
kifo kya Allah olw’omukwano oguli wakati a 
wammwe mu bulamu bw’ensi. Nate ku λα 7 28 555 53 9] 
lunaku 1w’okuzuukira mulyegaanagana 


29:21. Emboozi eri mu Aya eno eri ne mu 53:48 mu bigambo ebirala. Wano waliwo 
‘Aakhirah'( 8$31 )ate mu 53:48 mulimu ‘Ukhraa’( PE λ Kyeraga kaati nti amakulu 
agava mu ‘Aakhirah'( 8531 ) ne ‘Ukhraa’( ci ) galaga nti mu biseera byoomu maaso, 


Allah ajja kuleetayo ekitonde ekirala. 


Essuula 29 AL-‘ANKABÜT Juzu 20 


2 an D GE. 17 
mwekka na mwekka, era mulikolimiragana Aus Das SÈ2R ss 


᾿ 


mwekka na mwekka. Naye obutuulo DUT, Ass 
bwammwe buliba muliro; era temuliba na ὡξ “1 [2 36 pe 525. 2: ; 


bayambi. de πὰ s: 
2 ΄“" 

-: 5 FE AE x AXE 

27. Kale ye Lüuti yamukkiriza. /brahimu re ER SSL .. «Ἵ02 LB à 


n’agamba nti nze nsengukidde eri Mukama pa e 21,2 κ᾿ σῇ, λον e | 
wange, kuba ddala Ye, ye Luwangula, Où) >= bas) D SU) 
Omugezi ennyo. js 2 Σ = 
28. Era ne tumuwa Isihäka ne Ya’qubu, 2 5 2 RAI é 129 2 
netuteeka mu Zzadde lye obwannabbi + +< ΣΝ λας ENT {122 
n’Ekitabo era netumuwa empeera ye ὰ  ” a Dre Ἐ 
nsi, era ddala ye ne ku nkomerero aliba ἀ.}, 


mw’abo abatuukirivu. οὔ μὲ 12 οἷ! ἜΝ S ὦ 
τώ Ψ 
29. Ne Lüti awo bwe yagamba abantu be OS 25% 0 ὅ3ι νά 9 2 


nti: Mazima mmwe mukola eby’ekivveebyo , 0 
ebitakolwanga yenna mu bantu olubere- o? ΠΣ sg G 25 Gi 


berye Iwammwe? OC 8 ΔῸΣ ΘΕῸΝ ER 


4 
ὦ < 


΄ ἐς Ὁ ; 
30. Abaffe, ddala mmwe mugenda eri GER 30 =. 05 Le 7) 
basajja bannammwe, nemunyagisa » 6 © SÙ 5 ; SEA] 


n’amaanyi Κα makubo ate nemukola “ 
n’ebitasaana mu nkung’aana zammwe? es οὐ κοίειο, ere 
Naye tewaali kwanukula kwa bantu be kulala ἄπ 

wabula baagamba nti: Tuleetere nno bio 8 ay Gs5 Lu 1G 6 Si) 
ekibonerezo kya Allah, obanga oli mu Os τ 


\ 

boogera amazima. ον ΑΝ É “ 
31. Ν᾿ ἀραπῖδα nti: Mukama wange,nnya- 2 539) JE γι ) J ; 

mba ku bantu aboonoonefu. A Zn 5 91 
Ruku 4 29 Oo HAE 

΄“, \n | | » Er ἰΞ a 2 


᾽ ΄ 
32. Awo ababaka baffe bwe baatuuka eri pi nl ) Σ 
Ibrähimu n’amawulire ag’essanyu, baaga- 1 7 142122 (fi IIS Ar 
mba nti: Ddala tugenda kuzikiriza abantu g& 2 Gr A 
b’omu kibuga kino; mazima abantu baamu 1595 “ LG 
boonoonefu. EAN ὶ 


» ne 2 fi 4, 
33. Ibrähimu yagamba nti: Naye ddala mu ASS 51 ὦ NEA 9.50} 
kyo Lüti mw’abeera! Nebagamba nti: PRE PILLIO CAE 
Abakirimu ffe tusinga okubamanya. Ddala Ÿ Ab 5 AU ἢ, τ ὩΣ 
ye tujja kumuwonya n’abantu be, OC nait ue (25,45 1621 
okuggyako mukazi we; ye ali mw’abo er 
ab’okusigalira. ,..- 


» < 7 22959 ns # a" AUS 

34. Awo Ababaka baffe bwe bajja ei 747 BY ὅλ) ES O3 
Le La) 

2 Li 


Lüti, yakeng’entererwa Καὶ Ilwabwe ÿ 11 (5 $ ἐνερ 2.4.) se 
nebamuyenjebula. Nebagamba πῇ: Totya , “so , æ Poe 
era teweeralikirira. Mazima tujja kukuwonya 5) 5.3.2 É LOS Ὺ S Car 


‘ee: 


Juzu 20 AL-‘ANKABÜT Essuula 29 


σ΄ n ΚΙ2 Lun 
n’abantu bo, okuggyako mukazi wo ali ὧδ Ξ δ ENS VE ELLE δ 


mw’abo abanaasigalira emabega. OC ν΄ 
à x) 
; ré . À .“ τ, cuis ἢ 
35. Mazima tujja kussa Κα bantu b’omu ὃ χ.-ὦ aus OY ee . 
kibuga kino ekibonerezo ekiva mu ggulu f, 90), 25 χε δοὺς xs 
olw’okubanga babadde bajeemu. CG Area © \ : 5 2 Lea 
O0 ii, |\S 

224 2:2 ΔἸ Σ, δ εξ: 

36. Era ddala twaleka mu kyo akabonero 2 ds CES Len) HS 5 
ak’olwaatu ku 1w’abantu abategeera. os εἷς δὲ 
ÈS 


LL do nr no (AT 27.“ }}2 
37. Era n’eri ab’e Madiyani twatumayo MATE ᾿ῴξ Le ὧν» 
muganda waabwe Shu‘aibu. Kalen’agamba “2. 2111 251% 2.1}. 8221 » 9% 
nti: Abange, musinze Allah era musse omwoyo À ὁ ὦ "" < ΄ Ἵ ΣΝ 575 ᾿ 
ku lunaku Iw’enkomerero era temubanga ΘΟ Ὗ © 5.αὸ ὃ 5 1.329) 
aboononyi mu nsi nga mutabulatabula. or 5 9 


ᾧ ᾿ » * ΄ 
38. Kale baamulimbisa. Naye oluvannyuma à Η͂ NN ce 3.25 A À 15 So 
baakwatibwa musisi ow’akabi, enkeera 5°, La DNS ie 
nebaba nga beevuunise mu maka gaabwe. κ᾿» 22 )\15 1 3 πῷ - 


,2 To “Ὁ, - στσ, » 02,2 σ΄ 
39. Era ftwazikiriza aba ‘Adi n’aba AE GS 5 δ 153$ 1525 
Thamüda era ebyaafa ku maka gaabwe ὁ 3) 23) 2 Si 5 de 
mwabinnyonnyoka bulungi. Era Sitaani ᾿ < 


< CET Ἵ nt \ PR 
y’eyabalungiyiza ebikolwa byabwe kale BE Lo pre) hi | 
n’abaziyiza eri ekkubo ettuufu, songa nno OC NS 52:2 fs L2 El 


baali balabufu. BEPSES D QE 
fs ΟΝ ea Er ER MO EU 
40. Twazikiriza ne Qarüna ne Farawo ne © 3 Ver 2 U9)85 2 
Hamani. Era ddala Müsa yajja gye ball τὸν “ 142 n 0 le nets 
n’obubonero obw’olwaatu, naye nebeekulu- 7 5 Ὁ 19 ἜΞΩ & XD Σ 
1 1: 1 2 RQ NES LAN I 
ntaliza mu nsi; nayetebaasobola kutuyitako. 15. ὁ Css; à! DESSAE 
ot 
n ns Ὁ Re (55 21$4% 

41. Kale buli omu twamubonereza Iwa bibi 244227 és D Sal 


. Ν : σ΄ ñ ae 
bye. Kale mu bo mulimu be twaweereza , 2.3 5,10 (- DS 2 (Ki 5\ 
kikung’unta ow’omusenyu ow’akabi, ne mu ” = Dh DR PAT TN ἃ 
bo mulimu abaabonerezebwa n’omuyaga ὡ Sie 9 7 ESS) 2 λῶ 
oguwuluguma, era mu bo mulimu betwamizisa ,€ , 2 Κ΄ ni à, (“2 ΧΖ 
ensi, ne mu bo mulimu be twasaanyaawo. Ÿ 2e 2 7 2) ) Ve Re 
Naye Allah si y’eyabalyazaamaanya, wabula α ὃ SLA 25 | © AE 2 εξ τὲ | 
beryazaamaanya bokka. FR né De à 0 
O6 HARAS Deus 


ξΞ“ῷ σκ 


42. Enfaanana y’abo abeefunira abakuumi < | ῳ 3» ὡ δά 


EDP] Lt Ἵ 


abalala ebbali wa Allah bafaanana ne zx . ,s fa “2. σἵσ γε 
nabbubi eyeekolera ennyumba. Naye mazima # 7 He dise τ} 


Essuula 29 AL-‘ANKABÜT Juzu 21 


enju ensinga enju zonna obuyenjebufu, 
y’enju ya nabbubi, singa babadde bamanyi! 


43. Mazima Allah amanyi buli kimu kye 3 
baalaajanira ebbali we; era Ye ye Luwangula, * 


Omugezi ennyo. 


44. Era eby’okulabirako ebyo tubireetera 
abantu, naye tebabitegeera okuggyako 
abamanyi. 


45. Allah yatonda emigigi gy eggulu n’ensi 
mu mazima. Mazima mw’ekyo ddala mulimu 
akabonero kanene eri abakkiriza. 


Juzu 21 

Ruku 5 
46. Soma ebyo ebyakubikkulirwa mu 
Kitabo era ojjumbirenga essaala. Mazima 
Essaala y'eziyiza ebyambyoone 
n’ebitasaana, era ddala okujjukira Allah 
ky’ekisinga byonna obukulu. Era bye mukola, 
Allah abimanyi. 


47. Era temuwakananga n’abantu b’Ekitabo 
wabula n’ekyo ekisinga obulungi; naye abo 
abakyaamu mu bo, ‘emuwakaniranga ddala 
nabo. Era mugambe nti: Tukkiriza ebyo 
ebyassibwa gye tuli n’ebyassibwa gye muli, 
era Omusinzibwa waffe n’Omusinzibwa 
wammwe ali Omu yekka era ffe tuli 
bajeemulukufu gy’ali. 


48. Na bwe kityo, twassa gy’oli Ekitabo 
Kur'ani. Kale abo be twawa Ekitabo 
bakikkiriza ; era ne mu bano mulimu 
abakikkiriza. Era tewali agaana Aya zaffe mu 
bugenderevu okuggyako abeerema. 


49. Era olubereberye lwa kyo tewasomako 
kitabo kyonna wadde tewakiwandiika na 
mukono gwo ogwa ddyo. Singa kyali kityo, 
olwo nno abalimbisa lwe baalibaddemu 
enkenyera. 

50. Wabula yo Kur'äni kwe kulabula 
okw’olwaatu okuli mu mitima gy’abo 
abaaweebwa okumanya. Era tewali agaana 


A7 £ 2 . “ “1 
GS 51 ὧϊ 4, 21 Co RAS | 


΄ 


΄͵ n » Le »»»1 
LEA NA à 
es ARS CRT ee οὐ 


BY iss 


Huifso 2.4 Ἄ(ζ RS Les 
CCE Es SUV els 
Θός νιν 3 

ἍΝ ΄ 11% 5 à “1 
δὴ} 5 Len ts 
\# ΄ \ ἊΝ di PA 
ESS ὧῷ $ ὃ), 64 


2 “κ non £ 
Θώλ οὐδ ἃ 


«ἢ 
NEVER . 
ssh ce Ed GG K 


ναι, TR, LA 7e 
EURE FLO) 8 4 2515 
pere hip te opté Tnt 
ser ab 13555, Cas LES 

O6 LC A 2b15 


< ae 
euh ASIN RES 
dd ΄ « 


’ ΄“ σ“ κε» κ΄, Ὁ 4“ ς 
“ἀϑνόχί sy 35s5 
΄ D στρ n2 τ, Ta? 
45505 él) γ}5} 
A nI nu? 1% 

@O sd ces 

\ ΑΔ ΄ 0 Δι ᾿ 

chat ES) ΟΞ EURE 5 
2 κ᾿ \ ñ \ \ nn. %1% 
Ge cie si SI 


ELA » Dé Le Ie sn # 
δ »4.- Ὁ 5 0 LV 58 ὧ955 4. 
SN EU Ras 
| a ds tm 
τ ὦ a o2 15 nn ἢ (- 
À 4 Lun & 3145 
LES ὧν bise, ALES VS 
2 » 
ONE 
nn nn Si F6! ἣ 
(COES PETER EEE 
4 ΓΖ + » ñ # 6 3,19 
νόον Re C5 eat 10551 


Juzu 21 AL-‘ANKABÜT Essuula 29 


mu bugenderevu kulabula  kwaffe O6 LE 
okuggyako abakozi b’ebibi. 

É ἧς + nn 6 κ" “- 509 DAS εἶ τ 
51. Era baagamba nti: Lwaki tassizibwa Gé oo δὰλξ JD Ὺ 89 Ἢ 3 
bubonero okuva eri Mukama we? Gamba  ς κὰκ » ,! se χ 12 
nti: Ddala obubonero buli eri Allah, naye δυο ie eu Y | Les, JSrai) 
ddala nze ndi mulabuzi ow’olwaatu. Ἐκ ἐ 

OS Gi Ἐΐ L 


VV Ζι κα A. ur 
52. Abaffe, tekibamala okulaba  nti ddala SACS (Era g ske ST 
Ffe twassa gy’oli Ekitabo ekibasomerwa? 44, 
Mazima mu kyo ddala mulimu okusaasira 3 4e ὁ 22 &y; τὸ a D AE οὐδ 


n’okubuulirira eri abantu abakkiriza. OS: Ge 25 ω » & 


Ruku 6 DA dt ne PEL Le , 
53. Gamba nti: Allah amala okubaomujulizi ZE 5. GE it RE 43 
wakati wange nammwe. Y’amanyi byonna $ 11%; GC 5 1 vs 
ebiri mu ggulu ne mu nsi. Naye abo abakki- ᾽ Ὁ Arr 


riza eby’obulimba nebeegaana Allah, abo be ὅ Je CS b Pres Ζ) Gi :5$15 ζω ss 
b’okufaafaaganirwa. ES 

: OÙ HAE 2 do τ 

54.Era bakusaba okwanguyako ekibonerezo. as S$ ΜΗ sb φὶ 3.2] Le EX δι. ΑΞ 215 $ 


Naye singa si kiseera ekyagerekebwa, £ 4,3 
mazima ekibonerezo kyaalibatuuseeko. Era 54535 25 AU CET ai Are 


ddala kiribatuukako kibwatukira nga PAT I PR CELL TL: 
tebategedde. OSSI ER 5 ALRT 
4 λ ΄σ A nn Δ 
55. Bakusaba okwanguyaako ekibonerezo: b Ss D Les) ς EX Parts 
naye mazima ddala Jahannamu eryebungulula ANT Go. pt 307 
abatakkiriza, CCE 4 Ahipo) 54% 
56. Ku lunaku ekibonerezo Iwe kiribasa- 54435 33 Dec δ) BASS 55 
anikira nga kiva waggulu waabwe ne wansi “2 ; 2 2,8, ΛΕΡΝΣ 
w na Se ali rs τι G 153 3. JE 2 BRAS SAT LE 
Kale mulege ἀμ bivudde mwebyo bye CRDI 
mwakolanga. Ooies 455 


57. Abange mmwe abaweereza bange (325 
abakkkiriza, mazima ensi yange ngazinnyo, ; 
kale musinze Nze nzekka. 


58. Buli mwoyo gwa kulega Κα kufa; ἀ ξωςφρϑῶι ABS Lei (8 
n’oluvannyuma gye tuli gye mulizzibwa. 


" 

2 vin 6 

59. Era abo abakkiriza era nebakola ne AE 2 
΄ 


ebikolwa ebirungi, mazima tulibabeeza mu \£ 55 ὃ 6 70 4 GE ALES 
bisenge mu Janna ekulukutamu emigga DE € 
wansi wa yo, omwo mwe balibeera. Empeera ὦ 9 > Li 24 δ) GS Le L GR 


y’abakozi b'ebirungi si nnungi ggero, τ : Care 
ὥζλ δι τ 2.5.» AIS 


\ © 
2. (δ 
x 
CS 
LE 


Essuula 29 AL-‘ANKABÜT Juzu 21 


60. Abo abagumiikiriza era abassa OS PEER UE SEINS 
obwesige bwabwe mu Mukama waabwe. 


- n LA z =, “ὦ ΝΜ, 
61. Ye ebiramu bimeka ebitetikka byakulya (ἃ 355 Jess ME De Ci 2 
΄“΄ 
\ 


bya byo ! Allah abigabula era nammwe 9», Gi 9 2.42.2 1e <(rR aus 
bw'atyo. Era Ye y’Awulira byonna, y Ama- ΚΣ 1295 2SULS DE τῶν 
nyi byonna. OAI 


11% AC “Δἴ «τῇς 

62. Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda emigigi $ D go) | Ce US RAS (EA we 5 
gy'eggulu n’ensi era n’asssa enjuban’omwezi ζ.3.,,Ὁ.,,σ σης nn rn ve 2 NQN 
ku kuweereza? Ddala bajjakugamba nti: Allah. ὦ D >oiul3 TS Des 202 } 
Kale ate olwo bawugulwa batya? OS Ὁ ἜΝ 
TES or τὼ ἢ 2er νὰ 

63. Allah y’ayanjululiza ebigabibwa oyo De 265 DS) δι LUE ai 
gw'aba ayagadde mu baweereza be era 4% 5») À 6, 4» 222 ΄ 
y’abimukendeereza. Mazima Allah y’amanyi 2% φγοιῶν: ὁ.) 535 5 ss 
buli kimu. © fie 
sr” σις Φ, NÉ nr “-΄ 

64. Era bw’obabuuza nti: Ani atonnyesa εἰζ ιν ©e JS ᾧ“ 49 ὦ 95 
amazzi okuva mu bire n’agalamusisa ensi &, On «21 κα 912 
oluvannyuma 1w’okufa kwa yo ? Ddala bajja Lise mu ὧϑ 5! 9. EE AUS 
kugamba nti: Allah. Gamba nti: Amatendo 4, 4 , or 12 À «aan 
gonna ga Allah. Naye abasinga obungi C3 » ab, 6) JS "ἐν 9 SA 


mu bo tebateseera. PR CSESE. 
Ἑ O1 HEAVY te | 

Ruku 7 Si Les ἌΡ a TE 

65. Era obulamu bw’ensi buno si kirala 5.2) ἣν 25 1 Bo)! 5aGs 
wabula Kwegayaaza na kuzannya. Naye “2, τὰ σι Ὡς. τς 
ddala amaka g’enkomerero— go bwebulamu C4 855 5} ὧν 5 es) 


obwa nnamaddala, singa babadde bamanyi. : 


npn CANAL A 
66. Kale bwe basaabala mu kyombo ne- Zi, | ES ei ὁ 14e) AE 
kitabuka, balaajanira Allah ng’olwo CA RD ee SR ; 
bamalirivu mu Kukkiririza mu Ye. Naye SAS 1315 5 OT 14) Cale 
bw’abawonya nebatuuka Κα lukalu, amangu "κι Lpnr iufti Δ 
ago nga bamwenkanya n’ebirala, OU S eo) 


(D on 92 δ 
67. Mbu balyooke beegaane ebyo bye μὴ pars ANS ᾿ αὐ δ, 
twabawa era mbu balyooke beesanyuseemu dhptae out 
Kkatono. Naye mangu nnyo bajja kumanya. OS goes - -55..5 


412 "ἡ e Éd in taf 
68. Abaffe, tebalaba nga bwe twafuula 3 Le GS ESS Gi SE D 51 
ekifo ekitukuvu (Makkah) okuba eky’emire- |, à 5 1% 3, ζ 44) 
mbe, so nga abantu ababeetoolodde basi- sis né ot 2 
kambulwa? Abañffe, eby’obulimba bye 12542 3 Gr Je US 
bakkiriza, naye ebyengera bya Allah AR ΡΤ 5 
nebabigaana? O0 à 


Leg Lien, monte 2 2 
69. Ye ani asinga obujoozi kw’oyoakonjera &b\ syrblues 1 δὶ 3 
us Cr ,.5 


4 
Allah eby’obulimba oba alimbisaamazimanga 6 A2 far ὅσ, 2 Se 
gamutuuseeko? Abaffe, mu Jahannamu "δ. ES D Se IL 


n à $ " 
temuliimu maka ga beerema? OC ai MSIE TETE 
Le Ἐν ( 


DO“ 
-τἰξ 


Juzu 21 AL-‘ANKABÜT Essuula 29 


70. Era abo abanatakabananga Κα lwaffe, eve Fes 1. PES 8 (KG hs 


- 
naffe ddala tunaabalung’amizanga mu 444, «5 Lou LE LS (Ci »5 & 
makubo gaffe. Era ddala Allah ali wamu Obs es a CDR ξ 


n’abakozi b’ebirungi. 


æ) 


Essuula 30 Juzu 21 


a LE 22 Φ > 

& RE 
AL-RÜM 

(Yakka lubereberye lwa Hira) 


- 


ἘΠῚ: τι ὦ Γ 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oui Du Di\gb lois 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Alif Läm Mim*. royal | 
, 2 

3. Abarooma bawanguddwa, CO 55 \ one 
δι ὦ À net at 

4. Mu nsi ey’okumpi, naye ate nabo olu- > 2 "2 5 DH )Y ὁπκὶ ἃ 
vannyuma lw’okuwangulwa kwabwe, bajja LA ns itrun, TE 
kuwangula Σ DO Re RER 
5. Mu myaka mpawegizira. Ekiragiro ὧδ τὸ M ab fo au © 
eky’olubereberye n’ekyoluvannyuma bya σις nt 2.2.7 ἃ 2,4 


2 
Allah. Era kw’olwo abakkiriza balijaganya 7 


τ ἢ -ς» # T4 < nf pr 5 AT 
6. Olw’obuyambi bwa Allah ayamba oyo 32185 C Lai : abl 2 
gw'aba ayagadde; era Ye ye Luwangula, ja < ΠΟΥ 
Ow’ekisa ekingi. Où \ » 75 
7. Ekyo kisuubizo kya Allah. Allah ὦ κ᾽ 5 5.8 54h Δ YsgbIRES 
tamenya kisuubizo Kkye, naye abantu Dugtnet  Vurèsr 
abasinga obungi tebamanyi. OR) οί 


8. Bamanyi ebyo byokka eby'olwaatu mu BAR ὧδ 15e LS OS 
bulamu bw’oku nsi, naye eby’enkomerero 4,» Le οὐκ σι» 4 à ii 
tebabifaako. 22 BEN VE 58274 


"Ὁ 

Obs 

ἐδ στὸ ., 4422 Run 2... 7217 

9. Abaffe, tebafumiitirizaako mu myoyo EG δ Dés | 3.5 sg S) 5) 
gyabwe nti Allah teyatonda ggulu na nsi $ Ts ANSE NATEAR 


n'ebiri wakati wa byombi wabula lwa 72. + À 7 ᾿ 
nsonga n’ekiseera ekigere? Naye ddala 2 RE OS: 4 à af $ EL 
bangi mu bantu eky’okusisinkana ne ae à “ue ce Pa 
Mukama waabwe tebakikkiriza. Ph G ἄν HDI UE 
σι... 
Θό 5e) 
: DD "» ] ΔΝ nt 
10. Abaffe, tebatambulako mu nsi 552 U2) VI ὦ \Stug 9) 5 | 
43 


nebalaba enkomerero y’abo abaabasooka à ns 2. Ἧι (2 σῷ 2 4 
nga bwe yali? Baali babasinga nnyo ABLE os τα 2. Δ 
amaanyi era baalimanga ensi era DS 0158: PLIS 
nebabuna mu yo okusinga ne bano bwe VF, me Xe (2° Poe 
bagibunyeemu, n’Abatume baabwe bajja 2 #2 ϑ, ἌΣ 

gye bali n’obubonero obw’olwaatu. Naye (is RELAIS 57 25 a ST 
Allah teyabalyazaamaanya, wabula 2, 7 7°, * ὉΠ’ ΔΝ ἊΣ 
beryazaamaanya bokka. 9.0 ie » Day, bi OV 


30:2. Nze Allah Amanyi ennyo. 


Juzu 21 


AL-RÜM 


Essuula 30 


11. N’oluvannyuma enkomerero y’abo 
abaakola ebibi yali mbi nnyo olw’okubanga 
baalimbisanga obubonero bwa Allah, era 
baabujereganga. 


Ruku 2 
12. Allah y’atandika ekitonde era 
y’akiddamu, n’oluvannyuma gy’ali gye 
mulizzibwa. 


13. Era olunaku Essaawa lw’erituuka, 
aboononyi balisggweebwamu essuubi. 


14. Era tebaliba na bawolereza okuva mu 
bakatonda baabwe be benkanya ne Allah 
era balyegaana bakatonda baabwe be 
benkanyanga ne Allah. 

15. Era olunaku Essaawa lw’erituuka, 
kw’olwo balyawukanamu. 


16. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, kale be baliba mu nnimiro 
nga basanyusibwa mu kitiibwa. 


17. Era abo abatakkiriza era abalimbisa 
Aya zaffe n’okusisinkana kw’enkomerero, 
kale abo be balireetebwa eri ekibonerezo. 


18. Kale mugulumizenga Allah awo nga 
buwungeera n’awo nga bubakeerera. 


19. Era y’alina amatendo gonna mu ggulu 
ne mu nsi era mumutenderezenga olw’eggu- 
lo n’awo nga muli mu Kkiseera enjuba 
w’ekkiririra. 

20. Y’aggya ekiramu mu kifu era y’aggya 
ekifu mu kiramu era y’alamusa ensi 
oluvannyuma lw’okufa kwa yo. Bwe mutyo 
nno nammwe bwe muliggyibwayo. 

Ruku 3 

21. Era ne mu bubonero bwe, kwe kuba nti 
yabatonda mu ttaka, nate okwejjuukiriza nga 
muli bantu abasaasaanye wonna. 


22. Era ne mu bubonero bwe, kwe kuba nti 
abatondera be mufumbiriganwa nabo nga 
ava mu mmwe, mulyooke mufune 
obutebenkevu mu bo, era n’assa 
okwagalana n’okusaasiragana wakati 
wammwe. Mazima mw’ebyo mulimu 
obubonero eri abantu abafumiitiriza. 


RAR EE 
5 ail RAT of SE 
CR EAME 

35. Shut SM Kg ALT 
O8 HAS A) 

οὐ as RS 5 Ὁ 
O6 A 

EEE agi os for 511 
Oùi ie ESS £ 
past AL(N JE SE 5 
he RS GATE G 


€ 


"3. ne ΄ nt ns 
OLA 2 5 2 3.65 


Eu ps oi 

Pr TT 9, à à A 

LS à ἐξ Es δῶ 

(DISYSSS 2 

GS SO Ds οι GAS 

y? 

(OF SSS 

en” \1% ant o Te 

502515 Φ 52 ἢ Σ 31 40 

nr Lun TA ΄ 

OÙ 74825 ie δὰ 

FR 5 SE Ge Gt FN 

Sar 57 AE 5 16e Ex 
# 


42 » Lettre 
CR ROSE AS …t (1, 
2 D y 0e O\ a |u25 
ΖΞ 
τ LLE Rent QT 


γα LISL 


Pat 2 AL leurs ἈΠ 

ὃ Gus) KT λα sait 

ἢ 4 sont EG ol κα tu 

DO Le 42.255 88 55 ALT 0.35 
Φ 5.55 


᾿ _ ea 
O0 FRA 0 8 OU Ou 


(50 


Essuula 30 


AL-RÜM 


23. Ne mu bubonero bwe mwe muli 
okutondebwa kw'emigigi gy’egeulu n’ensi, 
n’okwawulayawula ennimi zammwe ne langi 
zammwe. Mazima mw’ebyo ddala mulimu 
obubonero eri abalina okumanya. 


24. N'akamu mu bubonero bwe, kwe 
kwebaka kwammwe ekiro n’emisana, 
n’okunoonya kwammwe emikisa gye. 
Mazima mw’ebyo ddala mulimu obubonero 
eri abantu abawulira. 


25. N’akamu mu bubonero bwe, abalaga 
okumyansa kw'’eggulu okuleeta entiisa 
n’essuubi, era y’atonnyesa amazzi okuva mu 
bire n’agalamusisa ensi oluvannyuma 
Iw’okufa kwa yo. Mazima mw’ebyo ddala 
mulimu obubonero eri abantu abategeera. 


26. N'akamu mu bubonero bwe, kwe ku- 
yimirirawo kw’eggulu n’ensi olw’okulagira 
kwe. N’oluvannyuma bw’alibakoowoola 
olukoowoola okuva mu nsi, okwejjuukiriza 
nga muvuddeyo. 


27. Era bonna abali mu migigi gy’eggulu 
n’ensi babe. Era bonna Ye gwe bagondera. 


28.Era Ye y’atandika okutonda n’oluva- 
nnyuma n’akudding’ana, era ekyo kyangu 
bulala gy’ali. Era γα Nannyini kitiibwa 
ekisukkirivu ennyo mu ggulu ne mu nsi; 
era Ye γα Luwangula, Omugezi ennyo. 


Ruku 4 

29. Allah abaleetedde eky”okulabirako ekiri 
ku mmwe bennyini. Abaffe, mulinayo yenna 
mw’abo abali mu buyinza bwammwe be 
mwenkanyankanya nabo obuyinza mw’ebyo 
bye twabawa era nemwenkanankanira ddala 
nabo mu byo era nemubatya nga bwe 
mutyang’ana mmwe bennyinni? Bwe tutyo 
nno bwe tunnyonnyola obubonero bwaffe 
eri abantu abategeera. 


30. Naye abo abakyaamu bagoberera 
kwagala kwabwe awatali kumanya kwonna. 
Kale ani ayinza okulung’amya oyo Allah 
nie nti abuze? Era tebalifunayo 
ayambi. 


B5Sie Ὁ ΊΞ ἃ ολῶ 5 
Dés φίλ, 3 

OS Eur 
5 JU Cr asiiges 
ἶ Eu 


> 
6 
κ᾿ δι 


\ 
> 
EN V\ 


a 
Υ: 


Ve 
\ 


RREAERCA EAN 
sas ὦ ὁ ἀξ ὦ5 
ap 1% 25 33 
Θώϑ. 5.5. 9ζν:οῦ 
EST SI EME 
Eye 0324505, λοι 


A 
Pr 


Juzu 21 


Juzu 21 


AL-RÜM 


31. Kale ssanga nnyo omwoyo gwo ku 
ddiini nga ol mwesimbu ku mazima, nga 
ogoberera obuwangwa bwa Allah* obwo 
kwe yatondera abantu. Tewali kukyuukakyuuka 
mu ntonda ya Allah. Evo y’eddiini ennesimbu 
ekubiriza n’endala okuba ennesimbu. Naye 
era abasinga obungi mu bantu tebamanyi. 


32. Mwenna mubeere betoowaze gy’ali era 
mumutye era mujjumbirenga essaala era 
temubeeranga mw’abo abenkanya ebirala ne 
Allah — 

33. Mw’abo abaayawulayawula mu ddiini 
yaabwe nebaba mu bubiinabiina; buli kabiïina 
nga kasanyukira ebyo bye kalina. 


34. Era abantu bwe batuukibwako obuzibu, 
olwo balaajanira Mukama waabwe nga 
beetoowaze gy’ali. Naye bw’abaloza Κι 
kusaasira okuva gy’ ali, okwejjuukiriza nga 
abamu mu bo benkanyizza Mukama waabwe 
n’ebirala, 


35. N’ekivaamu beegaana bye twabawa. Kale 
gewe mweyagaleko, naye mangu nnyo mujja 
kumanya. 


΄ 
36. Abaîfe, twabassizaawo obukakafu nga +45 


bwogera kw’ebyo bye benkanya naye? 


37. Era bwe tuloza abantu ku kusaasira, 
bakusanyukira nnyo. Naye bwe batuukibwa- 
ko akabi olw’ebyo emikono gyabwe 
gyennyini bye gyakulembeza, okwejjuukiriza 
nga baterebuse. 


38. Abaffe, tebalaba nga Allah bw’agaziyiza 
ebigabibwa eri oyo gw’aba ayagadde era 
n’abikendeereza oyo gw'aba ayagadde? 


Mazima mw’ekyo ddala mulimu obubonero 
eri abantu abakkiriza. 


39. Kale wa owuwo ekituukana naye, 
n’omunkuseere, n’omutambuze. EkKyo 
ky’ekisinga obulungi eri abo abanoonya 
okusiimwa Allah era abo be b’okuganyulwa. 


ἐλιρξ οὐ»υ.5.23.52:30 
LS ει φόνοι 
5 BE ἀξ} CAN ES) 

O9 HAE TEL 1212. es 
LT 5 85451 5 af) ob 
Dis A Get KEY EL It 


" σῇ 


Θ- 
Ex 
3 


4 
Ἐς 


(» 
ee 


# 


ὅν BE ab δῖ SE 
Le 
2 


Long 6 D δ κ,»ῖτ κα 
ὅἔυ ἢ νυ 5 LES ὦ 
#1? 8 dr EN 
O0 epson) 
En n ἢ 2%, Viet τὶ 1< 
guess QUI à 
fn. ÿnee ΝΜ w σα, κ 
SA À ŒUs + Ja Ols 


29 Mi Pr. ya Tran D 
2 5) 5155 abla is Os .) 


30:31. Obuwangwa bwa Allah obwogerwako wano ge matendo ge amakula. Mu Aya eno kyeraga 
kaati nti omuntu asobola okukoppa n’okugeegeenya agamu ku amatendo gano ng’'agooleseza mu 
bikolwa, era eno y'engeri ennyangu esobozesa omuntu okukulaakulana mu by'omwoyo amangu. 
Ebitonde ebirala tebirina busobozi obwo. Kino kitegeeza nti tekisoboka eri omuntu okusembera eri 


Katonda awatali kukoppa matendo ge amakula. 


Essuula 30 


Essuula 30 


AL-RÜM 


Juzu 21 


40. Era ensimbi zonna ze mutoola ng’e- 
nkizo nti zongere ku bugagga bw’abantu, 
mu maaso ga Allah tebweyongerako. Naye 
zaka yonna gye mutoola nga munoonya 
okusiimwa Allah , kale abagitoola be 
becyongera okugaggawala. 


41. Allah y’Oyo eyabatonda n’oluvannyu- 
ma n’abagabula n’oluvannyuma y’alibafiisa 
nate era y’alibazuukiza. Abaffe, waliwo mu 
bakatonda bammwe abo be mumwenkanya 
nabo ne ayinza okukola kyonna kw’ebyo? 
Obutuukirivu bubwe, era ali waggulu nnyo 
n’ebyo bye bamwenkanya nabyo. 

Ruku 5 
42. Ebyambyoone bimaze okweyoleka ku 
ΔῸΣ ne Κι nnyanja olw’ebyo emikono 
’abantu bye gikola, Allah ky’anaava 
< aloza ku kibonerezo olw’ebimu kw’ebyo 
bye bakola, balyooke beddemu. 


43. Gamba nti: Mutambuleko mu nsi 
mulabe enkomerero y’abo abaasooka nga 
bwe yali. Abasinga obungi mu bo baali 
benkanya Allah n’ebirala. 


44. Kale ssanga nnyo omwoyo gwo ku 
ddiini ennesimbu nga olunaku olutaliiko 
kuziyizibwa ku Allah  terunnatuuka. Κα 
lunaku olwo abakkiriza n’abatakkiriza 
balyeyawulamu. 


45. Oyo atakkiriza, obubi bw'obutakkiriza 

bwe buba ku ye, n’abo abakola ebirungi, 
kale emyoyo gyabwe gye bategekera 
ebirungi. 


46. Kiba kityo, Allah alyooke asasule abo 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, 
Κα mikisa gye. Mazima Ye tayagala beerema. 


47. N’akamu καὶ bubonero bwe, aweereza 
empewo eziwa amawulire ag’essanyu, era 
alyooke abaloze Κι Kkusaasira kwe, 
n’ebyombo biryooke biseeyeeye olw’oku- 
lagira kwe, era mulyooke munoonye ku 
mikisa gye, era mulyooke mwebaze. 


48. Era ddala n’olubereberye 1wo twatuma 
Ababaka eri abantu baabwe, nebabaleetera 
n’obubonero obw'’olwaatu, 


kale 


on 


ὧξ 2." ὧϑ Li ΚΕΝ 
CÉSAR AR Pr 


Ge, a 5 γι à LES - 
ο»ἷϑι “»ῇ ELRE ὥς, 


> 5 
» “Δ npn n ἃ 
BALE Yi ὁ 5... JS 


ὰ ΄-΄ A ΠΣ ι; 
hi τῷ τ τς βοέὁΦἜ}ἔλῷ 
΄“,»κ.,5.5 

(OS Das, SA 


A 


Juzu 21 AL-RÜM Essuula 30 
netubonereza abo abaakola ebibi. Era kyaali 4. 2 T2 { Gi » ἧι Q= Ci 


kikakafu ku Ffe okuyamba abakkiriza. 


49. Allah y’Oyo atuma empewo nezi- 
saasaanya ebire. Kale abibunya mu 
bbanga nga bw’aba ayagadde era 
n’abyanja mu migigi, olwo ol 
olaba enkuba bw’eva wakati wabyo. Kale 
bw’agituusa kw’abo b’aba ayagadde mu 
baweereza be, okwejjuukiriza nga bajaganya, 


50. Newaakubadde nga olubereberye lwa 
yo nga tennabatonnyesezebwa baali 
baterebuse. 


51. Kale tunulako eri obubonero bw’oku- 
saasira kwa Allah: Laba nga bw’azuukiza 
ensi oluvannyuma lw’okufa kwa yo. Mazima 
ddala Oyo ye Muzuukiza w’abafu era y’alina 
obuyinza ku buli kimu. 


52. Era ne bwe tuweereza empewo ebisimbe 
byabwe nebabiraba nga bya kyenvu, era 


oluvannyuma Iw’ekyo basigala nga 
tebakkiriza. 

53. Kale ddala ggwe toyinza kuwuliza bafu 
era toyinza kuwuliza bakiggala 


n’okukoowoola, bwe baba nga bakyuuse 
okudda emabega. 

54. Era ggwe toyinza kulung’amya 
bamuzibe nebava mu bubuze bwabwe. 
Ggwe towuliza yenna okuggyako abo 
abakkiriza Aya zaffe era nga bajeemulukufu. 

Ruku 6 

55. Allah y’Oyo eyabatonda mu bunafu, 
n’oluvannyuma Iw’obunafu n’abawa 
amaanyi, n’oluvannyuma Iw’amaanyi 
n’aleeta nate obunafu n’obukadde. Atonda 
nga bw’aba ayagadde. Era ye Mumanyi wa 
byonna, Ow’obuyinza ennyo. 

56. Era olunaku Essaawa Iw’erituuka, 
aboononyi balirayira nti tebaawangaala 
okuggyako essaawa emu. Bwe batyo nno 
bwe bawugulwa. 


57. Naye abo abaaweebwa okumanya € 
n’obukkiriza baligamba πῇ: Okusinziira mu 
Kitabo kya Allah, mwawangaala okutuusa 


{7 


ob e25 SE AEÉL 9 (4 
Le Fin dei fi 
ELA a 


ΜΖ“ AA \ 
285 ϑξῳ οἰ ῥητῶν 


τ # 


Tr Me "" 
OO ETS fre ès 
΄νσ “4173 4 

nn ὃ \ 

BE JR of JS ὧϑ! VOLS 


CAN AE tant TT Lars 
\ À PS bn D A 
2) Ὁ, ἴ2τ97 sr 05}}} οἷς 
ne ND ouvre net # 
LE JS D $r0 ya 

CE: 
OS 
TR pars 2, “, ,7,.».» 5“ 
ὅπ δὲ 6515 hi) 1221 OU 
αϑῇ δ ΑΝ ù À ἡ 
OISE 8 2 Del EUR) 
,2 ὅσ“ TELE δ LYÉIS 
pos ἡ τ γι 5 ΞῸ 
An "της ας) 4 2) 
OÙ y, 85 5}: | aa) 
σι A »Ὰ \ .“ τῷ “σ΄ 
ἘΞ μὴ ΞΖ». 1,» EI LS 

72. \ >” 29 TA » » 
285 En lee EN ἀρὰ " 
α Ὁ τῷ 

OPA 
fus «1 .n À nu nn $ ù # 
Je ro LE gHiäb| 
LL ΑΝ C2 “3. 4422 4 À n# LA 
. 2 εἰν ne 
24 σι LES LE ετὶ 
3 enr pr (“5,59 
Θ᾿ 53}. λυ 152 
Lo 2 174 ΄ 
Push} AC FU 2915 
΄ 3.» = n 
RE SE RO Ὁ 1 Φ 9} SAN 


Ci 


ΜΕ 


Essuula 30 


AL-RÜM 


Juzu 21 


ku lunaku Iw’okuzuukira. Era luno lwe 
lunaku 1w’okuzuukira, naye era mmwe 
temwafaayo kumanya. 


58. Kale ku lunaku olwo, aboononyi 
okuwampanya kwabwe tekulibagasa era 
tebalisembezebwa. 


59. Era ddala twaleeta eby’okulabirako ebya 


buli ngeri eri abantu mu Kur’ani eno. . 


Naye ne bw’onoobaleetera akabonero, 
mazima era abo abeerema bajja kugamba 
ΠΕ: Mmwe temuli kirala, wabula muli balimba. 


60. Bw’atyo nno Allah bw’akoona 
envumbo ku mitima gy’abo abatamanyi. 


61. Kale gumiikiriza, ddala ekisuubizo kya 
Allah kya mazima era abo abatalina bukakafu 
baleme kukufuula kirerya. 


UE NP ,στι Sn PT Ton ne 
ACER MIE EMA ΘΥΣ ΕΝ 
Tin? 


OÙ LE 221: 


218 2525 »ζ.» Bu σοί 
np np? 


2 Dr CRELLS 
OO αλλ SD YS ΑΣΑ 


SEA e οὖ 6 es Le Eté 
gi) δου; 


᾿ 
. 


΄ To “σν τῷ 
\ 


110158 C5 


5 JE &bl Ab; ξ.»8 

OLA Y ES 
ὁ Ὁ ὁς. À Les δὴ) γυδῦ 
ὀώβπρεύφε »ὗ Sfr 


Juzu 21 Essuula 31 


LUQMAN 
(Yakka lubereberye να Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Or y02% ἊΝ pen) 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. “ ἡ 


2. Alif Läm Mim*. OS | 
3. Zino ze Aya z’Ekitabo ekijjudde On ἀκ τι Δ. 
eby’amagezi. ; 

F thé + 
4. Bwe bulung’amu era kwe kusaasira eri OCR A € EST] SE 


abakozi b’ebirungi, 


“ 


5. Abo abajjumbira essaala era abatoola CRETE 5 $ SEAT CE ώ3 σι 
21 Έ 0} Ris ddala okubaawo OX 5.2 PSE 2258 ED: 
6. Abo be bali ku bulung’amu obuva eri 22 Ag 539$ 03 u 1: 2 JE 
Mukama waabwe era abo be baliganyulwa. O6 2 j 221 


nn ἢ < ΄ “ 
7. Era mu bantu mulimu agula ebigambo ἐμῷ SE Goo 65 
ebitaliimu nsa alyooke abuze abantu ku 4 ge ἃ, 2% a EP En 
kkubo lya Allah awatali bumanyi era ? ἔχ Ὁ ES 
n’alitwala nga eky’okuzannyisa. Abo be S\SÉ 54 € 
balifuna ekibonerezo ekiswaaza. Θά τ 


8. Era nga bw’asomerwa Aya zaffe, γῇ CRE: 15 δ aie 5 8,5 
akubayo mabega nga yeekuluntaza “ζς, vos Ζ{2{σ,. κα κἾ «7 
ng’ataziwulira, ne kiba nga mu matu ge ra EIG EE [{32..5}} 6 
omuli obuggavu. Kale muwe amawulire OCT 
g’ekibonerezo ekirumya. 


9. Mazima abo abakkiriza era nebakola cas des 5 435] 6. 135 | . 
ebikolwa ebirungi, balifuna ensuku ez’essa- AT 24] 
nyu erijjuvu Osts Es 


. #% hr ns . #hn 
10. Omwo mwe balibeera. Okusuubizakwa 5. 5:18 abl$8%: (ὁ PSE 


Allah kwa mazima era Ye ye Luwangula, ntetiniet 
Omugezi ennyo. OS 532 
1,55 Na ἐν κι 1: 

11. Yatonda emigigi gy’eggulu awatali (4 73 SE 5» γα 


mpagi ze mulaba era n’assa ku nsiensozi «+ “,..25 nt ἃ Σ 17 « 
en ereme kubayuuguumya era Lee 2 08) 91 φ A 4 
n’abunya mu yo ebiramu ebya buli ngeri. #3 \S de Ces ET Sn Soi 
Era twassa amazzi okuva mu bire, netumeza PR Ce 

mu yo ebimera amakula ebya buli ng eri. SL 3 


31:2. Nze Allah Amanyi ennyo 


Essuula 31 


LUQMAN 


12. Okwo nno kwe kutonda okwa Allah. 
Katimmwe mundage abo abali ebbali we, 
bo biki bye baatonda? Ddala aboononyi 
bali mu bubuze bwa lwaatu. 

Ruku 2 

13. Era ddala twawa Lugmäni amagezi nti 
weebazenga Allah. Era oyo eyeebaza, mazima 
yeebaza Ilwa kugasa mwoyo gwe. N’oyo 
ateebaza, kale amanye nti ddala ye Allah 
Yeemala, y’ Atenderezebwa. 


14. Era jjukira nga Lugmäni bwe yagamba 
mutabani we nga amubuulirira, nti: Mwana 
wange, tewenkanyanga Allah n’ebirala. 
Mazima okwenkanya Allah n’ebirala kibi 
kisuffu. 


15. Era twakuutira omuntu ku bazadde be — 
kuba nnyina aba olubuto lwe mu bunafu δία 
ku bunafu, era n’okumuggya ku mabeere 
kutwaala emyaka ebiri — netugamba nti: 
Weebazenga Nze era weebazenga n’abazadde 
bo. Era gyendi y’eri obuddo. 


16. Naye abazaddde bwe bakufuubaana- 
ngako nti onnenkanye n’ebyo by’otolina 
ky’obimanyiiko, olwo tobagonderanga; 
naye okolagananga nabo mu by’ensi mu 
butuufu; naye mu by'omwoyo gobereranga 
ekkubo 1y’oyo eyeetoowaza gyendi. 
N’oluvanyuma gyendi y’eri obuddo 
bwammwe, kale ndibategeeza ebyo bye 
mwakolanga. 

17. Owange mwana wange, ddala ne bwe 
wabaawo ekizitowa ng’empeke ya kalidaali 
nga eri mu lwaazi oba ng’eri mu ggulu oba 
mu nsi, era Allah aligiggyayo. Mazima 
Allah Amanyi ebyekusifu, Ategeera 
byonna. 


18. Owange mwana wange, jjumbiranga 
nnyo essaala, era okubirizenga ebirungi, 
era oZiyizenga ebitasaana, era gumii- 
kirizanga kw’ekyo ekibanga kikutuseeko. 
Mazima ekyo kiri mu nsonga ezeetaaga 
obumalirivu. 


19. Era tewenyinyimbwanga bantu era 
totambulanga mu nsi nga weejabaata; 
ddala Allah tayagala buli wa malala, 
eyenyumiriza. 


ee DE di ELA 


[᾿ 
ENCEINTES EEE TEL 
4 n à, 


\ À 
Ok js & 


σ᾿ TT CR UE (PATATE 
Si οὧἱ 82... Ga Gt 5315 

NAVT ET IPAT AIT CL 
re ROUE αν 

$ EL où ALPIS AL 
Ostes Ge 2blObTiS OA 9 
af 


᾿ 2 # .δ DS 1 
ΔΆ. 2 5 SN ὦ 5 


# 4.»ϑὅ w ᾿Ξ. 2 E 

5: ιν του 3) γιὰ Fer 
C1 #“_Gn 

OsiBE SU) 


d μὴ 


n# Α ᾿ » ὦ 
ἀξ: τος δύο 55 


μά . “ Ἵ À An 8% 
> als 5 O5 JE 5 LS 


A 


Hé 


δ 


3 ΄ ds “5 “΄, » 5 
,ὉἙ:Ξ κν“ο ὁ“. ὦ CAO n “ 


΄ 


dé Li ÿ ὅν ᾧ (72 δι 
2 24 NS 


Juzu 21 


Juzu 21 


Essuula 31 


20. Naye banga wa kigero mu kutambula 


kwo, era kakkanyanga eddoboozi lyo; mazima 
ekikyayibwa ennyo mu maloboozi gonna, 


ly’eddoboozi ly’endogoyi. 


Ruku 3 

21. Abaffe, temulaba nga Allah bwe 
yabateerawo ebyo ebiri mu ggulu n’ebiri 
mu nsi okubaweereza, era n’atuukiriza ku 
mmwe ebyengera bye ebirabika n’ebitala- 
bika? Naye mu bantu mulimu abawakana 
ku bifa ku Allah awatali kumanya kwonna 
oba obulung’amu wadde Ekitabo ekitanga- 
aza. 


22. Era bwe bagambibwa nti: Mugoberere 
ebyo Allah bye yassa, bagamba nti: Nedda, 
ffe tugoberera ebyo bye twasangako ba- 
kKitaffe. Abafñffe, Sitaani ne bw’aba nga 
abakoowoolera eri ekibonerezo ky”’omuliro 
ogubumbuijja, era nga bagenda? 


23. Naye oyo eyeeweerayo ddala yenna eri 
Allah era nga mukozi wa birungi, mazima 
aba amaze okwekwata ku kyekwatwako 
ekinyweevu. Era eri Allah y’eri enkomerero 
y’ensonga Zonna. 


24. Naye oyo atakkiriza, kale obutakkiriza 

bwe buleme kukunakuwaza. Gyetuli y’eri 
obuddo bwabwe, kale tulibategeeza ebyo 
bye baakola. Mazima Allah y'amanyi 
obulungi ebiri mu bifuba. 


25.Tujja kubeeyagazaamu katono n’oluva- 
nnyuma tubagobere eri ekibonerezo 
ekikakali. 


Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda 

ggulu n’ensi? Ddala bajja kugamba nti: 
À ah. Gamba nti: Amatendo gonna ga 
Allah. Naye abasinga obungi mu bo temanyi. 


27. Ebiri mu ggulu ne mu nsi byonna bya 
Allah. Mazima Allah y’ Eyeemala, y’ Atendere- 
zebwa. 


28. Era singa emiti gyonna egiri mu nsi 
ce nga z’ekkalaamu, n° ennyanja nga ye 
wino, ate oluvannyuma Iwa yo n’eyonge- 
rwako n’ennyanja endala musanvu, era 
ebigambo bya Allah tebyandiweddeyo. 
Mazima Allah ye Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


ὧὡϑ Ja èl 5 Es ἃ cs 3 815 
CEA 182 7291 δ 


AN 


< 
D] 
SG$e rs 


“4 
ὃ 


τ 
fe Es 
€ 


τ 
Op pese 
ne SAS JS 16,5 


2 (12. 45 “΄ ASS 4: ὧ 156 
HAT 
ad 


ι 2 


Daudes 8 9 di sans 
σ΄ VAR ὦν + n ΄ ner ré 
dj 5259) 8552 L ELLE ES 


RE PA CAR 
OAVEsE SA 


[ .» σῇ “ 
ct 


ed 


ς 2 a ἊΝ dd Le n 
6e EUR J5 5e 65 
n IP 25.5.4 [7 
Myles Ci 54225 Béaa5: C5) 
ὴ ù 6% 
φρϑλξονοιίς ἐρσελιθι 
Lave κ,»ρυ»3 
ἫΝ . 


5“ οἱ 


n 2% 
»-ἃ » 


ΠΗ se ds es 

CLASSE NT: 
hé Sienbiot 
Oise 


4.45...“ 5. de u <« (2 Φ121- 
» Noa as © 3) 
΄ ὧϑ A n 
ASTALLE 8 RAS Ge 25: “γώ 
(αν 4 M s 11% net 
bi λα les La 

Cd “΄ F 
Sn ἀν 
σα ἘΣ 


=! 


Essuula 31 


LUQMAN 


29. Okutondebwa kwammwe n’okuzuukiz- 
ibwa kwammwe si kintu,wabula biring’anga 
okutonda n’okuzuukiza omuntu οἵη. 


Mazima Allah y’Awulira byonna, y’ Alaba 
byonna. 

30. Abañfe, tolaba nga Allah bw’ayingiza 
ekiro mu misana era n’ayingiza emisana mu 
kiro, era y’eyassa enjuba n’omwezi Κα 
kuweereza, ρα buli kimu kiddukira ku kiseera 
ekigere, era byonna bye mukola, ddala Allah 
abitegeera”? 


31. Ekyo lwa kubanga Allah γα w’ Amazima, 
ng'ate ebyo bye balaajanira ebbali we bya 
bulimba, n’olwokuba nti ddala Allah γα 
Mugulumivu ennyo, Omukulu ennyo. 


Ruku 4 
32. Abaffe, tolaba nga ebyombo bwe 
biseeyeeya Κα nnyanja olw’ekisa kya Allah 
alyooke abalage Κα bubonero bwe? Mazima 
mw'’ebyo mulimu okulabula eri buli 
mugumikiriza, eyeebaza. 


33. Era awo amayengo bwe gababuutikira 

negaba ng’ebibikka, olwo balaajanira Allah 
nga bamalirivu gy’ali mu buwulize. Naye 
bw'abawonya n'’abatuusa ku lukalu, kale 
abamu mu bo be basigala Κι kkubo ettuufu. 
Era tewali agaana Aya zaffe mu bugende- 
revu, okuggyako buli ateesigibwa, 
ateebaza. 


34. Abange mmwe abantu, mutye Mukama 
wammwe era mutye olunaku omuzadde 
lw’ataligasa mwana we, wadde omwana 
okugasa muzadde we mu kyonna. Mazima 
okusuubiza kwa Allah kwa mazima. Kale 
obulamu bw'’ensi tebubawubisanga, n’oyo 
abuzaabuza tababuzaabuzanga ku bifa ku 
Allah. 


35. Mazima Allah gy’ali y’eri es 
kw’Essaawa. Era y’atonnyesa enkuba, era 
y’amanya ebiri mu nnabaana. Naye omuntu 
tamanyi ki ky’anaafuna enkya era omuntu 
tamanyi nsi ki gy’alifiiramu. Mazima Allah 
y’Amanyi byonna, y’Ategeera byonna. 


KR G 


ἀν ὧν "κου 15 


υ»ὐῦ ἥι AG V5 


PA 
ζητῶ κε ες 


Μῶν ὁ ὁ δ, gars [55.217 
RCE EE ES 


Où ée gä La Ξίς δ᾽ 
D A τ 
eee 


ÉHÉNGANSS 


\ (Add 


4b\o\ss 


ONE da Et 


# 


ἌΝ αὐ πα AE 
CRUE ns 


L$ 


SC AE PAT) | 
LES 
ο΄ 


Tat 6 
5 2) EL τ G) 
FE Gr “ δα 


Or 


“τὰ 
AR CRE 


19% 


Δ 


GS 


" 


GS 


Juzu 21 


Juzu 21 Essuula 32 
Σ Fa is A 
ξᾺ Fée ENisa = 
AL-SAJDAH 
(κα lubereberye ἔνα Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O 2 us D able 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ᾿ 


ε PL 

2. Alif Lam Mim*. Où! 
΄σ , nn. 3 μὰ 

3.Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino— tewali #5 Ge 48 Ὁ LS a 
kubuusabuusa mu kyo — kwaviira ddalaeri * FH ee 
Mukama w’ebitonde byonna. ΝΣ 


{ σε Δ Si. A 
4. Kazzi bagamba nti ye y’eyakiyiiya? CG! SR di7 ne ᾧ 9) 3.47 »| 
Nedda, kyo ge mazima agaava eriMukama Lu 49 19 ΓΖ pont 75:12) lat κα 
wo, olyooke olabule abantu abatatuukibwa- © 245 LG SP IS EL Ge 


ngako Mulabuzi yenna olubereberye 1wo, PAL PIS LP CAR ps ,“. ὦ 
balyooke balung’ame. OS RAIS EU ΠΣ 
ὅς, ἈΝ ἘΠῚ td ne ù 7 
5. Allah y'Oyo eyatonda eggulu n’ensi S02) 5 (Hs GS lab 
n’ebiri wakati wa byombi mu biseera οὐ κά (612%. na(s2< a7(< 
mukaaga, n’oluvannyuma n’atebenkera Κα #3 155 “ er LA Ch HD 
Nnamulondo. Temulinaayo muyambi yenna ὦ 4.25» 05 56) LS 20 Sami je 
cbbali we wadde omuwolereza. Abafñfe, te- NS LAC CET 
mufumiitriza? OGSSE NS RUES 
fe # Las < XL D w 
6. Y’ategeka ekiragiro okuva mu ggulu ©) pire] ζ 5. Δ 
okujja ku nsi, n’oluvannyuma kiririnnya Ta1< Oo darts 31,18 
gy’ali mu lunaku ekigero kya 1wo ekyenkana ne 23 Ps “7 .)- Ὁ 
n’emyaka lukumi mw’egyo gye mubala. ΟΣ ΚΕ λλ2 Cat 
EAN TANT- % 121 ι Ζ41. 
7. Oyo nno ye Mumanyi w’ebitalabika 55. AAA IE 25 
n’ebirabika, ye Luwangula, Ow’ekisa ekingi. O "πὶ Na) 


ec D sé : LA 
ὃ. Y’oyo eyayooyoota buli kimu kye 1. 254313,ζὉ ὁξολϑίο FA 
yatonda. Era yatandika okutonda kw’omuntu 


LA ñ 7” FIX 21% 
mu budongo. Out ὡς οὐ iS 


VE nmmtig nn 4 Tone “σσ 3 

9, Oluvannyuma yakola ezzadde lye mu DE On ji os abs Les 55 
mazzi amakenenule, aganyoomebwa. 2 on 4 
Oukgs 


uwamu omwoyo gwe era n’abakolera amatu, “εν FR EE 

Ἐπ n # 
n’amaaso, n’emitima.* Naye mwebaza Lai 5 nou SE δας 
kitono. sr 2 


n ΄ - de 
O6 572 SCIE, ÉREINI 


, PA 4 
10.N’oluvannyuma yamutereezan’amufu- % 4455 De 4.25, 455 Ac 45 
+ “΄ 
5 


32:2. Nze Allah, Amanyi ennyo. 
32:10. Mu Kur'äni Entukuvu, ekigambo‘Fuaad”( 53 )tekitegeeza mutima kyokka, wabula kitegeeza 
obutegeevu oba ensibuko ya bwo. Soma : 14:38, 28: 11, 53:12. 


Essuula 32 


AL-SAJDAH 


Juzu 21 


11. Era bagamba nti: Abañffe, bwe tulimala 
okubulira mu ttaka, abaffe, era tulizuukizi- 
bwa mu ntonda empya? Nedda, bo 
okusisinkana ne Mukama waabwe teba- 

a. 


12. Gamba nti: Malayika w’okufa oyo 


eyabasigirwa ajja kubafiisa, n’oluvannyuma Σ 


0632453435 0: πὰ ον 8 


eri Mukama wammwe gye mulizzibwa. 


Ruku 2 
13. Era singa olaba awo nga aboonoonvyi 
bakotese emitwe gyaabwe mu maaso ga 
Mukama waabwe nga bagamba nti: 
Mukama waffe, tulabye era tuwulidde, naye 
tuzzeeyo tukole ebikolwa ebirungi; mazima 
kati tukakasizza. 


14. Era singa twayagala kukaka, mazima 

buli muntu twalimuwadde obulung’amu 
bwe, naye ekigambo Kkyamala okukakata 
okuva gyendi nti: Mazima ng’enda kujjuza 
Jahannamu okuva mu Majinni n’abantu 
bonna abalijeema. 


15. Tulibagamba nti: Kale muloze ku 
kibonerezo  olw’okwerabira kwammwe 
ensisinkano y’olunaku lwammwe luno. Naffe 
bwe tutyo tubeerabidde. Era muloze ku 
kibonerezo eky’obugenderevu olw’ebyo bye 
mwakolanga. 


16. Mazima ddala abakkiriza be bo abeyala | 


wansi nebavuunama awo nga Aya zaffe 


zibajjukizibbwa era nebatendereza n’amatendo ἡ 


ga Mukama waabwe era bo tebeekuza. 


17. Embirüizi zaabwe zaawukana n’obuliri 
bwaabwe; nga balaajanira Mukama waabwe 
mu kutya n’essuubi era nga batoola ne 
mw'’ebyo bye twabawa. 


18. Kale tewali muntu yenna amanyi ebyo 
ebyabakisibwa mw’ebyo ebisanyusa 
amaaso, nga y’empeera olw’ebyo bye baa- 
kolanga. 

19. Abaffe, oyo δα omukkiriza afaanana 
n’oyo aba omujeemu? Tebenkanankana. 


20. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, kale balifuna ensuku 


Giro 
2 


#2 
“ L Ν 
Es 3 tu 2h πὶ 15 58552505 


Ὁ Ἂν’ La 


HSE Eu AA à Ὁ 55 
565 ΕΣ 


LR O5 de ss Gi 9 
LEGS Ge PE ἧς bass 


6 . τ « 
οἷϑι 5 Li Ge 25 
DEEE 


TA Dh? « 


#2 n (2 RAS “ “" δ = 
Fées FO δι οὐδ. 055..3 
- “ ν᾿» d ΑΖ: Vos 16 σὰ 
πο: 
esssnte ς, A: 


πεῚ al ὀρ C5) 
126 μ᾿ 4% 

5 RE A G 538$ 
se a 
at Si QE MISE à GX 
EARERATS 


RTE 
SAS OS 


L ἜΘ δὲ 


OÙ; 34.212 2.37) 


΄“ σ“ 


15 03 ἔν A EOSRS ἐν 
O6 ἃ. 1; Less Ce, εὖ EEE A 


Goo EU os 


aapitiher st Pr 


-- 


CA 
2 


3 


τοι 


Juzu 21 


AL-SAJDAH 


Essuula 32 


ez’amaka ag’olubeerera, nga kwe kusembeze- 
bwa olw’ebyo bye baakolanga. 


21. Naye abo abaajeema, kale obutuulo 
bwabwe muliro. Buli lwe balyagalanga 
okugufulumamu, baliguzzibwangamu, era 
baligambibwa nti: Muloze ku kibonerezo 
ky’omuliro ekyo kye mwalimbisanga. 


22. Era ddala tugenda kubaloza ne ku 
kibonerezo ekitono olubereberye 1w’ekibo- 
nerezo makeke, balyooke beddemu. 


23. Era ani mwonoonyi asinga kw’oyo 
ajjukizibwa Aya za Mukama we Do 
vannyuma n’azikuba amabega? Mazima 
ddala aboononyi tugenda kubabonereza. 


Ruku 3 
24. Era ddala Ffe twawa Müsa Ekitabo — 
kale tobaamu okubuusabuusa Κα 
kusisinkana naye (Allah)— era twakifuula 
bulung’amu eri abaana ba Isirairi. 


25. Era twassa mu bo abakulembeze nga 
balung’amya olw’okulagira kwaffe, 
olw’okubanga baali bagumiikiriza era 
baalinga bakakasa Aya zaffe. 

26. Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe Κα lunaku Iw’okuzuukira mw’ebyo 
bye baali batakkiriziganyaamu . 


27. Abaffe, tekibalung’amya okulaba πὶ 
emirembe mingi gye twazikiriza oluberebe- 
rye lwaabwe, nga n’agaali amaka gaabwe 
bo mwe batambulira? Ddala mw’ekyo 
mulimu okulabula. Abañffe, era tebaawulire? 


28. Abañffe, tebalaba nga bwe tusindika 
amazzi netugatwala eri ensi eba ekaze 
netugamezesesa ebimera ebiriibwako ebisolo 
byabwe nabo bennyini? Abañffe, tebalaba? 


29. Era bagamba πῇ: Ye obuwanguzi 
obwo bwa ddi, obanga mwogera mazima? 


» ΠῚ ΝΙΝ . À ELA 
AR REINE CSS 


OS Le 25 
LA 


4 be Du 
ἴθι 44305 1.815 GS LE(S 
Don A 17 ru TGS 
bis (ALT Of 15251 15 
nn , 57 *, ns (D à 2 
15555 A Ju 4 (025 15h 
3,3 δὶς “ CR 
4... Pie FES > oise 
CA » # 
OL 


Vire ΄“ ,κ TA πῇ 
ta n . nn Pense LIT 
DS OSY ln DOS RARES 

΄“,» ,»,»ζ,χ 1 Than PT 

3 \ ut NT »γ71 
δ af ul 585 Dés ALICE 5 
σε ορῇ ΄ % is À ΄ οἵ 
Ge phil © AE 


΄ 


£ “ νὼ Lai 
«ὦ UE ya 
ν-" Lust 2 


Ὲ 


w\ 
V —\ 


ς 
ὡς 
Ἑ 

δ 

: 
ἢ 


\ 


<> 


ρο- 
C0 
Ὁ 12 


δα 


Essuula 32 AL-SAJDAH Juzu 21 


᾽ 


30. Gamba nti: Κα lunaku Iw’obuwanguzi, 6:3. ἧι AURA PES) re ὧδ 
abo abeerema, okukkiriza kwabwe “ Sp Ἐν ἮΝ 2: τ (2; ΤῈΣ ΄ 
tekulibagasa era tebaliweebwa kaagaanya. (5313 δᾶ": lie 
< ΄σκλ Var 
31. Kale gewe baleke olinde, ddalanabo AL 7529) 5 
balinda. 


Juzu 21 Essuula 33 


É RÉ a 
AL-AHZAB 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O PES >< ru LD 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 7 : νας 
2. Owange gewe Nabbi, weckuumise Allah 3 ae sa Res LS 
era togondera batakkiriza ne bannanfuusi. |, Me DS κων 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, Bu OÙ 41 ὃν » Gare 5 


Omugezi ennyo. Ὁ Li 


1 CA nt nñ δὺ κα si ε«»ίσε 4 4 
3. Naye gwe goberera ebyo ebikubikkulirwa O8) Ds EL, ὦ» AE F5 19 


okuva eri Mukama wo. Mazima bye mukola, ὕ 2 Lis LL 6 CAN 
Allah abitegeera bulungi. Ὁ © 32% ὅ 


4 \#, à ζ 

4. Era weesige Allah yekka, era Allah amalira OÙs5 22} bb ASS» r4ab\45JS es 
ddala nga omulabirizi. 2 ᾿ 

5. Allah takoleranga muntu mitimaebiri mu G y ω 25 ὡὰ 5 42 2h eat 


kifuba kye, era tafuulanga bakyala bammwe τ 
abo be muzira nga mubayita bannyammwe, et re 5j 2 ΐ τ ΕΞ 535. 


okuba bannyammwe aba ddala. Era AT Ne: HSE 4 2: «Οὐ HLES 


tafuulanga bakuzire bammwe okuba abaana et 
bammwe bwooya. Ebyo bigambo bugambo #95 3 227 385 fs CA 
bya mimwa gyammwe, naye Allah g’ayogera ὁ: 2. “ κὦ ὧν εὖ Δ ἴ; » 5 « 


ge mazima, era Ye y’alung’amya mu kkubo βὰν 25. 89 
ettuufu. © ἘΠΕ jus 45 22 5 85: 
6. Abakuzire mubayitenga mannya ga À%51 B jai EUX RES 


bakitaabwe, obwo bwe bwenkanya obusinga "ὦ » DR ον ὗς à 
mu maaso ga Allah. Naye bwe mubanga LÀ EU VOLS 3 Bras Se 
temumanyi bakitaabwe, olwo baba baganda % FE 16 ὁ οὐ 5 215 ee τς 


bammwe mu ddiüni era mikwano gyammwe. 
Naye temubaako kinenyo kw’ebyo bye AAA ἴω: 2e leu 262 este rs 


musobya nga temugenderedde, okuggyako 4,2, δ οὐξ α LLELE Δ a £is 
ebyo emitima gyammwe bye gikola mu tte ᾿ς Ἶ ne 
bugenderevu. Era Allah ye Musonyiyi OS 4522 ἽΝ 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


7.Nabbi y’akulembezebwa eri abakkiriza ευ δῖ ὡϑ Ebshail J5i ESS 
okusinga ne ku bo bennyini, ne bakyala DIS ᾿ 

be baba bannyaabwe. Naye ab’olulyo αἷς. γι 1554 Aa & SAT as Ni ζ 
be bakulembezebwanga mu nsonga . RS ἐς 
ezikwata ku bokka na bokka nga bwe ai «νῷ A VER FH 
kiri mu Kitabo kya Allah, okusinga ne ku , 
bakkiriza n° Abasenguse, okuggyako nga = 

mukoze kisa busa eri mikwano gyammwe. οἵ » ra À 
Era ekyo kyawandiïikibwa mu Kitabo kino. Of: 120 te à 4. Η 


<> 


ee ; 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 21 


δ. “54 


8. Era jjukira nga bwe twajja Κα Babaka BA ge ὥλϑι ώς {31 515 
Ι ΄ 


endagaano yaabwe, ne ku ggwe, ne ku Nühu, # 1,59 79 2κ., 141% ἢ Αμο 4 212,7 
ne Ibrähimu, ne Musa, ne ‘Isa mutabani wa 7 2 (δῷ 5.1} ΧΑ ds Did 
Maryamu, era twabaggyako endagaano Élus a λα γος 


ennyweevu. 0! 42 < 


9. Allah alyooke abuuze ab’amazima ku 7 B45 Le DE SES) qu 
no abeerema OBAAE E ώ » ὃ τα 14215 ἃ 
10. Abange NE μα mujjukire 443315 δι 75164 51 ἐς 
πο ΣΙ ΤῊ 


n’amagye ge mutaalaba. Era bye mukola 2 555 ss SA 5 Ge Bail 
Allah abiraba. AU ARE ον ες 
Oo t2t of 


Ant n nu nf A ,»2 ε»Ζ Σὲ 
11. Awo bwe baabajjira okuva eky’engulu δ᾽ ὧν GET 385051 


3 
wammwe n’okuva eky’emmanga wammwe CLPPEIOPTS) FT Sue XÉ 
, Ÿ : δὶ D : SAC 5 Ni EU 519 A 
n’awo amaaso We gaatabukira n’emitima ne 7 g 


᾿ ὲ Ξ NE \ PRE) » do D «ὦ »» 
ne Le . 
gibeewanika negituuka mu mimiro era “00 OBS 5 7563} SH 


nemulowooza ku Allah mu ndowooza ezitali CES 
cine 3 3 ᾽ OË nr 
23 2. 22} κι. EAU 
12. Mukiseeraekyo abakkiriza baagezesebwa, 15 D) 5 Oÿes 9:3! ἄμ 
era nebakankanyizibwa olukankana kasiggu. δ᾽ À γ 7) 
: . nan hot nr δι 2 
13. Era jjukira nga bannanfuusi n’abo G ©! 5 Or) | OSES. 5» 
abalina obulwadde mu mitima gyaabwe >» ,4 me core 4,15 1% 
bwe baagamba nti: Allah ne Mutume we ? mi Res Fo / 9 515 
| Tan? BB Tin 
tebaatusuubiza wabula kubuzaabuza. OÙ 55e NL a δ. 
nt à Ge 4 ntien 
14. Era awo ekibiüna ekimu mu bobwe ὧδ δ pis ag ὧὦῷ ὥ 515 
kyagamba nti: Abange mmwe ab’e Yathrib, $ “ζω 2 24 AT S nr 
temulina buyimiriro ku mulabe, n'olwekyo ©, AE de s PE τον 
muddeyo buzzi. Olwo ekibiina mu bo Usa ὦ 3 Gi p © > 


kyasaba Mutume okuweebwa olukusa, nga 4 « 
bagamba nti: Mazima enju zaffe njereere, 5 5 LE 2 
so nga tezaali njereere, wabula nga kye O155 ÿL O3 2 r 
baagala kwe kudduka. ; 3 . 
΄ κι ὦ ἃ ,n n ΜΝ A 
15. Era singa baayingirirwa abalabe mu 25:2 ) 51 ὡϑλ.λέ ἜΜΕΝ 
kibuga kyabwe okuva buli ludda Iwakyo »:,,, TMS pet 1,9 
n’oluvannyuma nebasabibwa okwetaba mu 25 CsG DES 
mivuyo, ddala baalikikoze era n’amaka CARE 
tebaaligabaddemu okuggyako akatono OÙ tas N νὰ. 
ennyo. ΜΝ | 
16. Songa ddala baali beeyamye eri Allah ὃ JS Ce 4 SACS Was 
olubereberye nti tebalikyuusa Here TR LT ND RE CT 
kudduka era obweyamo bwabwe eri Allah gb! Me Ole “ὦ > VO 95 


VA 
> 
\ 
\ 
Ç 
δι 
No 
.- 
σ-: 
LA 
δι 
EX 
A 
2 
Ἐ 
v 
CA 
ÀBLee 


ro - 
CG C 
τν- ἃ 


SEE: 
ον 


Juzu 21 AL-AHZAB Essuula 33 


bwa kubuuzibwa. OŸ3£is 


17. Gamba nti: Okudduka tekujja kubagasa. 2355013 < si 2 0% 5% 4 δὲ 
Ne bwe munadduka okufa oba okuttibwa, 4 7 Our “ Dre ὑσὶ 
era temujja kuganyulwa okuggyako akatono N 1515 JE 9 > ol CE 
€ennyo. Of NE ÿi © np P2) 


18. Gamba nti: Ani ayinza okubawonya gb\@ δὰ, lug 3 Gus on 5 


# 4 14 
Allah bw’aba nga abaagalizza akabi oba # σηκοὶ nie PS D “71. 
nga abaagalizza okusaasira? Era tebayinza ἥν OUTRE 5 ιῷ 
ῳω n ΑΔ # 


“ 
kuzuulayo mukuumi wadde omuyambi APRES 5.4} O5 
omulala ebbali wa Allah. το 


A LA 


Θ 
Ἂ 
Pr? 
ἑ 
δὲ 
χΖ 


19. Mazima Allah amanyi bulungi abo mu 
mmwe abalemesa abantu okulwana n’abo 
abagamba baganda baabwe nti: Mujje eno τ, σι 
gye tuli temulwana; era tebagenda eri GLS Al 9% 7 
kulwana okuggyako akatono. 


> 


LCR CAN 
? 
Vo 
> 

\ 
+ 
> 
Li 
€ 
\ 
vw 
2 
%w 
Ê 
Ë 
> 
LAN 
> 
En 


δ] 
\ 
Cr 
EX 
\ 
ἐᾷ 
Ἀν": 
\ 
> 
N 
KZ 
\ 
7 
ν᾿ τ 
Ἁ 
A — 


ἔξ 
--κ 


20. Babakwatirwa obuggya. Naye entiisa 55%) 
bw’etuuka, obalaba nga batunula gy’oli nga ,995 af 
amaaso gaabwe gawulunguta nga ag’oyo PES 
azirika olw’okufa. Ate entiisa bw’eggwawo, τ ἃ ΜΕΝ . 
nebabakyokkya n’ennimi zaabwe enjogi nga .-7 7 2 Ho 
balulunkanira ebirungi bye muwambye. Abo 3% ἢ 25 
tebakkirizanga. Ne Allah kye yava κα 9 À ΔΑ} dE EE >\>> 
afaafaaganya ebikolwa byabwe. Era ekyo D D AT a ; δ 
eri Allah kyangu nnyo. ὁ 54.522 (es 


Ofburab EE 


Lo 
BY 
\ © 

GS Un 
EE CN 

\ ? 
ἑ ἴα 
"Ν 

à \ \s? 
Ἑ 

ee - 

| ἦα 
ἊΣ > 
GG ἀς- 
À Φ 
Aa de 
NE 


CL 
Ë 
à 


11 
21. Bakyalowooza nti amagye amagatte OLS 
tegannagumbulukuka. Era singa amagye ,οζ 
amagatte gaali ga kujja nate, baalyego- 24 
mbye nti singa baali mu Bawarabu b’omu {21 4 AN ἀν ( 
EL babe nga Dre ee ebifa ὥστε € à SE cd 9.25, : 

u mmwe. Era ne bwe baalibadde awamu fé , 323 ,: 4(L at rase 
nammwe, tebaalirwanye okuggyako akatono. GC sen E ÿ5 s js LE | 


\ 
C\ 
Ὡς 


4 LT .τὴς 
OA VUS ἃ 
Ruku 3 G 5 À »“ αἱ TIGE 
22. Mazima mulina eky’okulabirako amakula 841 ab 10) 349 2 4S) LU Le Ka) 
: 25.3.2 2225 

mu Mubaka wa Allah eri oyo atya Allah » AN 2 (ὦ ς σὶ ἐσ,“ 
n’olunaku 1w’enkomerero era n’ajjukirannyo 2 : 7 ἘΠ ρθε a ἼΩΝ 
Are DISEASES 2 59) 


# #n δ 
23. Era abakkiriza bwe baalaba amagye | Gas À Oÿ La GSs 
amagatte, baagamba nti: Kino kye “7 “σι 2, pu 2,8 
twaasuubizibwa Allah ne Mutume we, era es 
Allah ne Mutume we baayogera mazima. ἔς; 
Era tekyabongera okuggyako okukkiriza l 


Essuula 33 AL-AHZAB 


n’okweweerayo ddala. 


kiriza ebyo bye baasuubizako Allah. Ne mu 
bo mulimu abo abaatuukiriza obweyamo 
bwabwe, ne mu bo mulimu abalindiridde 
okutuukiriza obweyamo bwabwe era 
tebakyuusangako wadde akatono. 


25. Ekyo kiri bwe kityo, Allah alyooke 
asasule ab’amazima olw’amazima gaabwe era 
abonereze bannanfuusi bw’aba ayagadde, 
oba abaddiremu. Mazima Allah ye 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

26. Era Allah yazzaayo abatakkiriza n’e- 
ssungu lyabwe nga tebafunyeyo kalungi 
konna. Era Allah yamalira abakkiriza 
n'abayamba mu kulwana. Era Allah γα 
w’Amaanyi ennyo, Luwangula. 


27. Era y’eyaleeta abo abaayamba bali 
abaava mu bantu b’Ekitabo ne bava mu 
bigo byaabwe, era n’assa ensisi mu mitima 
gyabwe. Abamu ne mubatta, n’abalala ne 
mubawamba. 


28. Era mmwe n’abasikiza ensi yaabwe 
n’amaka gaabwe, n’ebyobugagga bwabwe, 
n’ensi gye mwaali mutalinnyangako kigere. 
Era Allah ye w’Obuyinza Κα buli kimu. 


Ruku 4 
29.0Owange ggwe Nabbi, gamba bakyaala bo 
πη: Bwe muba nga mwagala bulamu bwa 
nsi n’amajolobera gaayo, kale mujje 
mbasibirire era mbasiibule okusiibula 
okulungi. 


30. Naye bwe muba nga Allah ne Mutume 
we be mwagala n’amaka s’enkomerero, kale 
ddala Allah yategekera abakyaala abakozi 
b’ebirungi mu mmwe empeera ensuffu. 


31. Abange mmwe bakyaala ba Nabbi, oyo 
yenna mu mmwe aba akoze ebyambyoone 
mu Iwaatu, alyongerwa ekibonerezo 
enfunda bbiri. Era ekyo eri Allah kyangu 
nnyo. 


» # 


“ n * (24 | ΄ 
D λλοθ 23. Abl 555 
\< 


΄“» 
᾽ hot, Cu fn ΠῚ 
LÉ 6,0 ha 
2 PR LA PL Ce σ΄ 
DAS DE EAN EE 
La un VITE Done Rio% ET 
n où À 2κ “4 2% 9 


᾿ “΄ «“΄ 
SET ab OÙ δζλνι SU 
barrette τὰ ni 
© 3 BNAEG “- La 
en [14 n* υ σὶ.ὶ 
ner SU © AA 2 
σ΄ D UND συ Ζὴὸ 7 (ἡ 
À PAT 27 RE Re » PT) 
dé 0: OK 2» ua Ὁ χα 
Zn PR 
OÙ a 


<> 


2R0* 


Juzu 22 


AL-AHZÂB 


Essuula 33 


Juzu 22 
32. Era oyo yenna mu mmwe agondera 
Allah ne Mutume we era n’akola ebikolwa 
ebirungi, tulimuwa empeera ye emirundi ebiri 
era twamutegekera okugabirwa okw’ekitiibwa. 


33. Abange mmwe bakyala ba Nabbi, 
mmwe temulinga omulala yenna mu bakazi 
bwe muba nga mutya Allah. N’olwekyo 
temwekejjebezanga nga mwogera, si kulwa 
ng’oyo alina obulwadde mu mutima gwe 
asikirizibwa; Καθ mwogerenga enjogera 
esaanidde. 

34. Era mukkalirenga mu mayumba 
gammwe era temweyolesanga eri abantu 
mu  nneeyolesa y'omu  biseera 
by’obutamanya obw’edda era mujjumbire- 
nga essaala era mutoole zaka era 
mugonderenga Allah ne Mutume we. 
Mazima Allah ky’ayagala kwe kubaggyako 


ebyesittaza, mmwe abantu b’omu nju, era 
abatukuze olutukuza. 


35. Era mujjukirenga nnyo ebyo 
ebisomebwa mu nnyumba zammwe mu 
Aya za Allah n’ebyamagezi. Mazima Allah 
y’Amanyi eby’ekusifu, Amanyi buli kimu. 


Ruku 5 

36. Mazima abasajja abeewaayo eri Allah 
n’abakazi abeewaayo eri Allah, n’abakkiriza 
abasajja n’abakkiriza abakazi, n’abasajja 
abawulize n’abakazi abawulize, n’abasajja + 
ab’amazima n’abakazi ab’amazima, n’abasajja 
abagumikiriza n’abakazi abagumiikiriza, 2 
n’abasajja abeetoowaza n’abakazi 
abeetoowaza, n’abasajja abatoola saddaaka 
n’abakazi abatoola saddaaka, n’abasajja 
abasiiba n’abakazi abasiiba, n’abasajja 
abakuuma obweereere bwabwe n’abakazi 
abeekuuma, n’abasajja abatendereza Allah 
ennyo n’abakazi abatendereza, abo bonna 
Allah yabategekera okusonyiyibwa 
n’empeera ensuffu. 

37. Era tekisaanira mukkiriza omusajja 
wadde omukkiriza omukazi awo nga Allah 
ne Mutume we bamaze okuwa ensala ku 
nsonga yonna, nabo okuba n’okweroboza 
mu nsonga yaabwe esaliddwawo. Era oyo 
ajeemera Allah ne Mutume we, kale oyo 
aba abuze okubula okw’olwaatu. 


nÉtufrontioiréle (se oc 
EG RCE 

tn LAS (tra “9.75 

OÙ:,26$, (221 

Tvure TLC Lu ὦ, «72... 

2... 5,)τς tours 
n “3 “€ 


kan "à Re 

(51, χτ 
141% T< 2 n25 μὰ Ph 
πον 3 OS S OU 3 


αὶ AR SRE 
Le 2 Δ γέ δοῦρα: 
TEEN EEE er 

OÉULS 


΄“,}ς 


, “ὦ JE CG OSÉS1S 


“ 
Ë 2κ “ 
Θυὰς 
° k < 
5 Soi 5 Ghebia ὧν 


\a CAS 


PRTERN ΤῊΝ Eee 
5 φόχδον 5 ON 5 cl 
5 Ces 3 sb 5 Gp 
ESA Er SATA IN RES) 
ΝΣ ΘΟ οἱ Ὁ ΡΣ σα τ τ 
ὉξγθηδοντΦ λλαῖι 5. 3455 
ait $ {τ νῳ ὅλ32 bi 

Os 21$ fs 
sit οολο [75 
245 Of οἵ νυ 21325520 
Fab lue$ 055 vhs γος ECS) 


nénes 
OËss AE: SLS ΓΞ TT os 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 22 


38. Era jjukira nga bwe wagamba oyo Allah $ ads Là, | 5} 7 στ dE SL 
gwe yakolera ekisa era naawe n’omukolera £,,,< 4,7 5 Ver y 2080 
ekisa πη: Nyweza obufumbo ne mukyala wo, SECTION Elus 25 RE 
era tya Allah. Era n’okisa mu mwoyo gwo p411# 1,35 8 2426 ΔΌ 251 
ekyo kye wamanya ku mbeera y'obufumbo aile SAS 2 μ" ΚΑ - 
bwabwe Allah kye yali agenda okwoleka, 5212} ὅ σου Ὁ GA 39: > 
n'otya okukibuulira abantu, so nga Allah κ΄, 62 \eceté s πο 
re gw’oteckwa okutya. Kale oluvannyuma Lo 52) rai ESS Lans ὡλ 


aidi bwe yakomya okwagala gy’ali n’amuwa  » 7 PRICE 
Talaka,Ffe kwe Pr bb walyooke ὧξ © ES, Ὁ ὧν 15 2.55 
waleme kubaawo buzibu Κα bakkiriza 1551 à Ses en. ἘΣ} 
Πρ ἀρ δι: baka ns ne De Ai GG Fr 5 ὩΣ ge QE RE 
aba nga bo bamaze okukomya okwagala 4 2 % 24 1x UT κα εἶ, 5 
ave bali Era ékiragirokya Allah kyali kiekwa 1529 Crée 15425 15} ile 5 


buteckwa okutuukirizibwa. ON As gb! OS 


FR Ce Len, AC 
39. N'olwekyo Nabbi tayinza kubaako DAS προς νικῶν 
kinenyo kyonna kw’ebyo Allah by’aba ad 
akakasizza Κα γα. Eyo y’enkola ya Allah 2 τ 
eyaliwo ne mw’abo abaggwaawo olube- 427% 41 3141 20 126 € 2 
reberye, era ekiragiro kya Allah liba tteeka CE | 56 ? AE ᾿ LE 
eriba liteekwa okutuukirizibwa. C)b5>he 


» # 
40. Era y'enkola ya Allah eri aboabatuusa 5 ab du) ORLS. Cie 
obubaka bwa Allah, era ne batya Ye, ne < Zn L 
batatya yenna okuggyako Allah. Era Allah FIV DT ἢ 
amalira ddala nga omubalirizi. OEsus abl AS5-%b 

ΩΣ -“ ᾿ 

41. Muhammad tabanga kitaawe wa yenna 50 « Jo > AÈCES 
mu basajja bammwe, wabula Mubaka wa , κσῳ % “(1 ὼ 
Allah era y’Empeta γ᾽ Abatume; era Allah 2» Ὁ} 35 Là 540 


C\ 
«κι 
[sa 


ςι 
2 
ῈΝ 
σελ 
.2 
\ 
A 


o 


y’amannyi obulungi buli kimu. © AE CR nb O8 < 
a LA FT Ÿ 
Ruku 6 ,° LL. οἶα + ne ὅ BTT 
42. Abange mmwe abakkiriza, mujjukirenga  lS$ 52,9] “3 Ζὶ CSA 4“. 
Allah okujjukira okungi; NET 
à 2 σάέ,γ»,ρ»39,2..Ὁὦ 
43. Era mumutenderezenga enkya n’eggulo. ΘΕ ΚΝ: πε δ 95 ἢ 


Pat Du "ἡ D ne 99 
44. Ye y'Oyo abawa emikisa, neba malayika Δ cs 7 5 ASE 2: ES [95 


be, alyooke abajje mu kizikiza mudde eri a ἄνω .78 | 63 Le ἢ 
obutangaavu, era wa kisa nnyo eri abakkiriza. .}59 d uno) CS KA y δ᾿ 


45.Ekiramuso kyabwe ku lunaku lwe 5% ᾧ 4L£ 43381 STE 

balisisinkana naye kiriba: Mirembe. Era C: SR Te ᾿ Ἂς 
yabategekera empeera ey’ekitiibwa. 1815584 2 | 
΄“» n # CA ΄-» 

46. Οννᾶπρο ggwe Nabbi, mazimatwakutu- 4 δῷ ESS; EN ὧχϑι αι} 

ma obe mujulizi era obe muwi wa mawulire NAS a 58. 72 cd 
ag’essanyu era obe mulabuzi, TX 21e 


Juzu 22 


AL-AHZÂB 


47. Era obe akoowoolera abantu eri Allah 


4 Cd 


““ 
ἄνω 5 οὖν οι ἦν οι 


olw’okulagira kwe era obe ttaala emulisa. 


48. Era wa abakkiriza amawulire ag’essanyu 
nti balifuna okuvaeri Allah emikisa emisuffu. 


49, Era togonderanga batakkiriza ne banna- 
nfuusi era tofa ku kujooga kwabwe, 
wabula weesige Allah. Era Allah nga omula- 
birizi amalira ddala. 


50. Abange mmwe abakkiriza, bwe mu- 
gattibwanga n’abakazi abakkiriza n’oluva- 
nnyuma nemubatalaka olw'ensonga, ngate- 
munnaba kubatuukako, kale olwo tekibeeta- 
aza kubalirira ‘Idda gye mwalibaliridde ku bo. 
Naye mubawe ebikozesebwa era mubasiibule 
okusübula okulungi. 


51. Owange ggwe Nabbi, ddalatwakukkiriza 2 


bakyala bo abo be wawa amahare gaabwe, 
n’abaawambibwa omukono gwo ogwa ddyo 
mw’abo Allah be yakuwa ng’amagoba 
g’olutalo, ne bawala ba kitaawo omuto, ne 
bawala ba bassenga bo, ne bawala ba bakojja 


bo, ne bawala ba bamaama bo abato abo 9 


abaasenguka naawe, n’omukazi omukkiriza 
bw’aba nga yeewaddeyo yekka eri Nabbi 
amuwase nga ne Nabbi asimye okumuwasa. 
Kino kikwata ku ggwe wekka, abakkiriza 
tebaliiko. Twamala okumanyisa ebyo bye 
twabalagira ebikwata ku bakyala baabwe ne 


kw’abo abaawambibwa emikono gyabwe 5 


egya ddyo, walyooke waleme kubaawo 
buzibu bwonna ku ggwe mu kukola 
emirimu gyo. Era Allah ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisa ekingi. 


52. Oyinza okuleka okuwasa oyo gw’oba 
oyagadde mu bo, oba oyinza okusembeza 
gy'oli n’owasa oyo gw’oba oyagadde. 
Naye bw’oba nga oyagadde okuwasa yenna 
mw'abo be waleka, kale tewaba kinenyo Κα 
ggwe. Ekyo ky’ekisinga okuba okumpi gye 
bali, olwo amaaso gaabwe galyooke 
gakkakkane era baleme kunakuwala era olwo 
bonna balyooke basanyukire n’ebyo 
by’obawa. Era Allah amanyi ebiri mu mitima 
gyammwe. Era Allah ye Mumanyi wa 
byonna, Alumirwa ennyo abaweereza be. 


. 


# 
᾽ 


OS 
TS 
EL nn ù ““ 


OÙ Gb Es 


΄Ί 


ΝᾺ w \ p7 
“οὐ 54 

OÛLE ὁ 23 
“λινλ»ῃ},“ σλ . LA NO 
Digaro)l s Gi ball Ἐν) 
ιγ΄ 


LAIT 


dd PES 
OŸs; 
Jo ÉR LEE LE 


(7: δι’ Less ὧ! 4.1: {ϊ72ι5 
Gonesse 
5: Obebait 53 de ELA 


GUETTA νὴ SE AUG 
4.2,3 2 pu 2 
OUAIS 
Lé 


HU 4 4 

ES ETOSNELS  ÉLAE “50 3. 
Te nent 
ὧν RARE C94D Lo ,e 
GC Maj δι. Ge Gas 
x ΄ 2 "9. 
OÉlégratio sa 


Essuula 33 


Essuula 33 AL-AHZAB Juzu 22 


= ἘΣ] : > 

53. Tokkirizibwa kuwasa bakazi balala QT τς bye ASS EN Da Ν 

ebbali wa bano wadde okubakyuusaamu À #< ν᾿: 

abakazi abalala, obulungi bwabwe ne bwe ERA 9 5 719) 
# 


bukusanyusa butya, okuggyako oyo 2 ,, , ““ο, EL 
awambiddwa omukono gwo ogwa ddyo. δ 5. Ξς AC APS νὥδλ 3. 
Era Allah ye Mulabirizi wa buli kimu. A τ , É Ps οἷ, ἃ 


Ruku 7 pen 
54. Abange mmwe abakkiriza, temuyingi- \ÂÈsE ἥ 13 | ei L3$ ) 
ranga mu nju za Nabbi okulyayo okuggyako ἡ, 44 2254 «1% Φ κι 
nga muyitiddwa Κα kijjulo, naye era nga ων "2 a de ἢ ' ÿ Σ τ 
temudda awo kukuumirira kiseera kya kyo. 151 ὦ ὗν A Ce EN 712 2 (΄. 
Ca τ Ad 
+ ÿ 


Naye bwe muyitibwanga, olwo muyingire- Ὁ, κι αἴ 8, 9 
nga; ate bwe mumalanga okulya, olwo Fab \SL pas PES > 
: Sn tite np Lrins a tAiT 
musaasaanenga mangu ago; SO Si kudda + » Css x δ) γῶν Ὁ 
awo kunyumirwa mboozi. Mazima ekyo ἀκ, 1 Mpea € 
kikaluubiriza Nabbi kyokka ye abakwatirwa RAILS ee \S 250 RCE 


ensoyi, naye Allah takwatibwa nsonyi ku 3: SA) Ge # D - 155 Ke 
mazima. Ate bwe mubanga musaba bakyala Ὁ € PCR 4 9.522)7 5 “ 

be ekintu kyonna, Kkale mubasabenga nga © de EG ÉBT Lo 13) 
muli mabega wa lutimbe. Ekyo ky’ekisinga < ce LA at ΡΥ AI ee AG 
obulongoofu eri emyoyo gyammwe 20% Φ 52 
n’emyoyo gyabwe. Era temusaanidde \53% O1 158 617 G CE γον 


kukaluubiriza Mubaka wa Allah, wadde oku- ET Re & τύ: at te 

wasa bakyala be oluvannyuma lwe ddi na 63 5 Θ᾿ 128 7 2 

ddi. Mazima ekyo eri Allah kibi kisukkirivu. F HO E ὥν δ spa _ 
OLA TPArE 


55. Bwe mwoleka ekintu oba bwe mukikisa, si, | G ζ $ ἬΕΙ a ΐ οὗ SR à! 
mazima Allah amanyi bulungi buli kimu. a 


56. Tewali kisobyo ku bo (abakyala) ok Ÿ 5 Gas ἃ Sa FES 
laba Καὶ bakitaabwe, oba batabani baabwe, s D y d DELL AA 
oba bannyinaabwe, oba batabani ba Lt 5 | 
bannyinaabwe, oba batabani ba baganda ÿŸ $ 4 1% 
baabwe, oba bakazi bannaabwe, wadde 7 STE ὅν, 
abawambe abali mu mikono gyabwe egya 26245 Lol Ge δι } 
ddyo. Era (abakyala) mutye nnyo Allah, #2 ΛΖ “(2 σὺ et Ch mn ne 
Mazima Allah γε Mujulizi ku buli kimu, 4e de © Banié ares 


57.Mazima Allah ne ba malayika be baagaliza RE ὦ Giles «41,125 92 ῶι 
ἘΞ 0 Dei CEA 
n’okulamusa okw’emirembe. | Otass 1521 “ 
58. Mazima abo abanyiiza Allah ne Mutume Pre αὐλή 42 1ό 105 ΦΞ Hé 
ee τ τ τὸ 555 JE 


ekiswaaza. On ες; ur 


«(35 


Juzu 22 


AL-AHZÂB 


Essuula 33 


59. Era n’abo abalumya abakkiriza abasajja 
n’abakkiriza abakazi nga babakonjera ebyo 
bye batakoze, mazima baba beetisse 
okuwaayiriza n’ekibi eky’olwaatu . 


Ruku 8 
60. Owange gewe Nabbi, gamba bakyala bo, 
ne bawala bo, n’abakyala b’abakkiriza 
bassenga eby”ebikkirirwa byaabwe ku byeenyi 
byabwe nga bamaze mais Ekyo 


ky’ekisinga gye bali balyooke bamanyike, (> > 


baleme kutawaanyizibwa. Era Allah γα 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


61. Singa bannanfuusi n’abo abalina 
obulwadde mu mitima gyabwe n’ababunge- 
esa eng’ambo mu kibuga tebeekomeko, 
mazima tujja Kukulagira obakoleko:; 
n’oluvannyuma tebajja kuba baliraanwa bo 
mu kyo, okuggyako akatono. 


62. Era bakolimirwe. Buli wonna we 
balisangibwa, bakwatibwe battibwe olutta. 


63. Eyo y’enkola ya Allah eyaliwo ne 
mw’abo abaggwaawo olubereberye, era 
tojja kusanga kukyuuka kwonna mu nkola 
ya Allah. 

64. Abantu bakubuuza ebifa ku Ssaawa 
eyalagaanyizibwa. Gamba nti: Mazima 
okumanya kwa yo kuli eri Allah yekka. Ye 
ggwe ki ekinaakumanyisa obanga Essaawa 
eri na kumpi? 

65.Mazima Allah yakolimira abeerema era 
n’abategekera omuliro ogubumbuijja, 


66. Omwo mwe balibeera ddi na ddi. 
Tebalizuulayo mukuumi mulala wadde 
omuyambi. 


67. Olunaku obwenyi bwabwe lwe 
bulikyuusibwakyuusibwa mu muliro, 
baligamba nti: Woowe! Singa kale 
twagondera Allah netugondera n’Omubaka! 


68. Era baligamba nti: Mukama waffe, 
mazima ffe twagonderanga bakama baffe 
n’abakulu baffe, kale nebatubuza Κα kkubo 
eggolokofu. 


5 Gi GS 61515 

n 1% \ non 

DS ξεν JR 58 
p 32162, 2 

οές, LS 


᾿ δα πὰ ὁ “ὦ ἅττ 
τό Χ 5355 dati 


-"»" - 


Cr ΄ «΄-; ᾿ 
Ὁ ΥΟ ΘΠΕΣΣ 
3 

LL ET int 24 
OX lus 


“1, tan ns à UT» 
ὅτ" ets CS abl is 


n? < J 
5,320 LÉ D ras 
ARS »(“ “ ὼ, “4 “»}1 px 
LEE er ; 
-- PA A Ὁ 
OT TEAM 
PPT n YA d'h 
BD SES Ga ὁ 201) 
Sn - 
AAA ER CARS 
SL On) rl Gr ds 
É AIR FC 
OÙ 
4 n A 4“ “, 
ὧι GO ARS AE 5% 
\ tt ὥς “ nine 
5 ah (ati ER εν 


. Ἐς ἐδ PLANETE LE" 
Εν Gifs où A 


ΠΈΣΗΙ 


4 Ca ΜΕ ΄ ht 
OÙ ai Ses ol δὴ 


Essuula 33 AL-AHZAB 


69. Mukama wañffe, bawe ekibonerezo kya 
mirundi ebiri, era obakolimire olukolima 
olunene. 
Ruku 9 

70. Abange mmwe abakkiriza, temuba ng’abo 
abaawaayiriza Müsa, naye Allah n’amwejjee- 
reza kw'ebyo bye baayogera. Era yali wa 
kitüibwa nnyo mu maaso ga Allah. 


71. Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah 52 
era mwogerenga ekigambo ekyesimbu. 


72. Allah ajja kubalongooseza ebikolwa 
byammwe era abasonyiwe ebyonoono 
byammwe. Era oyo agondera Allah ne 
Mutume we, kale aba amaze okuwangula 
oluwangula olusuffu. 


73. Mazima wawa Ekisigirwa eri emigigi 
gy’eggulu, n’ensi, n’ensozi, naye nebigaana 


okukyetikka era nebikitya, naye omuntu 
n’akyetikka. Mazima ye yeerumya nnyo ate 
mu butebalirira yeekansa! 


74. Ekyo kyakolebwa, Allah alyooke 
abonereze abannanfuusi abasajja ne banna- 
nfuusi abakazi, n’abasajja abenkanya Allah 


n’ebirala n’abakazi abenkanya Allah 4 


n’ebirala, era Allah alyooke addiremu 
abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi. Era 
Allah ye Musonyiyiennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Bi Suis Gif WG 
ESA EM EI ANSE 
OGre5 ab\$ie d ότι 
ARTE pre ζ ul CG 
Dee ds is 
AIS 48) fGatsés API, 
322 55 2b1 Ἐν ὡὐ φιλο 
DÉS IEST e 
œE35 SET Cr 
oi GG dE 5 ΟΡ} 5 
ie 5 Qu € SALES GEL 
ὠς 5 ὁ(ξ43..ὀὁ δὶ 
Ἢ os ἊΣ 


\ 
σ΄ y ù 


Juzu 22 Essuula 34 

2 A AE — ΟἿΣ 

: VE dis 

SABA° 
(Fakka lubereberye iwa Hira) 
“ ñ ᾧ ΝΛ 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O manie «οἱ pr 
““" “’ À - 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

. “΄ ΄ Ν APE) 
2. Amatendo gonna ga Allah, Oyo ὅς» δ αὐ IS ia RaUT 
nannyini ebyo ebiri mu ggulu n’ebiri mu ne M 29 ann pe nn RQ a 
nsiera y’aliba n’amatendo ku Nkomerero; ” 873} Se) 233 2 96 
era ye Mugezi ennyo, Ategeera byonna. ον Es 19.2.5 


σ΄ 


A “3 “ 


δ > PL à ΄ < Δ 
3. Y’amanyi ebyo ebiyingira mu nsi n’ebiva FRS fs 2 5 à ri. ( Er 


mu yo, n’ebyo cebikka okuva mu ggulu pe es, 4.5. (25 (3 
n’ebyo ebirinnya mu ἰγο; era Ye ye w’Ekisa CG 2 % lue ΟΣ -"- C ? ΄ 
S pré 


ennyo, Omusonyiyi ennyo. OR Ν va 1383 HA D 7 γα, 


4. Era abo abatakkiriza bagamba nti: Eu Ÿ 535$ As à JE ζ 

Essaawa eyalagaanyizibwa tegenda D 

kututuukako. Gamba nti: Si kyo. Amazima "διὰ 

ga Mukama wange, ddala egenda AGE, 212 ὁ, 2 “Ὕ 4 Le 

kubatuukako, ng'ebatuusibwako Oyo δ pa RAY ᾿ ᾿ LE 

Omumanyi w’ebyenkiso. Teri kantu konna 5 55) ὦ δ ιῷ δ)» 
4 


΄ Ad 2 
kamwekwekako mu ggulu oba mu nsi Lo En Rte dl κ γα Le 
akenkana ng’akakunkumuka oba akatono τῷ) BCD NEA 
ennyo okukasingako wadde akanene ku ko, ὥ Ἀν à 
wabula kasangibwa mu Kitabo ekitangaaza. 27 


3 à he [1 Δ 
5. Aligireeta alyooke asasule abo abakkiriza | « ae 5. IS EU G x 
era nebakola ebikolwa ebirungi. Abo be #4, .14 Lotus TO 
balifuna okusonyiyibwa n’okugabirwa 2 ὅ 52 347 ES 9! Da pp 

Jess 4, 

okw’ekitiibwa. Of S ὧν) 
6. Naye abo abasiitaana ku Aya zaffe mbu ὦ RES Es E à 8512 is 
bazifufuggaze, abo be balifuna ekibonerezo 54 ee au nu 5 font ΖΑ 
ekirumya ng’ate kibi nnyo. OMIRR)os Die Es 


4 ΔΛ À δ Ν 
7. γα abo abaaweebwa okumanya balaba Gi Sail ἰὼ: 5 see sx 
nti ddala ebyo ebyakubikkulirwa okuva er » Ἷ 


À 
Ta 25 Elus , < nf 122 
Mukama wo ge mazima era by’ebirung’a- GAS EL os LE LUS 


Ge 


. - n Pense n » 

ΤῸ eri ekkubo lya Luwangula, Atendereze Ones » >) b\£e νῷ 327 
IPREETLA TA T ne ὁ T(< 

8. Naye abo abatakkiriza bagamba nti: Abaffe, JEANS JS SAS CO FAITS! $ 

tubalage omuntu anaabategeeza nti nga %5 ,2%% » [7 292% V9 

mumaze okusensebukira ddala, mbu ddala JE à » >) er Je) 

ré » #9 


᾿ Ὁ» 2 - o# .* 
nate mulizuukizibwa mu ntonda empya? Os hs CU el 
Z τε » 


> 


Essuula 34 


AL-SABA’ 


Juzu 22 


9. Apaatiika Κα Allah bya bulimba, nandiki 
agudde ddalu? Naye abo abatakkiriza 
nkomerero be bali Κα kibonerezo n’okubula 
okw’ewala. 


10. Abaffe, tebatunuluko eri ebyo ebiri mu 
maaso gaabwe n’ebiri emabega waabwe mu 
geulu ne mu nsi? Bwe tuba nga twagadde, 
tubamizisa ensi oba tubasuulako ebibajjo 
okuva mu ggulu. Mazima mw’ekyo mulimu 
okulabula eri buli muntu omwenenyi. 


Ruku 2 
11. Era ddala twawa Daäüdi emikisa okuva 
gye tuli netugamba nti: Mmvwe ensozi 
n’ennyonyi mutendereze wamu naye, era 
netumugondeza n’ekyuuma. 


12. Netumugamba nti: Kola ekkooti empanvu 
ez’ekyuuma era okole n’empeta ez’ekigero era 
mukolenga ebikolwa ebirungi. Mazima bye 
mukola mbiraba. 


13. Ne Sulaimäni twamugondeza empewo; 
ng’okufuumuuka kwa yo okw’oku makya 
kuweza olugendo olw’omwezi, n’okufuumuuka 
kwa yo okw’olweggulo kuweza olugendo 
olw’omwezi. Era twamutiiriisiza ensulo 
z’ekikomo ekisaanuufu. Ne mu Majinni nga 
mulimu agakolera wansi we olw’okulagira kwa 
Mukama we. Era fwalagira nti: Yenna mu bo 
aliwuguka ku kiragiro kyaffe, tulimuloza ku 
kibonerezo ky’omuliro ogubumbujja. 


14. Nga bamukolera buli ky’ayagala: ebifo 
eby’okusinzizaamu, n’ebifaananyi ebibu- 
mbe, n’ebbenseni ennene eziring’anga 
ebidiba, n ’agatamu agaanywerezebwa mu 
bifo bya go. Netugamba nti: Abange mmwe 
ab’omu nju ya Däüdi, mukole nga bwe 
mwebaza. aye batono nnyo mu 
baweereza bange abeebaza. 


15. Awo Sulaimäni bwe twasalawo 
okumufiisa, tewali kyabamanyisa kufa kwe 
okuggyako ekiwuka* ky’omu ttaka ekyalya 


34:15 Ekigambo ‘ daabbah’' (2%) kitegeeza buli 


amakulu ge tukiggyeemu nti kitegeeza ‘ekiwuka kyoomu ttaka’, 


Wano ayogerwako nga ekiwuka kyoomu ttaka ye 
Reheboam eyamusikira. 


5.41». ἢ A Rs 
5) 0515, LE 63 AC 
ῷ 81. 93 Bas ste 


Sie Ce 2) 
79 


Sa 


΄ 


εὐὗταε, don . 


a ς 
39» λα ἀπ 2. 


JEU ss 


kiramu. N'olwekyo kireme kutwalibwa nti 
ge gokka ag'ekigambo ekyo. 
mutabani wa Sulaimäni(a.s) eyayitibwanga 


Eky'omukisa omubi, γε teyayoleka bitone bya butuukirivu n'obufuzi 


<F0- 


Juzu 22 


AL-SABA’ 


Essuula 34 


omuggo ggwe. Kale bwe yagwa, ne- 
kimanyika eri Amajinni nti da singa baali 
bamanyi eby’enkiso, tebaalibadde mu 
kibonerezo ekiswaaza. 


16. Mazima Abasabiyi baalina akabonero 
akaali mu maka gaabwe: waaliwo ensuku 
bbiri olumu nga luli Κα ddyo n'olulala ku 
kkono. Netugamba nti: Mulye ku bigabulwa 
bya Mukama wammwe era mumwebaze. 
Ettaka eddungi, ne Mukama Omusonyiyi 
ennyo! 

17. Naye baakubayo mabega, kale 
netubaweereza amataba ag’akabi okuva mu 
bbibiro eryabotoka. Netubakyuusiza mu 
nsuku zaabwe ensuku endala bbiri ezirina 
ebibala ebikambagga n'’emiti gya Athli 
n’egimu Κα miti gya Sidiri emitonotono. 


18. Ebyo twabibasasula lwa buteebaza; naye 
nga tetusasula bwe tutyo, okuggyako 
abateebaza. 


19. Era twateeka wakati waabwe ne wakati 
w’ebibuga ebyo bye twassaamu omukisa, 
ebibuga ebirala ebirabikira ddala era 
netugereka ebiwummulo mu byo. 
Netugamba nti: Mutambule mirembe mu byo 
ekiro n’emisana. 

20. Naye baagamba πῇ: Mukama waffe, 
wanvuya ebiwummulo ebiri wakati w’eng’endo 
zaffe, bwe batyo nebeeryazaamaanya bokka; 
olwo netubafuula ngero era netubasensebula 
olusensebula.  Ddala mw’ekyo mulimu 
obubonero eri buli mugumtikiriza, omwebazi. 


21. Era ddala Ibilisi yakisanga nti 
endowooza ye yali ntuufu Κα bo, kale 
baamugoberera, okuggyako ekibiina 
ky”abamu mu bakkiriza abatuufu. 


22. So teyalina buyinza bwonna Κα bo, 
wabula twayagala kumanyisa oÿo akkiriza 
enkomerero okuva kw’abo abagibuu- 
sabuusamu. Era Mukama wo ye Mulabirizi 
ku buli kimu. 


Led 


bat RES : (Le 5 
este Re 
ΕΑ με ἢ: 
si λριζας G FE 
ons αἰτεῖ ὶ ὐν ὑ 0] 
ἘΠ Εν 


{ἢ 


HR US, PIE 5 25 | 

CPE Lust et ἐπι 

OÙ ps 

ds 5 ee 
RES EX 


Oo té (1 
5 ὅδ Gus νοὶ Οὐτ ι (5 
ECTS BST 
GE he si 
OK À ARS 


PA "Ὁ 


415. JU) agile SES 


$ RU 05 frs 68 Ὁ 3 
53 De 853 doit os US 
οὐ JE L'ads5, 2 Gés 

OËRX 


obulungi ebyali mu kitaawe. Mu bufuzi bwa Reheboam, bakakensa abaakolanga emirimu egitali 
gimu ku mulembe gwa Sulaimäni(a.s) (wano abayitiddwa ‘jinni’), oluvannyuma ἱνν᾿ οκμίαρα 
obunafu bw'omusika, baamanya nti ddala obwakabaka bwa Sulaimäni(a.s) bwali bugudde, 
kyebaava bamulwanyisa ne bakutulakutula mu bwakabaka obwo. 


-G0* 


Essuula 34 πο στρ 


AL-SABA’ 


Juzu 22 


Ruku 3 

23. Gamba nti: Kale mulaajanire abo be 
mubala nti bakatonda ebbali wa Allah. 
Tebalina buyinza wadde obwenkana 
obuzito bw’akakunkumuka akali mu ggulu 
wadde mu nsi, era byombi tebabirinamu 
mugabo; era Allah tabanga na muyambi 
yenna mu bo. 


24. Era okuwolereza tekugasa gy’ali, 
okuggyako eri oyo gw’aba akkirizza, 
okutuusa awo nga emyoyo gyabwe 
ΕἸΒΕΥΚΙΟ ΝΜ AE ensisi, aboogezi bagambe 
nti: Mukama wammwe yagamba ki? Baliddamu 
nti: Yayogera mazima. Era ye Mugulumivu 
ennyo, Omukulu ennyo. 


25. Gamba nti : Ani abagabira okuva mu 
ggulu ne munsi? Gamba nti: Allah. Naye 
ddala ku ffe oba ku mmwe kuliko ali ku 
bulung’amu oba Κα bubuze obw’olwaatu. 


26. Gamba nti: Mmwe temulibuuzibwa ku 
bibi bye twakola, naffe tetulibuuzibwa 
kw’ebyo bye mukola. 
27.Gamba nti: Mukama waffe alitukung’ aa- 
nya wamu, n’oluvannyuma aliramula wakati 
waffe mu mazima. Era Ye γα Ssabalamuzi, 
Omumanyi wa byonna. 

28.Gamba nti: Mundage abo be 
mwamupaatikako nga mubenkanyankanya 
naye. Nedda, wabula Ye Allah ye Luwangula, 
Omugeziennyo. 


29. Era tetwakutuma wabula Iwa kuba 
muwi wa mawulire ag’essanyu era omulabuzi 
eri abantu bonna, naye abasinga obungi mu 
bantu tebamanyi. 


30. Era bagamba nti: Ye ekisuubizo kino 
kya ddi, obanga mwogera mazima ? 


31. Gamba nti: Mulina ekisuubizo ky’olu- 
naku Iwe mutayinza kwerwisalwisaako 
kaseera wadde temuyinza kuluyitako. 

Ruku 4 

32. Era abatakkiriza bagamba nti: Tetujja 
kukkiriza Kur’ani eno wadde ebyo 
ebyagikulembera. Naye singa  olaba 
aboononyi awo nga bayimirizibbwa mu 
maaso ga Mukama waabwe  nga 
balumagana bokka na bokka, abo 
abaatwalibwanga nti banafu baligamba abo 


BE) 


<\ 
\s\ 


ve 
Ψ 


τὰ 


j£at 5 Gssai Er cd SJ 
CRETE 
Crisis Er acer dé 


r À - 
-- nue gone Φ σιν ‘À 
21. au MATOS 
Ν ι 
OSSI Ab τὰ ὅ7.) 
. DC, À Va 72 
οἵδ 88:1 δι EL 
. 46 


CA) A A δι». 
œ GIE (és in $ 


» εἶσ, sn CA 
TO! δι 


Ad 


\ #5 D 
RTE 
“΄ 


CE \ 


Juzu 22 AL-SABA’ Essuula 34 
. - : CT Le Lx Ve A Ἂν 6 nr οἷ ΚΑ Δ 
abeekuzanga nti: Singa temwali mmwe, %Ÿ D | ΠΟΥ EU ᾿ϑβ αν) 


mazima twalibadde bakkiriza. 


33. Abo abeekuzanga baligamba abo 
abaatwalibwanga nti banafu nti: Abaffe, ddala 
ffe twabaziyiza eri obulung’amu oluvannyuma 
nga bubatuuseko? Nedda, wabula mmwe 
bennyini mwali boonoonyi. 


34. Era abo abaatwalibwanga nti banafu 
baligamba abo abeekuzanga nti: Nedda, 
twabuzibwa na kwekoba kwammwe 
okw’ekiro n’emisana nga mutupikiriza tugaane 
Allah era tumuteekerewo n’abavuganya naye. 
Era baligezaako okukweka okwejjusa awo 
nga balabye ekibonerezo. Era tulissa enjegere 
mu bulago bw’abo abatakkiriza. Era 
tebalisasulwa okuggyako olw’ebyo bye 
baakoola. 


35. Era tetutumanga mu kibuga Mulabuzi 
jenne wabula bannaggagga baamu 
aagamba nti: Ddala bye mutumiddwa 
nabyo ffe tubigaanyi. 


36. Era baagamba nti: Ffe tusinza 
eby’obuggagga ebingi n’abaana, era tetuli 
ba kubonerezebwa. 


37. Gamba nti: Mazima Mukama wange 
agaziyiza ebigabibwa eri oyo gw’aba 
ayagadde era y’abikendeeza. Naye era 
abasinga obungi mu bantu tebamanyi. 


Ruku 5 

38. Era eby’obugagga bwammwe wadde 
abaana bammwe 51 by’ebiribasembeza 
okumpi naffe mu madaala,okuggyako oyo 
alkkiriza era n’akola ebikolwa Τα, 1; ΚΑ]6 
abo be balifuna empeera ey’emirundi ebiri 
olw’ebyo bye baakolanga era be baliba mu 
magoloofa nga bali ntende. 


39. Naye abo abeefubiriranga okufufu- 
ggaza Aya zaffe, abo be balireetebwa eri 
ekibonerezo. 


#n# 
δ 


Oh CES 23.1 
D [ἡ 
54 Eu 82h δῇ 


“- 
Δ 


5 σ΄ ,.“.“ TE δ 
DE 2. 5.2 OST γλ πα 2) 
ms ΑΞ 81 τα wait 


ie É Lu on LOST Tue 
ii OS 2555 Gui Ὁ 
FA -΄ " PACA “" 
“ ὦ, νᾶ: 66 ὧν 
nps)! ve n? 

Θώ 3:85. 44 lu 


ἐδ ὁ τυ ων ἀξ. Ὧν 
O8 ὅδ») BAY OS ὧλ 
4 40 \ Α AA 
Du UT ESS 855 2 LES 
“" 


2 
v 


εν. 
à 
ὶ EX 
LAN 


- er NS 
APT - 3 Ἂ 
SN d 3.95) δὲ;».»5 


2p0* 


Essuula 34 


AL-SABA’ 


40. Gamba nti: Mukama wange agaziyiza 
ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde mu 
baweereza be era y’abimukendeereza. Era 
ekintu kyonna kye mutoola, kale akizzaawo; 
er…a Ye y’Asinga abagabi bonna. 


41. Era jjukira olunaku Iw’alibakung’aanya 
bonna n’oluvannyuma aligamba ba 
malayika πῇ: Abaffe, bano ddala mmwe be 
baasinzanga ? 


42. Baliddamu nti: Obutuukirivu bubwo! 
Ggwe Mutaasa waffe Κα bo. Nedda, baasi- 
nzanga Majinni era abasinga obungi mu 
bo, go ge bakkiririzangamu. 


43. Baligambibwa nti: Kale nno olwa leero 
temulina buyinza kugasagana wadde okulu- 
myagana. Era tuligamba abo abaayonoona 
πῇ: Mulege Κα kibonerezo ky’omuliro ekyo 
kye mwalimbisanga. 


44. Era bwe basomerwa Aya zaffe 
ez'olwaatu, bagamba nti: Ono si mulala 
wabula ye muntu ayagala okubaziyiza 
kw’ebyo bakitammwe bye baasinzanga. Era 
bagambanti: Kino si kirala naye bwe bulimba 
obujingirire. Era abo abatakkiriza boogera 
ku mazima nga gabatuuseeko nti: Kino si 
kirala wabula kwe kubuzaabuza okw’olwaatu. 


45. Naye tetubawangako bitabo nti bye 

baasomamu era tetutumanga gye bali 
Mulabuzi yenna olubereberye 1wo nti 
y’eyabagamba bino. 


46. Era n’abo abaabasooka baalimbisa 
obubaka — na bano abatannatuusa na 
kimu kya kumi eky’ebyo bye twaawa bali, 
nabo era balimbisizza Ababaka bange. Naye 
ekibonerezo ky’okung’aana kyaali kitya? 


Ruku 6 


47. Gamba nti: Nze mbabuulirira ekintu 
kimu: Muyimirirenga Κα Iwa Allah babiri 
babiri, n’omu omu, n’oluvannyuma 


TA 1 n Ar î tit 
ἐν 69 5)D! air τῶν 5 


τὸ 
ot ut sr Lu “ ΄ Δ 
D 3. ώ. )κ»8. 5 vole à 
2,0 " 


»< FH nv A? LES 
r RL AT SAS 5 Cù Ge DR RES 
\ 


\ 


vo 

Ὕ 

\ 

\o 
νὰ A 


# Le ᾿ 
ἂν PE) SEE ΄ ΠΆΡΙΝ 
O6 33225. 
De (ὁ, ἐδ ἐξ SE 
20) OSUaS 71 ΠΕ 

σ΄, ET . 22: 01 

Onitis λὰ 

n# n? nf e nn” ner it 
οδϑῦ} A5 ἄμ. S 2::ὖ 
Hi ὁ: "Ὁ 2 V5 
PAS DIRAIT 
OSRSG ς 

Ge de 
ATOS 235 Yi GC 
565 Gi Bu as s8G 
ΜΕ 5» ER Es Ÿ) [es 

n 


96 
58 
αι 


ἜΣ Rue caf 
Oui 52 Le ὗν 
(552555 λό ὡΣ sit 
ὦ: ALES ef) Kiss Ὁ’ 
(3.14.1 ὦ» ὁ: γι οἶδ. 
SAC se, EC 
dt ιρ dat κι 59 
OS GE CRE 5 
τ ον 


Juzu 22 AL-SABA’ Essuula 34 


- n* Α) Ὁ κα LA 
mufumiitirizenga nnyo.Mujja kumanya nti © LCR 2 51 2:2.833 


munnammwe tagwanga ddalu. Ye si mulala LL, 2% Σ 2 Loop nr, «6 
wabula ye Mulabuzi gye muli Κα kibonerezo GÂÀ3 FA ΣῪ, ὩΣ ἘΣ; 
ekikakali ekisonze. RP ent” 
Op » | DE En, 
48. Gamba nti: Empeera yonna gye Le) 1545 T0 ACNEAE ΝΕ 
nnaalibasabye, kale ebeere yammwe. Nze NP RPC ET 
empeera eyange teri ku mulala wabula eri Κα dés Sr4b als lé stol 
Allah, era ye Mujulizi Κα buli kimu. GX Re ; ὡϑ 
hs Ὁ 
4 ΧΙ Le Lo δ Gi κα 
49. Gamba nt: Mazima Mukama wange λές SSL ss 5 if Ὁ ὧν 
amesguza amazima ku bulimba n’abu- RE a928 
saanyaawo era Ye Ssaabamanyi  . 
w’ebyenkiso. ; 
PERTE Ὦ ne? 


50. Gamba nti: Amazima gazze eraobulimba 5 5 dé (Si € ss 


tebukyagunzeewo kintu wadde okukizzaawo. » δ: Ξ à ge 
C PL EC EN LA NEA 
51. Gambanti: Bwe mba nga mbuze, kale (μέ 5) σὰ Ὁ eus ὧν ὦ" 
mbuze Κα lwange nzekka. Erabwembanga + 45e « » on LR NOR 
nnung’amye, nnung'amye lw'ebyo 3e A ΨΩ FT 
ebimbikkulirwa Mukama wange. Mazima Ye PATTES 
y’Awulira byonna, Ow’okumpi ennyo. O5 À fes 45)» ©! 
LLC LR ins 5 τὺ. Sal 
52. Era singa olaba awo nga bakankana, 5 5 Vs 195 Le 5») "399 
naye nga tewali butolokero, waalyewuunyi- RE 
za! Ate balikwatirwa mu kifo kya kumpi OPA 65 ὦ 5» 8 
nnyo. 
σ΄" 4 NT 6 
53. Era baligamba nti: Kati byonna tubikki- BIC 22. Dre PATES RE 3 
riza. Naye obwo buliba bukkiriza nnabaki* Er, “ιν ζΞ ñ 
bwe balifuna nga bamaze na kutuuka mu Or we 


kifo ekiri ewala ennyo bwe kityo, 
54. Ate nga okukkiriza baakugaana 


# 

2 
olubereberye nga bapaatiikawo n’ebitaliiwo 4, 4 A hu 
nga basinziira mu kifo kye baalowoozanga LES CE us ω Op > 
nti kiri wala nnyo ne Allah? ΘΟ,» ας 


55. Era olukomera luliteekebwa wakati (9.433: 7921. ἀξό Je 
waabwe n’ebyo bye baayaayaaniranga, 4 Ar σὰ 3 
nga bwe kyakolwa eri abo abaabafaana- μον ὡς RE b Jai 


nanga olubereberye. Mazima nabo baali A LR LA nù 14 ᾿ 
mu kubuusabuusa okutawaanya. OS Ζ WA, ὅ ξ 


34:53. Kino kitegeeza nti oluvannyuma lw’okulemwa  okukkiriza nga bakyali wano 
ku nsi, okukkiriza kwabwe κα lunaku lw’enkomerero tekuliba na mugaso gwonna. 


Essuula 35 


Juzu 22 


En 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Os Does AS] diet 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. : : " ΡΣ 
2. Amatendo gonna ga Allah Omutandisi (9 \15 y pou) | 6 2 ab SJ" 
w’eggulu n’ensi, assaawo ba malayika ,, , 7 M ἡ Sos 1.1 (< 
okuba ababaka: abalina ebiwawaatiro ebibiri, = 5) 3 τ ας dE 
n’ebisatu, n’ebina. Ayongera kuntonda nga «ἶ AE Ἀγ 12335 SUR 
bw’aba ayagadde. Mazima Allah ye F4 Ou» À, 1% 12 ΄ 

w’Obuyinza Κα buli kimu. LS 9.5 de él ol: 
“ 
Oh» 

28 
3. Okusaasira kwonna Allah kw’aba ÿ5 3 ASS 2 236 Ge CE x “: ὦ 
agguliddewo abantu tewali akuziyiza, "ὦ M ns 
n'ekyo ky’aba aziyizza, tewali mulala de 2% OP  Ὁ se 

akiweereza atali Ye. Era Ye ye Luwangula, es cn) \ τὰ ss 8 AT re £S 
Omugezi ennyo. ? "Ἢ ᾿ 
Os 


4, Abange mmwe abantu, mujjukire ekisa 
kya Allah ekiri Κα mmwe. Abañffe, eriyo 
omutonzi yenna atali Allah abagabira 
okuva mu ggeulu ne munsi? Teri musinzibwa 
mulala okuggyako Ye. Καί ate muwugulirwa 
wa? 


5. Era bwe banaakulimbisa teweewuunya, 
mazima n’Abatume abaakusooka baalimbisi- 
bwa; naye eri Allah ensonga zonna gye 
zizzibwa. 

6. Abange mmwe abantu, mazima 
ekisuubizo kya Allah kya mazima. Kale 
obulamu bw’ensi buleme Kkubayinula, 
n’abuzaabuza aleme kubabuzaabuza ku bifa 
ku Allah. 


7.Mazima Sitaani mulabe wammwe, kale 
mumutwalenga ng’omulabe. Mazima 
akoowoola ab’ekibiina kye balyooke babeere 
mu bantu b’omuliro ogubumbujja. 


8. Abo abeerema balifuna ekibonerezo 
ekikakali. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be balifuna okusonyiyi- 
bwa n’empeera ennene ennyo. 


Less 3851 Et ἐπ 
re ἀπε ἈΠ 


5 
2) 
Θ΄: MATE AT 


LA 


ὁ D 


a τ a τῷ 
Ro τ» 

᾿ sp 
535 LL SES 


rad LOT ÉD ET nd EU 
δὴν 38) ὁδὶ 
€ nn s% 89 4 


” 
“ Le “ 
521.» οὐ ΣΑΣ OST 
\ “ 
pit ler 5 1251 Οὐ ῖι 
#&n “ 4 Δ 4 95. ΧΦ ἢ 
55 2156522084 


a 


Juzu 22 FÂTIR Essuula 35 
Ruku 2 ΄ ἕω, if » ἶθο net 
9. Abaffe, ογο eyalungiyizibwa ebikolwa 6155 ass 252 25 ὁ) Gal 
bye ebibi, ye n’abiraba nga birun 1 ayinza Tee nt ὃ. σὺ 4 to CP 

Dune AUS ane ὍΠΩΣ y'abuzaoyo % ὼ" ὦ» Ja ἄραι ὩΣ 
gw’aba asalidde era y’alung'amya 0YO Us 4 Χ1 de γκ n% VAT S 
ER asiimye. ἘΠ ΘΡΉΝΟΥΣ gwo guleme φῶ Ὁ Ὁ ὦ D $ 7 5 
ukuggwaamu olw’okubalumirwa. Mazima χὰ, < 124 on ,nlz Si 85 
Allah amanyi bulungi bye bakola. ὅν Ὅν ἐφ Ms 2 
nse nm Gr 
ΘΟ à pe 
pn 


10. Era Allah y’Oyo aweereza empewo 
nezisitula ebire, olwo netubiraza eri ensi 
efudde, kale netubiramusisa ensi eyo olu- 
vannyuma lw’okufa kwa yo. N’okuzuukira 
nno bwe kutyo bwe kuliba. 


85] ἢ 
11. Ογο ayagala ekitiibwa, kale amanye nti 


ekitibwa kyonna kya Allah. Gy’aliebigambo 
ebirungi gye birinnya, n’ebikolwa ebirungi 
by’ebibisitula. Era abo abasala enkwe embi 
be balifuna ekibonerezo ekikakali; 
n’okwekoba kw’abo kwe kw’okugwa 
obutaka. 


12. Era Allah y’eyabatonda mu ttaka, 
n’oluvannyuma mu ttondo 1ly’amazzi 
agazaala, n’oluvannyuma  yabafuula 
ababiribabiri. Era ekikazi kyonna tekiba 
lubuto wadde tekizaala wabula na kumanya 
kwe. Era tewali yenna awangaazibwa mu 
bawangaazibwa, wadde tewali akendeezebwa 
Κα buwangaazi bwe, wabula kiba kiwandiike 
mu Kitabo. Mazima ekyo eri Allah kyangu 
nnyo. 


13. Era ennyanja ebbiri tezenkanankana: 
eno nga Ya mazzi maseeneekerevu, 
mawoomerevu, gamirika mu kuganywa, ate 
endala nga ya munnyo, ekaayirira; 50 nga 
mu zonna mulyamu ennyama ensu era 
nemuziggyamu n’ebyamajolobera bye 
mwambala. Era olaba ebyombo ku zo nga 
bigenda bisala amazzi mulyooke munoonye 
ku mikisa gye era mulyooke mwebaze. 


14. Y’ayingiza ekiro mu misana era 
y'ayingiza €misana mu kiro. Era yassa 
enjuba n’omwezi ku kuweereza, nga buli 
kimu kiseeyeeya ku kiseera ckigere. Oyo 


ES 725) He abs 


SAS sis ὧν AUS Lens 


»Ὧ335 το ὦ» ut 
OI EURE 
5851 7 οἷς ὡς 
RAPOLCEN TE 
GES 5 52837 5 CS ἀπ 
LI$Z BAS men en 
. 


» AT 


DS SACS 2415 


n LA » n ἢ 
ἜΘ εδες τ γι 
᾿ Ar Lan # A 
PSE IE SD ESA ESS 
ENS Grk n° 22 {27 
ARTE a ἄμήεαρ: 2 
EU ἀφ VI Eyes ds 
Op E aide 

FAN de net es 
ΗΝ Ἐπὶ ee. ἢ 
ΕΞ: 543 mu ES 


OS ἐδ 
+. > JS ὅπ}. 
ARE ESA 


Les \ 


a 


Essuula 35 


FÂTIR 


Juzu 22 


nno ye Allah Mukama wammwe:; 
obwakabaka bubwe. Naye abo be mulaaja- 
nira ebbali we, tebalina bwa nannyini wadde 
akasirikitu. 


15.Ne bwe mubalaajanira, tebawulira 
kulaajana kwammwe; ate ne bwe 
baaliwulidde, era tebaalisobodde kubaanu- 
kula. Era Κα lunaku 1w’okuzuukira balyegaana 
okubenkanya kwammwe ne Allah. Era tewali 
ayinza kukunnyonnyola okufaanana ng”Oyo 
ategeera byonna. 

Ruku 3 

16. Abange mmwe abantu, mmwe beetaa- 
vu eri Allah, so nga ye Allah y’ Atalina kye 
yeetaaga kyonna, y’ Atenderezebwa ennyo. 


17. Bw’aba nga ayagadde, mmwe 
abaggyawo n’aleetayo ebitonde ebiggya mu 
kifo kyammwe. 


18. Era ekyo eri Allah si kizibu. 


19. Era omwetissi talyetikka buzito bwa 
mulala era n’azitoowereddwa bw’aliraajanira 
omulala amuyambe Κα buzito bwe, 
talyetikka ku bwo wadde akatono, ne 
bw’aliba owuwe. Mazima ggwe olabula 
abo abatya Mukama waabwe munda ddala 
nebajjumbira n’essaala. Era oyo eyetukuza, 
kale ddala yetukuza [wa kugasa mwoyo gwe; 
era eri Allah y’eri obuddo. 


20. Era omuzibe w’amaaso teyenkanankana 
n’oyo alaba, 

21. Wadde ekizikiza okwenkanankana 
n’obutangaavu, 

22. Wadde ekisükirize okwenkanankana 
n’ebbugumu. 

23. Era abalamu n’abafu tebenkanankana. 
Mazima Allah awuliza oyo gw'’aba 
ayagadde, naye ggwe toyinza kuwuliza abo 
abali mu ntaana. 


24. Ggwe toli kirala wabula oli Mulabuzi. 


25. Mazima twakutuma n’amazima nga 
ggwe muwi w'amawulire ag’essanyu era 


6 

εὖτε EVE # SENS 
HS AAA LES 2 RS 
Os OA ait De GERS 

b an ας: 
ANSE LU LATS à Ne : 
: s& Demon »-Ὦ à te 
5 Cp Gil Δ, (5 

: fn 


ep 


n n ὃν n5 ? = A 
55,38 95}.5 GS jeu 


LT 


΄ "4 7 
ITS 12% τ 91 
CARPE σὴν» ᾿ ΔΕ 

Dites) ESS ADS + ah 


Où >+ 
.-“ | CEAATE 
Où isa 
x STE ὅσ. “5. A CA 
RFO Su;s1559 D) VS 
ré ᾿ | S4 «5, 
1 JAN he di 1. 2) 
. «3 « 9 κα DNTTG ne 
5 Gus or ps 
SL n If nat Le 45:51 
Sat 545) Dis Or 
# \ \ # 
50 PS 05 528,121 1263 
ὼ χα 


Don “ἔν δῇ “.σ“{σκ“ 
ὁβϑϑϑ δι Hat 


΄“. # * ᾿ 
ἘΚ ες IAE 
PAIE ie 
ET 5 72165 τ Aoû δυονῶν 
NEA 5 n S$ 
Gas TE “276 
OR Mes lu) 
Φ2.. 22,124 4 TA) ΡΥ 
NS SRE ox L 1] 


Juzu 22 FATIR Essuula 35 


Omulabuzi. Era tewali bantu baasuulirirwa RSA EN ERP TEE 
wabula bonna baatumwamu Omulabuzi. Or Sn Ga Sas ἔχ a D 
26. Naye bwe bakulimbisa, teweekanga; O2 SNS χΥ 3.83 ER LC OL 
ddala n’abo abaasooka baalimbisa Ababaka. PRE SA ὡς ἃ ἢ . 
Ababaka baabwe baabajjiranga n’obubo- sg L Babe) 2451. » BAL 
nero obw’olwaatu, n’ebiwandiko, n°Ekitabo LR ἀν ον 
ekitangaaza. OS Li ω 5.3 pe ὼ Ἵ 
Anton nn. % state À 
27. N’oluvannyuma nabonereza abo Las 15γ85 ER 51 CAL ER 
abeerema. Naye ekibonerezo ky’obutanzi- À NES ἃ 
kirizakyali kitya! OP ἃ 
Ruku 4 nt Vs € ent sh État 
28. Abaffe, tolaba nga Allah bw’atonnyesa κζι, ἀν JS 12 OS Si 


amazzi okuva mu bire, kale netugamezesa 3 num ions ας Ci 
ebibala eby’erangi ezitali zimu. Ne mu nsozi ΠΡ τῷ χοῦ du La 
mulimu ez’enkoloboze enjeru n’emmyuufu, 5,5 Φ 4, δ.» Jai ΄ 
ez’erangi ezitali zimu, n’enzirugavu kagongolo, 72 5 δὰ 3x2 Jp! ve 


pi τ σεν GT A 

s PAL ΄ w 156 ΄ té ΄ ΄ 

29.Ne mu bantu, ne mu bisolo eby’omu pl) 5 ΦΉΣ ve 5 

nsiko, ne mu bisolo ebifugibwa namwo ς 4 Dis cout 4,22 
mulimu eby’erangi ezitali zimu? Mazima (ὧν sde 45} ἷ 74 

abatya Allah mu baddu be be bo abalina αὐτὰ 511 2κ > de οι, 

okumanya. Mazima Allah ye Luwangula, SPAS “σὺ ἃ 

Omusonyiyi ennyo. Oise js 251 OL 


WA GT 


No 


τ 


à : y mn $, ὦ 
30. Mazima abo abagoberera Ekitabo kya $ ab | LES © Lis 5) OL 
Allah nebajjumbira essaala era nebatoola Gi nat 2 $ LE _ GT 


ne mw’ebyo bye twabagabira mu kyaama » » | 2 ra LU 
ne mu lwaatu be basuubira obusuubuzi CS age ὁ ἢ» PURES 
bw'Enkomerero obutagwa butaka. none 
ΟΞ; 
31. Bakola ebyo, Allah Alyooke abawe ᾧϑ, 2. ὦ 1.2γ752.2.552. 2.25.5) 
empeera yaabwe mu bujjuvu era abongeze 5,2 “4,31 («4 e < 
ne ku mikisa gye. Mazima Ye ye Musonyiyi Où CE 53 di js aus 


ennyo, Omusiimi ennyo. ie 
32. Era ebyo bye twakubikkulira mu Kitabo Kiel Ge Ji RG ES 
ge mazima agakakasa ebyo ebyakikulembera. +4 C<i Low 9 ἀκ σ 


Mazima Allah y’Ategeera obulungi, y Alaba , ES “ ΒΡ: 
obulungi ebikwata ku baweereza be. SES 5> cer LOL: a re 
Obs: 


“κ΄ ne $ An ee snre À 

33. N’oluvannyuma Ekitabo twakisikiza abo si Ζ 1H LS ESS 
be twalonda mu baweereza baffe. Kale mu 42 ( ADS UT Es 
bo mulimu eyeerumya olw'okukkakkanya τ ARR ES RS 
amaddu g'omutima gwe,ne mu bo mulimu Bat $ rois BR 97 dub) 


ow’ekigero, ne mu bo mulimu asukkirira ku 2,1 ! e L'or EC 
balala mu kukola ebirungi olwokulagira 59) 5 »4θ φῦ RL GE 

À ἢ ᾿ λον mn, À a Cd) » 
kwa Allah. Ogwo nno gwe mukisa omunene OUEAS | A 


> 


Essuula 35 FÂTIR Juzu 22 
ζσ(χτ.24λη2 ἯΣ 
34. Abo be baliweebwa ensuku ez’olubee- Gys où Hs »Ζ CNE 
rera Ze baliyingiramu. Baliwundirwamu , 45:24 “4. κα ΄, (ST ñ 
n’ebikomo ebya zaabu ne luulu, n’ebya- 27 | RE -mRid OE 3 Ce 
iri ΠΙῚ [7 Δ ΄ n% n 4 Jp \” 
mbalo byaabwe mu z0 biriba bya liri. E$ 2 54 [αὶ 


35. Era baligamba nti: Amatendo gonna 
ga Allah Ovyo atuggyeeko ennaku. Mazima 
Mukama waffe ye Musonyiyi ennyo, 
Omusiimi ennyo. 

36. Anti y Oyo atutebenkezza, olw’emikisa 
gye, mu maka ag’olubeerera; mu go 
tetutuukibwako kutawaana era mu go 
tetutuukibwako bukoowu. 


37. Naye abo abeerema be balifuna omuliro 
gwa Jahannamu. Tebalisalirwa nti bafe, 
wadde tebalikendeerezebwa ku kibonerezo 
kya gwo. Bwe tutyo nno bwe tusasula buli 
muteebaza. 


38. Era baliraajanira mu gwo nti: Mukama 
waffe, tuggyeemu tukole ebikolwa ebirungi 
ebitali ng’ebyo bye twakolanga. Allah 
aligamba nti: Abaffe, tetwabawangaaza 
ekimala oyo afumiitiriza okufumiitiririzaamu 
era nemutuukwako n’Omulabuzi? Kale 
muloze Κα kibonerezo; Kkuba aboononyi 
tebalinaayo muyambi yenna. 


Ruku 5 
39. Mazima Allah ye Mumanyi w’ebyaama + 
by’eggulu n’ensi Mazima Ye y’amanyi 
obulungi ebiri mu bifuba. 


40. Ye y’eyabafuula abasika mu nsi. Kale 
oyo atakkiriza, obutakkiriza bwe bukosa ye. 
Era abatakkiriza, obutakkiriza bwabwe tebulina 
kye bubongerako eri Mukama waabwe, 
okuggyako obukyaayi; era abatakkiriza 
obutakkiriza bwabwe tebulina Kkye 
bubongerako, okuggyako okufaafaaganirwa. 


41.Gamba nti: Abañffe, mulabye mutya”? Ba 
katonda bammwe abo be mulaajanira ebbali 
wa Allah, mundageyo kye baatonda ku nsi? 
Nandiki balina omugabo mu kutondebwa 
kw’eggulu? Oba Bat aio ekitabo nti 
bali ku bukakafu obw’olwaatu obuva mu 
kyo ? Ddala aboonooonyi tebasuubiziganya 
bokka na bokka okuggyako okubuzaabuza. 


\ 
Fi 
La 
LAN WA LA 


\ 
\ 

> 
Vo 


4. 155 9:5. pie ci 

ET: 26:2 5 (δέ ἀλάς 
n AVE as LÉ 

FES 

as INR RICE 
BE EG Re 535651 
1H: PATES 
… ὀῤῥορολρθυῶ 


lé 


à ὦ 
“, « 
"πὸ PDE ail 


RQ 2 Cv #2 
»08) ἰδ AS εἴτ LIN SA 
s PT PC Aa Are 5% 
Lije Ÿ 5. GS AAC So 

3.4) »w + Se n 3 5 
VL Bai) LL O1 À Ἶ 


0 2 ΄ 40 
Leo ve e 
ARE 
OA, 
5.» τ} n?, 


΄ αν. ὁ τὰ 
ὁρέλϑοιγήιλάτό ee Ὁ 
΄ 
5 


Ὁ ἀνε καῖ AS) 
(2 \ δ 
τὰς AE 5 


Juzu 22 FÂTIR Essuula 35 

p 2 AS n 5 A Dors 

PSE EMA SAINTE Ole rdte 

#09 2 % + n# 

RENTE 

42. Mazima Allah y’akwatiridde emigigi ON EN LS 2 2h 6) 

£gy’eggulu n’ensi byombi bireme kusagaasa- PONT I ως ΩΡ 

gana, kuba bwe bisagaasagana, tewali πο ὧν GI EU 5755 
yenna ayinza kubikwatirira atali Ye. Mazima 12,2 » ÿ : κατ Rs te 

Ye y’Alumirirwa ennyo abaweereza be, 1200 alt Σοὶ Ὁ.) εὐ 

Ἐπ: 4 2% 

Omusonyiyi ennyo. Θὶ EE 
΄ ΄“, κα à ᾿ ne 

43. Era balayira Allah mu kulayirakwabwe KI 36.251 τὲς a L 1522515 

okw’okwekaza nti singa Omulabuzi anajja  , Val CR MR Gun ln TE. 
gye bali, mazima bajja kuba balung’amu 2? S 21 Do ΣῈ) ARE 

nnyo okusinga ebibiina byonna. Naye (65: 1522716 Lan SES 3. 

Omulabuzi bwe yajja gye bali, lé ii SE πω 

tekyabongerako okuggyako okwesamba, OA NAS 

44, N’okwekulumbaliza mu nsin’okwekoba LÉ tés ζ ο5559ι à HAE 

okubi. Naye okwekoba okubi tekwebu- nt Boot Set re PT 

ngulula mulala okuggyako ba nnyini kwo. rail » τς 7555... Gb 2 


Abaffe, ate balindayo ekirala okuggyako 
okutuukibwako enkola Allah gye yayisaamu 
ab’edda? Naye tojja kusanga kukyuuka 
kwonna mu nkola ya Allah era tojja kusanga 
kuwuguka kwonna mu mpisa ya Allah. 


45. Abaffe, tebatambulako mu nsi 
nebalaba enkomerero y’abaabasooka nga 
bwe yali ng’ate baali babasinza nnyo 
amaanyi? Era tewali kKyonna mu ggulu 
wadde mu nsiekiyinza okulemesa Allah. 
Mazima Ye ye Mumanyi wa byonna, 
ow’Obuyinza ennyo. 


46. Era singa Allah yali akangavvulirawo 
abantu olwa buli kibikye baba bakoze, ku 
nsi teyaalireseeko kiramu Kkyonna; naye 
abalindiriza okutuusa Κα  kiseera 
ekyagerekebwa. Kale entuuko yaabwe 
bw’etuuka, okakasa nti ddala Allah 
abaweereza be abalaba bulungi. 


ENS si £ 2 SEE δ 
οἵ: 3,2 τα τς 


ΚΝ HR 
ASS Sr 2 551 
5 FDÉ 0e GAEh Δτὰ 2 οὕ 
SEC τοῦτο me LAID 


μέν pGÉ O2 ES ΜΕΝ ab | 
΄ dt, 
EU GE dj 0555 ὁ ὁ 


A 


΄“», 
dote 


ere Coral haréss 
25335 F6 ce GS ver 


Er As JS) ess 
PACE O6 ὧν δύ BAT 


Σ 2. ΄ 
Ofte 


[1 


A 


\ 


V 


Essuula 36 Juzu 22 


=. - ὡς μ > = 
€ PR ss = 


YA SIN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

« y βάν δ δ 
1. Κὰ lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ορ οι δι, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. PRET 
2. Yà Sin*. QE 
3.Njuliza Kur’ani ejjudde eby’amagezi, OPEN) \S81S 

D nnimnri TL 
4. Mazima ddala oli mu Batume, OOLS Ge) OU 
tn À \ 
5. Abali Κα kkubo eggolokofu. OS bise dé 

ie ne 70 net 
6. Kuno kwe kubikkulirwa okuva eri O2 »\ + 75) ω RS 

Luwangula, Ow’ekisa ekingi, DE » 2 τ2' σι LT 2, te 08 
7.Olyooke olabule abantu bakitaabwe 4.25 2. 5151 5 551 Lé Go 
abataalabulwa, bwe batyo balagajjadde. OG ta 
5 Ἂ ton Ty 4 “, Lu nr 

8. Mazima ensala yamala okukakata ku 3.- el de JS 55. 

basinga obungi mu bo, kale si bakkiriza. O6 SE ΠῚ NZ 2% 


δι ἃ nf 7 (ei $ 
9. Mazima twassa ebikoligo mu nsingo &5 JET 545 Ge AMEN 
zaabwe, byo nga bituukira ddala Κα bulevu; Dors 2 225 ESS ἥ 
bwe batyo emitwe gyabwe gibinuddwa. : OR es ῳὔϑϑιων 


TRS Ed w “ Δ. ῇ AV »“ 
10. Era twassa mu maaso gaabwe ekiziyiza, 5. 1 Bei ><. Cas os 1113 


n’ekiziyiza ekirala emabega waabwe, kale 4 597 a 514% 27 V6 © εἶτ 5 
netubabuutikira; bwe batyo tebalaba. F5 PRE is ΄ ἜΣ 
ΟώλϑνΝ 
aT nf net Tr NÉ 92“ « 
11. Era ky’ekimu gye bali: Bw’obalabula 4. 5\ 845 5551 5 paie ἐλ 5 
ἦ iri 3. ρορ»ρῴῷχ2υφη πὰ 
nebw'’otabalabula, tebakkiriza. O6 2% LT 
. “ δὼ A np 6 

12. Mazima ggwe olabula oyo agoberera ζφὰ δ. SSH ἄζδις 23535 (2 


okubuulirira era nga atya Allah Ow’ekisa Sn, ss # EE 
mu kyaama. Kale muwe amawulire 59222 855% ποῦς δὰ 
ag’essanyu ag’okusonyiyibwa n’empeera 
ey’ekitiibwa. 

Δ, \ n n LA 
13. Mazima Ffe tuzuukiza abafu era ( LES 83% AS ess ἃ 
netuwandiika n’ebyo bye bakulembeza ne 4 4) DÉPARTS 
bye baleka emabega era buli kimu ALAN 22 SE) | 


> 
tukikuumira mu Kitabo ekitangaaza. ὁ ὦ re 
Out » 6} G 

Ruku 2 τον μὰς ΝΡ» > ° 


eky’abantu b’omu kibuga awo nga 2 2 
Ababaka bakituuseeko. OOYS 5) τ: 


36:2. Owange ggwe Omukulembeze Omutuukirivu a 


À 

14. Era baleetere eky’okulabirako 42455812 Sa ΝΣ 5 à Pels 
À 
“" 


Juzu 23 YA SIN 


Essuula 36 


15. Awo bwe twatuma gye bali Ababaka 
babiri kale nebabalimbisa, olwo Ababaka 
netubongeramu amaanyi n’owokusatu, 
nebagamba nti: Mazima tuli Babaka gye 
muli. 

16. Nebagamba πῇ: Mmwe temuli kirala 
wabula muli bantu nga ffe era Allah 
Omusaasizi ennyo tassanga kintu kyonna, 
wabulammwe mulimba bulimbi. 


17. Nebagamba nti: Ddala Mukama waffe 
amanyi bulungi nti ddala tuli Babaka be gye 
muli. 


18. Era ffe tetuvunaanyizibwa okuggyako 
okutuusa obubaka mu lwaatu. 


19. Abatakkiriza nebagamba nti: Mazima 
tufunye nnyo ekikwa Κα Ilwammwe. Naye 
bwe muteekomeko, ddala tujja kubakuba 
amayinja era ddala mujja kutuukibwako 
ekibonerezo ekirumya okuva gye tuli. 


20. Abatume nebagamba nti: Ekikwa 
kyammwe kiri mu mmwe. Mugamba mutyo wa 
kuba nti mubuuliriddwa? Nedda, muli bantu 
abasukkiridde obubi. 


21.Olwo omusajja kwe kujja ng’adduka 
okuva mu kitundu eky’ewala mu kibuga, 
n’agamba nti: Bannange, mugoberere 
Abatume. 


22. Mugoberere abo abatabasaba mpeera 
ate nga balung’amu. 


| Juzu 23 | 
23. Ye nnina nsonga ki obutasinza Oyo 
eyantonda ate nga gy’ali gye mulizzibwa? 


24. Abaffe, ate ntwale abasinzibwa abalala 

ebbali we? Singa Allah Ow’ekisa ennyo 
nos akabi, okuwolereza kwabwe 
tekungasa n’akatono wadde tebasobola 
kumponya. 


25. Olwo nange ddala mba ndi mu kubula 
kwa lwaatu. 

26. Mazima nze nzikiririza mu Mukama 
wammwe, kale mumpulirize. 

27. Kyagambibwa nti: Yingira mu Janna. 
Nagamba nti: O! Kale singa ne bannange 
baamanya, 


AB Mi us à 
Css λέν Gi 
"6135 56 Vis LG 
Blu De ὁ 55} SES 
DGSE SL "431 

pa, Ὅν As (635 156 
O6 51.2.52] 
CANAL CS 
sie CRSCUITE 
LEE ASS ELA 
OA 
POESIE 
O6 ii 2936 3107 

67 3438 LAST de 75 
Was 2 JE ci 


+ 

n & , CPV | 2 ET 

Yo Ὁ del 25» De is 

Delta en Lu 214% 
n° LA .- 

VERS D QE Ÿ > τ᾽ y] 

Æ nd LRO TELE 

OUR VS ESS 

ἜΘ me se, me 

Os he (ἘΠ 


| 


᾿ 


Le 


Essuula 36 YA SIN Juzu 23 


28. Nga Mukama wange bwe yansonyiwa ge ALES 5 47 cs E ... 
era n’anfuula omu mw’abo ab’ekitiibwa! RAP EE τῸ 
ΨΩ »- | 


29. Era ἰξ ἀνε π ζὰ eri EESwWanga lye CH 5,» Δ ῷ «4350 Π 25 
e lyonna oluvannyuma 1we okuva mu cn QE eee an de 
ru era kyaali ere na OLIS ζ:: ESA ὦ 3.15. 
uweereza. 8 ΒΕ eau 
30. Anti tewaali kirala okuggyako [RE Bis) ARLES VI esFol 
olubwatuka lumu, okwejjuukiriza nga OS: ( δὰ 
baweddewo! Las en 


AA kate σ-- “- ᾿ + Ξ ΑΨ. 
31. Kya kusaalirwa eri abantu, kuba te- O2 Aa Gp dE 856 . 
bajjirwa Mutume yenna, wabula bamujerega. 


he 
DE LA9 3 


0657423 28 325 
O5) du | os lu) 


LA 


5 Δ PAR ACT Ta at PP 
32. Abaffe, tebalaba emirembe emeka gye DUC 28 EL 1555 55 | 
twazikiriza olubereberye Iwabwe nti bo mins ren safe 227 
tebakyadda gye bali? OÙ eV Sen Les | 
- “ 1.5 Sh 2 66» A1 
33. Era bonna wamu ddala ba kuleetebwa O6 LG Users Hiéol 
mu maaso gaffe. ds 
UkKU PRIE LT! 2 ,# 548 ᾿ 
34. N’akabonero gye bali y’ensi enfu: SGA δι ἀφῃϑ 55} 245) 
tugizuukiza era netumeza mu yo empeke, OPA 1,3 ὅς: (3 ER 
kale ku zo kwe balya. ἐς 


ἢ ζ ,.Φ λυ τὸς ans 7“ τ 
35. Era tuteeka mu yo ensuku z’emitende 2 di ὧθ «2. 3 Elxs 2 


2 “ 


’emizabi ! "ὦ ἐπι πι - 21 
n’emizabibu, era netufukumula mu yo ensulo, ui Ge CE 5 οἵ 


36. Balyooke balye ku bibala bya zo, so Az (2 515,35 as 1ely 
nga emikono gyabwe si gy’egibikola. DRE LT RE AT 
Abaffe, tebeebaza? O6; 31 4 04 ΣῈ 


᾽ἅ “ SES ας LS et on CPE: , 
37. Omutukuvu y’Oyo eyatonda byonna En EA 32) Ια YU | or 
nga bibiribibiri (ekisajja n’ekikazi) kw’ebyo ee OO sn, De 2 tr » ἀξ 
ensi by’emeza, ne mu bo bennyini, ne Ge 3 gui | be SUV τὰς Σ 


- 
LRO 


mw’ebyo bye batamanyi. Θώςῖ πα 

“τ, ν ληυτω 4 5, 915...) 5 
38. N’akabonero gye bali ky’ekiro kye οἰ λλοκίξόϑιλ9 4215 
tuyubulamu emisana, okwejjuukiriza nga nn ibn 
bali mu kizikiza. OS 28 


: A Ld ἴω Δι’ A Ld 
39. N’enjuba etambula nga egoba kkubo ξυ: »(2) "3515 GR Dual 9 


eryagitegekerwa. Okwo nno kwe kugereka ARR TR .-- 
kwa Luwangula, Omumanyi wa byonna. OS] HI di 

à OT C2 ᾿ς “στ 2 
40. N’omwezi twagugerekera emitendera gye $Œ ES 05E< ἀλλ SE 5 
guyitamu okutuusa lwe guddayo neguba an Δ n 2112 
ng’olukindukindu 1Iw’omutende olukalu OLD 935 χὰ ὅ 
olw’edda. 


Juzu 23 YA SIN Essuula 36 


tin DO ,κα ΜΗ . A ᾿ 
41. Τεκίβοδοκα njuba okutuuka Κα mwezi, «53,3.- Of (25 cars Jul 
wadde ekiro okuyisa emisana; so nga byonna 4 se 
biri ku nkulungo emu kwe bisceyceyeza. ddé5 Gé + G d5 ÿs 525) 


O0 Jun λει {ξ ὃ 
42.N’akabonero gye bali kali nti Ffe à RAS 53 (1: -. GT 245 ἅς) $ 
tusitula abaana baabwe mu kyombo ΜΠ 41 
ekijjuzibbwa. OgAid δι 


43. Era tulibakolerayo n’ebidduka ebirala … Oo 3 G ai 03 45 EX 5 
ebikifaanana bye balyebagala. 


1 da 195 144$ 0 
44. Ate bwe tuba nga twagadde, ὅ 2.8 #52 5 345 À LES ὦ! 
tubasaanyaawo; era tebaba na mwasirizi 7 ν κιλκυρο DT 
wadde tebalokolebwa, OO SE 


LA 


45.0kuggyako nga kubadde kusaasira Ogée d) Es ὡς ἅζιτ 


okuva gye tuli n’okweyagaza okumala 


akaseera. σις 
46.Era bwe bagambibwa nti: Mwegendere- AC 6 MERE 3:24 JS (7 


) 


# 


ze ebyo ebiri mu maaso gammwe n’ebiri “2252: Paye ET n 22 1< BACS 
emabega wammwe mulyooke musaasirwe, GS ÉD dns OU 
tebafaayo. NOR 
47. Era tebatuukwako kabonero konna mu 2-62) τ ὡὰ 23 ὡϑ ASE G5 3 
bubonero bwa Mukama waabwe, wabula 225 :« 

9 CE) \ | 
bakakuba mabega. -" “(εὖ 

2 “τ, [ὦ A a 

48. Era bwe bagambibwa nti: Mutoole 2#5)5 “ ΚΣ ds 5 


okuva mw’ebyo Allah bye yabagabira, abo Gé Sie 6 Si DR 
abatakkiriza Bagamba abo ‘abakkiriza nt: 1 7 2. or 
Abafñfe, tuliise oyo Allah gwe yaaliriisizza #1 AEU δι ὡξ ἀφ δῖ pe 
singa yali ayagadde? Mmwe temuli kirala js A “1 2% 1 Ὁ} Ξ no 
wabula muli mu kubula kwa Iwaatu. a ÿ si Qui 8 


nd 
2" + 
2 . À € Adam NT ! Lo more ς 
us A nti: Ye PRE kuno 5 OL κα 2. ως 5 
wa ddi, obanga mwogera Πη82Ζ1Πη87 a à 
ga mwog Oki 


S0.Tebalina kye balinda okuggyako 
olubwatuka lumu olulibavumbagira nga bali 


Phi mes δ n?pA 2 Le 
mu kutotoogana. O9 AT A8 5 δῦ 
A PANMCID nRrnln Lane 
51.Kale tebalisobola na kulaama wadde 2-82 1 LYS eo sara 
n’eri ab’ewaabwe tebaliddayo. CD 2 ΚΝ 
Ruku 4 M D te à 5 
52.Era eng’ombe erifuuyibwa, okwe- SI VIE 3521505) Ιῴ ris) 
juukiriza nga bavudde mu ntaana, beeyuna “εὖ 7,55 \ 
eri Mukama waabwe. O6 24) ὧν 


53.Baligamba nti: Nga zitusanze! Ani 2 CS Css G 
atuzuukusizza mu bwebakiro bwaffe? ᾿ 


«οι 


Essuula 36 YA SIN Juzu 23 


Baligambibwa πη: Kino Allah Omusaasizi 5LS 5 Dai LORIE 123 Gi$a 
ennyo kye yabasuubiza, n’Abatume κω» 
baayogera mazima. O0 29} 
΄ Ζ 4 ΄ 4 Δ 

S4.Tewaliba kirala okuggyako olubwatuka NE ὃ... ὁ Car L ES (& JL 
lumu, okwejjuukiriza nga bonna baleete- no 4 nat 8 Sa 2 9 
ddwa mu maaso gaffe. 652$ Es FO ph 

PACS 8 ,% s 5% FLE on “4 
55.Kale kw’olwo tewali muntualiryazaama- OSSSSY 3 3 ss AUS 96 


anyizibwa kintu kyonna era temulisasulwa οἷ ΡΣ ΕΤΟ TC 2 
okuggyako olw’ebyo bye mwakolanga. O6 GY] 


25. ὰ sn ve nt 
56.Mazima abantu b’omu Janna kw’olwo Ji © ἀῶ! ἀλκῆς At ὦ 
baliba mu kwetala nga bajaganya. O6 À ai 


57.Bo ne bakyala baabwe balibeera mu EL) dE UC AA 5 DS 
bisiüikirize nga bagalaamiridde ku ntebe D 4 
empunde, lui OÙieie 


58. Balifuniramu ebibala, era balifuna buli [3 5.2) 


kye bali PIC IP 

ye baliragiriza. ὧδ 2% 
2 ‘ 

59.‘Salaam’ (Mirembe) ky’ekigambo PES : 255 5 AS 


ky'okulamusa kye balikozesa ekyava eri 
Mukama Ow’ekisa. 


sn Δ “217 Δ η 4 “ἘΠ. 
60. Allah aligamba nti: Olwa leero (ΟΖ 528001 lé 2 4 "(4.215 
mweyawule muve mu bakozi b'ebirungi, 
abange mmwe aboonoonyi! e 


3 δ | . εῷ Ἀπ nn 
61. Abange mmwe abaana ba Âdamu, O1 251] GS , get 22} 


saabalagira nti temusinzanga Sitaani, mazima 50 424 € CAS (ont 
ye mulabe wa Iwaatu gye muli? 5.5 2.3 il 7 GR D | à 3 
- La 
\ # “4 
À ὡς A PA # AAA # 
62. Era nti: Musinze Nze nzekka? Lino λα 24 Li Lol gts 


ly’ekkubo eggolokofu. 
Dyr PRET) 
63. Era ddala Sitaani yabuza abantu nkumu 3151 (5128 ee Ke ST ESS 5 


mu mmwe. Abaffe, mwaali temukozesa “οὐ ζά 


“κ΄ ἰῷ Δί δ 
magezi? OS 5451} | 


 « 

64. Eno nno ye Jahannamu gye mwasuubizi- OS PUS EN BASES TES 
bwanga. 
65. Mugiyingire olwa leero, kubanga ΕΣ ΟΣΙ Ce, sois 5.2) 
temwakkiriza. ἈΝ sad 

66. Olwa leerotujja kussa envumbo Κα mimwa Es 5 Bol AUES is < soi 
gyabwe, emikono gyabwe gitutegeeze LE VIII ELE ή 
baakola, n’amagulu gaabwe gajulire kw’ebyo 1S ig By 28) | 14..5 5 SLA 
bye baakolanga. OO as 


67. Era singa twayagala, ddala twalibajje- Biel ds 210 : AE 5 
emu amaaso gaabwe, awo nno ἵν "- μὰ» 


baalyeyunye okunoonya ekkubo. Naye pue O0 JU 5 15.2.29] xt É 


a: 


λέν» 


Juzu 23 YA SIN Essuula 36 


baalirabye batya?. - 
Ν LVL dns its ARMES 
68. Era singa twayagala, twalibasibidde mu 24 42 ὠδ ARE) Σ 5.5 


bifo byabwe, olwo tebaalisobodde #2, 4 T2 . pin? (fc nil 6 
kutambula kugenda mu maaso wadde O5 35 2152 [532] & 


okudda emabega. 


Ruku 5 “ nn + ων κω d'un TT 
69. Era buli gwe tuba tuwangaazizza, tumunafuya #6 SU ὦ ἀκ pas 0) 


mu butonde. Abañffe, era tebaategeere? Où 25% 

πὶ Topos 
70.Era Nabbi tetumuyigirizanga bitontome oO! 43 ess SA AGE 8 
era tebimusaanira. Kino si kirala wabula En LS Es r. Sous 
ky’Ekijjukiza era ye Kur’an, Etangaaza. Dr OS 555 F 


1} LL ci ” g 4. ge 25 4) 
71. Twagissa eryooke erabule oyo omulamu, eo ΕΣ 3,9 ὅτε ῳ τ 5, 
n’ensala eryooke ekakate Κα batakkiriza. .. ᾿ 


Er 
72. Abaffe, tebalaba nga bwe twabatondera ζω: Ga 5.3.5) “: se ss 2) 


ebisolo ebyo emikono gyaffe bye gyakola 5 ᾿ 
ate bo ne baba bakama ba byo? OS φῶ - (15. ἴ; ΠῚ 


73. Era twabibagondeza balyooke beebagale (32, 5 2433 ἦ5 GLS 24 EU % 
ebimu ku byo era n’ebirala babirya. 


74. Era babirinamu n’emigaso emirala mingi HE ΩΣ ) Gs » 53 AC Gi ME 


n’ebyokunywa. Abaffe, tebeebaze? V2 
be OL 

n 5 12 4,“ 

75. Naye era beefunirayo abasinzibwa sai ἀριροιῳ οὐ 351 
abalala ebbali wa Allah mbu balyooke ΠΡ 15 
bayambibwe. OO Dans 


͵ * A? tn PAS PRE LA 
76. Tebasobola kubayamba wabula ate bo “2128 $ "ν»-Ὁ ja) OGaares ᾿ 


be baliba ekibinja ekirireetebwa ku bo nes D ras 
okubalumiriza. τς DE te ᾿ 
77. Kale okwogera kwabwe kuleme (215 AE G » BAS EL » à 
kukunakuwaza. Mazima Ffe tumanyi bye or (ere 2 
bakisa ne bye booleka. OÙ pass G565 sd 
os. Var « ae" 4 
78. Abaffe, omuntu talaba nga bwe WU 2 AAA Gt Rae | 35 > 
twamutonda mu ttondo ly”’amazzi agazaala, MATTER ENAITESS 
okwejjuukiriza ng’ate ye muyombi Où SRGR TEE 
ow’olwaatu. λων 
79. Era ateekawo n’ebyokutugeragerany1iza- ὁ. LEE & ζῇ ὅ ἅ3: ὥ -»δϑ 
ako, kyokka neyeerabira okutondebwa kwe, x ss oCS ns 
n’agamba nti: Ani alizuukiza amagumba nga O5 9552 3 Pa ῳ 
gamaze okusensebuka? πον 
80. Gamba nti: Oyo eyagatonda omulundi 3 5:55 Jai LS GEST € re Ji 
ogwasooka y’aligazuukiza era Ye y’amanyi OZ DE (hs ΤΆ 
obulungi buli kitonde. Mob ARCS 


Essuula 36 YA SIN Juzu 23 


δ w # A," 4 
81. Y’oyo eyabakolera omuliro okuva mu iv | Koss τε gi 
" 


muti omubisi, okwejjuukiriza nga Κα gwo * 5 m2 tu 88 TT GE 
mmwe kwe mukoleeza. Ode Si] 55 D . 
a PL d< κων 4 Α 
82. Abaîffe, Oyo eyatonda eggulu n’ensi ὧδ)» ἘΝῚ “κα ὦ ΠΗ ΣΙ 
y'atasobola kutondayo babafaanana? Anti , “Ὁ αἱ 


À LUS κ᾿ ται le Le 
ddala Ye γε Ssaabatonzi, Omumanyi wa 85 ja GEO dE : 
byonna. 


ω “5, 


ONE 


| io. “4 “2,5 σεῖς D ἡ ΓΖ 
83. Mazima ekiragiro kye bw’aba nga 47 0545 of Eté 5018) Sel (25, 
ayagadde ekintu Kyonna, kale akigamba Θέ a ὡξ, 
bugambi nti: Ba! olwo ne kitandika okuba. VIS € 


84. Kale Omutukuvu y’Oyo alina mu & ner: 5» Gi EL 
mukono gwe obuyinza bwa buli kimu era “ εν à ME 
gy’alimwenna gye mulizzibwa. OSSI CRC 


Juzu 23 Essuula 37 


AL-SAFFAT 
(Yakka lubeberye ἵνα Hijra) 


: “Ὁ n 7 \ ὦ ὼ ñ 4 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ορνα βίῳ δ δ pliable 5 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


ÿ 3 LT “ 
2. Njuliza abo abasimba ennyiriri olusimba, OÙ oiets 
3. Olwo nebatwala abalabe ODESTERESIIE 
ekirinnyamutikka, : ἊΣ 
4. Ate nebasoma okubuulirirwa okuli mu CDS ÉTEMEIE 
Kur'’äni Ekijjukiza, ; TS 
[A 1 Ce LA 
5. Mazima Omusinzibwa wammwe ali Omu OR ES TET 
yekka, ᾿ 
6. Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo ebiri (54225 C3 025 Jeanne 
wakati wa byombi era ye Mukama Lu (Lot Eve 
w’ebuvanjuba yonna. OùES 29 
. . . he 18 " < « sg" & 
7. Mazima twawunda eggulu ly’okumpimpi 443 54 Ci Len CS CL 
, ste 3 " » “54 
n’amatiribona g’emmunyeenye, © 5 S AS ' 
2 { ι Ps wep n 4,9 ») 
8. Era netulikuuma ku buli Sitaani OpE JS JE sis 9 
omujeemu. Ε Σ ᾿ »" 
΄σ κ᾿ ELA LR EX) 19 ù ae “ 
9. Sitaani teziyinza kuwuliriza mu lukiiko ὦ 35 κα 9 ον JO ess Y 
lw’oku ntikko ne bwe zigezaako zitya era à CG: 
zikasukirwa kibonoomu okuva buli ludda, OS dés 
sde Aisgrune δι, ως s (4H 6 S'GITen “13 ,5λ29 
10. Νρὰ zisindükirizibwa, era zirina n’ekibo- (Duran ts es | Δ2.3.2}.}95.» 


nerezo eky’olubeerera. 


11. Wabula buli agezaako okunyakula GE 3556 ἃ Ah) Ah ὧδ», 
ebyaama obunyakuzi, alondoolwa © φ ὦ 
kibonoomu ayakaayakana. 


12. Kale babuuze nti: Abaffe, bo byeba- 2 A1 (ἃ 5.31 3.8 
kola by’ebisinga obugumu oba Ffe bye 


£ RE NE CUS CES Ed 
twatonda? Mazima bo twabatonda mu gb O8 Spirits Gi» GES 
Η 


budongo obukwatira. D; Ÿ 
13. Ddala ggwe weewuunya, ate bo OOSELLSS CES ae 
bajerega bujerezi. , τ: 
14. Ate bwe babuulirirwa, tebafaayo. OC sr 34 ὅ 134 "δ᾿ 18,5 
d ΄“,. ὦ LA jante IT - 
15. Era ne bwe balaba akabonero konna, Oo ERIC EN 2.2} 1151315 
bajerega bujerezi. δ᾽ " re _ Un 
16. Nga bagamba nti: Kino si kirala wabula OS Er Mile QUES 


kubuzaabuza kwa nkukunala. 
17. Nea becbuuza nti: Abaffe, bwe tulimala Ἢ LES ie 4 CE SI Z 
okufa nga tufuuse ttaka na magumba, ddala LE ER ᾿ cd 


Essuula 37 AL-SAFFAT Juzu 23 
ὰ ne J æ” ΑἿΣ a? ne" 
ate tulizuukizibwa? OO sato) 
Le TER SARETT' στ 
18. Kazzi mbu ne bakitaffe ab’edda ñnabo? O© SvILSGI51 
: . - ΚΞ rap ete κα Ta 2€ ἃ 
19. Gamba nti: Yee! Era muliswazibwa. OUs>AlS SSI us 


20. Kale ddala Iwo luliba olukowoola lumu, 
okwejjuukiriza nga batunula! 


21. Era baligamba nti: Zitusanze! Mazima 
luno lwe lunaku Iw’okusasulwa. 


22. Luno lwe lunaku 1w’okulamula Iwe mwali 
mulimbisa. 
Ruku 2 


23. Ba malayika baligambibwa nti: Mu- 
kung’aanye abo abaayonoona ne 
bannaabwe n’ebyo bye baasinzanga 


24. Ebbali wa Allah; kale muboolekeze eri 
ekkubo 1y’omuliro; 


25. Era mubayimirize, kuba ddala bateekwa 
okubuuzibwa. 

26. Balibuuzibwa nti: Mubadde ki, nga 
temuyambagana? 

27. Naye nno kw’olwo balijeemulukukira 
ddala. 

28. Era balyolekagana bokka na bokka 
nga bwe basimbagana ebibuuzo. 


29. Baligamba nti: Mazima mmwe mwa- 
tufulumanga ku ddyo. 


30. Balibaddamu nti: Nedda, mmwe 
bennyinimmwe mutaali bakkiriza. 

31. Kuba ffe tetwalina buyinza bwonna ku 
mmwe; wabula mmwe bennyini mwali bantu 
bajeemu. 


32. Kale kati ensala ya Mukama waffe 
emaze okutukakatako, tuteekwa buteekwa 
okuloza ku kibonerezo. 


33. Temutunenya, twababuza kuba naffe 
twali babuze. 


» n pin eo. PT: - 
34. Kale abo kw’olwo be baliba mu OM ES D 


kibonerezo nga bali bumu. 


“ 
Das n.% SN CE 
ἀπ 0e Gi τ ὦ Ὅν 
LA 2 9 


Gs a ASE re Ἄ Ed 4. 95 à | 


A 


LA 2 γ 
DO AE 5 LAS Us 


ST dé λέξας JA 5 
d Oh 
ως Œut auf a) (6 
A La 

φῦ 99} 


«, Ζ 
CERCLE UNE 


OC .) 5321 2 
4 pr, 1e pr Bouc 
É “1:2: ὁξβ EX 
7 5 9." ὦ 
OST 
κὸν πιο κι, 11 
Θώξ»ὁ EG sus 


(207 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 


a np LIT LIL É 
35. Mazima bwe tutyo bwe tuyisa Ole L Jai EusS Ὁ, 
aboonoonyi. 


36. Mazima baali nga bwe bagambibwa $ 5.2 Ἵ, 1.3 ἬΝ (ὁ αὐ 
nti: Teri Musinzibwa mulala sal à 55) Ÿ2 Ἢ 


Allah,nga beekuluntaza. O0} hET ab | 


στ Ξ “ἡ, Ξ σα 
37. Era nga bagamba nti: Abaffe, tulekeyo = Gasé, “021 op 3 


bakatonda baffe olw’omuyïüya w’ebito- Ou 
ntome omulogovvu? 2 


{ 


38. Ddala oyo gwe mujerega V’aleese amazima Os A CE ARS) LEGS 
n’akakasa n’obutuufu bw’Abatume bonna. ἘΣ Fe 
39. Mazima mujja kuloza Κα kibonerezo (ρὸν » ΩΝ ls31 4 25) 
ekirumya. 5: ᾿ς at δ fs 
40. Era temujja kusasulwa okuggyako OS je 6 505 
olw’ebyo bye mwakolanga, 


tn à , G 
41. Okuggyako abaweereza ba Allah aba- Oételisiaustev) 
londemu; Le et τ ΩΤ 
42. Abo be balifuna okugabulwa oku- OS O5) 54 ιν) 
manyiddwa: PR = 
43. Okw'’ebibala; era baweebwe n’ebitiibwa, (GIF LYS 27 & ἊΣ 
44. Nga bali mu Janna ey’essanyu erijjuvu, One Lie : ) 
45. Nga bali ku ntebe empunde, nga Θώξ 33 5 dE 
batunuuliganye. ΐ 5 τ τ ΟΣ us 

fa Sas A ΄ 

46. Balyetooloozwamu ekikopo ky'ekyoku- use eu , es Δ; 
nywa ekiva mu nsulo ezitiriika, JL ce 


; . An à "+ æ#\ sn 
ΕΠ ΠΤ ekyeru tukutuku ekiwoo- QE pat, ὃ AE 
PA: TR PAG Ga sr 
48. Ekitalhbaamu kitamtiza era tebaliyenjebuka OS 55 es (235 ss s ΣΎ 
Κα Ἰννὰ Κγο. D fn κε΄ e * 
49. Era baliba n’abakyala abeekuumi, (τα DH) as SE As 2 
ab’amaaso ag’endege, 


ÿ ,δ 0 4 PET 
50. Nga baling’anga amagi* amakusike. Où - Jar SU 


37:50. ‘Baidhun’ ( %3£ ) ne ‘baidhatun' ( 2. ) byombi bitegeeza eggi lya maaya oba 
ery “ekinyonyi ekirala kyonna. Mu njongera y'Abawarabu  ‘huwa baïidhatul balad’ 
( SNA ) kitegeeza omuntu akuumwa obulungi obutiribiri nga maaya bw'ekuuma 
eggi ἵνα yo  obutiribirs olw’akaana akaba mu lyo — anti likuumwa mpanga. N’oluusi 
kikozesebwa okutegeeza omuntumulamu atasangikasangika, okufaananako n'eggi 
eribeera lyokka. Ekigambo kino era kikozesebwa κα muntu ow'ekitiibbwa ennyo oba 
omwami, oba mu nkozesa eno nti: Gundi ‘balad”, nga kitegeeza nti abantu bonna 
bamweyunira era muganzi gye bali okufananako n’ekibuga ‘balad’ (ÿ$)oba  ekifo 
abantu kye bettanira ennyo olw'obulungi bwa kyo. Abawarabu era bakozesa enjogera 
eno ἀμ muntu omumanyifu ennyo nga wa ttutumu ate nga n’abantu bamuwuliriramu 
nnyo oba nga bamutendereza nnyo olw'’ebirungi by’akola n’empisa ze ennungi. 
N'olwensonga zino zonna ‘baidhun maknoon’ (  Ssÿf$ fx ) kiba kitegeeza amakula 
ga Janna agakuumibwa obutiribiri ate nga malungi okuzaama. 


Essuula 37 AL-SAFFAT Juzu 23 


51. Kale balyolekagana bokka na bokka (ὦ 3.) JUS on JE ras F5& 
nga bwe beebuuzaganya. ᾿ ξ 
" A Bal σι, τι κου “ 11S 
52. Omwogezi omu mu bo aligamba nti: OÙ dora as 
Ddala nze nalina mukwano gwange, : 
53. Eyagambanga nti: Kazzi naawe oli OC 2 Ge) ELU SES 
mw’abo abakakasa nti kituufu, 


LA 4 , ὦ Le 22 < 
54. Nti bwe tulifa netufuuka ettaka ἰδ ζ Ces ι2 155 GFs ES SZ 
᾿ 1 2 Le Δ σ΄ 
n’amagumba amasa, mbu era tulilamulwa° gs 4 
ES EL LD te Le C2 
55. Omwogezi aligamba nti: Abaffe, OO hs | Js JÉ 
munaalingiza ? nn So ao A σε κα 
56. Kale aliringiza n’amulaba ng’ali wakati OASIS AG 
mu muliro ν κα nt na Car ἀ κα TS 
57. Aligamba nti: Amazima ga Allah, kata 7" δ ss ὧν ab 
onsaanyeewo. ΄ 


΄ ne α 4 #1 Ta # 
58.Singa tekwali kusaasira kwa Mukama ΟΣ AAA) PAM aSET ES δ 
wange, mazima nange naalibadde mw’abo 
abaleeteddwa mu gwo. y 


59. Kazzi ffe tetuli ba kufa nate, το CA 
΄ vise tttns À 
60.Okuggyako okufa kwaffe okwasooka GAS G 5 Ji ES 55 » 
. 9 _hn -.«, 
era tetuli na ba kubonerezebwa? OC ε : , 
ΔΛ.μ ᾿ πὶ 
61.Mazima buno bwe buwanguzi obusuffu! O8 5 585 66) 
a € AN LS 
62.Kale olw’ebiringa bino, abakola bye OC open Jess cie) 


baba bakolerera. 


» “2,3 ΟΣ ΄ 
63. Abaffe, okusembeza okulinga okwo kwe CD 9 οὗ τ ιὖ 7: 81 RÉ δι» FLX EUST 
kusinga obulungi oba okw’omuti gwa 


Zaqqümi? 4, noté 
64. Mazima gwo twagufuula kigezo eri CAES AETIESNE AE 
aboononyi. £ 


ἦ “8: “ἢ 
65.Ddala gwo gwe muti ogusibukira ddala Oaieii 2345 Ξ ΕἸΣΕῚ ! 
ku ntobo ya Jahannamu. 


a VIA AC 
66.Ebibala bya gwo biring’anga emitwe Os 355 ) οὐδ 
gy’emisota. : : 4e 
67.Kale ddala bo gwe balirya nebagujjuza ie RAI GEL ὦ je 245} 
embuto zaabwe. de 4 51 


8 | 
Ξ. κα .- «ἢ 
68.N’oluvannyuma, ddala baliguzzaako Chaos 02 “6. 12.122] ol 25 


eky'okunywa ekitabuddwa mu lweje. ᾿ 


69.Nate ddala obuddo bwabwe buliba eri OEIL PERS Oo! 5 
Jahannamu. 


70.Ddala bo baasanga ne bakitaabwe nga OI BC (3417 λ46. 


babuze, 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 


71.Naye ate nabo nebeeyunira eri buwufu OL HS | JE 3.25 
bwabwe. 


72.Era ddala abasinga obungi mu OSSI ST LS ὅ.2 555 


baabasooka baali babuze. 


73.Era ddala twatuma Abalabuzi mu bo. OS) 558 :22 1:2 1593 

΄“λ 2} (ξ Ζ :,ζ1 " τ 
74.Naye laba enkomerero y’abo abaalabu- OS) 532831 825 OS pes 
Iwa nga bwe yali, RCE LE de 
75.0Okuggyako abaweereza ba Allah abalonde- Oetsiisi abs Ge YL ë 


MU. 


Ruku 3 5e AG D τ ς{πι 55 σ΄ 
76.Era ddala Nühu yatulaajanira, ye nga mu ὭΣΤΕ SAN ENEL, SG NE 
baanukula tuli balungi nnyo! πὰ 


77. τὰ twamuwonya n’abantu be omutawa- ὄρει de ‘os AGE 2 259 
ana omusuffu, 


PRES ,» AS σι υ3 (Ζὴσσ. 
78.Netufuula ab’ezadde lye okuba πῇ be ΠΈΤΕΙΙ τ᾿ " "5011: 
baawonawo. ᾿ 
PR ‘a . .“.σ (SE 
79.Era netumulekerawo ettutumu mu SEE) ῳ aie δ» 
b’oluvannyuma. . Dans 
80. Emirembe gibeere ku Nühu mu bantu Détetait 7% RS die 
bonna! en HS ἘΠ 
81. Mazima Ffe bwe tutyo bwe tusasula D EPRE A] GS EU L 


abakozi b’ebirungi. 


1 1 je L 
82. Ddala ye yali mu baweereza baffe Oo 8)! Cole de il 
abakkiriza. sn 2 PPS EE 
83. N’oluvannyuma abalala twabasaanyaawo. OS ΣΣ JIGSÈTSS 
ar : A pn in FA 2,“ δὴ 
84. Era ddala mu kibinja kye mwe muli (2... Nash eo! 2% 


Ibrähimu; 


85. Awo bwe yajja eri Mukama we Os bb 25555) 
n’omwoyo omujeemulukufu. 

»» 1% τς "Ὁ σ΄ ᾿ a ΄ . Η 
86. Awo bwe yagamba kitaawe n’abantu be OS ES ae D IA J ω >! 


nti: Biki ebyo bye musinza? na Σ 

» um ΛΥ σα αὶ 
87. Abaffe, bakatonda ab’obulimba be O5 γα! 5» 4.2} D) 
mwagala okuba Katonda ebbali wa Allah ? ᾿ 


Δ EUR w “΄ Δ 2 can - 
88. Kati olwo mulowooza mutya ku Mukama Oaldlon ΑΞΔΒ 3 
w’ebitonde byonna? DE τι Race od 
89. Olwo yatunula olutunula mu mmunye- (OPA 1 ὅ 5.1.8. 
enye, 4 des 
90. N’agamba nti: Ddala seewulira bulungi. Os φ) J 
4,0 
91. Kale bo baamusegulira nebamukuba OO. je 22 AE 18. 5.19 
amabega. dé 


92. Olwo yagenda bubba eri bakatonda SÂSE SO 4241 dits 
baabwe n’agamba nti: Abange, temuulye? 


Essuula 37 


AL-SAFFÂT 


93. Mubadde ki, nga temwogera? 


94. Amangu ago yatandika okukubaakuba 
amasanamu ne ddyo. 


95. Kale oluvannyuma bajja gy’ali bunna- 
mbiro. 


96. N’agamba nti: Abaffe, musinza ebyo 
mmwe bennyini bye mubazze, 


97. So nga Allah y’eyabatonda era n’ebyo 
bye mukola? 
98. Nebagamba nti: Mumuzimbire 


omuzimbo n’oluvannyuma mumusuule mu 
muliro. 


99. Kale baayagala okumwekobera naye 
ate bo betwafuula abaweebuufu. 


100. Ibrähimu n’agamba nti: Mazima nze 
ng’enda eri Mukama wange ajja 
kunnung’amya. 


101. Ayi Mukama wange, mpa omwana 
ng’ali mu batuukirivu. 

102. Kale twamuwa amawulire ag’essanyu 
ag'omwana oW’omutima oMmugONvU. 

103. Awo bwe yatuuka okutakabana 
awamu naye, n’agamba nti: Owange 
mwana wange, mazima ndabye mu kirooto 
nga nkusala. Kale wetegereze, olaba otya? 
N’agamba nti: Ssebo kitange, kola ekyo 
ky’olagiddwa. Allah nga ayagadde, ojja 
kunsanga nga ndi mu bagumiikiriza. 


104. Kale bombi bwe baamala okwewaayo 
eri Allah era nga amuvuunise Καὶ kyenyi 
kye, 

105. Netumukoowoolàa nti: Owange 
Ibrähimu, 

106. Mazima otuukirizza ekirooto. Ddala 
naffe bwe tutyo bwe tusasula abakozi 
b’ebirungi. 

107. Mazima ekyo 
nkukunala. 

108. Era omwana twamununula 
n’ekiweebwayo ekisukkirivu. 

109. Era netumulekerawo eftutumu mu 
b’oluvannyuma. 


kyali kigezo kya 


ᾧ 2 a “ à NCA 

SAGE 

n PA 

Coiarl 

s piton CEA ἜΣΤΗ 
Dbikhans [ὅς .«- 15510 

“ 5.4) 


᾿ LA 


Oui ris Las Gi 


““- 

3 
ι 

Θώλ δώ τῷ 

νι, < "3 P La gx 

Obs obus ais 


Gi da dE grasse Gt 
“- ον ΄ 
LG RE SAS God wo! 


. Pair 


j GC dat SG JÉru 


4 
0 


᾿ λῳν, 
Θώβγ!φἀοισ φιλοξα 


dela εἶτ CLICS 
bte Hbofatsts 

“Ἀπ TÉ-hteits 15 
Θώλε 27! 
CHANT 
Obs mih c Lou te 


ον 
Ξ κοι NUS ΚΟ ΟΝ 
O5) aie 5333 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 


_ A το \ - 

110. Emirembe gibeere Κα Ibrähimu. OS nl de Pau 

111. Bwe tutyo bwe tusasula abakozi Oki) VOS af 
b’ebirungi. ἥ Ξ : 

a 2 ptits 
112. Mazima ye yali mu baweereza baffe Oo) ἼΩΝ Ce ὡϑῶθ! 
abakkiriza. 

É tes np 


\ 
113. Era twamuwa n’amawulire ag’essanyu ka Lili Ge us EME 25 LAS $ 
ag'okuzaala Isihäka, Nabbi ali mu born di ? Σ 
rivu. ΞΘ 
ι 


114. Era netumuwa omukisa ye ne Isihäka. 5: es) dé $ ads » 
" 4 
3 


Ne mu zzadde lyabwe mwalimu oyo akola A SU 5 » {κ ns 
ebirungi n’oyo alabika nti teyeebalirira.* ait) A DE 2 y 
Ok ὁ 
Ruku 4 Zn an Ι E A] 
115.Era ddala twassa okusaasira ku Müsa J55A Sue JE GX 5 
ne Harüna. αν οι ἔν À Gants < 
116. Era netubawonya n’abantu baabwe DE “ 95).2 se 5 


akabi akasuffu. Obs 
Z AN tp À 5 σι 5 

117.Era netubayamba, kale nebaba nga be COOL | 2.5 19 0e 4 ju 5 
bawanguzi. 2 un trot ou Cie nee 
118. Era netubawa Ekitabo ekitangaaza. Oo δι LION 


119 Era bombiriri netubalung’amya mu Os 152 {2212.3 
kkubo eggolokofu. 


\ An ᾳ ΄ PL) 
120. Era netubalekerawo n’ettutumu mu Os δ. MEPNE 2555; 
b’oluvannyuma. “ἰγ τον Ma 
121. Emirembe gibeere ku Müsa ne Härüna! OÙihiuwSs JE Se 
n np" vrnæ# Le 4 
122. Mazima bwe tutyo bwe tusasula GORE EJsSL! 
abakozi b’ebirungi. σα MT Er Lau 
123. Mazima bombi baali mu baweereza O0 δ» ἐς de D 
baffe abakkiriza. LE A M ME τος 
124. Era ddala ne Iliyäsi γαῖ] mu Batume. OS) SL OL 
: FAR BE NTTT nel Te 
125. Awo bwe yagamba abantu be nti: OO OS ἘῚ za) JE 


Abaffe, temuutye Allah? 


ont mn À “ 
126. Abañffe, mulaajanira Ba‘l nemulekawo Oral VIS S Vu VIe NS 
Asinga abatonzi bonna, © ΦΧ: Gi 


37:114 ‘ Dhwaalim’(AŸ) ‘omujoozi’ ne * Dhulm’( là) ‘obujoozi’ mu Kur'ani Entukuvu 
tebiwa makulu mabi gokka. Mu 35:33, mu baweereza ba Allah mulimu ayitiddwa 
‘Dhwaalimun li nafsihi ateebalirira, eyeerekereza byonna ku wa Allah. Era abo 
babalirwa mu ttuluba ly'abalung’amu abayitibwa ‘mugtaswid” ( Last }jne ‘Saabiq 
bil khairaat’. (SSL ἃ.2). Kitegeerekeke bulungi nti okukulaakulana mu by'omwoyo, 
omuntu asooka kwerumya, kwekaluubiriza, n’okwefiiriza ebingi. Abo abakola ebyo 
ku lwa Allah baba ba kitiibwa era batenderezebwa mu maaso ge era bayitibwa 
‘Dhwaalimun li nafsihi’ (41346 ) abeefiiriza ku lulwe. 


Essuula 37 AL-SAFFAT 


127. Allah, Mukama wammwe era Mukama 
wa ba kitammwe ab’edda? 


128.Naye baamulimbisa, kale ddala ba 
kuleetebwa bavunaanibwe, 

129. Okuggyako abaweereza ba Allah abalo- 
ndemu. 

130. Era twamulekerawo ettutumu mu 
b’oluvannyuma. 

131. Emirembe gibeere Κα ba Iliyäsi. 


132. Mazima Ffe bwe tutyo bwe tusasula 
abakozi b’ebirungi. 

133. Mazima ye yali mu baweereza baffe 
abakkiriza. 


134. Era ddala ne Lüti yali mu Batume. 


135. Awo bwe twamuwonya n’abantu be 
bonna, 

136. Okuggyako omukazi omukadde eyali 
mw’abo abaasigala emabega. 

137. N’oluvannyuma abalala twabazikiriza. 


138. Era ddala mubayitako ku makya, 


139. N’ekiro. Abaffe, temukozesa magezi? 
Ruku 5 
140. Ne Yünusu ddala yali mu Batume. 


141. Awo bwe yaddukira eri ekyombo 
ekijjuzibbwa. 

142.Kale bwe yakuba akalulu o/w'okulag- 
irwa abalunnyanja, yalimw’abo abaafiirwa, 
n'asuulibwa mu nnyanja. 

143. Kale eky’ennyanja ekinene nekimumira 
ng’eno bwe yejjusa. 

144. Naye singa teyali mw’abo abatendere- 
za Allah. 


145. Mazima yaalisigadde mu lubuto lwa 
kyo okutuusa Κα lunaku abantu ἵννα 
balizuukizibwa. 

146. Kale oluvannyuma twamusuula eftale 
mu kyeererezi nga mulwadde, 


22 


147. Era netumumezako ekiryo ky’ensujju. OR 04 


148.Nate twamutuma eri emitwalo 
gy'abantu kkumi oba nga basinga nawo. 
149. Kale bo bakkiriza era netubeeyagaza 


okumala ekiseera. 


An 
22 


OS 


Ed 


The mn pis PA 
OEbas Lol Es DES 


D] 


ue 


# 


GES AIIENT 

ΝΜ À 
DEAN Sel ὦ, 
QE σοῦ 


LA 
45 


L 


8 & 


ÿ | 


“΄ 


3 


ὥλα εἴ LA 
2 


sn a QU » 
On TR 


X ww 


60" 


re 


Do Qu 


ιν » 
sd, 


΄ 


.9 


Bo 
“ 


“11 ; 


CEE 
ν a À 
OU ἦν 4! 


> L— 


ν 
LE À 


“ 


n 


AI 


1 #5 


OU τῷ 5 EAN ASE 


sh 


ac 


λ sk 


ν 
A 


Juzu 23 AL-SAFFAT Essuula 37 


150. Kale babuuze nti: Abaffe, Mukama Eu $ SES) ECS) 15 ess a 
wo ÿ’alina abaana ab’obuwala naye bo be é END 
balina ab’obulenzi? τὰ (OI 


151. Nandiki, twatonda ba malayika nga ZA $ ὅς 


bakazi, bo nga be bajulizi ku kyo? O6: ὅτις CG 

D nn 7 Δ T4 A, Δ " mi 

152. Mwegendereze, mazima bo olw’obuli- CO DS 4h vs A5 LV 
mba bwabwe b’agamba nti: ne 

153. Allah yazaala. Naye mazima ddala (Gorge el ETES "2.1 113 

balimba. 

L n 1 “| “1 a 

154. Abaffe, Ye yalonda bawala ku balenzi? CO ets 

A 4 1 “ at αἴ LA 

155. Mubadde mutya, mulamula ngeri ki? CIS as (ΖΓ. re CG 

ΡΝ RE 

156. Abaffe, temufumiitiriza? 0653235857 

"45, LG ton? Tnt 

157. Nandiki, mulinayo obukakafu obw’o- Oo ὡ- RU À 


lwaatu ku kyo? Se DE PP 
158. Kale muleete ekitabo ekyammwe oba- Θώϊ3.».»λ.. Oo) nue 55. 
nga muli ba mazima. PU D UT DST I PE 
159. Era bassaawo n’oluganda wakati we 5625 Ai) On 5 AS 1γ.53.5 


(Allah) n’Amajinni, so nga n’Amajinni D κα, 4 ns Tasñ ht ou κι σι 
gamanyi nti ddala ga kuleetebwa gy'ali. OBS AUT ES Léa ls δὰ 

160. Omutuukirivu ye Allah ali ewala ennyo O6 ei Gz db Eté 
n’ebyo bye boogera. ER 

tn a CN A P7 

161.0kuggyako abaweereza ba Allah DEbaale) | db | ACES 

abalondemu bo teboogera batyo. 
, : ESA PA n ZE 

162. Kale ddala mmwe n’ebyo bye musi- QIOL TES DE 
RATE. a y #“_n C4 “ 2 κ.»“«Ὁ 

163. Temusobola kuwubisa yenna ku Ye, CE 4.2ΔΛ 2 2. ΔΊ 

ΑΛ , -“ . 

164. Okuggyako oyo ow’okuyingira mu Cases vi 
muliro. 4 

165. Era ne malayika zigamba nti: Tewali ΘΖ ὝΕΣ: SEsaf \. ECS 
yenna muffe wabula buli omu alina ekifo ΄ 
ekimanyiddwa. ni D ee 6 d 

166. Era ddala ffe tusimba ennyiriri mu COPAINS 
maaso ge. : re 

167. Era ddala ffe tutendereza Allah. Θόας GARD US 

168. Era ddala abatakkiriza baagamba- O6 Ἢ Tigres 
nga. 


Δ 4 ᾿ w a CPR 
169. Nti: Singa ddala tulina okubuulirira φῶ v 152155 F5 ὦ 
okufaanana n’okwabaatusooka, ide 


170. Ddala twalibadde baweereza ba Otaliai os GET 
Allah abalondemu. 


Essuula 37 AL-SAFFÂT Juzu 23 


171. Naye bwe kwajja, baakugaana; kale OS LS 555 + pese 
mangu nnyo bajja kumanya. 
Cd Ed 


172. Era ddala okusalawo kwaffe kwamala EC τ ere A) Ἵ 
okuggwa eri abaweereza baffe, Abatume, QE: PTE 


173. Nti ddala bo be bajja okuyambibwa- COPA AILESE 6 
nga; us 1 

174. Era nti mazima ab’eggye lyaffe ddala O0 ἔν D 
be bajjanga okuwangula. ἢ 

Les ὃν € 

175. Kale ogira obaleka okumala akaseera. Θφὲϑ οἦξ és ds 

176. Era basseeko abiri, mangu nnyo bajja GE 3 AUTRE 553 5 ἡμρὶ 5 
kulaba. AA enr 11 

177. Abaffe, ekibonerezo kyaffe kye OO gt 4 | Mas 
bawujjirira? 


* 


Led ΄ CL 
178. Naye nno bwe kirimala okukka mu rs τῶ 2e35 Cs d5 SG 


# 


mpya zaabwe, olwo bulikya bubi nnyo eri RSS 

abaalabulwa nebeerema. OC OA) ka) 

179. Naye ogiraobaleka okumala akaseera. Ous cÀs AS à pis ds 

180. Era osseewo abiri, mangu nnyo bajja O6 Pas pes $ 

kulaba. : 
Ζ. ΄ … ES æ tn 

181. Omutuukirivu ye Mukama wo, OS% MALE SAUT ESS Eat 


Mukama Ow’ekitiibwa, ali ewala ennyo 
n’ebyo bye boogera. 


VESTE me 
182. Era emirembe gibeere Κα Batume! COLA jo 
PA) ANT “ὠὰ Sont ς 
183. Era amatendo gonna ga Allah, Omuto- λον Da) 302) 13 ë 


nzi w’ebitonde byonna. 


Juzu 23 Essuula 38 


SAD 
(Yakka lubereberye να Hijra) 
1.Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ennyo, One D à ua) ΘΝ 
Ow’ekisa ekingi. " 
2. Swäd.* Njuliza Kur’ani ejjudde Ὁ DiviulEs De 
okubuulirira. 


3. Naye abo abatakkiriza bali mu kunoonya OÙ 3 35e 12 Ti 
bitiibwa na njawukana. 


4. Emirembe emeka gye twazikiriza EHESS F3 2413 os EXT 


LA 


olubereberye Iwabwe! Kale baalaajana naye (es 

nga tewakyali kiseera kya kwesumattula. Da CHERE 3 
5. Era beewuunya olw’okuba mbu bajjiddwa d 3: JA τοῖς nes £S 
Omulabuzi ava mu bo; era abatakkiriza πὰ 6 ae 5 ΟΣ 
baagamba nti: Ono mubuzabuza, mulimba OS ait ὦ jl 
mukulu. : 

6. Abaffe, addira abasinzibwa  bonna 18 ᾧὥνσιλα ὃ 2.,)3.22 422») Era 


n’abafuula omusinzibwa omu bw'ati? 5 2 5,27 
Mazima kino kintu kya kyewuunyo nnyo! Ole ; 

» Ω An 
7. Era abakungu abamu mu bo Bo 15e La) ὁ [8 
baagendanga bagamba abantu nt: Mmwe σεῦ 8 5,4 λυ ἦς 
mugende munywerere ku bakatonda OR 6 Li O7 ati dE 
bammwe. Mazima kino kintu kyekobe. 


\n “ nn  # Pr μὲ 
8. Ffe kino tetukiwulirangako mu nzikiriza + δ} Aka Ô | 34 ἃ oi G 


endala zonna. Kino si kirala wabula "9.4 κ ὦ EE 
kijingejinge. OS D) Les OL 
1 sus us ἃ L% “, 1... 
9. Abaffe, era γ y’assibwako Okubuulirira A ῬΑ Le SN agé ὡς Ισ 
mu ffe fenna? Ddala bali mu kubuusabuusa ns EE ἢ Δ 2 
ku kubuulirira kwange. Nedda, wabula (2 ὃν x? Cac 7 φὸ hd 
tebannaloza Κα kibonerezo kyange! Ou 5.8 NE 
Ψ Ci 


10. Abaffe, bo be balina amawanika EL 5 Δ.43) ὠλ2 δῖε 27 
g’okusaasira kwa Mukama wo, Luwangula, 


Ζ, CREER 
Lugaba? OAI ji 
11. Nandiki, be balina obwakabaka bw”esgu- δὴν ali ai al af 
lu n’ensi n’ebiri wakati wa byombi? Kale 


ΨΥ nee st. 4, 
bawalampe mu makubo nga bwe basobola. Φοίνι D US 05 Gay 


12. Bo ggye ggatte erijja okuwangulirwa OMS is EURE 
wano. 


13. Abantu ba Nühu n’aba ‘Âd ne Faräwo 3 ES : 25 AS ἘΣ τε 
eyalinanga enkambi ez’amaanyi nabo δ CE | 3 OU 
baalimbisa Ababaka olubereberye Iwabwe. μ᾿ 55 Οϑ2 5 


38:2. Allah wa mazima. 


«9» 


Essuula 38 SAD Juzu 23 


14. N’aba Thamüda n’abantu ba Lüti n’a- Rx) CAEN TEE 583253 
bantu b’omu bibira; abo nno ly’eggye eggatte “ : ἘΠ ΠΣ τὸ 
elyawangulwa lyonna.. (DEAR 47 2.5} 


- LA 
15. Tewali mw’abo bonna yakkiriza wabula (3 AE 2e | OL 
bonna baalimbisa Ababaka, kale nebakaka- " ἷ ΄ Ἅ 
tako ekibonerezo (τ Lg 


4 + BOLIT phe Cuoe 
16. Era abo dre kirala okuggyako Œ ἔχις ESS); RE Shi 3, G D 
olubwatuka lumu olutaliiko kalembereza. 


ν < n “ 

OÙ veles 

* “Ὡς ca Nu (28 nÀ (A 2 

17. Era baagamba nti: Mukama waffe, “51 LS CE Jar 55 196 Ἵ 

twanguyizeeko ekitundu Se eky’ekibo- ds si 
nerezo nga olunaku 1w’okubalirira terunna- On 3 


tuuka. ι 
18. Ggwe gumiikiriza kw’ebyo bye boogera, G 22 Les 11505 EE CGJ + 
τ 


era ojjukire omuweereza wañffe Daäudi ς 27 14 τῷ 
ow’'amaanyi ennyo; mazima yali yeyunira _… Si | 7 > Ÿ 5. 5515 
nnyo eri Allah. Ε “ 

. : hu # ω 4 “ 

19. Mazima twassa ensozi* Κα kuweereza CESSE 45 JUail χα δ 
awamu naye, nga zitendereza Allah nga nu Υ goal 
buwungeera n’enjuba ng’evaayo. φρο L'inbe 

CA 


: ÿ 
20. Era fwamugondeza ennyonyi* On 
ezakung’aanyizibwa, nga zonna Zzeyuna 


gy’ali. σ΄ K tp" duc 259 CALE 
21. Era twanyweza obwakabaka bwe netu- 9 482 a 13 ns 6555 $ 
muwa ebyamagezi n’ekitone ky’okwogera OL | as 

Lyon et rte tie 
2. Abaffe, watukwako ebyafa Κι 199525 5.29 145 Elu JE 
baatotoogana bwe baalinnya ekisenge? OA n 5 il 


ee Ce ! æ #4 PE) 
23, Awo bwe baayingira eri Däüdi kale 2e Ὁ ji > 515 El S SL 
n’abeekanga. Nebagamba nti: Totya. 2 1, Er vis 2 ὅ 
Tutotooganye fembi ng’omu Κα ffe ayikiriza UE Q Tee ci 
munne. Kale lamula wakati waffe mu &L7- ἃ LEUR C4 je 
bwenkanya, era tosaliriza; era tulung’amye Ὺ2 13 ὅ Lux LE 


eri ekkubo ettuufu. CHEB ARTE >| τὰν 


- “..9κλ. ΄ € & 
24. Mazima muganda wange ono alina Cm ἢ AA 3: 5. τῶ ἴδ ὋΣ 
endiga enkazi kyenda mu mwenda, ate nze NÉ τς ἐς 
nnina endiga enkazi emu yokka, naye 


CA 


Von 


» 


Pa G 
Fra ἀφ Φ" | 
agamba nti nayo gimpe, era ye ansinza OAI TE) cs 21 ENT EN 
- "τ 


. [ω “ 
ebigambo. ᾿ PET 
25. Daäüdi n’agamba nti: akuyikirizza ELLE dé at ii JE 
okukusaba endiga yo agigatte Κα zize. Era 7121 CE (; 

: GI ὦ LUETA Dlssan | 
ddala bangi mu bakolagana, abamu mu bo ? Co “Φ δ: 1} 39! 
38:19. Ekigambo ‘ Jibaal’ ( Je Jensozi, kivinza okutegeeza amawanga ag'amaaanyi agaabeeranga 
mu nsozi Daudi(a.s) ge yafuganga, oba eby'obugagga ebyasimwanga mu nsozi. 
38:20. Ekigambo ‘attwair’ ( δῇ Jennyonyi, kitegeeza abantu abalina talanta ezibasukkulumya 


ku balala. 
«8» 


-- 
PA 


SYSSs 


Juzu 23 SAD Essuula 38 


bayiükiriza abalala, okuggyako abo abakkiriza I ut Cv dE jh ᾧ xs) 
era nebakola ebikolwa ebirungi; naye abo 22E Les LI É hs 
batono nnnyo. Naye Däüdi yamanya nti À ὁ ΜῊΝ lies 5 

tumugezesezza, kale n’asaba okubikkirirwa 4 31 ALL 2 er (LÉT2c ᾿Ξ “ 
eri Mukama we era n’akka wansi n’akutama L 22 CS ps ὡ9 3 


okusinza era n’adda gy’ali. ΠΡΟΣ 3 ESS 53. 5 + 
26. Kale twamubikkirira ku kyo, era ddala G< ; Le su ὧ! ι2 5: EU; s cs 5.333 LS 
alina ekifo eky’oku lusegere gye tuli ee ra ἼΩΝ 
n’obuddo amakula. On Cotes sa 


I τῇ“ Pa #\ 
27. Era twamugamba nti: Owange ggwe ΠΣ 2152 
Däüdi, mazima Ffe tukufudde Khalifa mu ER L ul Oi SSS G 
nsi, kale lamula wakati w’abantu mu mazima, 22 5:30} CE “ἡ 
togoberera kwagala kwa mutima, si kulwa Ἢ " ἀν Jess DS EL og 
nga gakuwabya Κα kkubo νὰ Allah. Mazima .,4 ἃ — ES pr. 
abo abawaba Κα kkubo lya Allah, balifuna 229 ay hs ὡξ OS (GBC L 
ekibonerezo ekikakali, kubanga baasuulirira So κα CG τι, τὸ gite 


olunaku 1w’okubala. 2h sui ὦ LG Dlis 
f mn Y 
Op & 
Ruku 3 e ANR US PE ΄ ) 
28. Era tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri G 5 555» sl Us ὦ 5 
wakati wa byombi lwa bwereere. Eyo - ,.%, 2% ut Lt (τ 
ndowooza y’abo abatakkiriza. Naye zibasa- Θέ! ὃ 25} - 6 αἰς 
nze abo abeerema olw’omuliro ogulibookya. Ge 13 if Gi Ù { 2237 321. 


“ “τ PAS fortn 
29. Abaffe, tuyise abo abakkiriza era ne- gap les 3 IAE 3} 1JSRS ST 
bakola ebikolwa ebirungi ng’abo 223 Α1. L25 SI E) CESR TA) 1 
abatabulatabula mu nsi? Nandiki, tuyise “ ins " 
abatya Allah nga aboonoonefu? OPEL EEE] 


Ζ΄ Qu 


# 37} .ἐὰ 


30. Ekitabo kino twakissa gy’oli nga kijjudde 535% is) su ὁ 512) Δ 
emikisa, balyooke bafumiitirize Κα Aya za Cu | is ES 5 ta! 


kyo, n’abalna amagezi balyooke balabuke. τ. Ὁ 2 
π: te ta ΄ Ὧν ar” 
31. Era Daüdi twamuwa Sulaimäni, omuwee- 222 83 τεῷ δίς 95 > 25 2 
reza omulungi. Mazima yalimweyunyi nnyo s IET LE 
ὩΣ Allah. Ξ ᾿ ΡΥ ΩΣ" Os l'as] 
32. Awo enfalaasi ez’olulyo olwa waggulu CAES] “ὦ sil als LD je 3] 
empenyusi bwe zaayolekebwa gy’ali Η "γα 
olw’eggulo, OS Es 


a # 13}. € ont À “0:5 
33. Kale n’agamba nti: Ddala nze njagala a LES rl Φῷ! ὅ3 


nnyo ebirungi (nga enfalaasi) kubanga 4 2 
binzijukiza Mukama wange. Kale yalinda É— Gt 2) 5155 AX “9 7.53 
okutuusa lwe zaabulira emabega w’ekisii- 


> 


Essuula 38 SAD 


Juzu 23 


34. N’agamba nti: Muzikomyewo gyendi, 
kale n’atandika okuweeweeta ku magulu ga 
zo ne Κα nsingo. 


35. Era ddala twagezesa Sulaimäni era 
netussa ku ntebe ye ekibiribiri, oluvannyuma 
yadding’ana eri Allah okusaba ekisa kye. 


36. N’agamba nti: Mukama wange, mbikki- 
rira era ompe obwakabaka atabusaanira 
yenna bw’atalifuna luvannyuma lwange. 
Mazima Gewe Lugaba. 


37. Kale twamugondeza empewo, nga 
efuumuuka kimpoowooze olw’okulagira kwe 
okulaga yonna gye yabanga ayagadde;: 


38. Ne gakirimaanyi, n’abazimbi aba buli 
ngeri, n’ababbizi, 


39. N’abalala nga basibiddwa ku njegere. 


40. Kino nga ky’ekirabo kyaffe ekitaliiko D 


kubalirira— Καὶ gaba mu ddembe oba 
kwatirira, kiri gy'oli. 


41. Era ddala alina ekifo gye tuli eky’oku 
lusegere n’obuddo amakula. 

Ruku 4 
42. Âte jjukira omuweereza waffe Ayyübu, 
awo bwe yalaajanira Mukama we nti: Mazi- 
ma Sitaani antuusizzaako omutawaana 
n’okubonaabona. 
43. Netumugamba nti: Sambya ekigere kyo 
ku nsolo gye weebagadde eyanguweko. 
Amazzi gaagano agannyogoga aganaabi- 
bwako era aganywebwa. 


44, Era twamuwa ab’omu maka ge n’abalala 

abalinga bo ne baba Wamu nabo, nga kwe 
kusaasira okuva gye tuli era nga kwe 
kubuulirira eri abo abalina amagezi. 


45. Era netugamba nti: Kwata n’emikono 

gyo akaganda K’obuti obukalu, kale bw’oba 
Ogikubisa era tomenya ekirayiro. Mazima 
twamusanga nga mugumiikiriza. Nga yali 
muweereza mulungi nnyo! Mazima yali 
mweyunyi eri Allah bulijjo. 

46. Era jjukira abaweereza baffe: Ibrähimu, 
ne Isihäka, ne Ya’qubu, abaalina obuvumu 
n’okulengera ewala. 

47. Mazima twabalondera omulimu 
ogw’enjawulo ogw’okujjukiza abantu amaka 


” ς Te ue ἃ 
SSL Ris Gi, GS 


QE 


NES T2 ete με 
“Ὁ 5 ολα US ΧΆ}5 
#_ 
Ca 


CAAUBEARE TE 

L La ΄σ».» ne ss” “1.5 
ὁ LA ὦ φῦῦ nel ῷῦ οὗ 
- 


ete 0 


15 


“ LT CE Α 
» δ΄“ “Ὁ . ο΄ n Ἂ not 
EST EirÈ ES O8 Da) GE 


᾿ 


nn 


tn 


PART EEE SE 
Ua τὰ nue on 
OMADIE ITS 55 δ, 55 


«468» 


AY 


Juzu 23 ΒΑ Essuula 38 


g’enkomerero. , J » 
48. Era ddala bo gye tuli bali mw'abo ὥῤλ δ 4) God Gites 54515 


abalondemu abasingira ddala obulungi. ὦ ) CAS 
49. Era jjukira Ismäili ne Yasa’ ne Dhul-Kif, HO " ET fs 513 
era bonna baali mw’abo abasingira ddala Gi € 

obulungi. © 5 CIE d 


50. Kuno kwe Kubuulirira. Era ddala abatya op Lo ar sai 6 933 5. 
Allah be balifuna obuddo amakula: ne x 
51. Ensuku ez’olubeerera nga enzigi zonna OZ Are Ÿ 128 2 2312 CITE ES 
zibagguliddwawo, fe à CAE RDC “ 5 
52. Nga bagalaamiridde mu zo.Balisabiramu 845. 53 5 OESEA 
n’ebibala nkumu na nkumu n’ebyokunywa. 


53. Era baliba n’abakyala abeekuumi Oh 53 
abawombeefu b’amaaso ab’emyaka egye- 
nkanankana. : PE 
54, Baligambibwa nti: Ebyo bye mwasuubi- OMEES Los) © rec Gi + 
Zibwa Κα lunaku 1w”okubalirira. 5 " PRE 
55. Mazima okwo kwe kugaba kwaffe oku- ΩΣ ὁ) ὧδ. (ὦ; » pe TC) 
taliiko kkomo. Te 
56. Bino bya bakkiriza. Naye ddala abaje- OU DAS D 5:18 
emu balina obuddo bubi nnyo — 
LT 
57. Jahannamu — gye baliyingiramu. Ekyo ©) OAI ω G5 Has r 5145 
nga kiwummulo kibi nnyo! ; 5 
58. Kino ya batakkiriza. Kale olweje κα. ΟΦ (ΔΖ 5 Ses 655550 lis 
balulozeeko n’olusaayisaayi oluwunya 
ennyo, olumeketa. Len VRs ne 
59. N’ebibonerezo ebirala ebikifaanana OADI Je De LAS 
eby’engeri ezitali zimu. ss 
60. Baligambibwa nti: Kino ky’ekibiina SEL EST r IAE ET s | 
ekinaayingira awamu nammwe, tebaayanirizi- 


bwe. Mazima bo balina okwokebwa mu Et ᾿ ΜῊ αν 
muliro. LR TENTE 
61. Abagoberezi baligamba abakulembeze 2 ae σι 42. 5.1. 2 156 
nti: Nedda, mmwe bennyini, mmwe mu- οὐ 51 SA SAS οὐδῷ ς .ὦ δ: 28 355 


tagendera ddala kwanirizibwa, anti mmwe 
mwatutegekera kino. Naye nga kiwummulo 


kibi nnyo ! 

: . ᾿ς PPT: . “5 “, . z 
62. Baligamba nti: Mukama waffe, oyo +55 EE ἢ PSE : [527] $ 
atutuusizza ku kino, mwongere ekibonerezo Φ,, «2, 126% 
ky’omuliro emirundi ebiri. CHENE ESA 


63. Era baligamba nti: Tubadde ki, nga ES $C, GS γα: 
tetulaba bantu be twabaliranga mu babi? PETER EST 


Essuula 38 SAD 


64. Abafñffe, lwa kubanga twabatwalanga 
ng’ekyokuzannyisa, nandiki amaaso ge 
gabawubiddwa? 


65. Ddala eky’okutotoogana kw’abantu 

b’omu muliro kituufu ddala. 
Ruku 5 

66. Gamba nti: Mazima nze ndi Mulabuzi. 
Era teri musinzibwa mulala okuggyako 
Allah, Omu yekka, Omukasi; 

67. Mukama w’eggulu n’ensi n’ebiri wakati 
wa byombi, Luwangula, Omusonyiyi ennyo. 


68. Gamba nti: Ago amawulire amasukkirivu, 


69. Mmwe ge mukuba amabega. 


70. Nze sirina kye nnamanya Κα Lukïiko 
lwa waggulu bwe baali nga bakubaganya 
ebirowoozo ku kyo. 


71. Naye ekimbikkulirwa si kiralaokuggyako 
nti ddala nze ndi Mulabuzi ow’olwaatu. 


72. Jjukira nga Mukama wo bwe yagamba 
ba malayika nti: Ddala ng’enda kutonda 
omuntu mu budongo, 


73. Kale bwe nnaamala okumutereeza ne- 
mmufuuwamu n’omwoyo gwange, olwo 
mweyale wansi ku lulwe mumugondere. 


74. Kale ba malayika bonna wamu baamu- 
gondera, 


75. Okuggyako Ibilisi. Ye yeekuluntaza era 
n’aba mu beerema. 


76. Allah n’agamba nti: Owange Ibilisi, kiki 
ekikugaanyi okugondera oyo gwe ntonze 
n’emikono gyange? Abañffe, weekuluntazza 
oba oli mw’abo abegulumiza. 


71. Ibilisin’agamba nti: Nze mmusinga. Nze 
wantonda mu muliro, naye ye wamutonda 
mu budongo. 

78. Allah n’agamba nti: Kale vaamu, kuba 
oli mukolimire. 


79. Era ddala ojja Kubaako ekikolimo 
fyange okutuusa Κα lunaku 1w’okulamu- 
lirwako. 


ὃ. τ CA n F 1% 
4414 ὩΣ 3! Gris 825 RAS 
Car 

RE np 5 [re Lot 21} € 
CU JST ASS SA EUS ὦ, 
Ga ἢ “6.5 Dé 52 
vi αὐ de ὦ 52. UT LS JS 
a a A L 
OS a 14) ab 
(τ ( 2.559 ss Es 
CLEA 
OIL 
OST ET Fe 
A? : he RAC 
OS at Ale AT 

2 Toast A Crète te 
δι Jet ail, He de Gi 66 G 
OÙ Saatès 

Sn καὶ ““ PAT. K «7 T8 A 
HE ΟἹ Lit VI D σἱῦ o! 
fn À 
Oise 

DL “ hf ΄ CAE 
GE Gratis ἐξ à 
Oui Ê 
A À Δ ΔΝ AAA EE τ 
25) ὦ δ ns 5 AU γ δὶ 
δον CT "2 << 
Θώξρρυ ὁ 13.5.5 
Ψ.Ψ0Ψ.ΡΙΝ ΟΝ AVAD 0 
DPI ESE 
os OÙ 5 HE : il ὃ 
(ώξ δι 
Gy Ras of ls GUN JE 
ET χα APTE CS) La ΔΊΣ 
OU 
A CE nrtet* pu 1 (ST 
5 Ù ὧδ "Δα ἰὼ 
Ouib Grise 

+ Ge Me 
Os EL FIGE 
Ont) GE EE ES 


Juzu 23 SAD Essuula 38 


80. Jbilisi n’agamba nti: Mukama wange, OL LL δ ONE SFJÉ 
mpa akaagaanya okutuusa Κα lunaku 1we ΄“ PES 


balizuukizibwa. FR mn 

81. Allah n’agambanti: Ddala oli mw’abo EE SIT € GES! 3 
abaweereddwa akaagaanya, τ RAGE ER 
82. Okutuusa Καὶ lunaku 1w’ekiseera ekya- Ouslesil eyes dl 
tegekebwa. 


83. Ibilisi n’agambanti: Kale ndayira mu Obs 5425 ἐν. EL 8 JE 


kitiibwa kyo, mazima nzija kubabuza bonna, + Fe 

"A fn a μὲ API cd 

84. Okuggyako abaweereza bo abalondemu Octeolis fie ζ «(ὡς y} 
mu bo. 

᾿ 51 δ Ton nue LS 

85. Allah n’agamba nti: Ddala gano ge y 5} ESP G JE 


mazima, era amazima ge njogera, à 5 
τῷ CAPE “ “5 Sn CL a 
86. Ddala ng’enda kujjuza Jahannamu na- OS (J6=b 9 EL 41.1.4: (es Ÿ 
awe era n’abo bonna abalikugoberera mu bo. 


87. Gamba nti: Nze sibasaba mpeera [5712 ὅ ὼς ΔΖ SES CUS 
2 de 


kw’ebyo bye nkola era nze siri mw’abo BR PNR 
abeekaluubiriza mu bitaliimu. OS os 
ᾧ . . ΄“,) ν»"» 2 La δ 
88. Naye yo Κηγ᾽ πὶ si kirala, wabula yo Ogtelell LÉ νι OÙ 
ky’Ekijjukiza eri abantu bonna. 
4 ñ SC LLDAnent a 
89. Era ddala mujja kumanya amazima ga Ou 55 ἐς: Saba s € 


o oluvannyuma lw’ekiseera. L 
y y 


Essuula 39 


VA 0 fs 


Juzu 23 


AL-ZUMAR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira 
ddala eri Allah, Luwangula, Omugezi ennyo. 


3. Ddala Ffe twakubikkulira Ekitabo mu 
mazima; kale sinza Allah ngaoli mwesimbu 
gy’ali mu buwulize. 


4. Mwetegereze, obuwulize bwennyini 
busaanye kuba bwa Allah. Naye abo 
abatwala abakuumi abalala ebbali we 
bagamba nti: Tetubasinza wabula balyooke 
batusembeze Κα lusegere Iwa Allah. Mazima 
Allah aliramula wakati waabwe mw’ebyo 
bye batakkiriziganyaamu. Mazima Allah 
talung’amya oyo omulimba, omuteebaza 
lukulwe. 


5. Singa Allah yayagala kwefunira mwana, 

y’alyerobozza mw’ebyo bye yatonda 
kyonna kye yaalyaagadde. Obutuukirivu 
bubwe! Ye Allah Omu yekka, Omukasi. 


6. Yatonda emigigi gy’eggulu n’ensi mu 
magezi amasuffu. Y’asaanikira ekiro ku misana, 
era y’asaanikiraemisana ku kiro era y’eyassa 
enjuban’omwezi Καὶ kuweereza, nga buli kimu 
kiseeyeeya okumala ekiseera ekigere. 
Mwetegereze! Oyo nno ye Luwangula, Omu- 
sonyiyi ennyo. 


7. Y’eyabatonda okuva mu mwoyo ogumu 
n’oluvannyuma n’akola mu gwo gunnaagwo 
era n’abassiza ebisolo (ekisajja n’ekikazi) 
emigogo munaana. Era yabatondera mu 
mbuto za bannyammwe nga abayisa mu 
ntonda emu oluvannyuma lw’entonda 
endala nga muyita mu bizikiza bisatu.Oyo 
nno ye Allah Mukama wammwe, Nannyini 


bwakabaka. Teri musinzibwa mulala 
okuggyako Ye yekka. Kale ate muwugulirwa 


wa? 


ne ἐν δεν κ 
ie | Qi au Lois 


A 


ss à Let acts 
RE Al de LA JS 
Θράζοι 

Re cet et {2}. 
AGO φασι EU) D'ÉTÉ) 


τ 4 
O4 514 ass a 


Lw% _” 
re : EL 
LEA 


ὠξ 2 


ES) A LA w ΄ w 
ἐν 753. RU SRG ΎΒΒΙΙ 
Jantes Le, Bol LU κι δά 
Rois Mis δ JS) Ge 


4 
Os 

D ont hue ὦ as {311 
ROSE ENTER 


CAPE [σα 


4... onu ETS! 

asso 2 V6 20 JET S ESS 
NET nie nù na LR 2 +7 
AG JS G Ale 7185) 


ι΄ »» . . owigre 

Da CS . À Pa bi res | 

y pt ΄ »» ὧν »»ἥ.} 

ΟΕ ei sé 5 Ab 2 
À S à 


Lee - Σ 
OMIS TEE RÉ) 


Juzu 23 AL-ZUMAR Essuula 39 


ÿ . à CRT αν ñ 
8. Bwe muteebaza, mumanye nti ddala γε Ÿ3:5 2ζ 32 (AE 4h | OÙ AC ὦ! 
Allah talina ky’abetaagako. Naye tayagaliza ,,.» ς΄, « ie ἢ εἰ Las 
baddu be buteebaza. Kyokka bwe mwebaza, Dis ὁ.55 53.659) _. Ἶ 


ekyo ky’abaagaliza. Era teri mwetissi alyetikka 455 ἔ 313 355 Ÿ 3:35 20 5 
buzito bwa mulala. N’oluvannyumaeri Mukama 7 5, @ bus 144. 29 
wammwe y’eri obuddo bwammwe, kale pe γ 2.5.3) ων 25 ει 
alibategeeza ebyo bye mwakolanga. Mazima 4%, stunt «21 , ; 2 Lt 5 
Ye y’ Amanyi obulungi ebiri mu mitima. rose D τ 


15 à “Ὁ 

ΩΣ) ὁ. A 
“- - £, - PA > La 

9, Era omuntu bw’atuukibwako akabi, olwo Eiie és 5LES Σίν ΜΕΤΗ͂Ν 
alaajanira Mukama we nga yetoowaza gy’ali. (eo, προωξ ee nec TTL 2 ,Ἅ1 
Naye ate bw’amuwa ku byengera ebiva ὥς 5 μη: πῃ Las 5) 2385) 
gy’ali, amangu ago yeerabira bye yabadde ὦ τ 5 LES de RU ι2 5 L3 € 
alaajanako gy’ali olubereberye, olwo “> 59 ON Ce 
ng’assizaawo Allah abavuganya naye, mbu AS JS? aus GE Jah [5] 5 
alyooke abuze abantu Κα kkubo lye. Gamba ὅν ἵομ Er Fur a) RC 
nti: Kale weyagalemu katono n’obutakkiriza © ? ae 7 
bwo, mazima oli mu bantu ba muliro. 


— 


[a 
KR 


— 


L FE € 2 ὩΣ GS νι κα es ““ 
10. Abaffe, oyo asaba nga mwetoowaze eri ἰζ.2.5 5 Gus SO 
Allah mu biseera by’ekiro nga bwe yee- PNR ER AVI 
vuunika era nga bw’ayimirira, ng’atya re ° Les AVS 
enkomerero era nga asuubira okusaasira kwa Gil © »! Sos dé Ji 
Mukama we, afaanana n'omujeemu atakola 4, pe Ὁ, RU RE 
atyo? Gamba nti: Abaffe, abo abamanyi n’abo 59 μὰ LS] ὺς ὁ Ci ͵ 
abatamanyi benkana? Mazima abalina amagezi AA αὶ 
be balabuka. OV si Ë 
Ruku 2 Dés n2% SA ne ιν 
11. Gamba nti: Allah agamba nti: Abange "257 VAS 1.1.2] NI > Es 5 
mmwe abaweereza bange abakkiriza, mutye 4e (05 js a LiLATS τἰς ἢ 
Mukama wammwe. Abo abakola ebirungi Κα Ἶ Gi Lou Le ἜΡΩΣ pis 
nsi kuno, be balifuna ebirungi. Era ensi ya CASE AU EMEA 213 
Allah ngazi nnyo. Mazima abagumiikiriza O Ca AL 54727 
balifuna empeera yaabwe mu bujjuvu awatali LS 22 
kubalirira. 


12. Gamba nti: Mazima nze nalagirwa LAS 2.9] 5221 O1 
okusinzanga Allah nga ndi mumalirivu ΡΝ 4 
Die Où a la 


gy’ali mu 2 
n as A ñ D 0 
13. Era nalagirwa mbeere mubereberye mu (Δ JS: AR ) els 
beewaayo gy'ali. Ps : αν τὰ τὴς 
AXE δ a 1 Δ " 
14. Gambanti: Mazimanze ntya ekibonerezo DIE 7 ES ὦ}. Gi C2] 5 
ky’olunaku olw’entiisa, singa njeemera MITA ST 
Mukama wange. Os 2525: 
A a 12 
15. Gamba nti: Allah yekka gwe nsinza, OK . 2. LL Eau JS 

nga ndi mumalirivu gy’ali mu ddini yange. προς 

es ἌΡΑ nn CR Arte Δ nl 
16. Kale ggwe mmwe musinze ebyo bye » 4.255 C2 LEE 154 Ὁ 
mwagala ebbali we. Gamba nti: Mazima 5 20e 2) € on. un ἢ ὦ] 
abaafaafaaganirwa be bo abeefiiriza bokka BRAS et ΘῈΣ Θὲ. RE 


Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 23 


nebafiiriza n’abewaabwe Κα lunaku 1w’o- 
kuzuukira. Mwetegereze, okwo nno kwe 
kufiirwa okw’olwaatu. 


17. Baliba n’ebibikka eby’omuliro waggulu 
waabwe, nga ne wansi waabwe eriyo 
ebibikka. Ebyo Allah by’atiisa nabyo 
abeweereza be. Abange mmwe abaweereza 
bange, kale mutye Nze nzeka. 

18. Era abo abeewala okusinza bakatonda 
ab’obulimba era nebeetoowaza eri Allah, 
balina amawulire ag’essanyu. Kale wa 
abaweereza bange amawulire ag’essanyu, 


19. Abo abawuliriza ekigambo n’oluvannyu- 
ma nebagoberera ekisinga obulungi mu kyo. 
Abo nno be bo Allah be yalung’amya, era 
abo be balina amagezi. 


20. Abaffe, oyo aba akakaseeko ensala 
y’ekibonerezo, waliwo ayinza okumu- 
wonya? Abaffe, ggwe osobola okuwonya 
oyo ali mu muliro? 

21. Naye abo abatya Mukama waabwe, 
balifuna ebizimbe ebitumbiivu nga ne 
waggulu wa byo ezimbiddwayo kalina, nga 
n’emigga gikulukutira wansi wa byo. Ekyo 
kisuubizo kya Allah, ate Allah tamenya 
kisuubizo. 


22. Abafñfe, tolaba nga Allah bw’atonnye- 
sa amazzi okuva mu bire, kale n’agayisa mu 
nsulo eziri mu ttaka n’oluvannyuma 
n’agamezesa ebimera eby’erangi ezitali 
zimu”? Oluvannyuma biwotoka n’obiraba nga 
bya kyenvu, n’oluvannyuma abifuula 
ebikutusekutuse. Mazima mw’ebyo mulimu 
okubuulirira eri abo abalina amagezi. 


Ruku 3 

23. Abaïïe, oyo Allah gw’ayanjululiza eki- 
fuba kye eri Obusiramu era nga ali ku 
butangaavu obuva eri Mukama we afaanana Gel) 
n'oyo awammanta mu kizikiza ky'obubuze ? 
Kale nno zibasanze abo abakakanyavu 
b’emitima Κα kujjukira Allah. Abo nno be bali 
mu kubula okw’olwaatu. 


24. Allah yassa ekigambo ekisingira ddala 
obulungi, nga ky’Ekitabo ekitabagana, 
ekidding’ana ebigambo mu ngeri ezitali © 


τὸ af “7. ται ee 
Ouh φιχαᾷὶ 
AT ω» “ LA ns « 
5 El 93 015 »35Ὁ -- 
û Ge 
4, al «ὁ HSE ENS LÉ sets 2 
Out EG es 
ul -. ALES | ANT 
245 bi A ETS Riga 
OC 586 rh 
CPR δρᾶν πες κα; 
ἀν A4 RS Si gares ποῖ 
5 22 Pr 
δι βὰς EU ie 5 0351 
CARE 


4.» dont, σε, ὁ 
ΤΥ 25 HS 3 ant y 
a n n# £ + PATES 9,2 a 
ὡς γβῆν 3. 28 5712 FA 
Z ,4 n 
FEES ἝΝΑ PLATE 
DHETENEAT) 
LE 71 e CC ὌΝ A nt 
2G εἰδῶν Ge 5 PARAIT 
«4 ANR σι CPR 25,5 
»-2 ΟὟ! 2 ἀρ: κεὐ 
“2. .4,4“17 12,422 2.“ 2, δ 
13 85191 Us LS à πὰ 
{2 “κε «ὁ 22..»»» VE 2,,,κ 
a ἸᾺ ὦ.» ἴον χὰ 
ds Ur δ ᾧ ὁ ας 
# Δ Λ 
0 
Pr Lt EP net 
ἐξ 22) FL lai à co | 
j diras ὡδ 5 dE 
FERRER 
Op 
nt "Es ,ὼ κα 
ὅ ἀπ Bai 928 ΤΟ Ai 


κε "ἡ ᾿ Fra 
© ΘΔ ὁ δ13 à ai his QUE 


Juzu 24 


AL-ZUMAR 


Essuula 39 


zimu; ensusu Z’abo abatya Mukama waabwe 
zeesisiwala Κα Iwa kyo nga kisomeddwa, 
n’oluvannyuma ensusu zaabwe n’emyoyo 
gyabwe bigonda olw’okujjukira Allah. Okwo 
nno kwe kulung’amya kwa Allah kw’a- 
lung’amyamu oyo gw’aba asiimye. Era oyo 
Allah gw'asalira nti abuze, kale aba 
takyalinayo mulung’amya. 

25. Abañffe, oyo eyeekuumisa ekyeenyi kye 
Κα kibonerezo ekibi eky’olunaku 1w’o- 
kuzuukira yenkana n'oyo aliba emirembe? 
Era aboonoonyi baligambibwa nti: Muloze 
ku bubi bw’ebyo bye mwakolanga. 


26. Abo abaakulembera baalimbisa Aba- 
baka, kale ekibonerezo nekibatuukako mu 
ngeri gye bataamanya. 

27. Kale Allah n’abaloza ku buswaavu mu 
bulamu bw’oku nsi, naye ddala ekibone- 
rezo ky’enkomerero ky’ekisinga obunene, 
singa babadde bamanyi. 


28. Era ddala twaleetera abantu eby’oku- 
labirako ebya buli ngeri mu Kur’äni eno, 
balyooke bafumiitirize. 

29. Twassa gy'oli Kur’ani ennyinyonnyofu 
mu Luwarabu nga teriimu bukyaamu bwonna, 
balyooke batye Allah. 


30. Allah yaleeta eky’okulabirako: omuntu 
atwalibwa abakolaganira awamu nga bangi 
ate nga bakuubagana, n’omulala nga 
yeewaayo okufugibwa omuntu omu yekka. 
Abaffe, bombi benkanankana mu mbeera? 
Mumanye nti amatendo gonna ga Allah naye 
era abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


31. Mazima ggwe oli wa kufa, era nabo 
ddala ba kufa. 


32. N’oluvannyuma ddala mmwe Καὶ lunaku 
Iw’okuzuukira mulitotoogona mu maaso ga 
Mukama wammwe. 

Juzu 24 
Ruku 4 

33. Naye ani mwonoonyi okusinga kw’oyo 
apaatiika obulimba Καὶ Allah era n’alimbisa 
n’amazima nga gamutuuseeko? Abañffe, mu 
Jahannamu temulimu butuulo bw’abeerema? 


34. Era oyo aleeta amazima n’oyo 
agakakasa, abo ddala be batya 
Allah. 


RL IRD Porte LÉ 
55e CMS 257 84) CHAT 
ῃ στὴν ἃς δ ἢ τ ἢ 
buse Es sgh) 8 425. 
à Lite PR on 4 n, 04 
ab Quai os 515 de ὩΣ da Gr 

Θ»ἰΦ δ οὐί23 


LS 
tas 


Si rs 4655) pes &851 
588. Gil Ja 538 5 

OS3}AiS 
LEO Saab SEE 


A 
> 


“ τ A 
VER De 2 ai 


" “ὦ \ ΄ ΄“": 
ISF Jet ga LS 


Cd 


OS 22 δ." 
“ι΄ κα 4 1 . 312 
νὰ δου Es MTS 


AS 
EX € 
\ 


V7 dd LS) UE gp 
GLS Y 


Pod Un me nn ni « À 
2555 £ ΔΖ.Ά}} 557 213) ἃ." 
Ζ PA 


΄ PA LA », κ΄ “, στ 
dE 25e dés Li ( 
fn “45. Q 
ζ΄ . en w Ὁ PART 
US og Ὁ 5.2.9} 
A e . ΄ 
2»:  ” ω ““"» 
GES Du 
ns 
EL pd An w ι, “2 5115 
DVI 5 JMD Lu Gi ts 
sn ep 
hu a D » À 41, 
(θώ EI | 2.5 El! . 


PAT 


ἝΩΣ 


Y£s) 


Essuula 39 AL-ZUMAR Juzu 24 


35. Balifuna buli kye balyagala eri Mukama EU: ὃ» .2-45 7 Le ὥ:; 211 47 
waabwe. Eyo nno y’empeera y’abakozi à a τ 
b’ebirungi. Ode) | 55e 

0) - ἦι ΄: LAS 19 ἢ» al 5e 

36. Allah akola atyo alyooke abasanguleko &$ > ui 
ebibi bye baakola era abasasule empeera , #0 47 κα Fu PA 4 À 
yaabwe okusinziira ku bisingira ddala PU PT Vs 33 
obulungi mw’ebyo bye baakolanga. O6; CE “ὦ “(2 ῷ ΠΕΡ 2.2 L 


37. Abaffe, ddala Allah tamala muwecreza 5» ὅ LE ie, gb a 


we? Era bajja kukutiisatiisa n’ebyo bye 
basinza ebbali we. Naye Allah gw’asalira .4.}3» Ce De ja fL ES 


nti abuze, taba na mulung’amya mulala. te ὦ. 7 (53 ab | fr τ Le 
ét 

C, 1% ñ 
38. Era oyo Allah gw’alung’amya aba nes ὡς a C34ù 581 ὧδ 


takyalina yenna amubuza. Abaffe, Allah si ΡΝ ΐ 
ye Luwangula, Nannyini kwesasuza? OL LES \U > ni pes αἷν Ἔα 


te n % 14 νι κε ” 
39. Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda GHè © λὰ3 τὰ ἃ + 2 
eggulu n’ensi, ddala bajja kugamba nti ,5 +1,21 S'Wi< A À 
Allah. Gamba nti: Mulowooza mutya κοι ὥ 33) ἘΠ: Ὗ Macé 
kw'ebyo bye musinza ebbali wa Allah: U55 205255 ὦ 2. 
singa Allah aba nga anjagalizza akabi, Ζ ? feu t pù 212. 
abaffe, byo bisobola okuggyawo akabi ke? — pis 0 
Oba bw’aba nga anjagalizza okusaasira, Je 3 Ζ Hs | El DEAN 


abaffe, biyinza okuziyiza okusaasira kwe? PRES. 
Gamba nti: Nze Allah ammala. Ye abeesiga ὡρῶν ps. J5 Ὁ ose AIS S EACues ee 
gwe baba beesiga. O5 re JS 9 ASE : zb | 
"ς, 
40. Gamba nti: Abange, mukole kyonna (22 ds bee | αὐ JS 
kye musobola, nange nkola; kale mangu 2r21s 4225 3. γα si] 
nnyo mujja kumanya, O6 HAS ἊΣ Un rt τὸ 


41. Ani ekibonerezo ekimuswaaza gwe Ds: 2 αὐγὰ es dis ἰξ ὡξ 


kinaatuukako, n’ekibonerezo ekiwangaala NE) 5 nt 
kimukkeko. Ociks PIS 5.2.2. 


ERA «- 
42. Mazima tukubikkulidde Ekitabo ῳ Lis) ΠΡΟΣ 1) 


eky’amazima Κα ἐνν᾽ okugasa abantu. Kale AE: 
oyo alung’ama, alung'ama Iwa kugasa PRIE GAL | ῳϑϑ 1 τῆς 


mwoOyO ΒΟ; n’oyo awaba, kale ddala abula Br Gi ἥω 25 (εἴ ds ῳ: 


n’afiiriza gwo. Era ggwe toli mulabirizi ku 

bo. OXSE à 43 12 LS 
Ruku 5 5 tot 

43. Allah atwala emyoyo gy’abalamu mu 3 Gi € CES DEV ὦτα , a 

kiseera ky’okufa kwabwe, n’egyabo Elus s 5 Ge (263 nn δ 225 5 3 

abatannafa agitwalira mu tulo twabwe. “ς Eds r Nr, 

Kale aziyiza egyo gyokka egiba gisaliddwa Jo £ 3,32... ιΖ UE US Dsl 

okufa, emirala n’agizzaayo eri ba nnyini 74 DE: Ὁ 

gyo okutuusa ku ntuuko eyagerekebwa. & EE Jef ὧι ἜΡΩΣ 


ΩΝ 
nn 


Juzu 24 


AL-ZUMAR 


Mazima mw’ekyo mulimu obubonereo eri 
abantu abafumiitiriza*. 

44. Abaffe, baafunayo abawolereza abalala 
ebbali wa Allah? Gamba nti: Abaffe, ne bwe 
baba nga tebalina buyinza ku kyonna wadde 
nga tebategeera? 


45. Gamba nti: Okuwolereza kwonna 
kuli eri Allah. Obwakabaka bw’omu ggulu ne 
mu nsi bubwe. N’oluvannyuma gy’ali gye 
mulizzibwa. 


46. Era Allah bw’ayogerwako nga bw’ali 

Omu yekka, emitima gy’abo abatakkiriza 
nkomerero gyetamwa; naye abo abali ebbali 
we bwe boogerwako, amangw’ago nga 
bajaganya. 


47. Gambanti: Ayi Allah Omutandisi w’e- 

ggulu n’ensi, Omumanyi w’ebitalabika 
n’ebirabika, ddala Ggwe oliramula wakati 
w’abantu bo mw’ebyo bye baayawukana- 
ngamu. 


48. Era aboonoonÿi ne bwe baalibadde 
n’ebiri mu nsi byonna nga bigattiddwako 
n'ebirala ebibyenkana, mazima baalibiwa- 
ddeyo okwenunula Κα kibonerezo ekibi 
ennyo ku lunaku 1w’okuzuukira. Era ebyo 
bye baali tebasuubira okuva eri Allah 
biryeyoleka gye ball. 


49. Era n’obubi bw’ebyo bye baakolanga 
bulyeyoleka gye bali, era balyetooloolwa 
ebyo bye baajereganga. 


50. Kale omuntu bw’atuukibwako akabi, 
olwo atulaajanira. Naye bwe tumuwa ku 
byengera ebiva gye tuli, ng’agamba nti: 
Bino bimpeereddwa lwa magezi gange.So 
nno ekyo kiba kigezo, naye abasinga 
obungi mu bo tebamanya. 


51. Ddala n’abo abaabakulembera baakyo- 
gera, naye ebyo bye baakola tebyabagasa. 


52. Naye baatuukibwako obubi bw’ebyo bye 
baakolanga, era n’abo aboonoonefu abali mu 
batakkiriza bano,nabo mangu nnyo bajja 


Oo 1ÿ ἃ 


OOÉIS 2e VUS 
BE db u5$ Ge BLAS af 
fut ose δ ιῥϑ 51 JS 

OS: Y 
ah Lis 05 5 mai 
οὐδ tshsssahse sé, 
3, 57852 VU G5i ὙΦ: 
28142558 Ge Giles 


“ 


O6 SELS 
Δ Ed «< “ἢ ὦ 4, 
Vi φρο λυ 


κοτε δηλ 
4.- 8 G 1e) 4Cs Où 

CEFEES 
ὁ ἃ 12 ES) Φ 4 
ME DPEL TEA NES | 
24 s AA, 52 ds 
ιὐ τῶ: οἵ CG dbi és 4575 

OO 
SGsihséGélis MTS 


Ω 


a 12 D n 
Θώς ἐξ ie 
“΄ 


ΒΩ 5 p A A 
42) 6 (2: oi NUS ISLE 
et & LA 2 ἂς λα À 
Last JB ν ass AUS ISL 
6 1. © h ° ". 93 κῳ Δ΄ 
ES ζ5 ὁζιρῖ JE ὦ 2591 


“ 
ὁ Δ.2 
΄ CS Ὶ 
PSS apte) 


ρει τύ 
AA: ΚΡ πὰ Ge AE 


- 
cu + sn 
- 


Essuula 39 


Essuula 39 AL-ZUMAR 


kutuukibwako obubi bw’ebyo bye bakola, 
era tebayinza kufufuggaza ntegeka ya Allah. 


53. Abaffe, tebamanyi nti ddala Allah 
y'agaziyiza ebigabibwa oyo gw’aba ayagadde 
era y’abikendeeza? Mazima mw’ebyo mulimu 
okulabula eri abantu abakkiriza. 

Ruku 6 

54. Gamba nti: Abange mmwe abaweereza 
bange abo abasukkiridde mu kweyonoonaà, 
temugewebwamu ssuubi Καὶ kusaasira kwa 
Allah. Mazima Allah asonyiwa ebyonoono 
byonna. Ddala Ye ye Musonyiyi ennyo, 
Ow’ekisa ekingi. 

55. Kale mudde eri Mukama wammwe era 
mwewecyo gy’ali nga ekibonerezo 


tekinnabatuukako, kuba oluvannyuma temu- 
hyambibwa. 


56. Era mugoberere enjigiriza esinga 
obulungi eyassibwa gye muli okuva eri 
Mukama wammwe, nga ekibonerezo 
tekinnabatuukako  Kkibwatukira nga 
temutegedde, 


57. Sikulwa nga omuntu agamba nti: ΟἹ nga 
ndabye olw’ebyo bye nnagayaalirira Κα ludda 
lwa Allah era ddala nali mw’abo abaabalaa- 
tanga, 


58. Oba agambe nti: Singa ddala Allah 
yannung’amya, mazima naalibadde mw’abo 
abatya Allah; 


59. Oba agambe awo ng’alabye ekibonerezo 
nti: Singa nnyinza okuddayo, olwo naalibadde 
mu bakozi b’ebirungi. 


60. Aligambibwa nti: Ddala watuukibwako 
okulabula kwange naye n’okulimbisa, 
neweekuza era n’oba mw’abo abagaanyi. 


61. Era Κα lunaku Iw’okuzuukira oliraba 
abo abaayogeranga obulimba ku Allah nga 
obwenyi bwabwe buddugadde. Abaffe, mu 
muliro temuliimu butuulo bw’abo abeekuza? 


62. Era Allah awonya abo abamutya 
n'abatuusa ku buwonero bwabwe 
obw'emirembe n’obuwanguzi bwabwe nga 
tebatuukibbwaako kabi konna, wadde 
tebalinakuwala. 


À 
᾿ [1 3 Lot ILE nn” 
ES Ὁ bless 5 : Lis } 
Σ.. , 3 n? Ad 1 # 
OÙUiien seu v 
Top ñsatess és 15 
»» SAT IG > JS 
. S tn 


" 

» t ΄“΄ PP 

De εὖ δ λίγ δ SUBIT S 
7 τὴ de fes 
V Li SR AGE Of JS 


O05725 

ann TT es ponte se 
3 ΧΆ. }»} ous | gmns 13 
η 4 12 ΚΑ “νὼ + 1 
pat ASS ὦ ὧδ 29) 
NIET 
OL 4. 31 5 ST 

δαί, eo un qe Ἵ,2.52.7 
ED GE DTA Ju JS Li 
“ » Ἀ 4 fa n 
OS) if ὦ! 5 ab| is (3 
OISE] 


“-΄-΄ 


CAL ΄ n ΄ Δ 
ΟἹ D LIEU Lis 


LA en ΄ 
HS DIS SEEN 
5% ,. 933,92 δὶ 12 
Tr AR SES al 
κε ὦ λ 28 CPE 
OL ES SU G 
2% A % us 
ES Gi Ab GRR 5 
Le] LS & “ Δ τς 
52: LS 40.251 ζ. 
Φῶς 31 δὰ 
OA 28 


fo° 
A\= 


Juzu 24 AL-ZUMAR Essuula 39 
63. Allah ye Mutonzi wa buli kimu era ye ΝΜ dé 2553 dé HE A 


Mulabirizi wa buli kimu. 


64. Ye nannyini bisumuluzo by’eggulu 
n’ensi. Era abo abatakkiriza bubonero bwa 
Allah be b’okufaafaaganirwa. 


.  Ruku 7 : 
65. Gamba nti: Abange mmwe abatamanyi, 
abaffe, mundagira nsinze bakatonda aba- 
lala atali Allah? 


66. Era ddala kyabikkulirwa gy’oli n’eri 
abo abaakukulembera nti bw’olyenkanya 
Allah n’ebirala, ddala ebikolwa byo bigenda 
kwonooneka era ddala oliba mw’abo 
abalifaafaaganirwa. 


67. Wabula Allah yekka gw’oba osinzanga 
era beeranga mw’abo abeebaza. 


68. Mu butuufu tebaawa Allah kitiibwa kye 
ekimusaanira. Era ensi yonna eriba mu 
kibatu kye ku lunaku Iw’okuzuukira, 
dents gyceeulu. girizingibwako ne 

ddyo we. Obutuukirivu bubwe, era ali 
waggulu nnyo n’ebyo bye bamwenkanya 
nabyo. 


69. Era eng’ombe erifuuyibwa, kale abali 
mu ggulu n’abali mu nsi bonna balizirika, 
okuggyako abo Allah baalisiima. N’oluva- 
nnyuma erifuuyibwamu omulundi omulala, 
okwejjuukiriza nga bayimuse, batunula! 


70. Eraensieriyakaayakana n’ekitangaala kya 
Mukama wa yo, n’Ekitabo kiriteekebwawo, ne 
ba Nabbi, n’Abajulizi balireetebwa, era abantu 
baliramulwa wakati waabwe mu bwenkanya 
era tebaliryazaamaanyizibwa. 


71. Era buh mwoyo gulisasulwa mu bujjuvu 
olw’ebyo bye gwakola. Era Ye y’asinga 
okumanya ebyo bye bakola. 


Ruku 8 


72. Era abo abatakkiriza baligoberwa eri 2.23. 


Jahannamu mu bibinja. Okutuusa Iwe 
baligituukako enzigi za gwo ne zigguli- 
bwawo, olwo abalabirizi ba gwo baligamba 
nti: Abaffe, temwatuukibwako Batume nga 


Ode: gt 
1515 εν ΧΕ τ ΡΜ 


sb! il is 3 
sn \e 3 sat 
CEE Es 

“Ὁ 1, ἂν σι “5 ΓΑ 
ef νι db 585 JS 


Où et 

QE δ λιύγ écris 45 
Es She Sos 
DE poli 6e SES 


CRT RER AE ARE 


LA L (ee 
BE #05 ὅπ ot GS 
Fi 1? » 2 ne 

sapeh Es θη Ὁ pans 
CHE 55 


2 κ 


à 4 ἅ..25 Fit À + 3 
LI ᾿ δ αν LR [4 
nono. S 


ἀξ 4ἰ 5: 55 

ko5 5035) VIS 219 
is el τοῖς 9: 399} 
OS 
tes E Hess 


ὃ 
Δ À Δ 7 
ss 39. 


4(20“ 


.RO< 


Essuula 39 


AL-ZUMAR 


Juzu 24 


bava mu mmwe, nga babasomera Aya za 
Mukama wammwe n’okubalabula Κα 
nsisinkano y’olunaku Iwammwe luno? 


Baliddamu nti: Yee, baatutuukako naye 
ensala y’ekibonerezo emaze okukakata Καὶ 
batakkiriza. 


73. Kirigambibwa nti: Kale muyingire mu 
miryango gya Jahannamu, omwo mwe mujja 
okubeera. Ye nga obutuulo bw’abekuluntaza 
buliba bubi nnyo! 


74, Era n’abo abaatyanga Mukama waabwe 
balitwalibwa eri Janna mu bibinja. Okutuusa 
lwe baligituukako, enzigi za yo ne- 
7 gulibwawo. Olwo abakuumi ba yo baliga- 


2 À πο a Ph 

as # © 7 ων os 17 
C3 OR Card 

NÉ SR ἂψ ” nLud τὰ 1! 

LS ASE 5 D) 4 


A ΄, 7 Vp κ As 
six ΦΩ͂ MS dy 
wii Jégrlg Eds 


- Ω 


“(Ὁ Ὁ < ὧν 2“. et 
3 ἐλμῖ de CAS εὖ) A) 
512. 


sp JÉS (SN at CAES ΄ + 
a ὑπ Emirembe gibeere Κα puNe mwe- 2 

ΕΘΕΣ ire, era mugiyingire mwebeerere fs Dr 14 nb a 2 nte te 
a ES pe τ τὰ D pas airs 
OH 
75. Era baligamba nti: Amatendo gonna (AS « 5 si | 5505 2 
ga Allah, Oyo atuukirizza ekisuubizo ΚΘ, κι, σα AE os τ, ἐν 
gye tuli n’atusikiza ensi, netutuula mu ὦ V5 JP ) SY1 Lists 5.25 
Janna wonna nga bwe twagala. Καθ. , 44 ,% Ta Lam «Gen 
empeera y ’abakozi b'ebirungi si nnungi ὑπὸ 42 7? is 5 2%) 
ggero! OS h | NT 
mn PE ΚΖ 4:19 στ“ 
76. Era oliraba ba malayika nga Ji ve CAMES les 

beetoolodde Nnamulondo nga batendereza - n?w 29 


n’amatendo ga Mukama waabwe. Era abantu 
baliramulwa wakati waabwe mu bwenkanya. 
Era kiryogerwa nti: Amatendo gonna ga 
Allah, Mukama w’ebitonde byonna. 


PA 
55 937», 3. ὥ γε; ὦ. Le a | 


LA ” 3 
TEE TA] CRE 


Juzu 24 


Essuula 40 


Los Nés 


ΑΙ ΜΟ ΜΙΝ 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2.Hà Mim.* 


3. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira 
ddala eri Allah Luwangula, Omumanyi wa 
byonna, 


4. Omusonyiyi w’ebibi era Omukkiriza 
w’okwenenya, Omukakali mu kubonereza, 
Nannyini kugaba. Teri Musinzibwa mulala 
okuggyako Ye. Gy’ali y’eri obuddo. 


5.Tewali awakanya Aya za Allah okuggyako 
abo abatakkiriza. Kale okutawuka kwabwe 
mu nsi kuleme kukubuzaabuza. 


6. N’olubereberye lwabwe, abantu ba Nühu 
n’ebibinja ebirala oluvannyuma Iwabwe 
baalimbisa obubaka era buli kibinja 
kyamalirira ku Mubaka wa kyo okumu- 
kwata era nebawakanyisa ebitaliimu mbu 
balyooke babifufuggazise amazima. Kale ne 
mbakwata, naye okubonereza kwange kwali 
kutya? 

7. Era bwe kityo, ekigambo kya Mukama wo 
nekikakata ku batakkiriza nti ddala bo bantu 
bamuliro. 


8. Ba malayika abo abawaniridde Nna- 
mulondo era n’abo abagyetoolodde, 
batendereza n’amatendo ga Mukama waabwe, 
era bakkiririza mu Ye, era basabira abo abakki- 
riza okusonyiyibwa nga bwe bagamba ΜΙ: 
Mukama waffe, weetooloola buli kimu mu 
kusaasira n’okumanya, kale sonyiwa abo 
abeenenya nebagoberera ekkubo lyo era 
bawonye ekibonerezo ky’omuliro. 


9, Mukama waffe, era bayingize mu Janna 
ey’olubeerera eyo gye wabasuubiza, 
n’abo abaakola ebirungi mu bakitaabwe 
ne be baafumbiriganwa nabo n’ezadde 


40:2. Atenderezebwa 


ennyo, Ow'ekitiibwa ennyo. 


LA \ 1€ à 
ΘΟ». d'une diable 


Os 
Sato ἢ δ᾽ ν Ὁ ἣν τ ΛΖ 
ἘΣΘ σον de Sat ΟΣ 5 
Os 
> ta € [+ 
ἘΝ os USE 
LA #, 

,SYLa] γι έν σους A 
Οὐλ 929. 25) 

4 À À rer ET Δ 
IV able] CU) #10 
% Δ ΓΡ “σια» 3 “1 ,ν»Ὁ “Ζ 
Sd SELS ΘΑ 5 "5 
Θ»ὕ;" 
FA . 2 », Ὁ LITE a ET 

? 75 255 2.0 j 
Ἢ Δ δ ω A ns 
DES Sue as de LIST | 
# Jon AP ns 9 Ὡς, 22 
5 λα. Δ625. Ὁ, dei 
lies hs JUS G 
On οἵ, δ. TEE 42} 350 


“ 


2 


Se Es é ἐν 41 LÉS ES 
ᾧ,ρϑιμκίκλστκς. 9; 


a 


LS 
(δ 8. 


ΓΝ 
ὶ LE 


4 


> 
\ 


L 
En 
Ἁ 
ει 
«ἂκ»υ 
LT 
\b- 
. 
4 
> AY 
LAN 
we ww νι 


υ»ὶ 
Le2 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 


lyabwe. Mazima Ggwe Luwangula, GALERIES sat 
Omugezi ennyo. τς ΟΝ ΕΙΣ ΤΣ 
10. Era bawonye ebibi. Era οὐο ῷ Cond ὧ ὧδ EEE 
gw'oliwonya ebibi olunaku olwo, mazima 
oliba omusaasidde. Era obwo bwe 
buwanguzi obusuffu. 


Ruku 2 na # ΄ 2" 
? à ΚΑ ΚΕ: 19% #mhe w 
11. Mazima abo abatakkiriza ES O55 τ: is νὼ 


Où 

Ὁ 

2° » 
\D- \ 
\ \ 
2 

Ὁ 
Ἑ 
“Ρὸ 


baliwereekerezebwa ebigambo nti: Ddala 31 Ὁ LAS a Cas © DA 521 5. 
okukyawa kwa Allah kw’abakyayemu, Ce DD CORAN Miro a 
kusingira wala obukyayi mmwe bwe OM EL JO 
mwalinanga awo nga muyitiddwa eri 
okukkiriza, nemugaana. ANDRE SE se ag dE 
12. Baligamba nti: Mukama waffe, 9 gr | τι 55 196 
otutuusizzaako okufa kwa mirundi ebiri,  fesos 41% Δ ἢ ATEN 
era otuwadde obulamu bwa mirundi ebiri; Gi να b DS ge | 


kale kati tukkirizza ebisobyo byaffe. ὡς "3 [88 ὦ , τ (, οὖ 4 
Abañffe, waliwo Κα kkubo erifuluma mu 2 ΄ » 


kibonerezo? Out 


C4 - 
Z% 


rat 
A5 2e) 5 


13. Baligambibwa nti: Ekyo kibatuu- ὅ τατον (5 SL 


seeko olw’okubanga Allah bwe yala- ΠΤ 
ngirirwanga nti ali Omu yekka, mwa- 21253 Θὰ OL 9 7 Di 

gaananga; naye bwe yenkanyizibwanga n A is " “ἴ2 F1 
n’ebirala, mwakkirizanga. Kati nno Op es 99 G 


okulamula okusembayo kuli eri Allah 
yekka, Omugulumivu, Omukulu ennyo. 


3 FX “ OA » soit 
14. Ye y’Oyo abalaga obubonero bwe UJjé 5 au! 55 y ὩΣ 

era y’abassiza ebigabibwa okuva mu , 2 τ ns (4, Τ ἐγ) “λέ 7 

ggulu. Naye teri afumiitiriza okuggyako 32 5} ΕἸ des μι 
oyo adding’ana eri Allah. Θ ὦ Yi 
15. Kale musabenga Allah nga muli Cl à Der ali Ἰρξϑύ 
bamalirivu gy’ali mu buwulize, abatakkiriza sas CL 2. εἿτ 
ne bwe baba nga tebaagala. os μὲ πα ? 
n δι ᾿ 5 po # 


16. Y’asitula mu madaala, Nannyini LL ᾿ς  .29}55 CEST) PA) 
Nnamulondo. Assa Mwoyo kw’0yÿo « 
gw'aba asiimye mu baweereza be ἐπῆρ 
olw’okulagira kwe, alyooke alabule OS Ν 
abantu ebifa ku lunaku Iw’okusisinkana, | D τ 

“συ νι ῖπσσιι (un n# 

17. Olunaku bonna lwe balijjirako eri «Οὐ ξ Ras Ÿ δῷ ILES ST 
Allah, tewali kyonna kibakwatako ki- D κακῇ 2e TS LR as 
ryekisa Allah. Obwakabaka buliba bwani #02 2501 EL GE Gé fie 
kw’olwo? Buliba bwa Allah, Omu yekka, (©) 2 (3) | >> 19) 
Omukasi. d'rnnstl κα 82 PPS 

18. Olwa leero buli omu ajja kusasulwa éèrel ον US F + ᾿ 
olw’ebyo bye yakola. Leero tewali kulya- On Gars χῷ LbIOLSIADLNS 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 


zaamaanya. Mazima Allah mwangu nnyo 
mu kubala. 


# 
19. Era balabule Κα lunaku olubindabinda, ὃν 4 
awo nga emitima gituuse mu mimiro nga k# 
gifa ennaku. Aboononyi tebaliba na wa a De ᾿ . > 
mukwano wadde omuwolereza alikkirizibwa. à Ÿ 3 pes Ὁ «ἢ Φὥ 5.21.8} G 


RS PR DO CP 
20. Allah y'amanyi obulyake bw’amaaso LÈRS [5 5 ὡὰ ΣὙἱ As LG 2155 
n’ebyo ebifuba bye bikisa. Ὧν » 4 


co = “ἢ 

21. Era Allah alamula mu bwenkanya. DES Η͂ ESF ΛΔ ἐν} 
Naye abo be balaajanira ebbali we, σ, 9 ὃν OR 7 - 
tebayinza kusalawo ku kyonna. Mazima © ᾿ £ Fu 
Allah γε Muwulizi wa byonna, Omulabi πλοῦ 52 Ὁ] ὧν» 


n Ÿ 
wa byonna. ὦ 27 & 
Υ 
Ruku 3 + 
Sa" . n#h np CE PL 
22. Abaffe, tebatambulako mu nsi ne- BG UV ὦ 15 2.25] 


balaba enkomerero y’abo abaabakulembera 13% (& 2 ἦι af AE AS 


nga bwe yali ? Baali be babasinga ennÿo À ,n 2%, » 1 re 
mu maanyi n'okuleka ebyewuunyo mu 264 μὰ! 22 | 7 à 22: »»; 
ΡΤ mr le la 
΄σ",, 9 “,220σ ἡ NA 
kubataasa ku Allah. 93 269 OË GS »»»ξ > δ 0] 
ΠΥ à 
Où [5 Ge 49] 
an 22258 κω] 4 419% + , 
23. Ekyo lwa kubanga baatuukwangako bu 245 LS CU 5 24 υ J5 
Abatume baabwe n’obubonero obw'o- ον, 52 75 <T£ τ fe lust 
lwaatu naye nebeerema, kale Allah sole LA 155685 > ME 
n’abakangavvula. Mazima Ye wa maanyi On ( ἈΠ Ὶ ὁ .3 ΜΠ] 
nnyo, mukakali mu kubonereza. on TON 
ro” εὐ 3 CPE ESA 
24. Era ddala twatuma Müsa n’obubonero gts 3 ἄν uw EL 1115 
bwaffe, n’obukakafu obw’olwaatu, Κων, ὦ 


25. Eri Faräwo ne Hämani ne Qärüna naye [51 φῦ % 5 
nebagamba nti: Mulogo, mulimba mukulu. 


FRA 
= RARES x 166 An #<iL 12 TD (251 
26. Awo bwe yajja gye bali n’amazima |$ eve NL ARE Le 
agava gye tuli, baagamba πί: Mutte 5, Δ 49 te 50 
batabani b’abo abakkiriza awamu naye, &%% ll € 2.1} ΑἸ 
naye mulekewo abakazi baabwe. Naye »., 5 peu κα Du no tait 
enkwe z’abatakkiriza si kirala wabula kugwa δ 9 G 5 ad ᾿ς LE Le 
butaka. OS \ Gi se 
ag nos “ιν * 
27. Era Faräwo yagamba nti: Mundeke ωὺ νὰ ὁδί DE ὡς 5 0 $ 3 


nzite Musa, kale akoowoole 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 


PARC - 1 
Mukama we tulabe. Mazima nze ntya ss PRE LE e r 473 FD 
? 


) _ 

nti ajja kukyuusa enzikiriza yammwe 7 22, δος .2 45, 
oba okuleeta obusambattuko U25Y ὦ 6855. ΦΙ 51 semi > 
mu nsi yajfe. O$ 22 

2 τ,» 4.52 


28. Era Müsa n’agamba nti: Mazima 550% Le (à 


À 
neewogoma eri Mukama wange amponye Ἄ » Fa ἢ et Τὰ ΄ » Ya 
buli eyeekuza, atakkiriza lunaku Iwa 335, ©2592 Ὁ LEA YF (Car 


kubalirira. # 
ὡς all 
Ruku 4 LE n9 9 CAT 4 
29. Era omusajja omu omukkiriza mu bantu ©5255 d OS 50882 Je JB 
ba Faräwo eyakisanga okukkiriza kwe, νῶν. M 9 pneu T7 af, »δὰ 
n’agamba nti: Abañffe, mutte omuntu © 1 >) © F | LSCes ᾿ ἈΦ 
olw’okubanga agambye nti: Mukama wange Fate 3 5 τῷ] 6. 2 Vi 
ye Allah, ate nga abaleetedde n’obukakafu ,, , Κι 4,2% « ᾿ς, 
obuva eri Mukama wammwe? Kale bw’aba 9 Ὁ} 5:86) ὧϑ SES LU 
: : en 5 je 
nga mulimba, obulimba bwe buvunaanyizi- 215 ον $ TE: LS 43 ΄ ζ: ΄ 


bwa Κα ye; naye ddala bw’aba nga ayogera © ἴω». % 2 
mazima, mujja kutuukibwako ebimu ὅν.» 970}. ὠμοῦ, 2 
kw’ebyo by’abatiisa. Mazima Allah |, H sf s 
talung’amya oyo asukkiridde obubi, Outiés Li Lies ὡς DM Ὺ AU] 
omulimba lukulwe. , CRT 
Δ A n ᾽ Ἂ 
30. Bannange, olwa leero mmwe mulina 120 F4) él 265) 25h 


obufuzi, mmwe muli kungulu mu nsi. Naye fn (Most , τ. . * À ᾿ 
ani anaatuyamba Κα kibonerezo kya Allah οὐ o$ É2:5 055 2, δὴ χ ῳ 
| 


, 11% . Δ 
nga kitutuuseeko? Faräwo n’agamba πῇ: 12 G5£5 ὠϑδῦσι 6! ab 
# 


Nze sibalaga kirala wabula ebyo nange ,2 | “5 ΓΖ 12 EL LS 
bye ndabako era sibalaga okuggyako Dés el LS oies " 2! 
ekkubo ettuufu. Os Ci a ὦ ju 
4 * € ἡ ἘΣ 
31. Era oli eyakkiriza yagamba nti: ἜΘΕΙ 8 553: os! JE; 
Bannange, nze mbatiisa okuzikirira ᾿ Lan ns Ἷ Lun Η n(£ 
okufaanana n’okwolunaku Iwa b’ebibinja, Opie ES ξ΄ π 
᾽ : σι» 5.5 Ἂς "2 n% 1< 15 
32. Okufaanana n’embeera y’abantu ba 335525 57% 20 «Ὁ» He 3 
Nühu n’aba ‘Adi n’aba Thamüda », 55h been net os Ἷγ1 
n’aboluvannyuma Ilwabwe. Era Allah γέ 5: ra ἢ AE 
22% 
tayagala kulyazaamaanya baweereza be. Oo JESUS 
# “, # ELA T4 set # 
33. Era bannange, nze mbatiisa olunaku 222 “ζϑε ΟΕ ὧν “3955: 
Iw’okuwanjagiragana, Θ > CE 
. . ΄σω, 270, À 9 ne grue 
34. Olunaku Iwe mulikyuusa emigongo O2 4) Go ον" 3259 
gyammwe okudduka. Temuliba na ,4 4 ne) he ἡ 
mutaakiriza yenna ku Allah. Era oyo Allah 1 ét 64 35: 22 G or 4.9] 
gw’asalira nti abuze, taba n’amulung’amya. Θ» CS Êe UT CSS 


+ 


«8» 


RO 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 
CS x ῃ TS 1% 1 
35. Era ddala Yüsufu yajja gye muli ee os na ru A 3 


olubereberye n’obubonero obw’olwaatu, naye 
temwalekayo kubuusabuusa mw’ebyo bye 
yabaleetera. Kyokka bwe vyafa, mwagamba 
nti: Allah talituma Mubaka mulala luvannyuma 
Iwe. Bw’atyo nno Allah bw’asalira okubula 
oyo asukkiridde obubi, abuusabuusa, 


36. Bebo abawakana ku Aya za Allah nga 
tebalina bukakafu bwonna obwabatuukako. 
Ekyo kikyayibwa nnyo mu maaso ga Allah 
n’eri abo abakkiriza. Bw’atyo nno Allah 


bw’akoona envumbo Κα buli mutima 
gw’eyeekuza, nnalukalala. 
37. Era Faräwo yagamba πῇ: Owange 


Hämäni, nzimbira omunaala omuwanvu 
nsobole okutuuka ku makubo, 


38. Ku makubo agatuuka mu ggulu ndyo- 
oke nningize eri Katonda wa Muüsa, era 
ddala nze nkakasa nti ye mulimba. Era bwe 
bityo ebikolwa bya Faräwo  ebibi 
byamulungivizibwa, n’aziyizibwa eri ekkubo 
ettuufu; era okwekoba kwa Faräwo si kirala 
wabula kwali mu kuzikirira. 


Ruku 5 
39. Era oli eyakkiriza n’agamba nti: 
Bannange, mungoberere mbalage ekkubo 
eryesimbu. 
40. Bannange, mazima amasanyu g’ensi 
eno ga kaseera; naye ddala enkomerero, yo 
ge maka ag’olubeerera. 


41. Oyo eyakola ekibi, kale talisasulwa z 


okuggyako ekikifaanana; n’oyo eyakola 
ekirungi mu basajja oba mu bakazi era nga 
mukkiriza, kale abo be baliyingira mu Janna; 
baligabulirwamu awatali kubalirira. 


42. Ye bannange, ddala [waki nze mba- 
koowoolera eri okununulwa, δίς mmwe 
nemunkoowoolera eri muliro? 

43. Abaffe, mumpita neegaane Allah era 


mmwenkanye n’ebirala bye sirina kye 
mbimanyiiko, ng’ate nze mbakoowoolera eri 


Hé sblei à dj Ge 
S abt Lie LÉ Αἱ Sr à 


LA 


db A EU sois 
eu ω Yes #02 lu 

OA ES UE 

Eu uimmonsois 


OR νι nn) 

3 ἧι 
sh di MST mt DE 
EULTS és Su 


LA 
Û 


β - 
λυ ALES ξ 5. SEE) 


4 


\ 


, ἃ ; 4 
Vos ἀξ Css Jr 
ὦ. 
» 4 
ww # 0 LA 
yat 254 651 Gi 662 
# (HS Ta sn? n # 
κ᾿ : À $ A 
Cr Eng sis CS) 25h 
Lou , 2 S(S 
ss vio)S Σ 


ν᾿ ΠΑ AT. LE à Ζ,[». 1 “»““ 

JS Φϑιθυ de 9 

en ΄ : . »» eo) # 

OS Es , 553 , 

DE nn! hu Tn CAPE 

4, [2.5 OS ἀξ} 
- 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 


4 ον » si 
Luwangula, Ssaabasonyiyi ? Ep 5 χω ων 
1 ar Re tar az Le sou À 
44. Tewali kubuusabuusa, ddala ebyo bye Ces SD } LL a GS 35 
mumpitira tebirina ddoboozi mu nsi wadde ÿ« N a YsE Ὁ "ὦ τς " 
ku nkomerero era ddala obuddo bwaffe ES κι Va “a ἵ 
buli eri Allah yekka, era ddala abeesukkulu- ©! 5 


mya be bantu b’omuliro. © ET 


À »"% 
45. Kale mangu nnyo mujja kujjukira bye θὰ 
mbagamba. Era ensonga yange ngirekedde 5 «7, γὼ d ho < Ἢ 
Allah. Mazima Allah alaba bulungi 42 4 9} 589} Li Ge 


La 
LA 
abaweereza be. Θ» Ga) 
1 
ab 


τ \ 

46. Kale Allah yamuwonya ebibi bye ὧς % 2712 δῶ .ὦ 

baamwekoberamu era ekibonerezo ekibi x σ᾽ » D κων ἧι 

nekyetooloola abantu ba Faräwo — Oo at Le 0565 JU 
ΒΩ 


47. Omuliro. Boolesebwa Κα gwo Κα makya 5 
n’eggulo. Era olunaku essaawa eyalagaa- 9 
nyizibwa 1lw’eribaawo, malayika ziriga- “ 
mbibwa nti: Muyingize abantu ba Faräwo OMIS: 
mu kibonerezo ekisukkirivu. . 

: : RP Ὁ nee A ΄ 

48. Era awo bwe baliba nga batotooganira (Ὁ 58% ὧι Os Lx 515 
mu muliro, kale abateesobolanga baligamba Éé 
abo abeekuzanga nti: Mazima ffe twali 7 
bagoberezi bammwe. Naye abafñffe, [Ÿ+ ταὶ 28 ET (293 LES δ΄ 


munaatuwonyako ekitundu Καὶ kibonerezo | G φως ἡ 
ky’omuliro? (OPEN AS 

2... bo 6 un { ΄ 
49. Abo abeekuzanga baliddamu nti: " 25 JG Lo NE 


Mazima fenna tuli mu gwo. Ddala Allah CL - » 
amaze okulamula wakati w’abaweereza be. > mn OS 2m 5 LUC 
“ 


! 
4 # σ΄ “ 4 ἃ δ .Ἵ 
50. Era abo abaliba mu muliro baligamba SA 3 jù) ΠΕΕΠΕῚ οὐ ιδδι 
abakuumi ba Jahannama nti: Musabe Mu- pu ose (πὶ δὲ τ ἐζά τ 2 2) 
kama wammwe atuwewuleko ekibonerezo Bi Ge di : = 
waakiri olunaku lumu. Cds | A | 


51. Baliddamu nti: Abañffe, temwatuuki- ASS sut El Κὴ΄. 
bwako Babaka bammwe n’okulabula okw’o ns RU MR trs. 
lwaatu? Baliddamu nti: Yee, baatutuukako. π᾿ 3.8 5315.) ὅω PSIERTE INT 
Ba malayika baligamba nti: Kale musabe. DRE UT # 
Naye nno okusaba kw’abatakkiriza (Xe CV ἡ τ Es eJi1s {251 & 
tekwanukulwa wabula kugwa butaka. à 

Ruku 6 4 ΣΝ ὋὅἔὋ (“απ Pat cd 

52. Mazima Ffe ddala tuyamba Ababaka js | O pa (31. pers si) Gi 
baffe n’abo abakkiriza, mu bulamu bw’oku »,2 sh ὁ 
nsi ne Κι lunaku abajulizi lwe balye- 79 2% ἊΣ 
simbawo, OC Y 


> 


Juzu 24 AL-MU’MIN Essuula 40 


{ 
ñ CA ΄ 
53. Olunaku aboonoonyi okuwampanya BAS TRS Dot) | ALU VS 93, 
kwabwe ννῈ kutalibagasa, era balibaako « Ἀν D Ton 4 11 42. +, 
ekikolimo era baliba n’obutuulo bubi nnyo. © > 2 La 3 


54. Era ddala twawa Müsa obulung’amu, [52 7.1 5 κ29} ὦ 52 (ss a , 


ju Re ue A RE 
era netusikiza abaana ba Isirairi Ekitabo 2 ᾿ ç ιό οἴ.) LE 
55. Nga bwe bulung’amu era nga kwe Cds Ci sn) σή στὰ 
kubuulirira eri abalina amagezi. PPT See 5 
56. Kale gumiikiriza. Mazima okusuubiza its [ὁ (Se gui 3 νη 3 
kwa Allah kwa mazima. Era saba okubikkiri- Si, se κων # # 5 
rwa olw’obunafu bwo era tendereza EG à 2, FE 2 ΟῚ ΄ 
n’amatendo ga Mukama wo eggulo n’enkya. ) 515: 52 ω 


ὶ ὼ ε - a GG he « 
57. Mazima abo abawakanya Aya za db | SOUS» æ} ὧτ 
Allah awatali bukakafu bwonna buba- ἡ“. ᾿ς SL ep 
tuuseeko, ddala mu mitima gyabwe temuli S &! s (Lee φρο, ji 
kirala wabula mululu gwa bukulu bwe one (22; à a 
batalituuka nako. Kale ggwe weewogome 7-2 JE AGE) 5e 
eri Allah. Mazima Ye ye Muwulizi wa 
byonna, Omulabi wa byonna. + > ds 


n . . 42,4 Se" w eu 
58. Mazima okutonda kw’eggulu n’ensi ὡς δὴν 1319 goml 
“" 


kusingira wala okutonda kw’abantu, naye . 2 TPLTCE RON 4, ΤΕ 
abantu abasinga obungi tebamanyi. Y os Es ss lo 3 æ CG 


OÙ a# 

. , , na σῖ 4 1a#? gas (ζ71 

59. Era omuzibe w’amaaso n’oyo alaba 3 ὁ et) 2 yes Y LS ghu, Le 3 
tebenkanankana; era n’abo abakkiriza ne- 3 5 ΣΙ mi jl À 53 ὦ 2| “Ὁ 5 


: : | À 
bakola ebikolwa ebirungi febenkanankana SA 
na mwonoonyi. Naye mufumiitiriza katono (5 μὲ: Cu? pre 


“ 
ιῪ 
nnyo! 
: ss Lo ' “ 
60. Mazima Essaawa eyalagaanyizibwa (4.5, ζ25 Ὁ ξ LS Ἵ LAS) Op 
ddala ya kutuuka, tekiriimu kuwannaanya; RE 
naye abantu abasinga obungi tebakkiriza. O6 es) 013 (Es 
2% d Rngni ps 1 
61. Era Mukama wammwe yagamba nti: F2 go ὃ 525! 2.31 ὅδ: 
Munsabe, nzija kubaanukula. Mazima abo τς nt κλ᾽ Cantet À 
abekuluntaliza Κα Kkunsinza, ddala >, ὩΣ τ GE OI et OU! : 
baliyingira mu muliro nga banyoomoofu. CSN 2.25. Οζι χα ἢ 


Ed 
Ruku 7 » “Ὁ 5,4 χὲ κὸν b # 
62. Allah y’Oyo eyabakolera ekiro La THAT Jar ds 5 ra 


mulyooke muwummulire mu kyo, n’emisana , 2... 71 LE à à 
nga bwe butangaavu. Mazima Allah γα ab SJ mere 2 ; ΤῚΣ; 
# δα δ 


Nannyini mikisa eri abantu, naye abantu ci 1 ES $ ω»ϑι dé «has 
abasinga obungi tebeebaza. ᾿ ΄ 


Essuula 40 AL-MU’MIN Juzu 24 


63. Oyo nno ye Allah, Mukama wammwe, ως ὥΖ Ni , εἴ 2K85 εὐ! 25 
Omutonzi wa buli kimu. Teri musinzibwa TT Son» bee» op 2. 

mulala okuggyako Ye. Kale ate muwugulwa O6 6 δ: OL δΥ νά.) 
ἀπαῖγ 6} ΑἹ De “ιι D LITE» 2.1} 
64. Bwe kityo nno abawugulwa be bo seb ΤῈ | cb EN 


CREME à 
abagaana Aya za Allah mu bugenderevu. αὐ 5.2 47 οἱ 
LEP à 1 


65. Allah y’Oyo eyabatondera ensi okuba 1145 DSYIAST 


G> 
(Ca r 
5 


s , w » 
ekiwummulo, n’eggulu okuba akasolya era κα NE 2 52 ἢ 4 EL τῇ 4.3 
n’abawa enfaanana era n’ayooyoota rt D pi 
enfaanana yammwe era n’abawa Κα » -- ; ν D D ) $ AS ) pe 
birongoofu. Oyo nno ye Allah, Mukama ἡ, “ioiss ATELNEL ET 

ἘΔ ᾽ »" ir es den u# » ; Ἄ 
wammwe. Kale ow’emikisa γε Allah, ab CLS 7 PE) δ 7 


Omulezi w’ebitonde byonna. OOkeka eo ) 
l 


4 
66. Ye Katonda Omulamu. Teri musinzibwa ὅ = ΜῊ τὰ ὙΔ Δ. ΝῪ ρου τὰ 
mulala okuggyako Ye yekka. Kale mumu- λῶν, SRE DT D A 0 » 
sabenga de. muli beesimbu gy’ali mu 2. CIE ol a) Gates 
ddiini. Amatendo gonna ga Allah, Omulezi Dot! 5 
w’ebitonde byonna. Εν mar on 
67. Gamba nti: Nze nagaanibwa okusinza © a CAT φΦ- 8 CL JS 
ebyo bye mulaajanira ebbali wa Allah -: ra 


΄ à nn? δ “Δ Dn% 
okuva Iwe nnamala okutuukibwako 7° πὰς APE AE 
obukakafu obuva eri Mukama wange era 2! ᾿ td 9159 ᾧ γὼ EE) 


nalagirwa okweweerayo ddala eri Mukama 


ὦ σιν κα ἫΝ w # 
w'ebitonde byonna. Oxo φὴ 


2 LA 4 AA nn, 4 
68. Ye y’eyabatonda mu ttaka, n’oluva- C2 LD IS DSL ἔς 
nnyuma mu ttondo ly’amazzi agazaala 4», Η »4λιττ., 2 
n’oluvannyuma mu kitole ky’omusaayi, 2% 29 AÈLE 5. Si à) 
n’oluvannyuma abafulumya nga muli £4 ,.2 sa 127,2 42° 4: 
bawere; nate era abakuza mulyooke 2— 2 5 | ay 25 Jab 
Η [1 
mutuuke mu buvubuka bwammwe, ER ΧΩ 2 srl ET 2 


n’oluvannyuma mulyooke  mubeere PEAU ΄ ᾿ ᾿ DIR 
abakadde.Naye mu mmwe mulimu #8 421 Mi? tie A4 a 
abatuusibwako okufa olubereberye /w'’o- JT | , 5 35 de 
kukaddiwa, era abawangaaza mulyooke ΗΕ καῇ ,ἐ 1.11 
mutuuke Κα kiseera eky’entuuko era Cd ? 
mulyooke mufune amagezi. es “ἢ τὼ 4: 
Ta d a EVEATE. 
69. Ye y’awa obulamu era y’afiisa. Kale Grès 5 Foninde, à Pa ζ 5} 
bw’asalawo ekintu, ddala agamba kigambe D nt a γι 171,3 (71.125 nf 
nti: Ba! ne kiba. CURE Jess 
Ruku 8 _ 9 5 Liotatt 
70. Abaffe, tolaba abo abawakana ku Aya C5 ὦ 9 > (&e CFA JS 491 
za Allah? Tolaba ngeri gye bawugulwamu ” MR DR τ 
kuva ku mazima! OUPS FE gl mal 


71. Abo abaalimbisa Ekitabo era n’ebyo Ἷ2) ὅς} , δ à x) 
bye twatuma n’Abatume baffe. Mangu SE 


CURE 
nnyo bajja kumanya, OS SE À 


> 


Le 


asile 


Juzu 24 


AL-MU°MIN 


Essuula 40 


72. Awo nga ebikoligo biri mu nsingo 
zaabwe, n’enjegere. Nga bawalulirwa 


73. Mu lweje, n’oluvannyuma balyokebwa OS 


mu muliro. 


᾿ n° ΧΡ p'aun 
ἀμ 5 5 027 ὃ GES ὃν 
φώς 

Δ Δ [τ " 94, an κῃ ἢ 
eu DOS Lies 


n A “ “ Δ LA Σ 
74. N’oluvannyuma baligambibwa nti: sé (; ET pes sers 25 


Baluwa abo be mwenkanyanga ne Allah 


75. Ebbali wa Allah? Baligamba nti: 
Batwabulidde. Nedda, wabula n’olubereberye 
tetwasinzanga kintu kirala kyonna. Bw’atyo 
Allah bw’asalira abatakkiriza okubula. 


76. Ekyo kiribaawo, lwa kubanga mwesa- 
nyusanga mu nsi mu butaali butuufu, 
n’olwokubanga mwejaabaatanga. 


77. Muyingire mu miryango gya Jahanna- 
mu mubeere omwo. Ye nga obutuulo 
bw’abekuluntaza buliba bubi nnyo! 


78. Kale gumiikiriza. Mazima okusuubiza 
kwa Allah kwa mazima. Kale ne bwe 
tukulaga ebimu kw’ebyo bye tubalabulako 
oba ne bwe tukufiisa nga tobirabyeko, era 
gye tuli gye balizzibwa. 


akabonero ku lulwe wabula akikola Κα Ilwa 
buyinza bwa Allah. Naye ekiragiro Kya 
Allah bwe Kkyatuukanga, ensonga nga 
esalibwawo mu bwenkanya, era olwo nga 
abalimba bazikiririra awo. 


Ruku 9 
80. Allah y’Oyo eyabatondera  ebisolo 
ebifugibwa mulyooke mwebagale Κα bimu 
ku byo n’ebirala kwe mulya. 


81. Era mubirinamu n’emigaso emirala era 
mulyooke mutuukirize na byo ebyetaago 
ebirimu mitima gyammwe, era Κα byo ne 
byombo kwe musitulirwa. 


82. Era abalaga obubonero bwe. Ye 
kabonero ki ku bubonero bwa Allah ke 
mugaana? 


ὠός: ἐ τ 

"κι & κπ ΜΙ: Μ μὲ Δ 
Ds Le ES ὅν κοι US es 
+ Se δ n a $ n À 1% 
ες Ζ JE Ge ES DES .. 
PR) Tips re + 
Où, 0rab Jui EURE 
Pn 9 ( 12 à 
AL E 2 CES 
THAT δχ nr À 
COR SSI ELA 
2 AmhS mnt 

OU 05 
CE 
Eiika Δ Δ. Ootat AS] 
χκνυωΐ 45° ἂν ire hs 
One wie τὰ 


4 à Tin κα 
(ὐὗ , ὁκ ab! Lé5 ©] H2b 


HELITE 


à on 
S κ 7 


ra 5 à 


+ D » 
315 RESTES PAT EU À 


Ca < 4 
OH EP di ssss 
<< … 


# “ ἈΝ ΩΣ 4 σ᾽» κ 
δι.» Gé ΜΕ (sis st LES S 


D “κι, -(͵ στ νι 2% 


Ἔ ELITE ΝΣ) 7 οἷ Ὧι 
gi vil OÙ of ss 
EU φωναῖς SG eg 

Oogrs EURE τ 359 
κῶν RAT ὅτε δ ai 
BAS 5 A ὧρ 385 
Giessé ie oiec Gi 


O6 


Essuula 40 AL-MU’ 


MIN Juzu 24 


83. Abaffe, tebatambulako mu nsi ne- 
balaba enkomerero y’abo abaabakulembera 
nga bwe yali? Baali babasinga obungi era 
nga babasinza amaanyi n’ebijjukizo bye 
baaleka mu nsi. Naye bye baakola byonna 
tebyabagasa. 


84. Kale bwe baatuukibwangako Ababaka 

baabwe n’obubonero obw’olwaatu, badda 
mu kweragalaga olw’okumanya kwe 
baalina; Naye ebyo bye baajereganga 
byennyini ate bye byabebungulula. 


85. Naye bwe baalaba ekibonerezo kyaffe, 
baagamba nti: Tukkirizza Allah Omu yekka, 
era tetukyakkiriza ebyo bye tubadde 
twenkanya naye. 


86. Naye okukkiriza kwabwe kwali 
tekuyinza kubagasa awo nga bamaze kulaba 
kibonerezo kyaffe. Eyo y’enkola ya Allah 
eyaliwo okuva edda mu baweereza be. Era 
abatakkiriza bwe batyo bwe bafaafaagani- 
rwa. 


AL n 4 RTE γ᾽ LEA κατ τ 
ES οὐδοῦ ἡ LS 261 
« CS ΄ 
me in at Ce 
n “ν,,23.2 , 1% 
ÉLIRE NS Er ER 
. “725 NL: % CL EE ἣ 
ἀὐτίξ δον AN DIET 
δ s #4 δ. 
SÉRIE SE 
τῷ “Ζῇ 12 n2& τῷ nr 
- “τι μ Rlà5 2 AE (Si 
LS Δ PR Ἢ - 
Sphell GS δ. δή, ἴδ 158,3 
CAEN ASS nÀ ΄ fn - 
O6 He SG 


a CG EU 155 EE 


CA (es . 2955. 21 a TS 
7 À 4 Ὃν ri 

ὦ, b LA CPE "4 

ji db Li Est 1515 

΄ AC tn 

Jus Sr S CALS 55 


“ ΗΝ ῃ 4 
ὠώϑ δ λιέμαξ & 


γέ 


Juzu 24 Essuula 41 


Fun pile co 


7 + 


HA ΜΙΜ SAJDAH 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


« ΚΦ ιν δεν à 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oz | ges 9} al Leds 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Ηᾶ Mim. * 2 


3. Kuno kwe kubikkulirwa okuva eri Oui ut 5 
Omusaasizi ennyo Ow’ekisa ekingi. 


» 4 PACA »ι) νων 
4. Ky’Ekitabo Aya za kyo ezattottolwa mu LÉ LE 5 15}5 ας θὰ 


bujjuvu, γε Kur’äni eri mu lulimi nn cn ET 
olunnyonnyofu Κα Iw’abantu  abalina OS oder 2 ΄ 
obumanyi. 4 snte Sa SE te ρ 
5.Y’ewa amawulire ag’essanyu ate Web rl 5 D 2 
᾿ Ἶ 2 à dans tn 29% 27 
y’erabula. Naye abasinga obungi mu bo GASET Ÿ 3 SEEN 


bakubayo mabega, kale tebawuliriza. © “ < ἊΣ 
6. Era bagamba nti: Emitima gyaffe, giriko [2.ἡ 1521 ‘5 EEE 9) ὅ 
ebisaanikira ku Iw’ebyo bye mutuyitira, ne + ΄͵ ROME si Ro ins ns 
mu matu gaffe mulimu obuggavu, ne UÉ 5 55 Bis ὅδ ΟΞ 
wakati waffe naawe waliwo eggisi. Kale Heat $ 

kola bibyo, παῖς tukola byaffe. 


© 
Ci + 
a 
[A 
“Ἐν 
<= 
ΘΕ 


7. Gambanti: Ddala nange ndi muntu nga A BAS ἡμὰ 2 
mmwe, naye nze mbikkulirwa nti ddala ς “Ὃς 2 5 
Omusinzibwa wammwe asinzibwa ali Omu =>19 4) 42 
yekka. Kale mubeere beesimbu gy’ali era +, 292: 
ie Ἶ 3:65 
mumusabe okusonyiyibwa. Naye zibasanze 


abo abamwenkanya n’ebirala, OË À ), era ds n 

8. Abo abatatoola zaka, era bo n’enkomere- 32 5 SE) © ἐπ ἡ οἱ 5j | 
ro tebagikkiriza. © 65 is sv: ÿ ss Yu 
9. Mazima abo abakkiriza era nebakola pit becs [5.2] © rai ιῷ) : 
no. ebirungi balifuna empeera etaliiko Oyÿas te κι f 21 à 


Ruku 2 £ nr #" ,Ζ2 4,7 43 
10. Gamba nti: Abaffe, ddala mmwe gl ὦ 3, Ξ τ 48551 JS 
mugaana oyo eyatonda ensi mu biseera , ?, 44e nenrrs τὴ 512 
ebibiri era nemumuteerawo n’abavuganya ὦ 8.545 ge UT) LS RE 
a Oyo nno ye Mukama w’ebitonde OE oi Lies Es 11815 TT 
yonna. κι ΓΝ 
11. Era yassa kungulu wa yo ensozi 5 539 UE .2.") Gus Jess 

Le — ΄ 


Ce | 


ennyweevu era n’agissaamu emikisa, Ré Moss 2772... Caunes 2) σι 
n’agereka mu yo eby’okulya bya yo mu QU 11 2335... 4[2. 


41:2. Allah Atenderezebwa ennyo, Ow’ekitiibwa ennyo. 


Essuula 41 HA MIM SAJDAH Juzu 24 


biseera bina — kuno  okwanukula kwe OS 
kumu eri abo bonna ababuuza. 


A ΄ LA x Ὁ 
12. N’oluvannyuma yayolekera eri eggulu ἐν GS eo 2,12 FAI dv EE {32 
nga liri mukka bukka, kale n’ayogera gye 51 


liri n’eri ensi nti: Mwembi mujje ὙΠ ΟΣ 0 » 
mung'ondere mu kwagala oba mu Os LD cs GES 
butayagala. Nebigamba nti: Tuzze mu vez à 

kwagala. 


13. Kale n’amaliriza emigigi gy’egoulu SUIS (δ φ os Pois (uJeb ANA AS 
omusanvu mu biseera bibiri, olwo n’abi- +, 3 ρ ir NX 
kkulira buli ggulu omulimu gwa lyo. Era US 5 21 ge 5.10} ω 


twawunda eggulu erya wansi n’ettaala 4} 82, (2: δὲ ,212 41) 
n’olwokukuuma. Okwo nno kwe kugereka ; 5 ὃ 7, ἰῷ a Se à 
kwa Luwangula, Omumanyi wa byonna. 15] } à 4 εἶ» EU 

14. Kale bwe beekyuusa, ggwe gamba nti: ἀξ «ὦ 146 1.1 ἐδ 125210 
Nze mbalabudde ku kibonerezo ekifaanana 7 Lt (eu fs 
n’eky’Aba ‘Adi n’aba Thämuda. (Ὁ» 9.9. 5» Le 4.25 ΟΣ 


n a A 54 cote © 
15. Awo bwe baatuukibwako Ababaka ῳϑ- ue Ju γα κα 5! 


at 


okuva mu maaso gaabwe n’emabega 142225 ΝΜ Δ ΑΣΊΣ Ce% 505 af 
; Ἶ ESS NT Dh ils 29 24 dd | 
waabwe okubagamba nti: Temusinza mulala 22 DT er "2 a 


… re L € 
okuggyako Allah, baddamu nti: Singa CRE δ΄ CG δ» 990 "Ὅλ WL 
Mukama waffe yayagala bw'’atyo, ddala 2 PT - “2 7 ee PRES 
yaalisindise ba malayika. Mazima ffe bye Bis 1 Lo ,G5 δ. αλλ JS 


\ 
mwatumwa nabyo tubigaanyi. OS “πὶ 


- NON NT LE PAT EI 415 

16. Kale aba ‘Adi beekuluntaliza munsi V2) Y\ ᾧ ΠΟΥ τ > LE GG 

mu butali butuufu nebagamba nti: Aniatu- (4 ὁ 4Tas (οὐδ 3 É AE 

sinza amaanyi ? Abaffe, tebalaba nti ddala Ca: ᾿ + Le ἐς ἌΝ du Es 

oyo Allah eyabatonda Ye abasingira wala ᾧ» Li OU! 155 51:55 
& n9° [ἢ 


amaanyi? Era baagaananga obubonero , 2, AT us n9 114 
bwaffe mu bugenderevu. 33 ὅ Abies il D 24 1. 


17. Kale twabaweereza empewo eya (3 1525 REA 5) À 4 A Ζ {1} “7.3 
kibuyaga ow’amaanyi mu nnaku enzibu, , 2 ἔ 
tulyooke tubaloze ku kibonerezo ky’obu- DIRE » 8.832... us Una A 


swaavu mu bulamu bw’oku nsi. Naye ddala % , (<3 Ξ Li RL ‘, ἘΠῚ 
: ps ἌΡ κα Sa | 5.29} 

ekibonerezo ky’enkomerero ky’ekirisinga , 7, 142, ον LE g “ne 

n’okuswaaza, era tebaliyambibwa. AR Gal LEE V 9] 


ἀστοί .9ν. 5“: Danse 


18. Ate aba Thamuüda twabawa obulu- | pu ὦ Ἀ.6.-.... 5 55...) 1 3 
ng’amu, naye nebasinga kwagala buzibe 9. « 9 ste oi 
bwa maaso ku bulung’amu, kale okubwatuka 2 LG I US I 


a ΄,} 

kw’ekibonerezo ekiswaaza nekubakwata ESA CG ῳ 4) | D ἐμ] 
? Ξ,.,» ἃ 

olw’ebyo bye baakolanga. OO Las 


Juzu 24 HA ΜΙΜ SAJDAH Essuula 41 


19. Naye twawonya abo abakkiriza era nga 2 ὁ A Fert pal EE , 
- u 
bawulize. DRE , ns O6; τ ë. 
20. Era olunaku abalabe ba Allah lwe id | gb PURE SSD 9 
balikung’aanyizibwa eri omuliro, nga Θέ 5255 .22 


baawuddwa mu bibinja. 


- #n = . 
21. Okutuusa awo nga bagutuuseeko, olwo 24:12 45 ὦ ὅς, Ὁ 5} ὧδ. 
amatu gaabwe, n’amaaso gaabwe, n’ensusu 4» 9,29 2 κα ? PLATS λλ:λκ 


zaabwe, biribawaako obujulizi kw’ebyo bye HBBER 3 LA) 3 2 / me 

baakolanga. OU 11 G, 
1% 

22. Era baligamba ensusu zaabwe nti: AS FH 2 5512) 15) JE; ) 


Lwaki mutuwaako obujulizi? Ziriddamu nti: C5 a { (SX 1: LL {1.913 4,(C2 NE £ 
Allah y’atwogezza Oyo ayogeza buli kimu. © © 5 


: dd 5 did » € 1% 52 “2. 
Era mmwe vy’eyabatonda ku mulundi JSLARALS 552 ἕ ὁ Je hi 
ogwasooka era gy’ali gye muzzibbwa. mnt nf ete 
À SE OURS LS ὃ» 
μὰ nul an NAT 2 


23. Era temwalinamu kwekeka nti amatu di 
gammwe oba amaaso gammwe oba ensusu 


sr Ts ah δῷ 
zammwe  biribawako obujulizi, naye en V3 
mwalowoolezanga ddala nti Allah tamanyi 45, SRE τῇ 225 695 ES ΠΕΣ, 


bingi kw’ebyo bye mukola. OQLs Has Ce EE 155 Y 


24. Era okulowooza kwammwe okwo kwe ee δι LS À - SRE US 3 


mwalowoozanga ku Mukama wammwe | LE nn ΡΝ «{ 
kubazikirizza nemufuuka ab’okufaafaa- OE pui 63 ἀλλ 


ganirwa. 25 M re 

25. Naye ne bwe balyegumya batya, era ru is ue Ha OL 
omuliro bwe buliba obutuulo bwabwe; era = « # us La 
nebwe balisaba bawulirizibwe, tebaliba OSLÉ A 63 - 34 Giants 5. Στ υΣς 


mw’abo abaliwulirizibwa. Syst AS 
26. Era twabateekerawo ab’emikwano, kale és 24 ps λ 5520 "5243 SELS 3 
baabalungiyiza ebikolwa ebyo ebiri mu %- En ᾿ς ca / TS 
maaso gaabwe n’ebiri emabega waabwe, 5.2 ΜΞ C5 À Fa ii 

olwo nebakakatako ensala eringa eyali Κα Re 13 21 Es d 3 REE 
migigi egyayita olubereberye lwabwe mu 

Majinni n’abantu. Mazima baali mw'abo al V7 US As 2 on) dE 2918 


; 
J ,#, 
abaafiirwa. OS , LS a 
Ruku 4 222 sn ὅδ: 
27. Era abo abatakkiriza bagamba nti: Due CA δ 2 
Temuwulirizanga Kur’ani eno era mugizibii- , 2 2 
kirizenga nga esomwa, mulyooke muwangule. Bass 455 9.5 “ἐϑ 15.2715 ῷ Des] 54) 
φώς 4113 


ELA 


28. Mazima abo abeerema tugenda kubaloza 3.2 15 τί ΐ Ci ai | 2:52 “Δ. 
ku kibonerezo ekikakali era ddala * 4 "5 


#14 Ÿ 
Lace 


Essuula 41 HA MIM SAJDAH Juzu 24 


LA 4. Tan? 1 son ποτέ 4 4 0 - 
tulibasasula okusinzira ku bisinga obubi $ | où Lg Ru si ν 
bye baakolanga. OS ss SVT 


ä 


ὦ, ne | 
29. Ogwo omuliro y’empeera y’abalabe ba ru εὐ δι 49} οἱ 551 Re ES 


Allah. Balibaamu n’obutuulo obw’olubeerera ,, 242 mm 2, î 29 pe (nt 
nga kwe kusasula kw’ebyo bye baaga- 5 G. 4 Gs 


ra 
ananga mu bubonero bwaffe mu buge- OS δ ΔΑ] CHE “ὦ 
nderevu. — Φ < 


30. Era abeerema baligamba nti: Mukama ὦ ἥ 57. 152% ρον J 


΄ 
A 


wañffe, tulage kw’abo bombiriri abaatubuza ta Loge τὸ d. 0 
mu Majinni n’abantu tubateeke wansi Un 15 Gel ve EAST) 


w'’ebigere byaffe, balyooke babeere mu ba {#4 €) 4 IL ÈT «δα (2 Î< 2 
wansi ennyo. G “ ist RE 
OAV OS 
1 ἀ à 4 & # 2 CA 1 + g < 
31. Mazima abo abagamba nti: Mukama Bi ab 55 56 CES] (Ep 
waffe ye Allah n’oluvannyuma ne baba 9» ne IAE τ, , 5. ins | TS 
y y ...--.1.λὲ μα 3 19e (Es 


banyweevu, ba malayika bakka gye bali 7, Ρ ue LOT 4 des 
nga babagamba nti: Temutya era temweralii- 12 μα Y ARE ΨΥ PUISE] 


# 
kirira, era mujaganye olw’e Janna eyo gye ss OL Gen 15 ΜΡ 
mwasuubizibwa. Bis (Ji PEN γα} 

nf dre 
O0SSS 


#, = a . PL d A - 
32. Ffe tuli mikwano gyammwe mu bulamu C5 Ji δ À BE " 31 ὧΞ 
bw’oku nsi ne ku nkomerero, era mu — κα DS cd NOTE es 
Janna mulifuniramu ebyo emyoyo τἀ 25 G [43 30 ὁπ 
gyammwe bye giryagala, era mulifuniramu as E Boat ntfraz » 1:7 
buli kye mulisaba — OGI2ES GG TS A2 


33. Nga kwe kusembeza okuva eri Allah 255) Je 295 


Omusonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

Ruku 5 » ον Ἶ Ζ 
34. Ye ani asinza ebigambo ebirungi gbl ὦ" 5» ὥσθ δῷ Ge 2 
kw’oyo akoowoola abantu nga abalaza » ne 8, TE É ,2,{5 ή ΄““ 
eri Allah era n’akola n’ebikolwa ebirungi, Gr τῦῦ! 055 2 - « 
n’agamba nti: Mazima nze ndi mw’abo 
abeewaayo? pt Li EUR dite 
35. Era ckirungi n’ekibi tebyenkanankana. 24424) Ὁ 5 ALGA il ὦ οὐκ Ὑ 3 
Kale sindiikiriza ekibi nga weyambisa ekyo , ὁ κι.» Αἴ 2. κα 1% 
ekisinga obulungi, okwejjuukiriza nga | pee 2 εἶ 


© 
“Ὁ 
1.5 
\ 

\ 

> 
; 


n’oyo gw’obadde n’obulabe wakati wo et 
naye, nga aling’anga ow’omukwano ΘΕ a 
ogukyayokya. ει 

36. Naye ekyo tekifunibwa okuggyako abo (225|3}.-2 ES NDIY IL 125 
abagumiikiriza; era ekyo tekifunibwa à ᾿ 
okuggyako abo abalina omugabo omusuffu Osi Z 


mu bulongoofu. 
«49» 


sROT 


Juzu 24 HA ΜΙΜ SAJDAH Essuula 41 


ἐδ ως κα re LELTPICIT 
37. Era bw’ofukuutirirwanga ne Sitaani Ὁ" : ᾿ΒΙ Ge ELLES 58 (: 
olufukuutirira, kale weewogomenga eri ,, 


Allah. Mazima Ye γα Muwulizi wa byonna, 742 his > ᾿ 
Omumanyi wa byonna. Θ 39 
« ἐπ 8 En 4 « 

38. Era ne mu bubonero bwe mwe muli ekiro (Je à) | 55 2 15 sui] EAU 


n’emisana, n’enjuba n’omwezi. Naye , ,% Dar pol + 
temuvuunamiranga enjuba wadde omwezi, ὃ 5 Una) SERA Vs en 5 
wabula muvuunamirenga Allah yekka Oyo 4 puma 4,4 à 222. ne “1] 

eyabitonda, bwe muba nga ddala Ye gwe bits 65 el CALE" sil 
musinza. O63225 τ, ra? Ζ ὧν 


CR PA tir 19 # LA 
39.Naye bwe beekuluntazanga, ggwe ως RSI 134 Em Li | yL5 
tobafaako, kasita abo abali eri Mukama wo 5%, | 5 «12:12.5.7 3 τ 
bamutendereza ekiro n’emisana era bo 6515 7" LA 7 


tebakoowa. O6 ET: 35 


40. Era ne mu bubonero bwe ddala olaba 5 
ensi nga ekaze.Naye bwe tugitonnyesaako 4 
amazzi, ennyulukuka n’egimuka. Mazima * 
Oyo agiramusa era γα Mulamusa w’abafu. (K( 27 
Ddala Ye γε w’Obuyinza ku buli kimu. + 


ἘΝ 
τι 


ὃ. Ω 


41. Mazima abo aboogerera Aya zaffe ÿ EU D d5>s 4 OA 
amafuukuule tebayinza kutwekweka. 1% NE δ κα 
Abaffe, oyo alisuulibwa mu muliro y’asinga 2 τὰς 
obulungi, oba oyo alijja nga ali mirembe » 
Κα lunaku lw’okuzuukira? Kale ggwe mukole > - 
nga bwe mwagala, mazima Ye bye mukola , ) “- 


abiraba. O y=03 


Ὁ 
e 
—\ 
e 
Ὦ 
>> 
᾿ 
\ 
et 
> 
αὶ 
> 
ιν 


δ γῶν ψ D 19% 7 mr il 4 | 

42. Mazima abo abagaana Ekijjukiza ΣΞΣ ς SRE» Ce ue 
(Kur’äni) nga kibatuuseeko, zibasanze! Era LS, s ὁ Τά ὦ, nS Te 
ddala yo Kur'äni ddala ky’Ekitabo > ra à r BE 
Luwangula. sis en 7 ., 4 
43. Tekituukwamu bya bulimba okuva mu 349 5 GT Ce dCi A 


maaso ga kyo wadde emabega wa kyo. Kwe 4, us Ste te n ὦ 
kubikkulirwa okwaviira ddala eri Allah 2% dé JijiS rai Ge 
Ow’amagezi ennyo, Atenderezebwa. Ories 


» # 


4 n Δ < ᾿ “ rs, ἐμῷ “ 
44. Ebyo ebikugambibwa si birala wabula Ju 9.35.5 G Ὺ} δυό EG 


by’ebyo ebyagambibwa n’Abatume ὅπ ας 24627 2|<5 3}} 25 δ 

: 8. pare JJ'EAS C 
ab’olubereberye Iwo. Mazima Mukama wo Pate 4 is se εΞ 
γα Nannyini kusonyiwa era ye Nannyini OPA Lis 35 


kubonereza okulumya. 


Essuula 41 HA ΜΙΜ SAJDAH Juzu 25 


dd Dies sont ko ou nte 
45. Era singa Kur’äni twagikola nga eri ἡ Ὁ ὦ Cost LB 155 aies 95 
mu lulimi lugwiira, ddala baaligambye nt: Φ,. Φ £ 4e, ci na fui 
Lwaki Aya za yo tezannyonnyoka ? Âbañffe, " Ἐπ 9 93») "δαὶ £ 
olulimi lugwiira ate nga Nabbi Muwarabu? pe he 0 5 .,5 σ᾽ κι τ, “2 τ ἃ 
{18 πῇ: δ Dee ulung”amu ne ss λα bel C 23 55 US 
uwonya eri abo a iriza. Naye abo abata- 4, ,2! τὸ m2 Lo A7 mn 
ἘΠῚ κα τῆι matu gaabwe A obuggavu 4.315] LG OS Y GES . 
era ekyo ku bo bwe buzibu bw'amaaso. Jr 9 2“. κα, ,15 “Ὁ 94 ἐτ 
Abo baling'anga abakoowoolwa okuva mu SE LUE 5 s 22 
kifo ekiriewala ennyo. Σ κα LES ᾧ DSC 
Oz Y 551 


Ruku 6 [ 212517 hPa LTe 
46. Era ddala twawa Müsa Ekitabo naye ὅλ χα LG See jt 056 526 Gas RATS 
nekitakkiriziganyizibwako. Naye singatekyali £ss κυ ϑ κι Ζ faté, es 
kigambo ekyakulembera okuva eri Mukama 5 or Es Ie Ya 
wo, ddala ensonga yaalisaliddwawo wakati EUX ra) 2.2.5} 5.2.2. 
waabwe; era ddala bali mu kubuusabuusa 5 a ΄ ΝΗ Sat 
ku kyo okutawaanya. Ouus alone 


47. Oyo akola ekirungi, kale kigasa ye ETES τό GC Je LS 
yennyini; n’oyo akola ekibi, kale kivunaa- nus Se Lihefun Dont ut 
nibwa ku ye. Naye Mukama wo si mukumpa- Oasis, 05 C5 Css 
nya eri abaweereza be. 

Juzu 25 s 2 4 ΄ 

48. Gy’ali y’ejulizibwa okumanya kw’E- (4 5,3 ta λᾶς Ῥ .2 dd) | 
ssaawa. Era ebibala byonna tebiva mu ng’o Cs< (CT nu Lis 2.215 
zaabyo, n’omukazi yenna tabeera lubuto *? Rd re. as és 
wadde tazaala, wabula na kumanya kwe. Era 4, 4. oi, ἐν EN SAS des 
Olunaku lw’alibakoowoola, alibuuza nt: TT es un, (2 22 
Baluwa abenkanyankanyizibwa nange? 16 1 3 Old 2l 2935 
Baliddamu nti: Tukutegeeza nti mu ffe tewali Ξ κατ δος ET ITS 
alina bujulizi ku bo. Où CAES De ἰὼ 

ΠΡ < . PAP ATEN AL TETE 

49. Era biribaabulira ebyo bye baalinga 55 sos » 2155 dé 


balaajanira olubereberye era olwo lwe 5, Bamrst(e it 
balikakasa nti ddala tebalinaayo buddukiro. Ovs 14 03 2.) Gys 


> 


. ᾿ 1, n 2? T0 BUS ALIEN 
50. Omuntu takoowa kusaba birungi. Naye ὦ 5 As oo Rs 7 gs, 
᾿ i 5,9... διε)υτϑ Ὁ 23 45 
bw’atuukibwako omutawaana, olwo nga os as PÉSSE 


aggwebwamu essuubi, nga aterebuka. Ρ 
. ape (s 22425 Li ἃ 4ν. 
51. Naye bwe tumuloza ku kusaasira okuva Στ 92 Be das) ds > CE ? 
gye tuli oluvannyuma Iw’obugubi obwamu- {5 +, e ὰ 2. τα 4262 165 
tuukako, agambira ddala πᾶ: Kino kye : 7 ῷ πὰς ἜΣ 
kyange era sirowooza nti n'Essaawa eri- 4 A 
tuuka. Era ne bwendizzibwayo eri Mukama 0% 52e “᾿ς, pnt don δὶ Φὶ τὰ 
wange, ndifuna gy’ali ebisinga obulungi. RS 7 RAÏ vie ὦ ὧν τὸ 
Kale ddala abatakkiriza tulibategeeza ebyo 4, 3%2. Aer 24148 Ga 
Ξ BASS EN 5 ηϑλοδ 15h Cr il 
bye baakolanga era ddala tulibaloza Κα as Fed 2 βασι αν 
kibonerezo ekikakanyavu. One OS 
52. Era bwe tuwa omuntu ebyengera, 4 HA MERE) dé CR S 8 
akyuukira Κα ludda Iwe. Naye bw’atuu- $ 


LA 
» ΞΖ 
ῳ 


4 coter rte 
Lao τ EC Et 


Ό 


A 


vos 


Juzu 25 HA ΜΙΜ SAJDAH Essuula 41 


fe le 
kibwako akabi, olwo n’afuuka asaba A NE sui 15 “5 as 
olukobo. Di pe 


Fa μὴ . LAN 2 τ 
53. Gamba nti: Mulabye mutya, singa 3.5 able ὦ OF ὦ, SES JS 
Kur'’ani eba nga yava eri Allah ate οἰ ΄ 
oluvannyuma mmwe nemugigaana, ddala 38 © dei 4-» 2 
ani mubuze asinga kw’oyo ali ku kwawukana 
okw’ewala okuva ku Allah? 


54. Mangu nnyo tujja kubalaga obubonero «5. 5 361 ὦ Es ZA, pau 
bwaffe mu bwengula ne mu bo bennyini, , « 
okutuusa lwe balinnyonnyokerwa πῇ ddala 4— 
yo Kur'äni ge mazima. Abaffe, tekimala $ ὡς 5 
okuba nti ddala Mukama wo ye Mujulizi FR ul 
ku buli kimu? ΘΟ, ὦ 


LA 
a ur 1 AE on » % T4 
55. Muwulirize, mazima bo balimu +21) Gi € LE 2.2.5 Gad) S 


okubuusabuusa ku kusisinkana ne Mukama ré 6 

| RIRE din 2 Csù dns LD : 
waabwe. Mutegeere, mazima Ye buli kimu TO LR Tu & 
yakyetooloola. 


Essuula 42 Juzu 25 


2 Ex τῷ té 2, 
Ée ARTE 
AL-SHÜRÀ 
(Yakka lubereberye ἔνα Hira) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O FES) Se 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. : Ἵ Res 
2. Hä Mim.* QE 
3. ‘Ain Sin Qaf. * OZ 


4. Bw’atyo Allah, Luwangula, Omugezi ὡς 51 εἷι AO τοτὲ ESS 
ennyo akubikkulira era y’eyabikkulira 


Δ PIN »ὼ "σ΄ ΔΖ, 

n’abolubereberye 1wo. OS ASS 
29 Sat . svt [7 Cr 

5. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna à SR) ὁ ὦ ὁ ss GA 
bibye era Ye ye Mugulumivu ennyo, pr pes 
Omusukkirivu. OS a 


΄ SAS. » σι 9.45 LG 9 22 
6. Kumpi emigigi gy’eggulu gyeyuzeemu 9 É 2 δὼ 55 Égou 5369 
give waggulu wa gyo olw'ebibi byabwe; “ ru Δ. ru Ἀλλὰ 
era ba malayika batendereza n’amatendo ga , À Fu ? dora 
Mukama waabwe era basabira n’abali mu 24h41 ὧν δ᾽» δι Go) ϑογδασως 
nsi okusonyiyibwa. Muwulirize! Mazima 59 Φν φεῖτι 22 

τον ἜΣ RS \ 

Allah γε Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. One Hi)sia ga 


΄ ΄ 


δ na A 4% se. $ 
7. Era n’abo abeefunira abakuumi abalala “ AY PET ὌΝ) εν SN 5 
ebbali we, Allah era ye Mulabirizi ku bo; , 5, σ “ 


΄ [1 ᾿ 

- ane n 111441 AUS Grass pu 
naye ggwe toli mulabirizi ku bo. pie Es oague Bas ab 
Odss 3 


3 : Le (vu Mal tit root a le 
8. Era bwe kityo twakubikkulira Kur’äni LL $£ G155 LU st el is 
ey’Oluwarabu, olyooke olabule Nnyina see ie vos pe now 
w’ebibuga * n’abali ebbali wa kyo; era 52258 Gi sus At ΑἹ ΕΘ 
olabule abantu ku lunaku Iw’okukung’a- “ 5, 4 κω νας 7 not ac 
au A en onu ne À Gas dus us po) \ 2% 
ekimu kiriba mu Janna, n’ekibinja ekirala PR . Én Low" 
kiriba mu muliro ogubumbujja.* : Opus dia 


42:2. Atenderezebwa ennyo, ow'’Ékitiibwa ennyo. 

42:3. Omumanyi wa byonna, Awulira byonna,Nannyini buyinza. 

42:8.  Enju eyasooka okuzimbwa ku lw'okusinzizaamu Allah yali Ka’bah 
( af jesangibwa mu kibuga Makka. Ekibuga ekyo ky’ekiyitibwa ‘Ummul-Qura’ 
( σγδι 21 ) amakulu nti ‘Nnyina w'ebibuga’. Kino kiyinza okuba nga kiva ku nkizo 
ekibuga kino gye kirina ku bibuga ebirala oba olw'okuba nti edda ennyo 
oluvannyuma lw'okuzimbwa kw'Ennyumba ya Allah (Ka'’bah), abantu 
abatamanyiddwa baazimbawo ekibuga abalala bonna kwe baayigira  okuzimba 
ebibuga. Eno eyinza okuba nga y'emu ku nsonga lwaki ekibuga Makka kiyitibwa 


Nnyina w'ebibuga. 
«498» 


Juzu 25 AL-SHÜRA Essuula 42 


9. Era singa Allah vyayagala kukaka, S55=>15 &0 


yaalibafudde ekibiina kimu; naye ayingiza À ᾿,, “Ὶ: MR he PL δὶ 
oyo gw’aba asiimye mu kusaasira kwe. 5 4522) © sy, ὦ dix ὧξ 


Naye aboononyi tebaliba na mukuumi “940, 4 EEUCAEAEIT- 
yenna wadde omuyambi. Oxsiigses Nb ossi 


LL ele 09 0 cn? «ὦ τ 
10. Abaffe, baafunayo abakuumi abalala br 84) ldns> ὧδ 15 Sat ol 
ebbali we? Naye nno Allah ye Mukuumi ἢ“ 29 4. στ toupie ts 
omutuufu era y’azuukiza abafu era ye ne Ὧν ὦ: τ Sr | 
w'Obuyinza Καὶ buli kimu. ΟΣ 5% es Js δ 
Ruku 2 = . 2 ne 


ν ΄ ἰ fa one . “ Α 
11. Era kyonna kye mwawukanamu, kale AA LS LU das Dial 
okulamula kwa kyo okw’enkomerero ΚΟΠ & y κῷ 4 onu pu * 


: Fe ΡΥ 
eri Allah.Oyo nno ye Allah, Mukama wange ὁ 5 59. 4e D) ES RÉ 
gwe nneesiga era gy’ali gye njolekedde. Ousstatiis 

n , + AA 11% e 

12. Ye Mutandisi w’eggulu n’ensi. ὧδ DT RL» À) δ 
Yabakolera okuva mu mmwe bannammwe, τ, one pores à dim tn 217 
ne mu bisolo yakolamu binnaabyo. Ye ASPIRE “hi 

’eyabayingiwaliza mu yo. Tewali kyonna 5, 5,4 1} mont on 2 40 
fui nga Ye. Era y’Awulira byonna, y’Alaba ζ Sr di SNrals 2 SES 
byonna. DR TER À 

Oeil pro 
: 2.2 {57 1 

13. Ye nannyini bisumuluzo by’eggulu LA r BIS τῷ sol ΔΩ ai 
n’ensi. Ayanjuluza ebigabibwa eri O0yÿo «4% 42 εὖ, » Lo 92% no tu 
gw’aba ayagadde era y’abikendeeza. Mazima ΖΞ a 5) ESS 


Ye y’amanyi buli kimu. OU 


Gis nr? δ στ nu Lou Yu 
14. Allah yabalagira okugoberera eddini 314354 σοῦ ui O8 SU ἐγ 
eyo gye yakuutira Nühu, era y’eyo gye — ,. 2» ως μι CLS Tr. 
tukubikkulidde era gyetwakuutira Ibrähimu, + Les ὦ 5 Et List Gt 
ne Müsa ne ‘Isa πῇ: Muyimirizeewo eddiini | 2:37 1 £* < ; 
era temwawukananga Kku yo. Ebyo bye Luc LP Ἶ 
muyitira abasinza b’ebifaananyi bibakalu- 12 RS 5455 SSSR NS CS) 
ubirira nnyo. Allah y’eyelondera 0ÿO ne ee pugn eco one 29% 
gw'aba asiimye era y’alung’amya gy’ali Air SASERS GERS Ho! 
oyo ayolekera gy’ali. + ΩΝ ne 


» » y CAN nesrs 
15. Era tebaayawukanamu wabula luva- SAS (2 A &e 11 AS (25 
nnyuma ἵνὰ kutuukibwako kumanya, 5 2 2 it 0 ,,312 note 59 
olw'obuggya obwali wakati waabwe. Era singa nt 995. δα Er ist 
tekyali kigambo ckyakulembera okuva eri φ δὶ 4 “ὁ qi ἐν ὡ ὦ its 
Mukama wo eky'entuuko eyagerekebwa, τ : AE RP RE 
mazima kyalisaliddwawo wakati waabwe. De Liedtte si DS ss 
Era ddala abo abaasikizibwa Ekitabo n DB ΞῳἋ nsta ne 
oluvannyuma lwabwe bali mu kubuusabuusa One y assé Li 28 3m 


Κα kyo okutawaanya. 


Essuula 42 AL-SHÜRA 


16.N’olwekyo koowoola abantu era beera 7535 Δ 
munyweevu nga bw’olagiddwa era togo- — 


berera kwagala kwabwe okubi, era gamba 
nti: Nze nzikiriza ebyo Allah bye yassa mu 
Kitabo era nalagirwa okuba omwenkanya 
wakati wammwe. Allah γα Mukama waffe 
era ye Mukama wammwe. Ffe tulina 
ebikolwa ebyaffe, nammwe mulina ebikolwa 5 
ebyammwe. Tewali luyombo wakati waffe 
nammwe. Allah y’alitukung’aanya awamu era 
gy’ali y’eri obuddo. 


17. Era abo abawakana ku bifa Κα Allah 
oluvannyuma nga amaze okukkirizibwa, 
ensonga yaabwe teriimu nsa mu maaso ga 
Mukama waabwe; era baliko n’obusungu 
bwa Allah, nate balina n’ekibonerezo eki- 
Kkakali. 


18. Allah y’Oyo eyassa Ekitabo n’amazima 


ne minzaani. Naye ki ekinaakumanyisa nti < 


Essaawa esembedde? 


19. Abo abatagikkiriza be bagiwujjirira. 
Naye abo abakkiriza bo bagitya nnyo era 
bamanyi nti ddala ya mazima. Mwetegereze, 
mazima abo abawakanya Essaawa ddala be 
bali mu kubula okw’ewala. 


20. Allah  Mwekkaanya nnyo  eri 
abaweereza be. Agabira oyo gw'’aba 
ayagadde era ye wW’Amaanyi ennyo, 
Luwangula. 
Ruku 3 

21. Oyo aba ayagala okukungula kw’e- 
nkomerero, tumwongera ku kukungula kwe; 
n’oyo aba ayagala okukungula kw’ensi, 
tumuwa ku kwo; naye taliba na mugabo 
gwonna ku nkomerero. 


22. Abaffe, balinayo be benkanya ne Allah 
abaabateerawo eddiini eyo Allah gy’ata- 
kkirizanga? Naye singa si kigambo ekyasa- 


lwawo, mazima kyalisaliddwawo wakati $1 


waabwe . Era ddala aboonoonyi be baliba 
n’ekibonerezo ekirumya ennyo. 


tt ASS ESS AA ET 
΄ ,“» “5 
εὐτ am Are res 
Oieshe dis ἸΑΡΣ ΤΗΣ ΦΑΕυ 


nfin ΄ L % » 
Gin ho ose 5, Cdt s 


ας ἐπα tes M non AE 
BASE NÉ SLR TOO 
np ΗΜ nt” δι Α 

ΣΕ Ro Fessrais 
de 87 πὸ GK GS Gi ai 


Os 


Vos 
As un 25 nu Le nPtet 
HN ASE τ 6» a 
PARA NRE EE 
ne n ._ 
Le fée Ans: RE Gi 


ES 


F0" 


Juzu 25 


AL-SHÜRÀ 


Essuula 42 


23. Oliraba aboononyi bwe bakankana 
olw’ebyo bye baakolanga era bya kubatu- 
ukako. Naye abo abakkiriza era nebakola 
ebikolwa ebirungi, be baliba mu nsuku zo 
mu Janna. Balifuna buli kye balyagala 
okuva eri Mukama waabwe. Egyo nno 
gy’emikisa emisuffu. 


24. Ebyo by’ebyo Allah by’awaako 
amawulire ag’essanyu abaweereza be abo 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi 
Gamba nti: Nze sibasaba mpeera ku byo, 
okuggyako okwagalana nga ab’oluganda. 
Naye oyo akola ekirungi, tumwongera mu 
kukola obulungi. Mazima Allah ye Muson- 
yiyi ennyo, Omusiimi ennyo. 


25. Kazzi bagamba nti: Mutume yapaatiika 
Κα Allah eby’obulimba? Kale singa Allah 
yayagala, yaalitadde envumbo ku mutima 
gwo. Naye Allah asangulawo obulimba 
n’anyweza amazima n’ebigambo bye. 
Mazima Ye y’amanyi ebiri mu bifuba. 


26. Era Ye y’akkiriza okwenenya okuva eri 
abaddu be era y’asonyiwa ebisobyo era 
y’amanyi bye mukola. 


27. Era ayanukula abo abakkiriza era ne- 
bakola ebikolwa ebirungi era abongera ne 
ku mikisa gye. Naye abatakkiriza balifuna 
ekibonerezo ekikakali. 


28. Era singa Allah ayanjuluza ebigabibwa (3 
eri abaweereza be okusukka ekigero, mazi- 
ma baalijagalalidde mu nsi; naye assa bya 
kigero gye bali nga bw’aba ayagadde. 
Mazima Ye y’ategeera ennyo, era y’alaba 
abaweereza be. 


29. Era y’Oyo atonnyesa enkuba oluva- 
nnyuma nga abantu baweddemu essuubi 
n’abunya wonna okusaasira kwe. Era ye 
Mukuumi , Atenderezebwa ennyo. 


30. Ne mu bubonero bwe mwe muli 
okutonda kw’eggulu n’ensi, n’ebirina 
obulamu bye yabunya mu byombi. Era Ye 
asobola nnyo okubikung’aanya bw’aba nga 
ayagadde. 


25 AS Rs ess LAS 
ie 5 4 Fe eu Stat #55 
G SA re PS eh De pa 


n ωσ 


+04) λᾶς, 


sait 


où 
. 


nn 
2 F5 ES JE ke 
sage, A ϑ D rs dut 
ἜΤΕΙ its 

ὁ sole ὡξ Li das gi 525 
᾿ ΚΝ 

DEA ATEN 
ds τῷ » AA ΤΊ Θὰ, τὴν AL 
κὰν A ἀράν δα 162 σαν 


ων An ΄ 


BAS GS 53.4.25 ὡΣ 24055 5 
Θέ»: RATE: 

à ὅ 52 Gas SERA 1645315 

΄ , “ 
EAN os 25 
ga Ga 

DÉS 
nn Lane A pone Lio 9e 
[2,»,3: de Eh gihsas 
δχσῖ, 08 2 old yre D ty n nat 
DS À SA 5.535. 235 RAS S 19158 
Ph “2 
Oste st 

« Δ. à a 
CAPE NOR ER RES 
<,n ot did LT on DCE 
Blodsos ἡ 5455» 4" ὡϑ Los 
sr Lola 
Où 52 δ 


Essuula 42 


AL-SHÜRÀ 


Ruku 4 
31. Era akabenje konna akabatuukako, kale 
kabaawo Iw’ebyo emikono gyammwe bye 
gikola, naye Ye asonyiwa bingi. 


32. Era mmwe temuyinza kufufuggaza 
ntegeka za Allah mu nsi era temulinayo 
mukuumi mulala wadde omuyambi ebbali 
wa Allah. 

33. Ne mu bubonero bwe mwe muli ebyo- 
mbo ebiseeyeeya Kku nnyanja nga biri 
ng’entikko z’ensozi. 

34. Bw'aba nga ayagadde, kale asiba 
empewo nebisigala nga biyimiridde wamu 
kungulu wa yo. Mazima mw’ekyo mulimu 
okulabula eri buli mugumiikiriza, omwebazi 


35. Oba abizikiriza olw’ebyo abantu bye 
bakola, naye Ye asonyiwa bingi. 


36. Era tubazikiriza, abo abawakanya obu- 
bonero bwaffe balyooke bamanye nga bwe 
batalinaayo buwonero walala. 


37. Kale ekintu kyonna kye muba 
muweereddwa kiba kya masanyu ga kaseera 
mu bulamu bw’oku nsi. Naye ebyo ebiri 
eri Allah, ebisinga  obulungi era 
ebiwangaazi ennyo, by’abo abakkiriza era 
abeesiga Mukama waabwe, 

38. N’abo abeesamba ebibi ebinene n’e- 
byambyoone, era nga bwe basunguwala, 
bo basonyiwa, 


39. N’abo abaanukula Mukama waabwe, 
era nebajjumbira essaala, n’ensonga 
zaabwe nga ziteseganyizibwako wakati wa- 
abwe, era nga batoola ne mw’ebyo bye 
twabawa, 

40. Era n’abo ababa nga batuukiddwako 
okujoogebwa, nebeerwanako. 


41. Naye empeera y’ekibi, kiba kibi 
ekikifaanana. Naye oyo asonyiwa n’adda- 
abiriza, kale empeera ye eri ku Allah. Mazima 
Ye tayagala bajoozi. 


42. Era oyo eyeerwanako oluvannyuma 
Iw’okujoogebwa, kale abo tebaliiko kinenyo. 


? et 
ERIC pee O8 SC CILES 
Β δι, «ἢν, En "Κ΄ 
OS PE 50 > 
4 LA ᾿ δ 2% τ 
FIG ro 6522 LS 
A ΄ 


4. on NE μὴ ns 
One SDS ossi 


8° “ 


nue 
ἀλλ 5 


΄ “. 


00 2 CA 
SNL EE EEE 
΄ 


ωρω 17 ΄ ᾿ A + ε΄ ᾿» 
JA SN Ai ᾧ bé 


΄ “’ “΄ 


ERP δ, . 2 
OEM ANS IER 


τ νιν, 
255 JE TSI SIN 


΄“ 


£ 2 


Ὥ 


CC κι δὼ 
LE 567 à 
1 
# 


4 A τ €g n 
D VAS) κοι] JE 55 + 


΄- 


ἰῳ-2..99 


λ΄, 4 


ni Fe 
Ὁ ES 15 doté 


Juzu 25 


Juzu 25 


AL-SHÜRÀ 


Essuula 42 


43. Naye okunenya kuli kw’abo abajooga 
abantu era abajagalalira mu nsi awatali 
nsonga ntuufu. Abo be balifuna ekibonerezo 
ckirumya. 

44. Naye oyo agumikiriza era n’asonyiwa, 
mazima ekyo kiri mu bigambo ebyetaaga 
obumalirivu. 

Ruku 5 


45. Era oyo Allah gw’asalira nti abuze, aba 

takyalinayo mukuumi yenna ebbali we. Era 
oliraba aboonoonyi awo nga balabye 
ekibonerezo, nga bagamba nti: Abaffe, 
waliwo ku kkubo eriddayo? 


46. Era olibalaba nga baleetebwa mu maaso 

ga gwo nga batunudde wansi olw’obu- 
swaavu nga batunula kikijjama. Naye abo 
abakkiriza baligamba nti: Mazima abaafa- 
afaaganirwa be bo abeefiiriza bennyini 
nebafiiriza n’ab’omu maka gaabwe ku 
lunaku 1w’okuzuukira. Mwetegereze! Mazima 
aboonoonyi be balibeera mu kibonerezo 
ekiwangaazi. 


47, Era tebaliba na bayambi ab’okuba- 
yamba Κα Allah. Era oyo Allah gw’asalira 
nti abuze, aba takyalinayo kkubo lyonna. 


48. Kale mwanukule Mukama wammwe nga 

olunaku  olutaziyizika oluva eri Allah teru- 
nnatuuka. Temuliba na buddukiro Κα lunaku 
olwo era temulisobola kwegaana. 


49. Kale bwe beekyuusa, ggwe tetwaku- 
tuma Kkuba mukuumi Κα bo. Ggwe 
tovunaanyizibwa okuggyako okutuusa 
obubaka. Era ddala bwe tuloza omuntu ku 
kusaasira okuva gye tuli, akusanyukira 
nnyo. Naye akabi bwe kabatuukako 
olw’ebyo emikono gyabwe bye gyakule- 
mbeza, olwo nga agaanira ddala okwebaza 
n'ebyo by'’alina. Ddala omuntu muteebaza 
mukulu. 


50. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 
Allah. Atonda nga bw’aba ayagadde. 
Agabira oyo gw'’aba ayagadde abaana 
ab’obuwala era n’agabira oyo gw’aba 
ayagadde abaana ab’obulenzi; 


δ < » < 

Ans ct “4. ΄.- » + 1 

CESSE Φ- LU) dE is LsS) 
Dur δα A D 24 1€ 

D GA A PINS GA 3 JE Lui 

΄ - ,..»7.“5 1, 

OLIS ILE M El 51 


ἢ LA “2 π7κ5..,..1 
DE be) Es 6) SES 22.357 


Ὁ, 9552 


-᾿ ΠΡ ΤΩΝ ΛΔ 
O8 Α 253. F5 es 2412 
DT a À 
«7. CS AL MER es, 


Le 
g 
\s> 


9h en 
TE" 
? À à ΄ rd 
BE Liabiée TS SNS 
ἐκ BamnLrhé 2x1" 
Os oi jas 8.5 
n 2112 2] a ICS 154 site 
LÉ y 2 UT Linden CPS 
ὦ ὅν ραν ELUS Os as 
<% nus δ. Δ LA 
5075 4225 6 CS NILSST 
21 4 


“ἢ ὦ κ, “κυ κων 
LOTUS AC ji 


LI 


Ὁ 


> 


\ 


΄ et δ. ? L 
n Aa Gas Ts 0 s en 
> με Lit) 
Pb je! ne λ.. à, Lis 9 
Δ 


; 
OL CS IE 


235566 es 2576 G 


CN 
ofRO 


Essuula 42 AL-SHÜRA Juzu 25 


s “,2 2 n “7 pat 
51. Oba abatabika, ab’obulenzi n’abo- Jr 570 L15613S524% 554 51 
buwala; era afuula oyo gw’aba ayagadde ENT TIC 2357 2 τὼ: 


okuba omugumba. Mazima Ye ye Mumanyi OLA 
wa byonna, Ow’obuyinza. ΡΣ 
52. Era tekibangawo eri omuntu Allah ÉLSV AL IeË pere) sEGs 
okwogera naye, wabula nga kubikkulirwa + ,, , cd 
oba nga asinziira mabega w’ekisikiriza oba “θὲ 51 τ 
atuma omubaka (malayika) kale n’abikkulira 21 5.5 [2 45 $L 7 
omuntu olw’okulagira kwe ebyo Ye d eo έ 
by’aba ayagadde. Mazima Ye Mugulumivu OLLERS GE 4.5) 
nnyo, Mugezi nnyo. ΣῈ 
53. Era bwe kityo naawe twakubikkulira υὅχοϊω δι 3) LOGS 
Ekigambo (Kur’ani) olw’okulagira kwaffe. , © { 
Ggwe wali tomanyi Kitabo nga bwe kiri 
wadde obukkiriza. Naye okubikkulirwa Ὁ αν χ Ὁ Sy 4 FES (5 
twakufuula obutangaavu bwe tulung’amizi- HR 


—\ 
[ 
à 
\ 
© 
ὧν 
LE 
€ 
V 
\w> 


΄ δ n LA CC PR 
sa oyo gwe tuba tusiimye mu baweereza ble ὦ ὧς 5 EL 56 Le ὦ9 
baffe. Era ddala ggwe olagirira abantu eri δ n à 
(GES 


ekkubo eggolokofu, 


σ΄ . Ce Cine Co ΄ 
54. Ekkubo lya Allah Oyo nannyini ebyo 5 all à Gasgiianbise 


ebiri mu ggulu n’ebiri munsi. Mwetegereze! κδ ρει 0. τον ART LAN Ὁ 
Ensonga zonna zizzibwa eri Allah. OMS JU sb 1UL NE UE) à δ. 


AR ls 


Essuula 43 


cu à 


AL-ZUKHRUF 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Καὶ lw’erinnya lya Allah, Omusaaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Ηὰἃ Mim.* 


3. Njuliza Ekitabo ekinnyonnyofu (Kur’äni,) 


4. Ddala Ffe twakifuula ekisomebwa ennyo 
nga kiri mu lulimi olutegeerekeka, mulyooke 
mukozese amagezi. 


5. Era ddala kiri mu Nnyina w’Ekitabo gye 
tuli nga kigulumivu nnyo, kijjude eby’ama- 
gezi.* 


6. Abaffe, tulekeyo okubabuulirira tubasu- 
ulirire olw” *okubanga muli bantu abeesukku- 
lumya? 


7. Ye ba Nabbi 
abaasooka! 


8. Naye tebaatuukibwako Nabbi yenna 
wabula baamujereganga. 


bameka be twatuma eri 


9. Kale twazikiriza abaali basinga bano 
amaanyi, era eky’okulabirako ky’abolu- 
bereberye nekiyita. 


10. Era bw’obabuuza nti: Ani yatonda eggulu 
n’ensi, ddala bajja kugamba nti: Luwangula, 
Omumanyi wa byonna y’eyabitonda. 


11.0yo eyabakolera ensi okuba ekyaliiro 
n’agibateeramu n’amakubo, mulyooke mu- 
kwate ekkubo ettuufu. 


12. Era y’Oyo atonnyesa amazzi okuva mu 
bire mu kigero, kale netugazuukizisa ensi 
eba efudde; bwe mutyo nno nammwe bwe 
mulizuukizibwa; 


43:2. Allah Atenderezebwa ennyo, 


Ones site 


“ 
2 er 


OS 


Data iQis 


- 
OMR 
bé Ess Lie αἱ ὃ (διε 
Oke< 


NAS si IE EE 
OU ES 
OSSI à ai ὥς ἐς: 


a ae ὁ, οἱ 65 φοίτα 


ἘΠ 

Lo 

sis ΠΝ γ0ν δῷ 
Os 


Ed A Ideal 
OSLL grtrn2%, A τα ΠΝ EAN 
LG: ee τὶ 
ET: ως Si «- GE 
de. 2 


Ow'ekitiibwa ennyo. 


43:5. Elinnya ‘Ummul-Kitab”(Lisi#) oba ‘Nnyina w’Ebitabo' litera okukozesebwa ku Sura Al-fatiha 
olw'okuba nti yo ye Sura eringa omulyango omusomi mw'ayita okusobola okutegeera Kur'äni. 
Elinnya lino wano likozesebbwa ku Kur’äni naye nga likwatira ddala ku nnono ya yo Allah 
gy'akuumye obutiribiri, nga kino kitegeeza πῇ teyinza kukyuusibwa wadde okwoonoonebwa nga 


Ebitabo ebirala bwe biri. 


Essuula 43 


AL-ZUKHRUF 


13. Era y'Oyo eyakola emigogo gy’ebibiri 
bibiri (He n’ekikazi) ἘΝ buli ngeri. 
Era n’abakolera ebyombo n’ebisolo bye 
mwebagalako, 

14. Mulyooke mutereere ku migongo gya 
byo,n’oluvannyuma mujjukire ebyengera 
bya Mukama wammwe awo nga muteredde 
Κι byo, era mugambe nti: Omutuukirivu 
y’Oyo eyatugondeza bino, so nga ku lwaffe 
tetwalibisobodde. 


15. Era ddala eri Mukama waffe gye tuli- 
dda. 

16. Era bamuteerawo ekitundu mu bamu Κα 
baweereza be okuba abaana be. Mazima 
omuntu muteebaza nnyo wa lwaatu. 

Ruku 2 

17. Abaffe, Ye y’eyeetwalira ab’obuwala 
okuva mw’ebyo by’atonda, naye mmwe 
n’abalondera ab’obulenzi? 


18. So ng’ate omu mu bo bw’aweebwa 
amawulire nti afunye oyo afaanana ne 
gw'agwanyiza Allah Omusaasizi ennyo, 
obwenyi bwe  mangu ago bufuuka 
obufumye nga afa ennaku. 


19. Abaffe, oyo alererwa mu by’amajolo- 
bera era nga mu kukubaganya ebirowoozo 
si mulambulukufu, gwe mugwanyiza 
Allah? 

20. Era batwala ba malayika abo abawe- 
ereza ba Allah Ow’ekisa ekingi, πῇ! bakazi. 
Abaïfe, baaliwo mu kutondebwa kwabwe? 
Kale obujulizi bwabwe bujja kuwandiikibwa, 
era bajja kubuuzibwa ku kyo. 


21. Era bagamba nti: Singa Allah Ow’ekisa 
ekingi yayagala, abo be tusinza tetwa- 
libasinzizza. Tebalina kumanya kwonna 
kw’ekyo, wabula bateebereza buteebereza. 


22. Abaffe, twabawaayo ekitabo olubere- 
berye lwa kino, nti kale kye bava banywerera 
Κα kyo? 

23. Nedda, Wabula bagamba bugambi nti: 
Twasanga ne bakitaffe nga balina enzikiriza 
y'emu, era naîfe tulung’amizibwa buwufu 
bwabwe. 

24. Era bwe kityo tetutumanga Mulabuzi 
yenna olubereberye lwo mu kibuga kyonna 
wabula bannaggagga baamu baagambanga 


2 42 er TR Re 
ILE ξύλα GES 
) ω C ΄ er 141 PA 
OR GS aies 
192 2 «ἢ n°4 "Ζ “τς 
Cd ΜΝ ΚΑ 0 < nQu< £ Ain 
3 AE perl ESS Del dom 
΄“ ΄“, σοῖς . 3 a AA 
2 τῶ CUS RS δλο νόον ἐδ τ ον 
ÿ n Δ LA 
Ok «ἐς 
Ori 5 
BL s1254 pole ὡϑα 1,1 4:7 
21 A 2 $ 22 CUS a À 
Obs GES IE 
Υ 


, 


σι [1 Vu AA ja 
CT 5 our GE Léo 
O6k-L 


ὧ 
΄ 
2 


CLS, + 
A sf 
DES Co μλἀ τί SES 1 
O9 TÉmopcone SCHL, 1€ 
2515502825 LE Vis as LU 
OR LF 
- 


& 17 


» n LS 
3 8 5 la ὁ ἡ Ἐπ τ 51 


3 245 si Liass 
PEN TE PP TE en 1,, 20 κα 
“Ὁ λει ESA EN TENTE 


n Zn a n Ζ κι" δ - 
, 


Ξ dus 
ἜΝ “ ὦ > 
PTIT ET « Pis a 
3341 JELGSLIL ISSU Jz 
“on? “εὖ, Ν LÉ 

(OX ge De 5 | , 

Δὲ ΄ < ΄“» se GS “- , À 
D EUS De Cis 5  ὅυλε 5 
ὩΣ DER ts 4 Lu < 
2 Pa LD) A = δ Δ 72 
Gus JG NV) Disc 355 


Juzu 25 


Juzu 25 AL-ZUKHRUF Essuula 43 


\ 
Ca 
Ne 
δ 
ἢ 
CA 
w\ 
ΔΆ 
σαὶ 
᾿ 


nti: Mazima twasanga ne bakitaffe balina δ. ἐπὶ 
enzikiriza yaabwe era naffe tugoberera ΓΕ 
buwufu bwabwe. : 
25. Omubaka waabwe yagambanga πῇ: A5K£5lReu A LA 5 519 
Abañfe, ne bwe mba nga mbaleetedde : “2 

obulung’ amu obusinga kw’ebyo bye 43 fs) 3 

mwasangako bakitammwe? Baddamu nt: PU 
Mazima ffe bye mutumiddwa na byo O6 pas 
tubigaanidde ddala. 


“ΙΖ Lan AUS νὴ (A agent 
26. Kale twabesasulizaako. Kale laba OS URSS ie AE 


enkomerero y’abaalimbisa obubaka nga bwe Oë ὁ Lañé “3. KA 
yali embi! +” 7 

Ruku 3 .2 — πα 51 dr 1: œ 
27. Era jjukira nga Ibrähimu bwe yagamba SL 445 5 AU aie έν 515 
kitaawe n’abantu be nti: Mazima nze ndi dons pré(tusioe 

: SITES Cia 21 
wala nnyo n’ebyo bye musinza, O6 2" 7 
a ESS é 4, 14 ,. % S 

28. Okuggyako Oyo eyantonda; kale ddala Ou ρ 4} Dis εν 


Ye ajja kunnung’amya. 


29. Era yakifuula ekigambo eky’okusiga- 55 2 Ag Aus ὕ 3 
lawo mu bazzukulu be, balyooke badde eri nd 09 02501 
Allah. ᾿ O8 5235 au 

à “΄ nl) EU + n “4 “΄ λ ΄ 

30. Wewaawo abo nabeeyagazaamu ne ι(ἄ- A3 5 εὐ) Ars 2 
bakitaabwe okutuusa amazima lwe gaabatuu- ARRETE PISE 
kako n’Omubaka ow’olwaatu. Où JE GA 8 

- ΓΖ τι JE 1] » 2.2 \ÉT< 

31. Naye amazima bwe gaabatuukako, 5 σὲ» 122 | >)! :& 99 
baagamba nti: Buno bulogo, era ddala ffe “82: à Η 
tetubukkiriza. a 3e τὶ} 

32. Era baagamba nti: Lwaki Kur’äni eno 45) ὠξὸ oi 15 5 ὁ; PU 
teyassibwa Κα muntu omukulu ennyo mu 255% 

᾿ ᾿ "δε: LE  . 


bibuga ebibiri? 


33. Abaffe, kati bo be baagala n’okugaba &$5 Ὁ ENS ENS ὦ ee Δ 
okusaasira Κννὰ Mukama wo? Ffe tubagabira , ,. ,,.. Los, 

ebyetaago by’obulamu bwabwe mu bulamu PA er το 
bw’oku nsi netusitula n’abamu mu boku .1+ 44% 4 tata d 
bannaabwe mu madaala, okukkakkana nga 77 ὁ 5 3355 5 CS cel 
abamu mu bo bafudde bannaabwe εἰ, ΚΑ. L£ss ASS 1Δ.1.2) uns 
abanyoomoofu. Era okusaasira kwa Muka- DR ES AU ἘΣ νον da e 
ma wo kwe kusinga ebyo bye OOrRs& ΣΑΣ RS EL ess) 
bakung’aanya. 


WA vi 


“25 « [1 2 a “, “. 
34. Era singa tekyali nti abantu bonna ÉRAN ESA ASTRA ILES 
baalibadde ba ngeri emu, mazima twaliwadde , ., 22 1€ LA Cr st 20 
abo abatakkiriza Allah Ow’ekisa ekingi #2 gai 3 10) : 
obusolya bw’enju zaabwe nebuba bwa (its 2 (5 5 125 04 ζ:, 
ffeeza, n° a agaziriko kwe balinnyira FE 2.2.5 rés 
PAGE 


nga nago ga ffeeza; 065 5 


35. N’enzigi z’ennyumbazaabwe n’ebitanda (454 1542 5 141931 A4 5 
kwe bagalamira nabyo byalibadde bya Le. 5 
ffeeza, 55.5.55 


Essuula 43 AL-ZUKHRUF Juzu 25 


dt Lun À ns κΖ2 ss 
36. Ne zaabu. Naye ebyo byonna si kirala + Cs ET ὅυ: JS ὦ, 5:63 455 
wabula bya kweyagala kwa bulamu bwa ,, 1», Μ Lane 
nie naye mio CD oo ebiri eri Lès 852 V1 52 Ca pit 
Mukama wo by’abo abatya ἱ πάντ Sur 
| Ruku ᾿ OS τ a 

37. Era oyo akuba amabega eri okujjukira (2555 nos | »53 QE ὧν 43 
Allah Omusaasizi ennyo, tumuteekako PE Le PRÉDIT Ie 
Sitaani n’aba munywanyi we. Our 5 a) 55 523 


CR ἣν 
38. Era ddala bo ba Sitaani be babaziyiza 5 Mist ῳ 5 AS 5h a 84515 
mu kkubo /ya Allah, naye bo nga balowooza DR A D γ»έδοΣ, κριὸν 
πῇ ddala balung’amiziddwa. OS 545 1 O 22.2.55 
39. Okutuusa oyo lw’alijja gye tuli n’a- 5 el TEE φὰς 
gamba munywaanyi we nti: ΟἹ Kale singa ΒΨ. 
wakati wange naawe waali weesudde nga OUI us AS LR LR 
ebuvanjuba n’ebugwanjuba! Abaffe, nga 

oyo wa mukwano mubi nnyo! 


ETAT EE: 


40. Era baligambibwa nti: Ddala okubeera δέ SSL Si 2 δ 4) | BE LÉ ES ὡῦ 3 
kwammwe obumu mu kibonerezo olwa leero - Δ Er που ἢ 
tekujja kubagasa okuva lwe mwayonoonàa. O6 ji st 


41. Abaffe, ggwe oyinza okuwuliza kiggala can) 355 ΗΙ £ 8 285 ESC 
oba okulaga muzibe oba oyo ali mu bubuze ἡ Nb τὰ κύνα εν αν 
obw’olwaatu? Θυά ji 06 223 

42. Kale ggwe ne bwe tukuggyawo, ddala pus ὅύ ὄν ne ste ME 
era tulyesasuza ku bo, à 


—\ 


43. Oba ne bwe tukulaga kw’ebyo bye ÉÉ δά LES (si Gé 7.5} 
twabasuubiza, era mazima Ffe tulina ΄ 7e 


obuyinza obujjuvu ku bo. (GCODIEE SENTE 

LA ΄ 0 7,4 Δ ΄ ΄ 
44. Kale ggwe nywerera kw’ebyo ebya- Sr ES) GE FSINOVELZTE 
kubikkulirwa. Mazima ggwe oliku kkubo n atr8 Lit LE 
ggolokofu. 2" τ, 80 
45. Era ddala Kur’äni eno ky’Ekijjukiza ©5524 5 la 5%) 5 EU Si ὧδ 
gy'oli n’eri abantu bo, era ddala muli ba O651234 


kubuuzibwa. τς δὰ es ἵν 
46. Era weebuuze ku Babaka baffe be Ge US ὧς Cis5 5 0225 
twatuma olubereberye lwo. Abaffe, twassaa- 5. , , 4, ,< n2 1412210125 
woko abalala ebbali wa Allah Omusaasizi 1H yes Ὁ 155 ea! Lis) 


ΠΣ RS κριῷ ἕξ 

ennyo basinzibwenga? or SLA) ἢ. 

Ruku 5. : Lane del ΠΡ ᾿ 
47. Era ddala twatuma Müsa n’obubonero ὥ9-5.ἡ Ji Ὁ 12}1..5192 
bwaffe eri Farawo n’abakungu be, kale 2, Die 2 et “max nt 
n’agamba nti: Nze ndi Mubaka w’Omulezi Oo ghail 5 JO) US 45 NS 

w'ebitonde byonna. Je 1e 

LCA 


nero bwaîfe, okwejjuukiriza nga babuseke- 


rera busekerezi. 


48. Kale awo bwe yajja gye bali n’obubo- L£iz ἃ. 2 15 Es Fur 
© 


Juzu 25 AL-ZUKHRUF Essuula 43 


49, Era tetwabalaga Kkabonero Kkonna Le he À LS φ ÿ Lo) ds 24 35 ES 
wabula nga ko kasinga ku kannaako, era Le 
twabakangavvula n’ekibonerezo, balyooke 12 DHL ὦ κι 5 Gas 


badde gye tuli. O6 es 


50. Era baagambanga nti: Owange gewe ἰώ, a C EESTI FA 
omulogo, tusabire eri Mukama wo ng’osi- 
nzira kw’ebyo bye yakusuubiza, mazima OASIS) r Hs 145 
ddala  naffe  tujja kulung’ama. 


51. Naye bwe twabageyangako ekibonerezo, 42 Ὁ, OR 24 CAT UT 
amangw’ago nga beefuula. Ok 2 
52. Era Faräwo yalangirira mu bantu be 255 96 «233 D ὡς; 58} ΜΡ 


n’agamba nti: Abange bantu bange! Ddala »114 MEL as AU 19 
obwakabaka bwa Misiri si bwange, na gino > F1 pie 5 Fes a US Ϊ 


si migga egikulukuta wansi wange? Abaffe, Ok 221; GAS De & S 
temulaba? ©) 25,9: Si 
.3.» ss n% si CL À 


_ 
—\ 


53. Abafje, si nze nsinga ono omunyoo- ὃ Gas A ii Ses 
moofu atasobola na kunnyonnyola bulungi? 


OA 
Led 

54. Olwo lwaki teyaweebwa bikomo bya x as El “Ἐξ 13 DES 
zaabu oba ba malayika okujja awamu MEN ELEEMIPI 2752 
naye ? Θέ ue ἐπ ὶ "15 
9 . AA: 2,201 SC δὴ Ὁ EPA 

55. Kale bw’atyo yasiruwaza abantu be 15345): ἐν 455 Rte L 
nebamugondera. Ddala baali bantu boono- hu λη)ώ,ς 
nefu. Op Lurs 
56. Kale bwe baatusunguwaza, twesasuza Δ... λάδι ὅλ τὶ Est 
gye bali netubasaanyawo bonna. Da nt n9 So 155 
Ois at 45 EL 


57. Olwo netubafuula abaayita, nebaba kya @ Os ri su) ἅ:: 2 41 - ATEN & 
kulabirako eri ab’oluvannyuma. ὲ 
Ruku 6 

58. Era awo Mutabani wa Maryamu 15, 
bw’aleetebwa ng’ekyokulabirako, ama- & us: 
ngw’ago abantu bo bakikubira encaakaali, cd 

59. Nga bagamba nti: Abaffe, bakatonda 653520: τ ὦ ARE AE 
baffe be basinga oba ye? Ekyo tebakiku- Dci 2:3 34 4 + 
gamba wabula lwa kuwakanya. Ddala bo O6SeS ES Re JV REN] 


bantu bawakanyi. 4 
a #5 δ » , 

60. Ddala ye si mulala wabula muweereza ἀλ 25. 5 AU EG χε τὼ 
gwe twawa ebyengera era netumufuula 1: a 152 ὟΝ τ: 55 me 
eky’okulabirako eri abaana ba Isirairi. Ô 7 “ 

: : , 22 ue a La " er Cd 
61. Era singa twayagala, twalikoze mu mmwe «ὁ «gr A LS AE 222 
layik ik Le niA ie RC 
ba malayika nebaba abasika mu nsi O6; δ 


Essuula 43 AL-ZUKHRUF Juzu 25 


Le ΄ “-“ < . ὦ < w Α “ 6 “ 
62. Era ddala yo kwe kumanyisa Κα Ἐ- &, ὦ .25 VS 2 ὼ Sig) αὐ} 
ssaawa. Kale temubuusabuusa ku yo, era su stat fie Ido és 
mungoberere. Lino ly’ekkubo eggolokofu. Oiras Die lis sgpasts 


᾿ À ts Ë Ep à Luc $ ὦ LG » “. 
63 Era Sitaani tabaziyizanga, mazima ye Asa as, ΕΒ; CS RS 35 


mulabe wa lwaatu gye muli. ὉΠ 4 


\ 
δὰ 
A 


2 
AG) 
A 


D neUE Lu a « 
64. Era awo ‘Isa bwe yajja gye bali GES 5596 5 couter 5 
n’obukakafu obw’olwaatu, yagamba nti ,.% Lu 4,24 ours ἡ “ζ΄ j 
Mazima nzize gye muli n’ebyamagezi era GI vas 3 ΜΩ͂Ν 22 
mbannyonnyole n’ebimu kw’ebyo bye Lab AS bre OU 
mutakkiriziganyaamu. Kale mutye Allah, era ᾿Ξ 


© 


\ 
> 
ιν 


mumpulire. ἣν : 
“νυν " IT AC € A Carl & 
65. Mazima Allah ye Mukama wange era \ie 852 2855 5 C5 55 40) ὦ) 
᾿ κ᾿ 
γα Mukama wammwe, kale Ye gwe muba CH 1152 Lise 


musinza. Lino ly’ekkubo eggolokofu. 
66. Naye ebibiina byayawukanamu byokka 


na byokka. Kale zibasanze abo aboononyi nDT4 «νον 
olw’ekibonerezo ky’olunaku olulumya. 4253 like ot (LS EU 
_._ Os 
EAN E TS VIA PE δ 
67. Abaffe, ate balindayo ki okuggyako AGO LC Ὑ γώ 3: 8:7..1.2 
Essaawa okubatuukako ekibwatukira nga ass Lefn 2 GÉ “ον 
tebategedde. O6 53555 3 Aka) 
Aa # δ .“΄ LR ne κ΄ " 
68. Ab’emikwano kw’olwo baliba balabe δ BAS 32333 145 V1 
eri bokka na bokka, okugeyako abatya BB on pr 6 4 " 
Allah de ᾿ OSEIVI SEE Ὁ 
ὃ Ὺ 
Ruku 7 HR NC Ry ben ἜΣ ΞΩ der à 
69. Allah aligamba nti: Abange mmwe ΔΊ) 5233 ΧΕ 55) >) 
abaweereza bange, tewali kutya kwonna ku R Dire 
mmwe olwa leero, wadde temujja kuna- OS ES 
kuwala; 


+ C4 ͵ δ “" he 
70. Mmwe abakkiriza Aya zaffe era abaali ! SC 5 Eat 11 Gi 
abajeemulukufu, 2 un ” 
Oh 


os À σε ,22.. LEA 22 n9 
71. Kale muyingire mu Janna, mmwe ne be 264155! 5 255] nt 1451 
mwafumbiriganwa nabo, mujja kusanyusi- OS A 


bwa nnyo. 


43:62. Wano ekigambo ( :£\ËsT) ‘Essaawa’ kisaana kutwalibwa mu makulu agali mu 
54:2. Enkyuukakyuuka mu bulamu bw'omuntu ezaalangibwa zaatuukirira n’okujja 
kwa Nabbi Muhammad (s.a.w.) era z'eziyitibwa ( «ει ) Assaa’at’. Okwabika 
kw’omwezi kujulirwa nga akabonero akalaga enkyuukakyuuka ezaali zijja 
okubaawo mu by'omwoyo. Singa wano kitwalibwa nti ‘Isa (a.s.) ‘Kwe kumanyi 
sa kw'essaawa’, nga abamu bwe balowooza, olwo Aya eno eba eranga kujja 
kwa Masih Evalagaanyizibwa (a.s.) eyajja mu linnya lya ‘Isa (a.s.) awamu 
n'enkyuukakyuuka ezijja okubaawo mu by'omwoyo. 


Juzu 25 AL-ZUKHRUF Essuula 43 

ee be rase $ $$ ὧς PE 24e Alf 

buli_emyoyo bye giryagala n'ebisanyusa Dei V4H£S Lila 5e 581 

amaaso, era mmwe omwo mwe mulibeera. Ga 245 ἊΣ iv ἘΔ3 4 
O5 

73. Era eno y’e Janna gye musikizibbwa Co Ce 32h51 À 3 LÉ ess 


olw’ebyo bye mwakolanga. O6 Less aire 
74. Mulifuniramu ebibala nfaafa, ku byo (43:5, ÉTÉ ie Φ:3 pa 
kwe munaalya. O6 SEA 
75. Mazima aboononyi mu kibonerezo ÈS DIRE 4} SELS) &) 
ky’omuliro mwe balibeera. 6324 


LA 
τ λιτῷ 


76. Tekiribakendeerezebwako, era mu gwo O6 4.222 255 SRS Sais Fa 
mwe baligewerwamu essuubi. L 


4,2 ᾿ a La MEL 
T7. Era tetwabalyazaamaanya, naye bo be 2 1 SE os) 4 AG L5 


baali abalyazaamaanyi. n ὁ 
OSlet si 
78. Era balikoowola nti: Ayi omukuumi » 4127 Liz Unis) USE 5 
w'omuliro, tusabire Mukama wo waakiri ee TOP NS 
atutte! Aliddamu nti: Ddala mulina kube- Ode sai, JL 
€rawo. TER EE PET κι 4 ΄ 
79. Aligamba ὑπὸ pus twabaleetera 24 ST EU 5 ὅν AC 15 
amazima; naye abasinga obungi mu mmwe ΠΟ Le 
amazima baagakyawa. O6 5.2 ri Ge 
80. Abaffe, bamaliridde Κα nsonga  @932H4 015 1547152537 51 


yaabwe? Kale ddala naffe tumaliridde. 


“- LA 7 - 

81. Abaffe, balowooza nti Ffe tetuwulira 5.2..ὦ 5 222 τ LT ὦ 2.1 5: Αἴ 
ὙΠ byabwe n’enkiiko zaabwe ez’e- DE τ “2 Vo 
nkukutu? Ddala Ababaka baffe bali wamu Ad 3) (2 9 

nabo, bawandiika buli kimu. 


82. Gamba nti: Singa Allah Omusaasizi 
ennyo yalina omwana, kale nze nnaalibadde δ καλῇ 
omubereberye mu bamusinza. 


83. Omutuukirivu ye Allah Mukama Ὁ 25% 15 ΕΣ #5 CE 


w'eggulu n’ensi, Nannyini Nnamulondo, Ξ TS PRE 
ali waggulu w’ebyo bye boogera. Θώς Ces ju 


\ 
84. Kale ggwe baleke babalaate era (AS 1822 Ù 5 15 AS ASSIS 
bazannye okutuusa we balisisinkana 


dr “3 » κυ." 
n’olunaku ᾿νναῦννα olwo olw’abasuubizibwa. (95. 53 
ph . 


85. Era Ye ye Katonda mu ggulu era ye 25% 


Essuula 43 AL-ZUKHRUF Juzu 25 
Katonda mu nsi, era Ye ye Mugezi ennyo, Où Lai Aie) 5 14] " 
Omumanyi wa byonna. ; - ; 

86. Era nannyini mikisa yOyo Nannyini (Ὁ est! AU AT Li SES 
bwakabaka bw’eggulu n’ensi n’ebiri wakati ,, os 2 ose oioe sntte 
wa byombi, era n'okumanya kw’Essaawa 748 ὃ is 5 rite; is 
kuli gy’ali, era gy’ali gye mulizzibwa. OS LS a 5745 LE 


87. Era abo be basaba ebbali we (Allah), & OL Di pal Ξ 2 1.9 
tebalina buyinza kuwolereza yenna, ὅσῃ) + +, -,% < - Ἐπ 4552 
okugeyako oyo awa obujulizi obw’amazima, SN υ a es 2:25 
era nabo bamumanyi. Où LAS 2h 5 

st σ “4 CD AIT ""ὖ σ 

88. Era bw’obabuuza : Ani yabatonda ? AGËLS © 441: 1. 5 
Ddala bajja kugamba nti: Allah. Kale ate σι καρ, pu Ant CT 
bawugulwa batya? A OK jGabié3 

(1 ς᾽ ἘΣ ὦ τᾷ nt κ 

89, Era njuliza okwogera kwe nti: Mukama δὶ 2.3 εἷς ὥ, pH 4.2 

wange, ddala bano be bantu abatakkiriza. Au % 2. 3 
OO ps à 
ΒΡ ὧν ͵ nf à ne + 

90. Kale baleke era ogambe nti: Mirembe. D 325» 2.12 JS 5 sites Ré DD 

Naye mangu nnyo bajja kumanya. TR 
[δ᾽ 
DIS & 


Juzu 25 Essuula 44 


- Be ,\T E > 
a AD 
AL-DUKHAN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi OPSESEIPE ESS IPS 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. ma, ὃ 
2.Ηᾶ Mim. * ; ΣΝ κα 
# op Let 
3. Njuliza Ekitabo kino ekitangaaza. Ouen 1} 
4. Ddala twakissa mu kiro eky’omukisa. {27 151 εἷς 14 ALT δ τ ( 
Mazima Ffe balabuzi. ὥ PERS EE ᾧ τ | δ 
OS 1 
, 
ω» Δ » 


5. Mu kyo mwe munnyonnyolerwa buli © sde »ἕ 
nsonga ez’amagezi, 2 


2 ra A 54 RE a, 7 
6. Olw’okulagira okuva gye tuli. Mazima (Etes ES pie D 5251 
Ffe tutuma Ababaka, 


: : . ὦ ΕΣ ή 
7. Nga kwe kusaasira okuva eri Mukama Aou 58 45 
wo, era mazima Ye ye Muwulizi wa pue 
byonna, Omumanyi wa byonna, OI 


8. RSS nes onu oi Guns sa Ὁ à 
wa byombi, bwe mubanga mwagala oku- ρα 
ον ἃ Οὔ Re ὦ) 

. $ 7% 

9. Teri musinzibwa mulala okuggyako Ye. LÀ Jia Ai SA VIA Y 
Y’awa obulamu era y’afiisa. Ye Mukama ἊΜ da sy 2 Ad Gus 
wammwe era ye Mukama wa bakitammwe OS V1 ASS UI 53 
abaasooka. D ς,, 2) ἢ 

10. Naye bo bali mu kubuusabuusa, bee- OS EL Eli ie 5 
zannyira. Ds ΙΝ cast 

11. Kale lindirira olunaku eggulu Iwe glé in Ὁ Li JUS 5ss ΤῊ 
lilireetaomukka ogulabikira ddala, Oui 5 


12. Ogulibuutikira abantu. Kino nno kiriba (δ)... 
kibonerezo ekirumya ennyo. " 5 Ε 

13. Baliraajana nti: Mukama wañffe, tu- (DE 4 24 HAE TTTELSS 
ggyeeko ekibonerezo, mazima tukkirizza! 


£ =, ts νων ΄ Le 

14, Naye banaagasibwa batya okubuuliri- JSK τυ» 47 UT 

rwa kati, ng’ate bajjirwa dda Omubaka omu- τ fr ὁ 

nnyonnyozi nebamugaana, ᾿ Dai 

g - 2 - αν “5 & 

15. Oluvannyuma nebamukuba amabega es ! HG Ὁ al 193 25 
ne bagamba nti: Ayigirizibwa, omulalu 7 9 9 1e À 


16. Mazima tuliggyawo ekibonerezo PET 15 «οὔ δι 9.02, ὧι 
akatonotono, naye ddala era mugenda x Hors 
kuddira okukola ebibi. ὥς 


7 
44:2. Atenderezebwa ennyo, Ow'’ekitiibwa ennyo. ; 


Essuula 44 AL-DUKHAN Juzu 25 


. : Li PA n TO "pe 
17. Olunaku lwe tulivumbagira Gy z sf ἃ 2 7 ὧδ 25 
oluvumbagira olunene, mazima tulyesasuza. 


(QI ES ᾽ 

LA + 0 Det . 2“ + 

18. Era ddala n’olubereberye ᾿νναῦννα twa- 25 DES 555 ὐπ 5 35.295 
gezesa abantu ba Farawo era nebajjirwa RE Te 

Omubaka ow’ekitiibwa. O8 ἡ BEL 

. Mo τ “1 T3 “΄“,5 

19. N’agamba nti: Mumpe nze abantu ba sf dis db Ste 611551 8 

Allah. Mazima nze Mubaka omwesigwa gye sn 2h ,5 
muli Dal die 

Ἧ ᾿ “ ᾿ ΄» À 1% « ,.“2 

20. Era temwekulumbaliza Κα Allah. Mazima 3...22: 2} πο! dE 1035 Ὑ 615 
mbaleetedde n’obukakafu obw’olwaatu. À ἡ x 3 μ12 


21. Era ddala neewogoma eri Mukama ire Ὁ 
era Mukama wammwe, muleme kunkuba de J 
mayinja Ou 55 
22. Era obanga temunzikirize, kale munve- Qui χὰ 
eko. é és 
23. Kale yasaba Mukama we, nti: Mazima (ὦ 55 35 5 Ye ὥ 1555 
bano bantu boononyi. 
, . ORPI ETAT CT # 165 

24. Allah n'’agamba nti: Kale twala GO α. 2 se LUS PACE m4 )ἢ 
abaweereza bange ekiro, naye ddala mujja 


kuwonderwa. 

25. Era somoka ennyanja ng’oyita Κι ζ.:2 Ars sh 3515 
bugulumu, mazima bo ly’eggye erijja okusaa- O635<24 
nyizibwWawo. pt 

DIT ben κι, τ 

26. Ensuku mmeka aba Faräwo ze baaleka OL 25 A 99 IST “25 
n’ensulo! ᾿ ἌΡ" 

na € LP 1P% 

27. N’ennimiro n’ebifo eby’ekitiibwa! Osire 2 Ci 2222 

28. N’ebyengera ebya buli ngeri bye baali- DES Gas ass $ 

__.” À 


ngamu nga beeyagala! 


΄ ΄ "αν. σ “ιν 
29. Kyalina kuba kityo. Era byonna twabi- OS AL δήθ AS 
sikiza abantu abalala. , “ τ D nd ὡς: 
30. Naye eggulu n’ensi tebyabakaabira era 3 U23 1 5 Cat Sale EG LG ï 
tebaaweebwa kaagaanya Los τι δ: 
gaanya. Or οι σῶς 
Ruku 2 duda ὐ ἘΣ Lt, “= APR CAN CEA 
31. Era ddala twawonya abaana ba Isirairi Ge ἀεὶ, Gén Les LA 5 
ekibonerezo ekiswaaza Lanta 
Oute2ii SES) 


32. Okuva eri Faräwo. Mazima yali mwe- SG LE of BSLOSESS Ge 
kuluntazi nga ali mw’abo abasukkiridde 


obubi. Oct 2211 
33. Era ddala twabalonda mu bantu $£ 2le JE AE κα 5 
b'ekiseera ekyo nga tumanyi. 6 “Δ 11} 


> 


Juzu 25 AL-DUKHAN Essuula 44 


34. Era netubawa obubonero obwalimu se “25 ὦ mn) 63 4515 
okugezesa okw’olwaatu. Obs 
35. Mazima na bano bagamba nti: DS PS SE) ER ὦ, 
36. Teri kirala okuggyako okufa kwaffe &45 C5 RELAIS Yi 9) 
okusooka, era tetulizuukizibwa. © GA) £ i2 n 
37. Kale muleete bakitaffe, obanga mwogera Qi 8 US dj EAETE 5: 


mazima. 


38. Abaffe, bo be basinga obulungi oba ᾧ- ὦ 15415 PE 2.3 21 A Z 4871 
abantu b’e Tubba’ n’abo abaabasooka? 0,536 4,5%, sn stnmne κα € 
Twabazikiriza kuba ddala baali boonoonyi. IC 345) 5 ART: a 

CES 

39. Era tetwatonda ggeulu na nsi n’ebiri G 5 δ᾽ 5 φορῶ ΟΕ ὦ τ 
wakati wa byombi nga tuzannya buzannyi. O5: 21. 
40. Tetwabitonda byombi wabula ἱννὰ LA di 2 GAL WL Lai L 
nsonga, naye era abasinga obungi mu bo orne Sn Lu δὴ 
tebamanyi. Org Vie 


υ A ΄- nn Ltiun 7% 
41. Mazima olunaku 1w”okulamula ky’ekise- (DSi as + (245 po pos 55 0) 
era kyabwe ekyabategekerwa bonna, 5 3 ᾿ 
42. Lwe lunaku ow’omukwano lw’ataligasa Ÿ 5 223 JS GE Dis GA Vs 


wa mukwano mu kyonna, wadde tebaliyambi- PPASNETE 
Due ky y O6 34 Ai 2A 
.* , 1 à "1 < A7 
43. Okuggyako oyo Allah gw’alisaasira. LE Σ 9" τὰόὀ δὶ νῶι je) ὡ Ÿ, 
Mazima Ÿe, γα Luwangula, Ow’ekisa ekingi. TRS 
Ruku 3 AS Sn Ὁ 
44. Mazima omuti gwa Zaqqumi, © MH ETAs ὦ 
£? PR ot 
45. Y’eriba emmere y’omwonoonyi. ; θά! 
46. Guliba ng’ekikomo ekisaanuuse, nga Ov S az r HAT ἡ 
gweserera mu mbuto, se 
47. Ng’olweje bwe lwesera. δ»: θῶ Hi 


48, Kirigambibwa nti: Mumukwate mumu- ea) 2155 ὁ} NE ι ὅϑλχ8 
walulire wakati w’omuliro ogubumbujja. 


LS a 1e Latin # τὰ 
49. N’oluvannyuma mufuke ku mutwe gwe eniLE des du 5 61e ἃ3 
ekibonerezo ky’olweje. 4: “ἢ 
Hi (»3.9-3}} 

sn a rd 


50. Lozaako! Anti mbu ggwe w’amaanyi OAS A 53 ait STE) "δξ 
ennyo ow’ekitiibwa. 


51. Mazima kino ky’ekyo kye mwali mu- Θῶ3}3.33 49 sue Gi ϑι 
buusabuusàa. R ΠΡ ὡς, 
52. Mazima abatya Allah be baliba mu kifo (ὴ ge 2US & Ga OL 


eky’emirembe, 


> 


Essuula 44 AL-DUKHAN Juzu 25 


᾿ π᾿. 4 ἡ : 

53. Μὰ nsuku n’ensulo, Où 2 ὅν Lei 
ss , _n A Δ n15#1S 

54. Nga bambadde ΤΠ ow’oluwewere ne ᾧ ὙΛΞΩΙ ὃ ῳ Liz de ὦ φάτις: 
liüri omuzito, nga boolekaganye. a Ir cn Les 
CHERS 


5 A ΡῈ ὁ eo 
55. Ddala kiriba bwe kityo era tulibafumbiza Or DE BASS) eus 
abakyala amakula, ab’amaaso ag’endese. τὸς τῷ ᾿ 
Low ἡ tre 
56. Balisabiramu ebibala ebya buli ngeri Os | += ω se Gi Ὁ 
nga bali ntende. 
57. Tebalikomberamu ku kufa, okuggyako 453251 Ὁ 
okufa okwasooka. Era alibawonya ekibone- 4 4 29 fu ns : 
rezo ky’omuliro ogubumbuijja, AGREE 
58. Nga gwe mukisa oguva eri Mukama 5543 2 ξυ: ,»ἄι5 ds Lé 
wo. Okwo nno kwe kuwangula okusuffu. ἢ 
ἴ ΘΒ 
59, Mazima Kur'äni twagigonza mu lulimi _ 2RÎ δίῳ 455 Car 
Iwo balyooke bejjukanye. sÉ<e 


Fe 
16 


>“ 


60. Kale lindirira, ddala nabo balindiridde. OE 21 pe” ts "ΑἹ ὕ 


Juzu 25 


Le 
LOS 


AC | 


Ter 


Essuula 45 


2 
- - 


δ 


AL-JATHIYAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Hà Mim.* 

3. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira 
ddala eri Allah, Luwangula, Omugezi ennyo. 


4 Mazima mu ggulu ne mu nsi ddala 
mulimu obubonero eri abakkiriza. 


5. Ne mu kutondebwa kwammwe ne 
mw'ebyo ebirina obulamu bye yabunya 
wonna, mulimu  obubonero eri abantu 
abalina obukakafu. 


6. Ne mu kukyuukakyuuka kw’ekiro n’e- 
misana, ne mw'ebyo ebigabibwa Allah 
by’assa okuva waggulu n’abiramusisa ensi 
oluvannyuma Ilw’okufa Kkwa yo, ne mu 
kukyuukakyuuka kw’empewo, mulimu 
obubonero eri abantu abakozesa amagezi. 


7. Ezo nno ze Aya za Allah ze tukusomera 

mu butuufu. Kale ate kigambo ki kye 
balikkiriza oluvannyuma /w'’okugaana 
Allah ne Aya ze? 


8. Zimusanze buli mulimba omwonoonyi, 


9. Awulira Aya za Allah nga zimusome- 
rwa, naye n agugubira ku bujeemu nga 
yekuluntaza, n’aba ng’ataziwulidde. Kale 
muwe amawulire g’ekibonerezo ekirumya. 


10. Era nga bw’abaako kyonna ky’atege- 
dde Κα Aya zaffe, akitwala nga eky’okubala- 
ata. Abo nno be balifuna ekibonerezo eki- 
Swaaza. 

11. Mu maaso gaabwe eribaayo omuliro. 
Ate bye baafuna tebiribagasa n’akatono 
wadde ebyo bye batwala ng’abakuumi 
ebbali wa Allah. Era balifuna ekibonerezo 
ekisuffu. 

12. Buno bwe bulung’amu obw'amazima. 
Naye abo abatakkiriza Aya za Mukama 


45:2. Atenderezebwa ennyo, Ow'’ekitiibwa ennyo. 


Oste Digts fish ets 


eye) 


272 


Ἑ-- 


, - ᾿ 
FE Ne Elg sis 


Ocrkgs 


Essuula 45 AL-JATHIYAH Juzu 25 
L : ; Ἢ Fa 4e οῶρὦ FT en? fn ur 
waabwe balifuna ekibonerezo eky’engeri (Ὁ»..2} j +) ds bike PAT Pb) Σ 


embi, ekirumya. 
Ruku 2 
13. Allah y'Oyo eyabagondeza ennyanja, 
ebyombo biryooke biseeyeeye ku yo 
olw’okulagira kwe era mulyooke munoonye 
emikisa gye era mulyooke mwebaze. 


14. Era yabagondeza ebirimu ggulu n’ebiri 
mu nsi, byonna nga biva gy’ali. Mazima 
mw’ekyo mulimu obubonero eri abantu 
abafumiitiriza. 


15. Gamba abo abakkiriza basonyiwe abo 
abatatya kibonerezo kya nnaku za Allah, 
kale Allah alyooke asasule abantu olw’ebyo 
bye baakolanga. 

16. Oyo akola ekirungi, kale kigasa ye 
yennyini, n’oyo akola ekibi, kale kikosa 
ye. N’oluvannyuma eri Mukama wammwe 
gye mulizzibwa. 

17. Era ddala twawa abaana ba lIsirairi 
Ekitabo, n’obufuzi, n’obwa Nabbi, era 
netubawa ebirungi, netubasukkulumya Κα 
bantu b’omulembe gwabwe. 


18. Era twabawa ennyinyonnyola etegeere- 
keka ku tteeka. Naye tebaayawukanamu, 
wabula luvannyuma Iwa kutuukibwako 


kumanya,olw'obuggya obwali wakati waabwe. 


Mazima Mukama wo aliramula wakati 
waabwe Κα lunaku Iw’okuzuukira mw’ebyo 
bye baali batakkiriziganyaamu. 


19. N’oluvannyuma, ggwe twakussa Κα 
bukakafu bw’Amateeka, kale gagoberere; 
era togobereranga kwagala kw’abo abata- 
manyi. 


20. Mazima bo tebayinza kukugasa mu 
kyonna Κα Allah. Era ddala aboononyi ba 
mukwano bokka na bokka; naye Allah ye 
Mukwano gw'abo abamutya. 


21. Kur’anieno bwe bukakafu obw’olwaatu 
eri abantu era bwe bulung’amu n’okusaasira 
eri abantu abalina okukakasa. 


22. Abaffe, abo abakola ebibi balowooza 
nti tugenda kubayisa kyenkanyi ng’abo 


3 


ai ont 5 820 45 δι 

OS LES ἅτ: 
S Liu μόν. ὦ ἈΚ rés 5 
SI CUS Gi 6): A5 léser 05 V1 


Ζ <a 2% 
OH 45 


4 2 ΄ 

ἀξ Gas) αι 21 6345: 
ἘΞ ΄- nn LÉ 

ϑώςζωως APT AE 


δ 
UE 
A 
> 
Ÿ 
1] 
> 
\ 
A . 
15.» 5 
Ça 
L— 


La Lot τ 2 
OS 5 ui 
$ LA τ < 
645 Ἰωυΐζλ ut SLT ia 


— ww 


RP RUN 

| OESsH A 

a ΒΞ: »% Pde hi - "nt 
ἰφ ES ET CET 


Juzu 25 AL-JATHIYAH Essuula 45 


€ 


De à 5 £ Ὁ; PRES st ns 2,2 A 1% 
abakkiriza era nebakola ebikolwa ebirungi, les 3 SI HUE SR 
benkanenkane mu bulamu bwabwe ne mu ose ee  prantes, 1,4 
kufa kwabwe? Okusalawo kwabwe nga kubi 5825 CSSS tea) | 
nnyo. z 


-- 


Ruku 3 ω ,3 "tn = “““ “5 
23. Era Allah yatonda eggeulu n’ensi mu gl οὐ 515 wie bi GES 
butuufu, buli muntu alyooke asasulwe ,, κὰκ os qe pee 22 1 is κ« 
olw’ebyo bye yakola; era tebaliryazaa- 2 ? D ES G Lai (δ ΟΣ 52} 
maanyizibwa. 6:32 τὰν 


17 “»»»1 


«9 cri, 4 LE LS te 
24. Abaffe, omulabye oyo atwala okwagala 5 gs gd) at ge τ F3 ἱ 
᾿ υΣ a ir CPR 
kwe nti ye katonda we, kale ne Allah ιν. 122524 οἷς ὧξ bi ALES 
n’amusalira nti abuze ng’ate amanyi eki- TR, κα RE 
tuufu, era n’assa envumbo mu matu ge ne ὦ 29: δγ.δ.ὲ sy É es 5 ds 5 
ku mutima gwe, era n’assa ku maaso ge pretty do net sn, 1% 
ji 3 © LT 1m ὦ Δ. Lg, 
ekibikka? Kale ate ani asobola okumulu- OSSI AI AS 2 6 
ng’amya nga oggyeeko Allah? Abaffe, 
temufumitiriza? " ” 4 ΞΡ 
25. Era bagamba nti: Ate ki okuggyako it δε δι & ( 39 9 


obulamu bwaffe obw’oku nsi; tufa era ,,2, {> .,, Ci LL 
netuba abalamu: era tewali kituzikiriza 7. 351% nee δ ΞΘ so 


okugg yako ebiseera. Naye ekyo tebalina kye 4 2 Gi» ole ds EU πο 9 AUS 
bakimanyiko. Tebalina kirala wabula HR es, D nu 
bateebereza buteebereza. OS), 


26. pre ae ;'AomerNe ne za ὡς Gage ES 1515 
ez'olwaatu, tebaba na nsonga okuggyako & 1 24 244 
okugamba nti: Muleete baltaffe abaafa, EE List O1 DRE 


obanga mwogera mazima. (Οὐδ 5...» 2412. ς 
GAS pe 21... © 


2 à 4 μὰ ν ù 4 
27. Gamba nti: Allah y’abawa obulamu, 25 Sébes 42 IR ao | US 
n’oluvannyuma n’abafiisa; n’oluvannyuma ὃ +. en et 2, 
en ng”abakung’aanya okutuusa Κι 4-2» 222 Ÿ 3.2.-.89}..λ} BRAS 
u 


naku Iw’okuzuukira olutaliiko kubuusa- RTE ES 4 Ass ἕξ 
buusa. Naye era abantu abasinga obungi OS SALE Ÿ Qu 31 895 é 
tebamanyi. 
Ruku 4 ὡχῶι συ 
28. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa 252 3 ? 22) | Supsomt LS by 5 
Allah. Era ku lunaku Essaawa lw’erituuka, JAAS 15735 As: 4 115 
kw’olwo abaagoberera obulimba kaliba- ἰῇ ΤΑΣ 33 
jJuutuka. O6 LR 


: ᾿ ἐπ ὩΣ Du “2.2.2 ,0-ςς 29 122 
29. Era oliraba buli kibiina nga A5 31 τες λ..4] .δ..»5} 
kifukamidde. Buli kibiina kirikoowolerwa , 
eri Ekitabo kya kyo, era baligambibwa πῇ: 


Olwa leero mujja kusasulwa ebyo bye mwa- (JS LS 
kolanga. 5 

30. Kino ky’Ekitabo kyaffe ekyogera ku Dj: ὅκηις "12 4.57 Ομὰρ LA 
mmwe amazima. Mu butuufu twawandiisa- HR RIRE ΡΣ Σ aa 
nga byonna bye mwakolanga. Θώς 2.5.5 BASS Fes 0s LS 


Essuula 45 AL-JATHIYAH Juzu 25 


L --“ a ζ ent 

31. Naye abo abakkiriza era nebakola ebi- (5... οἷ.» 3 FE rs) EG 
kolwa ebirungi, Καὶ Mukama waabwe os sit uns nobe, 59 on ,< 
alibayingiza mu kusaasira kwe. Obwo nno os ἐδ pu SR AE 
bwe buwanguzi obwetadde. Oo 555 
32. Naye abo abatakkiriza, alibagamba CURE 532 Si FILETS 

nti: Abaîfe, temwasomerwanga Aya zange De had, , sante tt nte ne 
naye nemwekuluntaza? Era mwali bamenyi 253 λ΄ « λέν τού SRE JS 
ba mateeka. O6 «ὦ 


33 Era bwe kyagambibwanga nti: ἀ.Ζι 3 22 ον 1:25 
Ekisuubizo kya Allah ddala kya mazima, ur 2 
n’Essaawa teriimu kubuusabuusa, mwaga- (25 &,35 D St CG 
mbanga nti: Ffe Essaawa tetugimanyi. Era ῸὋῸ Ὃς LT ER ὦ 
tulowooza nti ekyo si kirala Wabula GR ΒΥ 1683 ᾧ, 4.2 Lt 
kuteebereza buteebereza, era ffe tetukakasa I κιλὼ 
nti gy'eri. ΘΟ» EL as 
_ Ἐπὶ ἀν ον ae bye as bulye- ὅς 51 es LG & LS RAT LS 3 
yoleka gye bali, era ebyo bye baajereganga 9 2160 
biribebungulula. O6: pit mp 16} 
72 ΄ D y «« nn 1,9 “ 
35. Era kirigambibwa nti: ΟΙννα leero tuja 2.3. GS λζ. 15 2.9. Ὁ 33} 
kubasuulirira nga nammwe bwe mwerabira ,,(Φ, ,2 12 4,17. nd os 51 
ensisinkano y’olunaku Iwammwe luno. Era ? Li 45e dues Ke 7 aps 
obuddo bwammwe muliro, era temulinaayo OS y; 85 5 Aa) 
bayambi. Dre δένει κα LE ,ἐ ᾿ 
36. Ekyo, lwa kubanga mmwe mwatwalanga 655 οιφι RS Θὰ ἷ per 
Aya za Allah nga eky’okubalaata, n’obulamu ,,2515,(452 1,4 12522525 
bw’ensi nebubabuzaabuza. Kale leero 550 CS τὰ Ë 7. 
tebajja kuggyibwa mu gwo, wadde tebajja Oct vi Gas ÈY 
kusembezebwa. Σ ὌΝ 
37. Kale amatendo gonna ga Allah, -οῦ 5 usa ψ΄ῦΛ Last δὴ» 


Mukama w’eggulu era Mukama w’ensi vu 1.» OR 
: ᾿ Etat 055 Οδον! 
Omulezi w’ebitonde byonna. Θό: 7 IY 
tn ΄ , ᾿Ξ ΄ 
38. Era obukulu bubwe yekka mu ggulu u23 5 5 pal (Ὁ AUS] 433 
ne mu nsi, era Ye ye Luwangula, SRE 7}. 52..2}} σὰ τ é 
Omugezi ennyo. ON Su 525 & 


Juzu 26 


Essuula 46 


4 Le ALERTÉ? 
ΘᾺ EVE CUS ESS 
AL-AHQAF 


(Yakka lubereberye lwa Hijira) 
< IT 
Oui 9] go 1 gs Lo 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 26 
2.Hà Mim*. 


3. Okubikkulirwa kw’Ekitabo kino kwaviira 
ddala eri Allah, Luwangula, Omugezi ennyo. 


4. Tetwatonda ggulu na nsi n’ebiri wakati 
wa byombi, wabula Iwa nsonga n’ekiseera 


ckigere; naye abo abatakkiriza, ebyo bye ἢ 


balabulwako babikuba mabega. 


5. Gamba nti: Mulabye mutya? Abo be & 


mulaajanira ebbali wa Allah, mundage biki 
bye baatonda ku nsi? Nandiki, nabo balina 
obwegassi Κα kutonda Kw’eggulu? Kale 
mundetereyo Ekitabo ekyakulembera kino 
oba oluwenda Iwonna olw’amagezi 
olubawagira, obanga mwogera mazima. 


| 
. « “ 
6.ÆEra ani omubuze asinga kw'’oyo a 


alaajanira abali ebbali wa Allah, abo 
abatayinza na kumwanukula okutuusiza 
ddala ku lunaku 1w’okuzuukira, era nga 
tebafa na ku kusaba kwabwe”? 

7. Era abantu bwe balikung’aanyizibwa, be 
baasinzanga baliba balabe gye bali era 
balyegaana n’okusinzibwa kwabwe. 


8. Era bwe basomerwa Aya zaffe ez’olwaatu, 
abo abatakkiriza boogera ku mazima nga 
gabatuuseeko nti: Kuno kubuzaabuza kwa 
lwaatu. 


9. Kazzi bagamba nti: Kur'äni γ᾽ 6- 
yagijingajinga? Gamba nti: Obanga nze 
nagiJingajinga, ΚΑΘ temulina kye muyinza 
kunnyamba mu kyonna Και Allah. Ye 
y’amanyi obulungi ebyo bye musamwassa- 
mwamu. Ye amala okuba omujulizi wakati 
wange nammwe. Era Ye γα Musonyiyi ennyo, 
Omusaasizi ennyo. 


46:2. Atenderezebwa ennyo, Ow'ekitiibwa ennyo. 


» Ve” | 
(22 
Reef à ΄ ΕΠ dis 

ἩΣΩΙ abl Ge Sie Te 
Dai 

2... 4. TETE 
GS ὥγυ) Η ὡῷ δ. Ὧ0} Es [; 
2.4 jet d SLI, NU η2λτ,α 
, À 19u 191€ CA TETTA 
OCT AE 212.) Ce ls 
nu (4 nl nutt 15 
US Ce DES CG sis r5T JS 
. ΄“»"» 


δὲ n 1% A © 197 
QU, sms) ὦ ΘΙ ἢ 263 
w TT à CNE M 
8 8551 51 1e Je Gé τάξω 

ser) D NAS | { 

OS no DL 2 2 

“᾿ PE ΄“".- 

abus Ὁ ES De Lol 223 
le 5 

se a 1.» κ»͵, got ns 
2,1 n # ᾿ς 


΄ LP i# “ ΄ D» 
41.1.11 λα δ LUE ES | 
Ù 

OS 24855 ee le 

CAT PACE ILE" ste NB < 
JG φὰς Lou ile 5151 
US A TA) Δ + n, à 

144 1 5 A5 CS SAUT Sir 


Oo 
: 
K À 
\oEt \s A 


Où δ 6 

δ ΣῈ 
5: É Fiinarar a 

αλλ ϑιῳ 5587 41 


4 #4 4. ? C4 
«ὁ ÈS Ab Ge D'OR 
A 


Le . À : tar 
Η͂ Δ ALINETA LEA # 
μὰ sg Ὁ peus Ce, 2021 


Oki δι 


>> 


"2 


Essuula 46 AL-AHQÂF Juzu 26 
te 4 ’“ο Sn [τ ᾿ς 
10. Gamba nti: Si nze musaale mu Batume LS 5 ὠ-ῷ ἯΙ D LR cs 2... 
era siyinza kumanya kinankolwako wadde , Ὁ... ἐπ {πὶ 209, δ»: 
ekinaakolwa ku mmwe. Nze sigoberera δ) Ὁ} 5.2 φ Oz «55! 
kirala okuggyako ebyo ebimbikkulirwa; era ς,, « nm «οὖ, Ts G < 
siri kirala Wabula ndi Mulabuzi ow’olwaatu. 23 Ὁ} Οὐ ὦ 5) .. Ὁ ῪΔ 
n à 
: Obs 
11. Gamba nt: Mulabye mutya? Singa all ls de OL ὧν 223751 05 
ddala Kur'ani eba nga yava eri Allah ate — νος, nn Le nat 
mmwe nemugigaana, nga n’omujulizi ava σι © 2 ἰξ τῇ de 3.2 5e) 
mu baana ba Isirairi awa obujulizi Κα ΟΡ “: tot a 
Nabbi amufaanana, γα n’akkiriza ate mmwe ARE OS ajiuJE ρων 
nemwekuluntaza, ddala Katonda ia on uns 2) PROUIC IE 
obutababonereza? Mazima Allah talung’a- sr IS Y au ol & 
mya bantu boononefu. \ 
Ruku 2 n,% Ca 
12. Era abo abatakkiriza bagamba abo Disis ἀπ Gi sie 9 id ᾿ 
abakkiriza πῇ: Singa Kur'ani yalimu akalungi, ἫΝ ΗΠ 1e aÿ ὅ.4.12 “(2 (EE 2618 
tebaalitusoose gy’eri. Naye okuva lwe jee 


bataalung’amizibwa nayo, kale bajja kugamba 
nti: Buno bulimba bwa dda. 


13. Era n’olubereberye Iwa yo ones 
Ekitabo kya Müsa ekyaali kirung’amya era 
nga kwe Kkusaasira; naye kino ky'Ekitabo Le 
ekiri mu lulimi Oluwarabu ekikakasa 
ebyalangibwa kiryooke kirabule abo 
aboonona era kiwa amawulire ag’essanyu 
eri abakozi b’ebirungi. 

14, Mazima abo abagamba nti: Mukama 
waffe ye Allah n’oluvannyuma nebaba 
banyweevu, kale tebaliba na kutya kwonna 
wadde tebalinakuwala. 


15. Abo be bantu b’omu Janna, omwo mwe 
balibeera — nga y’empeera olw'ebyo bye 
baakolanga. 

16. Era twakuutira omuntu ayisenga 
bulungi bazadde be. Kuba nnyina aba 
olubuto lwe mu buzibu era n’amuzaalira 
mu buzibu. Era okubeera kwe mu lubuto 
n’okuva kwe Κα mabeere gy’emyezi 
amakumi asatu, okutuusa Iw’atuuka mu 
bukulu bwe n’aweza emyaka amakumi ana, 
olwo n’agamba nti: Mukama wange, 
nsobozesa okwebaza ebyengera byo bye 
wassa ku nze ne ku bazadde bange era 
nsobozesa ebikolwa ebirungi by’ostima era 
onnongooseze n’ezzadde lyange. Mazima 
nze mboneredde gy’oli, era ddala ndi 
mw’abo abeewaayo gy'oli. 


$, ᾿ ζ \ 12 Gskz 2 445 “- 


“ 


δ: πε 
ΝῊ 


4 
a ss siataluls 2 LES o25 
' 
5e ὁ ὄχ οἶς Δ’ 
᾿ a “ .4 ΄“.2 
Si 581 ii 2 
Oretal 
" 2 " 
ὁ,» 4 10 .% ὦ 
$5 ab 5 " G Si ὃ 
+ “ 
EDIT LE 53. NS λοι 
d ΜΡ 
OS 
455 ὧς Vase 7» 
fe Gina 4123 abs Elus] 
λω» 
OL 1 CG Σύ ς 
CA Ψἷ ΓΙ 
:2 an # Lee 
isa ot δ. .239 
’ ν΄ 


<> 


Juzu 26 


AL-AHQÂF 


Essuula 46 


17. Abo nno be bo be tukkiririza ebirungi 
bye baakola, n’ebibi byabwe netubiyitako 
kkuutwe, era baliba mu bantu b’omu Janna, 
nga tutuukiriza ekisuubizo eky’amazima 
ekyo kye baasuubizibwa. 


18. Naye oyo eyekaanya bazadde be nga 
agamba nti: Abaffe, munkangisa nti 
ndizuukizibwa ng’ate emirembe nkumu nnyo 
egivise olubereberye Iwange ? Ng’olwo bo 
abazadde bombi balaajanira Allah nga bwe 
bagamba omwana nti: Noa zikusanze! Kkiriza, 
mazima ekisuubizo kya Allah kya mazima; 
naye omwana nga yeddiramu nti: Kino si 
kirala wabula ngero 7’abedda. 


19. Abo nno be baakakatako ensala 
y'ekibonerezo nga bwe kyali mu migigi 


egyayita olubereberye Iwabwe, mu Maÿinni 
ne mu bantu. Mazima abo be 
baafaafaaganirwa. 

20. Era buli bamu balifuna amadaala 


olw’ebyo bye baakola. Kïriba kityo, Allah 
alyooke abasasule mu bujjuvu olw’ebikolwa 
byabwe, era tebaliryazaamaanyizibwa. 


21. Era Olunaku abatakkiriza lwe baliree- 
tebwa mu maaso g’omuliro, baligambibwa 
nti: Mwamalawo ebirungi ebyammwe mu 
bulamu bwammwe obw’oku nsi era 
nemubyeyagaliramu. Naye olwa leero mujja 
kusasulwa ekibonerezo ekiswaaza, 
olw’okubanga mwekuluntazanga mu nsi mu 
butali rt n’olwokubanga mwajeemanga. 


Ruku 3 : 

22. Era jose muganda wa ba ‘Adi nga 
bwe yalabula abantu be mu ntuumo 
z'omusenyu — ng’ate ddala n’abalabuzi 
abalala baali baamala okuyitawo olubereberye 
lwe n’oluvannyuma we — yagamba nti: 
Temusinzanga balala okuggyako Allah. Nze 
mbatiisa ekibonerezo ky’olunaku olusuffu. 


23. Baagamba nti: Abaffe, otujjiridde 
otuwugule Κα bakatonda baffe? Kale 
tuleetere ekibonerezo Ky’otukangisaako, 
obanga oli mu ba mazima? 


a - .. ὅ "T2 
Ain 15 5:1 CES] Elu) s| 
les ὦ 


5 Ce gi Sal 


La 


“« “(σπς 2 


2 


Δ 


Es )2 


ὧς ἐἀΔξ αὶ 

μὴ ᾿ À CA 4 ᾿ ἣ Le μ 
Opus 15656 )r0 DS Da! 
» 
κ \iles Ge 


G \## 
VAS 3 SCT λάτῳ 


MD) > 


An fat “ 


dd 15355 331 32 21 
Ὁ Shi ἀμ, ὦ 
Gas iii Cs 
& oh Sie 05 5 
53, 2 à ὧν) Cent nn 


thé 


APR Ce 
An 55 


ΟΔΙΔΊ ὧδ!» Ab WI 


A0 
ΔΖ 
ΟΣ “- 


OC 5 3 ; 


<< 


Do 
{F0 


Essuula 46 


AL-AHQÂF 


Juzu 26 


24. N’agamba nti: Mazima okumanya 
kw'’ekyo kuli eri Allah. Naye nze mbatuusa- 
ako butuusa ebyo bye mba ntumiddwa 
nabyo, era nze mbalaba nga muli bantu 
abeesiruwaza. 


25. Kale ekire bwe baakiraba nga 
kyolekedde eri ebiwonvu byabwe, baagamba 
nti: Ekyo ky’ekire eky’okututonnyeseza 
enkuba. Nedda, ekyo kye mwawujjiriranga 
ky'ekizze — kibuyaga alimu ekibonerezo 
ekirumya. 

26. Anaazikiriza buli kimu olw’okulagira kwa 
Mukama we. Kale fwabasaanyawo ne baba 
nga tebakyakubwako kimunye, okuggyako 
amaka gaabwe. Bwe tutyo nno bwe tusasula 
abantu aboononyi. 


27. Era ddala bo twabatebenkeza mw'’ebyo 
mmwe bye tutabatebenkezzaamu; era 
twabateekako amatu, n’amaaso, n’emitima. 
Naye amatu gaabwe n’amaaso gaabwe 
wadde emitima gyabwe tebyabagasa 
n’akatono okuva Ilwe baagaana mu 
bugenderevu obubonero bwa Allah era 
beebungululwa ebyo bye baalinga bajerega. 


Ruku 4 
28. Era ddala twazikiriza ebibuga ebyo 
ebibeetoolodde, era tuttottodde okulabula 
mu ngeri ezitali zimu, balyooke beddemu. 


29. Kale abo be baatwalanga ebbali wa 
Allah nti be bakatonda abasembeza, lwaki 
tebaabayamba? Naye baabaabulira bwabulizi. 
Ebyo nno by’ebyava mu bulimba bwabwe 
n’ebyo bye baajingajinganga. 


30. Era jjukira nga bwe twayolekeza gy’oli 

ekibiina ky’Amajinni gawulirize Kur’ani. 
Kale bwe baatuuka w’eri, baagamba 
bannaabwe nti: Musiriikirire. Kale bwe 
yaggwa okusomwa, nebaddayo  eri 
bannaabwe ng’abalabuzi. 


31. Baagamba nti: Bannañffe, mazima 
twawulirizza Ekitabo ekyassibwa oluva- 
nnyuma Îlwa Müsa, ekikakasa ebyo 


ebyakikulembera, nga kirung’amya eri (poiité 2 LAN 


amazima n’eri ekkubo eggolokofu. 


! A 


 Sype Sud À , CET 

Balai asie dat JE 
A ' 

Less CT 


este ἀβέλλ LE, G 85 CG 
τὸ U::6324$ HE La 1516 
LEE Gi pre lex 
OH 

φάτ 225 pi 36 δέ ;512 
σὰ ESS LUS Dux ὅ 
Ocleptai SE 

“Ὁ CES GA 555 
F8 2250 CT Sas 247 Glass 
WL 


ta 1412 
3 Conf V5 RAS RARE δὲ 


t mA 
ga νῶι RS 
“ 


ξ A fon 2 
OGM SC 
sut τὲ λέζ:Ξ ὦ GAJAT 551: 
΄ gs Va 1 # 
One BAL uv ITS 
n? “5 n,% κα d 
De BI Gp 245 ES Vis 


΄ 
CA 0 


LS Jr 35 db 958 
5508 C5 GS, δ» 5e pie 

OS 
Gall 63 1555 A, 3:2 515 
ἐῶ: GE rot γι. ,.3.11 
ὧν 5 φεῦ αἴ τ 

Sn 1% 


<< 


“ρος 


Juzu 26 AL-AHQÂF 


Essuula 46 


32. Bannañffe, mwanukule Omukoowoozi 


wa Allah era Allah mumukkirize; ajja x 


Kubasonyiwa ebyonoono byammwe era 
abakuume ku kibonerezo ekirumya. 


33. Era oyo atayanukula Mukoowoozi wa j 


Allah, kale tayinza kufufuggaza ntegeka 
za Allah mu nsi era talinaayo bakuumi balala 
ebbali we. Abo nno be bali mu kubula 
okw’olwaatu. 

34. Abaffe, tebalaba nti ddala Allah y'Oyo 
eyatonda eggulu n’ensi naye n’atakoowa 


namu olw’okubitonda era nti y’alina € 


n’obuyinza obw’okuzuukiza abafu? Tewali 
kubuusabuusa, ddala vy’alina obuyinza ku 
buli kimu. 

35. Era olunaku abo abeerema lwe 
balireetebwa mu maaso g’omuliro, 
baligambibwa nti: Abañffe, era na kino 
ekibonerezo si kya mazima? Baliddamu 
nti: Yee! Amazima ga Mukama waffe, kya 
mazima. Aligamba nti: Kale muloze Κα 
kibonerezo olw’ebyo bye mwagaananga. 


36. Kale gumiikiriza nga Ababaka abaali 
abamalirivu bwe baagumiikiriza era 
tobabuguutanira. Olunaku lwe baliraba ebyo 
bye balabulwako, baliba nga abataawangaala 
okuggyako essaawa emu ey’emisana. 
Okulabula kuno kutuusiddwa. Abaffe, 
waliwo abalala abalizikirizibwa okuggyako 
abantu abajeemu”? 


ὃ 
\— 
Ὁ 
ς.- 
nn 
Ἃ À 
€ 
τ 
β 


Θ 
à 
T Υ 
ἐν 


ΓΜ VS us 229 
ω Ω ΄ 4% 

1.5 1HE.SaLIES Gi 
a 212% £ ω 

CG φιΐξι ιτ.53}.5 JÉ .(27 


© 
[αἵ 
Δ»» 
νΝ 
DT 

EN 


Essuula 47 


= Æ — a AT AE 2 = 
ΞΘ: EVE Ne Sn fe Ξ 
MUHAMMAD 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Abo abatakkiriza era abeekiika mu kkubo 
lya Allah, Allah afaafaaganya ebikolwa 
byabwe. 


3. Naye abo abakkiriza era ne bakola 
ebikolwa ebirungi, era nebakkiriza n’ebyo 
ebyassibwa Κα Muhammad — era nga ge 
mazima agaava eri Mukama waabwe — 
abo Allah abasangulako ebyoonono 
byabwe n’alongoosa n’enneeyisa yaabwe. 


4. Ekyo νὰ kubanga abo abatakkiriza 
bagoberera bya bulimba, so nga ddala abo 
abakkiriza bagoberera mazima agaava eri 
Mukama waabwe. Bw’atyo nno Allah 
bw’aleetera abantu eby’okulabirako byabwe. 


5. Kale bwe musisinkananga n’abatakkiriza 
mu lutalo, mukubanga ku nsingo; okutuusa 
nga mubawangudde, olwo nno munyuu- 
nyuule ebisiba — n’oluvannyuma mubate 
olw’ekisa oba mubate olw’okwenunula — 
okutuusa nga olutalo lukkakkanyizza ebizito 
bya lwo. Ekyo kiragiro. Era singa Allah 
yayagala, Ye yennyini yaalibabonerezza, naye 
yagenderera kugeseza abamu ku mmwe n’a- 
balala. Era abo abattirwa mu kkubo Ilya 
Allah, talidibaga bikolwa byabwe. 


6. Alibalung’amya era n’atereeza n’embeera 
zaabwe. 

7. Era alibayingiza mu Janna gye 
yayooyoota n’agyawula ku Iwabwe. 

8. Abange mmwe abakkiriza, bwe munaaya- 


mba eddiini ya Allah, naye ajja kubayamba 
era anyweze n’ebigere byammwe. 


9. Naye abo abatakkiriza balinayo okuzikir- 
ira era alifaafaaganya n’ebikolwa byabwe. 


Or iy NES pes 
À Jar d2 153 ss 635 


OS E 

A G # 

Sun il \yLe£ 2 ne EH 3 
“1 “225 Ge ir pbs 
SI 5 LS EUR 8,5] 
5 Age λόλε LE à Bai ὁ: 
PL 

OMG FL Si 


JC pe γί, , SJ 

< ge 

de és ἜΣΕΙ ist 51 81 
\# 

M » να < A ,% 

OU ὧν φγδί EU: gi 


N LE Lu ν΄ 


Θ 
> 
S 

AE 


GS "65 of ἀμ! δὲ 


τὰ 
ἡ δὰ 


7 (451551 Di moi (ΔΆ. 


PAR AA 7 À PL “ 
Paie LAS ζω 
« 
»ι βδδζ a 


%w 

te 
(Αἵ 
> 


Le 
Ua 


ST gb Mes où 1505 6 


A 


\ 
-χ 
AN 
à 
> 
ΚΕ 
V—= 
“Ὁ τ 
\ 
&œ νι LA Ve 


Os 
ae 
ï 


Où SEA δ: 

ai ia CDI 5. ἃ ALT 

BR ὧν li τ» GG 
ñ 4 ΡΒ. 

Ολέ TES 1552 ξ, } Fab | 
- “ “’͵ a LA 

1 Ἴ ..2 1.2.2 154 ΕΣ ΠῚ 
Fun 

OA 


<> 


Juzu 26 MUHAMMAD Essuula 47 


10. Ekyo Iwa AUADEe baakyawa ebyo Les οι D Ares at ES 
Allah bye yassa, kale naye n’adibaga ΄ Pr 
ebikolwa byabwe. O4) Cac 


154 tit 


11. Abaïfe, tebatambulako mu nsi nebalaba ES 153815 JS 5 5) à! us Ai | 
enkomerero y’abo abaabakulembera nga bwe σ᾿ Roc mit ouf e 
val? Allah yabazikiririza ddala, era n’aba- 53 5: Ὁ né ES las Ce CEE 


rues balifuna ekibonerezo ekifaanana Oli Es 3 al 7:2 Ale D 
n’ekyo 

Δ | nre Le Le va ᾿ 

12. Ekyo lwa kubanga Allah γα Mukuumi 5 15241 51 ἐὁό οὖν ὧν ENS 
w’abo abakkiriza, so nga ddala abatakkiriza I Ἰκ“κΖ 20 à cd 

: +, Ho 

tebalina mukuumi yenna. ὍΣΟΣ ὠϑ ini 

Ruku 2 CR ὅδ 2. à < 

13. Mazima Allah aliyingiza abo abakkiriza 9 (ES Gi 5. ail of 

era ne bakola ebikolwa ebirungi mu Janna 4, ,, 12 #4 1 21 ΄ 

ezikulukutamu emigga wansi wa Ζο. Naye ne ΣΝ: pal Fe 

abo abatakkiriza kati beeyagala era balya 15589 Gi 5:41 sas 


ng’ensolo bwe zirya, naye omuliro ge galiba son pe ossi, « σευ κα 
amaka gaabwe. Ὅφμϑα : ORÂILS 
h A o#n 

OA 4) his δῷ 320) 


᾿ ἃ : Ρ :  % Lu 4 Ad - - “γὉ A "Ὁ ΄ 
14. Ye ebibuga bimeka ebyali eby’amaanyi ᾧ 3 895 μνᾶ} Ge 455 Ὁ 9306 2 
ennyo okusinga ne Κα kibuga kyo ekyo ,12 7 nn < 
ekyakugoba, abaabirimu twabazikiriza era 28 r ÉSSS 
tebaafuna muyambi! Oh Lei 


15. Abaffe, oyo ali ku bukakafu Dal as ea Star de “90.2.29 
obw’olwaatu obuviira ddala eri Mukama “2,5, 7, Le ᾿ 5 
we, afaanana n’oyo eyalungiyizibwa 1Eusl 5 abse + 
ebikolwa bye ebibi nebagoberera kwagala SAT 
kwabwe? O8 2 re 
16. Enfaanana ya Janna eyo eyasu- 
ubizibwa abatya Allah: Erimu emigga 
egy’amazzi agatayonooneka, n’emigga ὥστ Ἐῶ 
gy’amata agatakyuuka Κα mpooma ya go, , #5 127 
n’emigga gy’omwenge oguwoomera se 
abanywi, n'emigga gy'omubisi gw'enjuki Gé La 1 57 Ou κὰ 1. 
omusengejje. Era balifuniramu ebibala ebya .., He, MR! 2% ΞΖ 
buli ngeri n’okusonyiyibwa okuva eri ὡΚ ᾧ3 (2.3 249 δ νι. 
Mukama waabwe. Abaffe, abo bafaanana “2, 27 on ἡ 
n’abo abaliba mu muliro nga banywesebwa 


7 
ν᾿ 
ὃς 
\ 
E 
Ca τὰ 


\ 
ὩΣ 
τς 
AY 


ὲ à à Dr * DE 9 4 - ὁ 4 
amazzi olweje agalikutulakutula ebyenda Gers La ie ) (ὧν ῳ “ἃ 
yabwe ΘΔ AC LÉ 

a Ba ne À 


17. Era mu bo mulimu abeefuula abaku- ζι & He x A ? mo De Ve 5 
wuliriza, okutuusa lwe bafuluma okuva w’oli , 2 Ξ | 
nebagamba abo abaaweebwa okumanya 1551 © 

nti: Biki nno by’abadde ayogera? pi 


Essuula 47 MUHAMMAD Juzu 26 


Abo nno be bo Allah be yassa envumbo τ “ ζ Pr SE Da 2h 
ku mitima gyabwe era abagoberera pad 
okwagala kwabwe. Os: 45) 
18. Naye abo abagoberera obulung” amu, 5 sS2 BA 55 2 "ἘΞ ΘΕ 3 
Allah abongera obulung’amu n’abawa 1% 0 5 gai 
n’obutuukirivu bwabwe. Où é 5 ni 

19. Abaffe, balindayo ki okuggyako essa- AE SE, "51: js 


PEL 


awa ey’akabi okubatuukako ekibwatukira. , Ἔα τ Ὁ} NS r 


Ate nno n’obubonero bwa yo bumaze 


n’okutuuka. Abaffe, baligasibwa ki mu Oo 5 DAS ES 
kubuulirirwa kwabwe awo nga essaawa 

emaze okutuuka ? 7 
20. Kale manya nti ddala tewali musinzibwa Site | 2 ab δὰ.) JL ai Y 451 Seb 
mulala okuggyako Allah, era saba okubi- 1 3:54 -5.,2%)< ἡ π 
kkirirwa olw’obunafu bwo, era osabire ᾿Ξ 25213 ΘΙ 95.51.3 > δ 


\ 
n’abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi. Era A:<,! ὁ 72.1.33) 21.5.7 212 
Allah amanyi bulungi obutawukiro bwammwe © | 
n’ebifo byammwe bye mubeeramu. 


Ruku 3 του κοι: D ον 
21. Era abo abakkiriza bagamba nti: Lwaki 5 N y 9.1.2: Gi Ji 5 
essuula eragira okulwaana tessibwa? Naye 45 2,4 ὅσ,» 21.12 % ζ Lo, s 
essuula ennamuzi bw’enessibwa okulwana Die Eu ii SD τ δ) νὼ 


ne kwogerwako mu yo, ojja kulaba abo ῷ Aa 7 JE 4.5 2123 
abalina obulwadde mu mitima gyabwe πρὰ “κα a Sata νιν TE 
batunula gy’oli entunula eringa ey'oyo 325 ELU OS δῦ Mis 
azirika olw’okufa. Kale abo zibasanze! JE sua Os οὐδ € 21 κῇ 


22. Ekyetagibwa bwe buwulize n’ebigambo + 2.2 ὅν ως 5 5 ἐπ: 55 5 SAS 


ebituufu. Naye ensonga bw’emalaokukakata, σ gs 
kale bwe baba ab’amazima eri Allah, EN ab SES εἴθ ΝΣ 


ky’ekisinga obulungi gye bali. “ἢ 24 5311 ΄ 


LEA ni , 1 αὐ ΞΖ {4 ἊΝ A A A ἰῷ 
23.0lwo nammwe bwe munaateekebwa mu 1e ere A Mise JS 
bufuzi, munaatabulatabula mu nsi ne à "ἡ ὦ 
᾿ ff LE SUITE 
mukutulakutula n’eng’anda zammwe? Rens 50209 


24. Abo be bo Allah be yakolimira, kale ἀμ] ne Les | as 2] 


n’abaziba amatu era n’aziba n’amaaso PR D de 
gaabwe. O5 Cat at 5 δύ 

A te à “᾿νε ms tele LT 
25. Abafñfe, bo tebafumiitiriza Κα Kur’äni, SD Jde À OO Gi | 
nandiki ku τπγον gyabwe kwe kuli ekku- OL 121 


fulu za gyo? 


n# τ ὦ κοι, “σι δι 2“ 

26. Mazima abo abadda emabega waabwe ὡξ ζω. pie οἱ ESS) On DIU 
oluvannyuma nga obulung’amu bumaze ΜΝ τ; » 7.2, ,« 
okunnyonnyoka gye bali, Sitaani y’eyabase- EST sw 2 SG δ 


260 


Juzu 26 MUHAMMAD Essuula 47 


soT hate n LAC 
ndasenda n’abasuubiza eby’obulimba. (95... Je 1 a Ji 


lé tn, % x 
27. Ekyo Iwa kubanga baagamba abo 8,8 OU | DE 3 4 τ, Vi 
abakyawa ebyo Allah bye yassa, nti: Tujja can À: Li 
kubagonderanga mu nsonga ezimu. Naye DE ἘΣ 5 ii jé 5 G 
Allah amanyi bulungi ebyaama byabwe. Où 5152) SLA ον € FAI 
28. Naye kiriba kitya awo nga malayika Est “4553 $ L ue 
zibafiisa  nga Zikuba  obwenyi : τ S 24222; 
bwabwe n’emigongo gyabwe? OsssUS 5 és 2 
< [ 


ER 12 À 


29. Ekyo Iwa kubanga baagoberera ebyo be | ΠΕΣ ΚΟ ὌΝΩΙ υ Ξ DE 


5 
ebinyiiza Allah nebakyawa okusiima kwe. Le < 4 25 
Kale Allah yadibaga ebikolwa byabwe. OMR EGESÈIR ES 


«ρος 


Ruku 4 & 5 
30. Abaffe, abo abalina obulwadde mu tUbES 284515 À ces 
mitima gyabwe balowooza nti Allah a O5 (LE ΧΗ 
talikwekula ffutwa lyabwe? Tan FÈ > 
31. Era singa twayagala, ddala twalibakulaze, Pr "411, Ζ ΠΗ 5 3 
kale ddala waalibategeeredde ku bulambe 198€ Se 
bwabwe. Naye era ddala ojja kubamanyira ku ὁ ἄπο 555$ ἢ RE 
ddobozi ly’enjogera yaabwe. Era Allah τὸς 
amanyi bulungi ebikolwa byammwe. SES GT AS 


32. Era ddala tujja kubagezesa okutuusa Iwe Gi NES! “12 as As Aid λ 


tulimanyisa abanyiikivu mu mmwe > 
n’abagumiikiriza, era tumanyise nakwo ekyo tels 2 "δὶ Le ΗΝ 


kye muli. © 385 εξ 


“΄“κ,» “ «18 
33. Mazima abo abeerema era nebeekiika re dé Das 3 2 DE CEE δι 
mu kkubo lya Allah era nebawakanya x il STE | 
Mutume oluvannyuma nga obulung’amu “ ᾿ 1 ὦ: Ji ὧς ΩΣ ᾿ 2e 
bumaze okunnyonnyoka gye bali, tebayinza ART Des SJ y ai AA EAST 
kulumya Allah wadde akatono; era mangu VA aa »»" 
nnyo ajja kudibaga ebikolwa byabwe. Our bass 5, É 


ab 


215 


55% 


34. Abange mmwe abakkiriza, mugondere ὅ τῆ ab fs Roc 7 ᾿ 
Allah era mugondere Mutume era ist 


temudibaganga bikolwa byammwe. Où ΔΕ] ὕω 359 5) Dani 


ré € 
35. Mazima abo abatakkiriza era nebeekïika Ji GENS 5 5 BRÈVE 2 D) œ 
mu kkubo lya Allah, n’oluvannyuma nebafa ,,:# , 1% ΜΕ 4) $C 53 au! 
nga beeremye, mazima Allah tagenda “ Ὁ ἢ 
kubasonyiwa. 24 b\ 


36. Kale mmwe temuterebuka nemusaba 3 & οἷ Es d, (Le Ω͂ ,3λ.45 MS 
emirembe eri abalabe songa ddala mmwe +, .φ κ., Re Te 
mugenda okubeera kungulu, ate nga ne os τῇ 5 SSH 2.20} 
Allah ali wamu nammwe, era talibafüriza © ACL 46 F5 


bikolwa byammwe. 


Essuula 47 


MUHAMMAD Juzu 26 


37. Mazima ddala obulamu bw’ensi 
muzannyo na kwegayaaza. Naye bwe 
mukkiriza era nemwekuuma, Allah alibawa 
empeera yammwe era talibasaba ku bya 
bugagga bwammwe. 


38. Kuba bw'’abibasaba n’abakaluubiriza, 
mukodowola, era ajja kukwekulayo 
n’effutwa lyammwe. 


39. Muwulirize, mmwe muumwo abakoowo- 
olwa mulyooke mutoole mu kkubo lya 
Allah. Kyokka mu mmwe mulimu 
abakodowala. Naye oyo akodowola, mazima 
akodowala n’akosa mwoyo gwe. Era Ye 
Allah yeemala, naye mmwe mmwe beetaavu. 
Era bwe muneekyuusa, ajja kubakyuusaamu 
abantu abatali nga mmwe, nate bo tebajja 
kubeera nga mmwe. 


΄ 


LS: D 


1 FA Δ “ 
5 ὦ Ci SRI LS) 
» Ed 
Oki λέ, AS Ÿ 
24 nt ne 19€ nPÉNSRË n 
5 LS GAS Le eiEs οἱ 


Os EST FE 


1P32 &) 57241 2.11 23} 
VE, 185 35 Jaitas 


Juzu 26 Essuula 48 


ΘᾺ ἐς Λἤεκϑα is: 


AL-FATH 
(Yakka luvannyuma lwa Hijira) 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Orh> lys La abi pes) 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Ν re 
2. Mazima tukuwadde obuwanguzi obw’e- Ori RS AUS ES 
nkukunala, 


Be ie PAL n “Ἱ 
3. Allah alyooke asonyiwe ebibi bye ESS ge ES τ αὐ AS 
baakusobya oluberyeberye n’eby’oluva- 
nnyuma, era atuukirize ebyengera bye ku 


PEL: 


s ES ste 5 τῇ US 


ggwe era akulung’amye mu kkubo Ok Biz 2 EX 587 
eggolokofu; 
4. Era Allah alyooke akuyambe oluyamba Of; HE LE 5.2 οι LE Se 


olw’amaanyi. 


ΧΩ 7 the TT ὦ 
5. Ye y’eyassa obukkakkamu mu mitima LÉ © Q SE Ji SD! 
gy’abakkiriza balyooke bongere obukkiriza κα 141, vie A 291 
Κα bukkiriza bwabwe. Era Allah γε nannyini 55 VS] 55H) Chiesa 


magye g’omu ggulu ne mu nsi era Allah ye % us nc ἘΠ τοῖς. ον Ω͂ "δφδὶν 
Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo — ΄ ᾿ 
LÉ À F " OBS ai GK 5085) 


6. Era alyooke ayingize abakkiriza CAE gd pais Sie JA 


abasajja n’abakkiriza abakazi mu nsuku ΨΗ μὲ notre (| HA 
ezikulukutamu emigga wansi Wa Zo, nga " Sa) MS ee Pas 


omwo mwe balibeera era  abasanguleko EU 2 » 455 765. 


ebyonoono byabwe; era ekyo eri Allah 
kwe kuwangula okusuffu — ne SabiSe 


. δὰ πῇ __ os An δὰ ᾧ EE 5 
7. Ate abonereze bannanfuusi abasajja ne ? ss 5 dia 


bannanfuusi abakazi, n’abasajja ab’enkanya LL » PPT 
ebirala ne Allah n’abakazi ab’enkanya LU ES Go φῦλον; SG 


cbirala ne Allah, abalowooza Κα Allah > , 1893, à 1% 
okulowooza  okubi. Abo be baliko "#1 ὅτ 5 412 ef 8 
ekibambulira eky’akabi, ne Allah 5 δι 
yabasunguwalira era yabakolimira era πὰ σ 
n’abategekera Jahannamu. Ye nga obwo O 
buddo bubi nnyo! PO TT DT 
8. Era amagye g’omu ggulu ne mu nsi DÉSABIV ιό ἡ aRJIS 5e αὐ 5 
gonna ga Allah. Era Allah ye Luwangula, Ole < TEA 
Omugezi ennyo. ᾿ ; Re 

9, Mazima twakutuma nga ggwe Muijulizi ὃ γϑ τε Ὁ ἄς ὦ as 51 (ι 
era ng’oli Muwi w’amawulire ag’essanyu 


25: 2 

era Omulaburzi, OS 
# ss 4° εκ 

Sables 


» À Δ 

10. Mulyooke mukkirize Allah ne Mutume 3 559525 5 jui 
we era mumuwagire era mumusseemu S . vod dy 
ekitiibwa, ate (Allah) mumugulumizenga OletsssG ὅ 


enkya n’eggulo. 


Essuula 48 AL-FATH Juzu 26 
11. Mazima abo abeeyama obuwulize gy’oli, ιω L ES 52 2 ES ὥϑ 53 | ὧν D 
mazima ddala beeyama eri Allah. Omukono PAT) Ca 


gwa Allah guba waggulu w’emikono gyabwe 
nga beeyama. Kale oyo amenya obweyamo 
bwe, mazima ddala aba abumenye lwa 
kwefiiriza yekka; n’oyo atuukiriza ebyo bye à LL 
yasuubiza eri Allah, kale ddala alimuwa 
empeera ensuffu. 
Ruku 2 

12. Abawarabu b’omu ddungu abeesigaza 
emabepa bajja kukugamba nti: Twatawanyizi- 
bwa ebintu byaffe n’ab”’omu maka gaffe, kale 
tusabire okusonyiyibwa. Boogera n’ennimi 
zaabwe ebyo ebitali na mu mitima gyabwe. 
Gamba nti: Ani ayinza okubagasa ku Allah 
mu kyonna, bw’aba nga abaagalizza obuzibu 3 
oba nga abaagalizza omugaso? Ddala Allah 
ategeera bulungi bye mukola. 


13. Naye mwalowooza nti Mutume 
n’abakkiriza tebalikomawo ddi na ddi eri 
ab’ewaabwe. Era ekyo kyalungiyizibwa nnyo 
eri emitima gyammwe, era mwalowooza 
n’okulowooza okubi, nemufuuka abantu 
ab’okuzikirira. 


14. Naye oyo atakkiriza Allah ne Mutume 
we, mazima twategekera abatakkiriza omuliro 
ogubumbujja. 

15. Era obwakabaka bw’eggulu n’ensi bwa ὁ 
Allah. Asonyiwa oyo gw’aba asiimye, 
n’abonereza 0yo gw’aba asalidde. Era Allah 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


16. Abo  abeesigaza emabega bajja 
kugamba awo nga mugenda eri omunyago 
okugutwala nti: Mutuleke παῖζε 7 
tubagoberere, nga bagenderera er 
ekigambo kya Allah. Gamba nti: Temujja 


kutugoberera; bw’atyo Allah bwe yayogere- € 


rawo. Kale bajja kugamba nti: Nedda, 
mutukwatirwa nsaalwa. δὲ bwekiri, wabula 
tebategeera okuggyako akatono ennyo. 


17. Gamba Abawarabu b’omu ddungu SEM DIET 9026 


abeesigaza emabega nti: Mujja kuyitibwa 


eri abantu abalwanyi kasiggu, mulwane nabo 51 


TS “οι 4.2: αὐ “ὩΣ 
ἀκοῶν 40 0% ti if 
Era DES fran OZ 
LEE 154 Tamhas db à 
DIV OL EU ire ἅτ 
ra GileTsufie Qt 
g AY LE petit pps 
ere 035 584516 
15 τ s51 à) sb 
ut SL ds GES 26 5151 
OLE SR 

4; ADI GÉE 65 ofaRLEE ds 


ae 


7 


5 Ent 65L4ahs 
6 5 LLTÉ 5 λέ 55 ὁ ἄμ 
OUPS ES 

mm 
ÉU aus ρου δ 5055 
OÙ£ss “9: SN LU λποῖ 
231» 8 sai le 5 
Ste iusitét os) 
OC SSL ST 
Hits εὖ, site ὁ 
Ra CGI γᾶς 
AP ENNEMIS 
De ar JÉ AUS CRE oi 
f 2,2,» γ)ϑ,ς 


Ur: C2 LES NON 2125 ΓΟ 


ὰ «ὦ κα au Δ 
A λὶ Δ JS 
Ἢ She nue PA LES 
ASUS 3x5 ve ol 


«(35 


Juzu 26 


AL-FATH 


oba bajeemulukuke. Kale bwe muliba 
abawulize, Allah alibawa empeera ennungi. 
Naye bwe mulyefuula nga bwe mwefuula 
olubereberye, alibabonereza n’ekibonerezo 
ekirumya ennyo. 


18. Tewali kinenyo Κα muzibe w’amaaso, 


nga tagenze kulwana oba ekinenyo ku 4 


mulema, wadde ekinenyo ku mulwadde. 
Naye oyo agondera Allah ne Mutume we, 
alimuyingiza mu nsuku ezikulukutamu 
emigga wansi Wa zo. Naye oyo alyefuula, 
alimubonereza ekibonerezo ekirumya. 


Ruku 3 
19. Mazima Allah yasiima nnyo abakkiriza 
awo nga beeyama obuwulize gy’oli wansi 


w’omuti, kuba yamanya ebiri mu mitima © 


gyabwe, olwo n’abassiza obukkakkamu, 
n’abasasula obuwanguzi obw’okumpi 
ennyo; 

20. N’eminyago emingi gye balitwala. Era 
Allah ve Luwangula, Omugezi ennyo. 


21. Allah yabasuubiza n’eminyago emingi 

gye mulitwala, kati abanguyirizzaayo gino, 
n’aziyiza n’emikono gy’abantu okubatuu- ? 
kako, era kiryooke kibeere akabonero eri 
abakkiriza, era abalung’amye mu Kkkubo 
eggolokofu. 


22. Era yabasuubiza n’obuwanguzi obulala 
bwe mutannasobola kufuna, naye nga 
Allah amaze okubwetooloolàa. Era Allah γα 
Musobozi wa buli kimu. 


23. Era singa abatakkiriza abo baalwana 
nammwe, mazima baalikyuusizza emigongo, 
n’oluvannyuma tebaalifunyeeyo mukuumi 
wadde omuyambi. 


24. Eyo y’enkola ya Allah eyaliwo ὅ 
n’olubereberye, era togenda kusanga 
kukyuukakyuuka kwonna mu nkola ya 
Allah. 

25. Era Ye y’eyaziyiza emikono gyabwe 5 
Κα mmwe, n’emikono gyammwe n 'agiziyiza 


abiéses ALES DIE 
_“ ΕΝ 

Es ! nd 
δ λές 


dE 


ι.21: 2 ἃ le A 
L.4 0 

F “.} τε. 
LAS ὁ . 


LE 2 je U 


2 


ne. 

Oui 
" Laser ὡξ 4 G CSS 
2.535 BRU LA CAC 
MAC CG 


ὅτ: 


£ fie 4 JE 
OÙ 5 GS 22:18 
ΠΕ ΟῚ , t ΤΕ 
Φιάς ας ἥτε Lol 
ie 25 ls ον λέ, 
3 He En JS GS 


DUT pe 


ιζ2 


Ed d 


FO 63 LS 5 sl 412 
OÙ as abat Laos 


2 Care. 


Pb, dé 


Essuula 48 


Essuula 48 AL-FATH Juzu 26 


.% à LPS ne 
Κα bo mu kikko ky’e Makka, oluvannyuma ΦΊ ai be it ge (Δ “2 Ἷ 


“ν᾿ 


ng’amaze okubawa obuwanguzi Καο. Ια. , LL ose One ,9 ee 
byonna bye mukola, Allah abiraba. ὥς, ai 6 54: 2e Â8525 
μὰ Er "À Pa] 

Of 2. 


26. Bobe bo abatakkiriza era be baaba- ὡ-ξ ABS 4 1524F Di AA 
ziyiza er Omuzigiti Ogw’emizizo n’ebisolo æ +» er  σ eo Dr 
bya saddaaka ebitegckeddwa, bireme Li ζ 52.215}. 3} SE) 
kutuuka mu Kkifo webisalirwa. Era 4 4 
twalibalese nemulwana singa tebaali bas- JB À 
ajja abakkiriza n’abakazi abakkiriza abaali Φ σι 224 Re Σ ΩΣ 
mu bo mmwe be mutaamanya, kuba À, Se 5 Las 2 O9 ge 90 
mwalibalinnyiridde nga temutegenderedde, 1er 2r 2 L215 13422125 
nemutuukibwako okunakuwala Κα Iwabwe. 77 TT 27 Ἢ 2 
Yabaziyiza alyooke ayingize mu kusaasira ς LA ; εἱς bé 5525 AUS 
kwe oyo gw’'aba asiimye. Naye 0 FN ee ? ἢ 
abakkiriza baali beeyawudde μ (3735 9), 22 ς ῬΈΣ ΣΟ 4b: 
batakkiriza, mazima twalibonerezza abo cd Dr 2. SES 
abatakkiriza mu bo ekibonerezo ekirumya.  (S1LZ Mie ZE Gi ral τῇ 21 
OGyf 
[ἡ PA . .»“ . TA < “ Δ 
27. Awo abatakkiriza bwe bassa mu mitima 2.4.1315 φ 1553 EAN JR Si 
gyabwe okwenyumiriza, okwenyumiriza kw'o- ἧς AE κοῦ τς te οἹ 
mu biseera by’obutamanya, kale Allah n’assa ὦ ἢ E ES EaT dates Δ. ....5.}} 
obukkakkamu bwe ku Mutume we ne ku 14 » 94 oct see pù 
"Ὁ ΠΣ ce 'ebenywerza ἴα Kgambo dE 5 4.252 = AIRES äb | 
’okutya ; a be atuukana ÉUIAULS à 175245 
nakyo era nga be ba nannyini kyo. Era Allah υ ΩΝ Jos a χε γα 
ye Mumanyi wa buli kimu. ο(2 5 GT CG ETS 


GE EU - 
CE 
1 2 Je, abDiÈ 


# 
Cd Ψ 


«= tp «4 ΄ 


Ruku 4 ὡς ΟἿΑ , ΄ | - 12% 
28. Mazima Allah yatuukiriza ekirooto kya πῶ 5 υφρ Soja 15 Li 
Mutume we mu butuufu, nti ddala mujja x , out st 422. .517 
kuyingira mirembe Omuzigiti Ogw’emizizo FL ὧν 2059! ΩΣ os α] 
— Allah nga  ayagadde — abamu nga 5 25523 His Gi si Ab 
mumwedde emitwe gyammwe n'abalalanga “ } ς ον lue 
ee . . à PAPA AA (LA - w ὦ ἢ 
enviiri muzikendeezezzaako, nga temulina 2.) 125 2145. ῶ (Ξ J 1 O4 pois 
na kutya kwonna. Naye Ye yamanya ebyo en ne à foue pee 
mmwe bye mutaamanya. Bw’atyo, LAS US ῳῦ» 04 das 15e ta 


ataddewo n’obuwanguzi obw’okumpi ebbali 2. © 
w’obwo. OS 


ng’amu n’Eddiini Ey’amazima, alyooke 
agiwanguzise eddiini endala zonna. Era 4 JE δ. 
Allah amala okuba Omujulizi. τ τ 


29. Ye y’eyatuma Omubaka we n’obulu- ἡ αἵ 
À 


30. Muhammad Mubaka wa Allah. Era 427 2.1. ἧι τοκῶν ὦ ἢ Nas 
abo abali naye bakakali nnyo ku batakkiriza, σῷ D) 0 
basaasiragana nnyo bokka na bokka. 44.1.25 21825 γἰλέῃι (0.5 ΖΜ! 
Obalaba nga bakutama nga bwegn4 ses 145 % 
bavuunama, nga banoonya emikisa egiva | δ Viqu 


<b> 


Juzu 26 AL-FATH Essuula 48 


eri Allah n’okusiima kwe. Obubonero & ῥίζα 5 ὅν) $ abl Se 
bwabwe  buli mu byenyi byabwe 4 1 Uri ns VE 
olw’obulambe bw’okuvuunama. Eyo US puit 5 ee 559 


, 5ὲ} . δὰ “ n »-“ 
γ᾽ δηδδπδηα yaabwe mu Taurêti. Ate ὦ ΕΣ LE NU ὦ ALES ὃ 
enfaanana yaabwe mu Njiri ering’anga 7 2. π 51 ΄ ἢ 4 


‘ δ le a 
ey’ekisimbe ekitutunuddeyo omutunsi gwa 527. (LÉ EN Den 
kyo n’oluvannyuma  nekigugumya, “ee Du LT isa 
negugejja, n’oluvannyuma nekitebenkera ai 5 JE Gb δὲ ἀπὸ - 
Κα nduli ya kyo, nekisanyusa abalimi. Allah PAT » Ce 
atebenkeza abakkiriza alyooke 2 “οὶ Ζ ᾿ 
abasunguwazise abatakkiriza. Allah iybeZ 4 ps51 λ abl Les 
yasuubiza abo abakkiriza mu bo era nebakola . 
ebikolwa ebirungi, okusonyiyibwa ἝΞ 


“ 
£ 
n’empeera ensuffu. ÔE NE & 


Essuula 49 Juzu 26 


& AE A ÉSs 
AL-HUJURÂT 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


Van à δ 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ορνα Ji al Lou 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


ne nou Unrel σι}. Ὁ 461: 
2. Abange mmwe abakkiriza, temweyitiri- ΔΖ 136287 YŸ 19461 y Gb 
zanga mu maaso ga Allah n’Omubaka we, #,  ,h 2%, | pe αἷο! στ 
era mutye Allah. Mazima Allah ye DJ » bi 15251 5 ai 2: E' 7 
Muwulizi wa byonna, Omumanyi wa OR αν» 2 | 


byonna. SD ne NO pret ge BOUT T 
3. Abange mmwe abakkiriza, temutumbula- | 52 55 Y 15 or ἡ} Et 
nga maloboozi gammwe kusinga ddoboozi ἡ κω, 4 ne 2.1.) ACTE 
lya Mubaka era temukangulanga ddoboozi » SE FI τ " ee 
gy’ali nga mwogera, nga bwe mulikangula C2 SARA 47 5.445 
nga muli mwekka na mwekka, si kulwa ,,,. 7, ré . Nes nf 22% 

nga ebikolwa byammwe byonooneka nga Xl 9 τ Ut Læ ὦ δ Ά1 


temutegedde. O65%4 LAS 
“ 
1900 Pentax 2 σιν. Ὁ ὁ 
4. Mazima abo abassa wansi amaloboozi 5} ἘΣΤῚ pol yes D pDiol 
gaabwe awali Omubaka wa Allah, abo be ,4 , Le2,, 255% <aal Et 
bo Allah be yalongoosa emitima gyabwe 4 ὦ 3:12} : +3 : ας GR 


nga abagezesa mu kutya Allah. Abo 4115 βγχλλὲ λάδι , A4 5 LS 
balifuna okusonyiyibwa n’empeera ensuffu. as 


΄ ΝΗ 1 “ 
5. Mazima abo abakukoowoola nga 5153 de AU it ὃ 
bakyaali wala n’ebisulo byo, abasinga σιὼ, LOS LATE DS DT 
obungi mu bo tebategeera. Ov Visé aa) 


6. So singa bagumiikiriza okutuusa RL ÆLÈF AS 521. 15195 
Iw’ofuluma gye bali, ddala ky’ekyalibadde Sa steph θυ gun t 212€ 
ekirungi ennyo gye bali. Era Allah ye Obs) Je οὐ... © 
Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. > “΄ ἣν 
js , τς 5 2 #\ PAU “471 
7. Abange mmwe abakkiriza, omwonoonefu Εἰς LS ὧν. = € 2 Ὁ 
bw’ajjanga gye muli n’amawulire gonna, [ft is, 2,4 tete 4 1% 
kale mwekenneenyenga nnyo, si kulwa nga Le 1e di pers να, ὅ.90 


mulumya abantu mu butamanya, n’oluva- 14 Î<$ LS dé Δ EE α 23, 
nnyuma nemuba abejjusa olw’ekyo kye 
mukoze. 
; à 1.»“ nè κ" ET ins on 

8. Era mumanye nti ddala mu mmwe mwe- + æbl Ji D, ὧἹ [55.215 
muli Omubaka wa Allah. Singa abagondera 4 à κῆρ uw ,.#e 2 
mu nsonga ezisinga obungi, mazima ET Vie LS 
mwaligudde mu mitawaana. Naye Allah 
yabaagaliza obukkiriza era n’abulungiya mu c 

οἷς , : d pd ΄“, PE μὲ st 
mitima  gyammwe, n’abakyayisa κέ DES 5 Bin 35 ᾧ ALES 


obutakkiriza n’obwonoonefu n’obujeemu. 


Juzu 26 AL-HUJURAT Essuula 49 


LA Tu r 3 CA Ja Spa 
Abo nno be balung’amu. CE , DC 5 552) τὰ δι 
υ e, 
OSSI AR 
4 


9. Egyo nga gy’emikisa era nga Le 2 Al 15 sa A Sgb163 LES 
ky’ekyengera ekiva eri Allah. Era Allah fn 

ye Mumanyi wa byonna, Omugezi ennyo. OBS 
10. Era ebibiina by’abakkiriza ebibiri bwe 5123} δ» 4451 τῳ τάδ ὦ 15 
birwanagananga, kale mubitabaganyenga.  ; : LINE MOD ACI TE RNE 
Naye ate ekimu ku byo bwe Goes EL να _ - 
kirumbagananga ekirala, Οἷννο mulwanyisenga 5 AJ à LE5 we Y| dE 
ekyo ekirumbaganye okutuusa lwe me 4 ᾿ τάκ 
kirikomawo Κα kiragiro kya Allah. Kale ὠζ OL σαῦ Let Jr es 
bwe kikomangawo, olwo mubitabaganyenga , Last SU GLS 52 "11 
mu bwenkanya era mubeerenga beesimbu. LE JU 2 13 τ 5 
Mazima Allah ayagala nnyo abeesimbu. Ok Ex 5 A 


\— 


\ . 


: 


11. Mazima abakkiriza bonna ba luganda. SÂS | AG GAS S Hs3ai 


Kale mutabaganyenga wakati wa baganda 42, ,0,2, 5 5.1 , 
bammwe, era mutye Allah mulyooke O63s ASC ὍΝ 


musaasirwe. 


\— 


46 
ΟΝ «ἢ 


Ruku 2 ee 4 277 
12. Abange mmwe abakkiriza, abantu 222$ 27 Ji 51 a gt 
“ 


abamu baleme kusekereranga balala, kuba 94 , 5 δὼ |: À 4% Sa Te 1% 
ob’olyawo nebaba nga be babasinga. ΠΡ $ ᾿ RS "»" NUE τᾷ 
Wadde abakazi tebasekereranga  bakazi IX ὅι αιζ oluuE 2 Cie Are) 


bannaabwe, kuba ob’olyawo nebaba nga 2%, ,» #24 te Ts Liv 
Π 3 Ne ν 5 LA ΩΣ ᾿ w = 
be babasinga. Era temuwaayirizanga Ὑ [5e ) 
bannammwe era temuyiting’ananga % γι “«ἀ-ς NL 1555 
mannya mapaatiike. Kibi nnyo okwegulira τοῖος ΝΣ εν 
erinnya ly’obujeemu  oluvannyuma cas es5re CS NS Gas 


Iw’okukkiriza. Naye abo abatabonerera, kale un SE UT 12 
abo be boonoonefu. ObssLE 255. 5.2) Ὁ 

13. Abange mmwe abakkiriza, mwewalenga Fa AA ie O3 δ ET 
nnyo okuteebereza okungi, kuba ddala γα ,,. 4 À 
okuteebereza okumu kuba kyonoono. Era ÿ 225] SÉN Ea7 5 15 το ὥ- 


temukettagananga era  temugeyang’ananga. αν & 2° , 5 
Abaffe, omu mu mmwe ddala yaalyagadde ἢ Cr CES RAS 4 13 RE 


Ekyo déale temwalikyagadde, τον #5 fes JEU ot b sat dut 
SA MO M σιν 

ESS É 
14. Abange mmwe abantu, mazima ES os AS ὅι σ Gi 4 
τ τ en τ 


a - 


“ À 
mumanyagane. Mazima asinga okubeera sb τἰς As; ὧν LR 


Essuula 49 


AL-HUJURAT 


Juzu 26 


ow'ekitiibwa mu mmwe mu maaso ga 
Allah, y’oyo abasinga okutya Allah. 
Mazima Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Ategeera byonna. 


15. Abawarabu b’omu ddungu bagamba 
nti:Tukkiriza. Gamba nti: Temunnaba 
kukkiriza, wabula mugambe nti: Tusiramuse, 
kuba obukkiriza tebunnayingira mu mitima 
gyammwe. Naye bwe munaagondera Allah 
n’Omubaka we, Allah talikendeeza Κα 
bikolwa byammwe n’akatono. Mazima Al- 
lah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


16. Mazima abakkiriza abatuufu be bo 
abakkiriza Allah n’Omubaka we, 
n’oluvannyuma nebatabaamu kubuusabuusa 
kwonna, wabula nebatakabana n’ebyobugagga 
bwabwe n’obulamu bwabwe mu kkubo lya 
Allah. Abo nno be b’amazima. 


17. Gamba nti: Abaffe, mwagala kumanyisa 
Allah bukkiriza bwammwe? Naye nno Al- 
lah amanyi ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi. 
Era Allah y’amanyi buli kimu. 


18.Balowooza nti bakukoledde kisa 
olw’okusiramuka kwabwe. Gamba nti: Nze 
temunkolera kisa olw’okusiramuka 
kwammwe, wabula Allah mmwe 
b’akoledde ekisa n’abalung’amya eri 
obukkiriza, bwe muba nga ddala mwogera 
mazima. 


19.Mazima Allah y’amanyi eby’enkiso 
ebiri mu ggulu ne mu nsi. Era bye mukola 
byonna Allah abiraba. 


Sa Gti ὦ [7 1€ Lit 
Os QE δον ὦ. 1.231 


"δ 215) οὐό 


ΘΖ Ji τοι 
5 gbu ii Gi Ὁ οξϑιιώι 
GG 5 057 ΑἹ 2 api 
sdb Jus ᾧ Δ. 9 οὐδ τ λρρῖ, 
Θόῤ ἐν 32 En 


LS 


à οὖ A ὦ Δ “rit n 
abs ΑΚ» LL OS | JS 
17" n ΄ . € h 
1859 ὁ τῳ αι D CA 
ι 


L 


“ων 

45. “ nn, w # 
OF 595 JR eus 

& ou ὦ 29 , 7 σ, 5“. σι ὦ 
Bus Ÿ Jistjaler of EU Sa 
L h D Ta ΄΄“.- 
a Ts ὁ dt ir AG) δλε 
A D πὴ 
ie ὧν gt ΧΆ ὁὶ 


OS pu 


sn # id LP L € 
CES ETES VE ἐθνῶν 


RD ΜΡ Ga PEL # 
Ole ὦ es Ab 5 


ἃ 


\ 


Essuula 50 


QAF 
(Yakka lubereberye ἵνα Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Qaf*. Njuliza Kur’ani Entukuvu nga ye 
mujulizi ku mazima go. 

3. Naye beewuunya olw’okutuukibwako 
Omulabuzi ng’ava mu bo, olwo abatakkiriza 
baagamba nti: Kino kintu kya kyewuunyo! 


4. Beebuuza nti: Abafñffe, bwe tulifa ne- ; 


tufuuka ettaka, era tulizuukizibwa? Okudda 
okwo nga kuli wala nnyo n’amagezi! 


5. Mazima Ffe tumanyi ekyo ettaka kye 3 


libakendeezaako era gye tuli y’eri Ekitabo 
ekikuuma byonna. 


6. Naye baalimbisa amazima nga gabatu- 
useeko, kale bali mu mbeera ntabufutabufu. 


7. Abaffe, tebatunulako eri eggulu waggulu 
waabwe nebalaba nga bwe twalizimba 
era netuliwunda nga teliriiko njatika? 


8. N’ensi twagyaliira netugissamu ensozi 
ennyweevu, netugimezaamu ebirungi ebya 
buli ngeri, 


9. Nga kwe kutangaaza era nga kwe 
kujjukiza eri buli muntu adding’ana eri 
Allah. 


10. Era tutonnyesa amazzi agajjudde emikisa 
okuva mu bire, kale netugamezesesa 
ennimiro n’empeke ezikungulwa, 


11. N’emitende emiwanvu egiriko eng’o 
eziberekaganye, 


12. Nga by’ebigabulwa eri abantu: era 
amazzi tugalamusisa ensi eba efudde. 
N'okuzuukira nno na kwo bwe kutyo bwe 
kuliba. 

13. Abantu ba Nühu abaabakulembera 


baalimbisa obubaka, n’abantu b’oku luzzi, 
n’aba Thamüda, 


50:2. Omuyinza wa byonna. 


ΘΟ,» οιφι λοις 


»“ Dr. Der. AT Ar re 
3 


Om γλῷ 

15) AT PA “ "ὔμδ28 12 2157 
n5À A "τ Late 
ΟΦ GES QUE 


#h 


ἢ ι “ιν 
σε Ο 3 112531.2 950} 


SL » 
Ouais ME Jay w) 


2 ca 


Le 
͵ 


SS # μ- 2° 
OK LG ἘΝ | 


΄ 
- 


Late Drm on ?T,e n νῷ“ 
AD 7232 25 BALE y 
" - “ 
 ΦΕὋ 

(3 δ τοι 


Ve 


Essuula 50 


QÂF 


14. Ν᾿ θὰ ‘Adi, ne Faräwo ne baganda ba 
Lüti, 

15. N’abantu b’omu kibira*, n’abantu b’e 
Tubba’* bonna baalimbisa Ababaka, olwo 
ekibonerezo kyange kye nabalabulako 
nekituukirira. 

16. Abaffe, mulowooza nti twakoowa 
olw’okutonda okwasooka? Nedda, bo bali 
mu kutabukatabuka ku ntonda empya. 


Ruku 2 
17. Mazima Ffe twatonda omuntu era 
tumanyi bulungi ebyo omwoyo gwe bye 
gumupikirizaamu, era Ffe tuli okumpi 
ennyo naye n’okusinga omusuwa gwe 
ogw'’obulamu. 


18. Awo ba malayika ababiri abawandiisi 
bwe bawandiika ebikolwa nga batudde, 
omu nga ali ku ddyo n’omulala Κα kkono, 


19. Omuntu tayogera kigambo kyonna, 
wabula w’ali wabaawo omulabirizi ali 
obulindaala okukiwandiika. 


20.Era okutaawa kw’okufa ddala kwa 
kujja, omuntu ategezebwe nti: Ekyo nno 
kye wali ogezaako okwewala. 


£ » LD patte 2 “) 1446 
dés at ss 4e; NE SEAT) 
LA 2 3, 

Oki d2Hsie 


΄ a st A 121S35) Ὁ 7 πῷ 
5 gel οἱ ολλϑὸ 4 
- 


ἘΦ. PC A CCE 
ESS ALT LUS de bals Ce 


rh à 


a À er, 
JL wish 8713.2 25 
Os é î LA £ ἢ (2.5 


ὴ \ k fn À ἃ = ? 
21. Era eng’ombe erifuuyibwa nti: Luno Oùis 28 AURONT TE 


nno lwe lunaku olwalagaanyizibwa. 


22.Era buli muntu alijja nga aliko 
malayika omugobi ne malayika omujulizi. 


23. Aligambibwa nti: Mazima wali tofaayo 

ku Κίπο, naye kati tukuggyeeko ekibikka 
kyo, kale okulaba kwo olwa leero 
kwekansa. 


24. Era munneewe aligamba nti: 
Ekiwandiiko  kye kïkino kiri bulindaala 
wendi. 


25.Ba malayika baligambibwa nti: 
Mwembi musuule mu muliro buli 
mutakkiriza, omulabe w’amazima, 


26. Omuziyiza w’ebirungi, abuuka ensalo, 
abuusabuusa, 

27. Ογο eyassaawo katonda omulala 
awamu ne Allah. Kale mwembi 
mumusuule mu kibonerezo ekikakali. 


4 ET GO NL ÈS n ed 

St Ge os Je τ; 

΄ 5 < 

Os 

LÉ ns nu τ LICATT 

253. GLS θεᾶς; as 
$ 

Os 


“᾿ς ζ: 
Ou je  Σ 7 5. 
PARIS ἃ ΄“. CPE 
13. ὧν 40’. as des Ge 
“ CP nt 


50:15. Gano gaali mawanga g'Abawarabu mu mirembe egy'edda. 


Juzu 26 QAF Essuula 50 


L A “ 
28. Munneewe aligamba nti: Mukama ᾧ, 35 ACTES τ: 12535 J 6 
waffe, sinze namujeemya, wabula ye pli gi Ὁ à g 
yennyin y’eyali mu kubula okw’ewala. Os φὉ φῦ 

“πι Le Ge Tin Loan 11 
29. Allah Aligamba nti: Temutotooganira EXD NS 5 GA eg ΔΑ“. ὦ 
mu maaso gange ate nga nawa dda okulabula M AE ,7 
kwange gye muli olubereberye. Os υ ξὺν 

BL Tee {λι τ, 4 Ὁ 

30. Teri nsala eva gyendi ekyuusibwa era 2NB, τ 3 ren) 32 


- 


nze siryazaamaanya baweereza. 
Ruku 3 : Se Te à PL) ae 
31. Κα lunaku olwo tuligamba omuliro nti: 5 LES | Jh x), Vo 29 
Owange, ojjudde? Era guliddamu nti: none 1L TRE 
Oxije Le LE Ἧ a 
# 


LL 


Abaffe, eriyo ennyongeza? 


A “ὦ LÉ et . 11} 
32. Era n’e Janna erisembezebwa eri Èé ὥλ τσ aix) | ui); | 2 


abatya Allah n’etaba wala. ᾿ δή QE ΄ 
PE 
33. Baligambibwa nti: Eno y’e Janna gye OS D 151 Jo 5 Δ ἀλεῦ EIRE 


mwasuubizibwa, mmwe n’eri buli eyaddi- 
ng’ananga ennyo eri Allah, nga mwekuumi, 


Δ < K “ 
34. Oyo eyatyanga Allah Omusaasizi ennyo, 253 3 EU CESSE ES Ces 
mu kyaama era n’ajja gy'ali n’omutima “" ñ 
omwenenyi. 


33 4 : “, 11... } 
35.Mugiyingire mirembe. Luno lwe HA τι Δ» ον Ceilss 
lunaku olw’olubeerera. 


4 (6 on 
36. Balifuniramu buli kye balyagaliramu, (11 $ (2.5 O5 LES CG 34 


ate nga n’ennyongeza tugirina. Ge 53 
37. Ye emirembe emeka gye twazikiriza 22 ve de PS 1512 Dates 
olubereberye lwabwe abaali babasinza 4 : Gex sr ἃ 4e 
Ι OMIS 7871571 
so αὐ cos ne hall ja, “5 
aabuna emiwabo mu nsi. Abaffe, waaliwo tr 
obuwonero? Os 33:2 232 9.0.5 


38. Mazima mw’ekyo mulimu okubuulirira ÉVETS Fos wrS 53 EU Ζ 8) 
eri oyo alina omutima, oba atega amatu 7 


τ “ # 3 mn 
era nga assaayo OMWOYO. LEP 55. pis 3.2.1 


ΔΛ...“ 


»» “ CAP ͵ Ca δ᾿» 
39. Era mazima twatonda eggulu n’ensi G SUP) art Cala ASS 
n’ebiri wakati wa byombi mu biseera D ᾿ς (427. % on (s2< 25 
mukaaga, naye tetwatuukwako bukoowu % G αἴξ, ge 
bwonna. Ou Fe de 


9.1 re PTE CG 
40. Kale ggwe gumiikiriza kw’ebyo bye σῷ 5 SNS We 7 


boogera era otendereze n’amatendo ga +  ,% II tous 0 
Mukama wo, nga enjuba tennavaayo n’awo 2 ue] 2 he JS EL pie, 


nga tennagwa. HAT TRE 
OPEN 


<> 


Essuula 50 QAF Juzu 26 


΄ Φ - 
5 49 à ton tminuet » ᾿ 
41.Era mutenderezenga ne mu kiro, 5529156 ΜΕΤ ΕΣ ΘΒΕῚ ue 5 
n’oluvannyuma lw’okuvuunama mu swala. 


ΛΑ " ΄“. # 
42. Era wuliriza! Olunaku omukoowoozi ὡσῷ «(ἡ 2}} οἰ À ΗΠ F2 À 9 


lw’alikoowoola nga ayima mu kifo LT [25 
eky’okumpi, Oui» y 

: : ΣΉ, Tara Gr sas 212 
43. Olwo ἵνα lunaku Iwe baliwulira ob AR) ὦ γα 6.0 δ ἃ νὰ 
olubwatuka olw’amazima, olwo nno lwe Θ 42 2} 21 < Η 
lunaku Iw’okuva mu ntaana. 752 He 


44. Mazima Ffe tuwa obulamu era Ffe ES, 2 ὥ...9.5 2 φῇ oæi DJ 
tufisa era gye tuli y’eri obuddo. ὦ “Ἰ] 


45. Olunaku ensi Iw’eribaabikako balijja , 15e AE de ) si 133 A 
buteesagga. Okwo nno kwe kukung’aanya Sn nGCates ie 2 
okwangu ennyo gye tuli. OX GX Es 


6 . LC 4 οὐ CL'ALTASS 

46. Ffe tumanyi bulungi ebyo bye boogera, £ül ἰῷ 5 ὦ μ᾿ μὲ 1 3 De | Ce 

era ggwe toli mukasi Κα bo. Kale buulirira , 2 1,25, «ur (és x RÉ 
ne Kur’ani oyo atya okulabula kwange. © CA > ΩΣ ΠΣ 

ᾧ»:95 SG 


Juzu 26 Essuula 51 


ΘᾺ SEE 


AL-DHARIYAT 
(Yakka lubereberye ἕνα Hijra) 
, 4 νι Δ à 

1. Ku Ἰνν᾽ επηγα lya Allah, Omusaasizi Ο»,..-5.} ges Habite 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. : 
Ἢ ἀπο 
2. Njuliza ebyo ebisaasaanya olusaasaanya, 5)». 25} 
ss 8 ᾿ ie 
3. Era njuliza n’ebyo ebyetikka ebizito, ΘΟ » gabedL 
D on ΠΥ 
4. N’ebyo ebidduka ekimpoowooze, OS ou >) LD 
+ 7 = , ω 9 < 
5. N’oluvannyuma njuliza n’ebigabanya OS gros) D 

olw’ekiragiro, 

y 5, CA PES “ἦι 
6. Mazima ddala ebyo bye musuubizibwa OS 2e VIe gd το 
bya mazima; Dés AA ὦ 1£ 
7. Era ddala okulamula, mazima kwa OASIH Sn 013 
kubaawo. ἢ 5 Ἀν 

“152 ONE LA 
8. Era njuliza obwengula obujjude OA) CAE E 
amakubo, , ET Ts 
9. Mazima ddala muli ku Kkigambo OL JS “ 
ekitatabagana. RE τῶν τ γα ἢ LS 
10. Awugulwa Κα mazima Y’0yo asaanye OL air + 
okuwugulwa. PR α" 
11. Abalimba bakolimirwe! 0656158) JS 


# 
12. Abo abali mu butamanya obw’ewala, OS 22. 2 ὃ χλξ CS DR On. el 
abatafaayo. d 


+ λῳωω D αὐ εἰ - 1€ Α “ 

13. Abeebuuza nti: Olunaku 1w’Okulamula Ou »- 1253 ob) oil 
lulibaawo ddi? 

ὶ PLAIT] (£ tn 2 tn 

14. Bagambe nti: Lwe lunaku lwe OO JOIE 22 2 52. 


balibonerezebwa mu muliro. > : 
ù «' S tthe En 
15. Baligambibwa nti: Muloze ku kibonere- és Si 1 Lam 5.125 19555 
zo ky’enkwe zammwe. Kino nno kye mwali al Ness 
muwujjirira. Θώμ χυλῷ 
mn PT, “ὦ 1% 
16.Mazima abatya Allah be baliba mu Oui fuis 15 DAERSIOL 
nsuku n’ensulo, τ q 
w -" “ . 
17. Nga beefunira ebyo Mukama waabwe 5.4.2} » 544) pd! LD ol 
bye yabawa. Mazima bo n’olubereberye Lun, as din Δ κτλ (2 
lw’ekyo baali bakozi ba birungi. Obs Us JS 5 


Φ our 21 
18. Baalinga beebaka katono ekiro. OGC LUI SSL 225 
ne mn - Rd 
19. Era nga basaba n’okusonyiyibwa mu OA 2 RASE 5 
matulutulu, 


<> 


Essuula 51 AL-DHARIYAT Juzu 27 


: “ως : 
20. Era nga ne mu by’obugagga bwabwe OL UGS Sas 1035 
mulimu omutemwa omukakafu olw’oyo d Ἴ 
asaba n’oyo atasobola kusaba. ᾿ a dé Lo 
21. Era mu nsi mulimu obubonero eri abo Dés bu US Ὺ 1.25 
abalina obukakañfu, MURS aa a 
22.Ne mu mmwe bennyini. Abaïfe, DSi LS ΟῚ ω 9 


temulaba? νυν, 2 τ Red 
23.Era mu ggulu y’eri ebigabibwa O6 25 ΟΝ λεῦ 
byammwe n’ebyo bye musuubizibwa. 


9 ΄ + 1 + “" w ““ 
24. Kale mu mazima g"Omutonzi w’eggulu 5.35.) 4.5} UE Ares] D) 53 
n’ensi, Kur’ani ddala ntuufu nga bwe kiri A D πιά def Tu 
ekituufu nti nammwe mwogera. OBS AS IL Jès 
Ruku 2 PTE) 1% 23, “ 5 ie 1e 
25. Abaffe, watuukwako ebyafa ku bagenyi “Ὁ JL es dj LS as 
ba Ibrahimu ab’ekitiibwa? Ones it 
PA 2 ΄ “΄“»ν κα ΄, 
26. Ανο bwe baayingira gy’ali, kale JG » 215 1905 ae PASS ἃ 
baagamba nti: Mirembe! Naddamu nti: ποκα Sré Se 
Mirembe! Anti bonna baali bantu bagwiira. (τ 25) σῷ 


27.Kale yeemulula n’agenda eri ab’omu Qukes ζω, τξλδῖωι 5,79 

maka ge, n’aleeta ennyama y'ennyana ie er d 
ensava enjokye. ἢ ΝΠ Ὁ Ψ 
28. N'’agibasembereza, n’agamba nti: OR SYTJG au) 45,25 
Abañffe , temuulyeko? 


29. Olwo yawulira muli nga abatidde. Ne- LÀ £% SJ ES Ab 2556 
bagamba nti: Totya. Olwo nebamuwa . ns VE Tes 
amawulire ag’essanyu  ag’omwana OLlE bas 555 5 
ow’obulenzi alina obumanyi. ώ τ: 

30. ΟΙννο ne mukyala we yasembera & LS 852 vs 4 51..ἅ8} - 1:0 
ng’eno bw’akungiriza nga bwe yeekuba " DE de oo 
mu maaso (2.32 332 EJB 9 > 
ge, n’agamba nti: Nze omukadde, 

omugumba ! 


Ὁ A LA . Δ € 
31. Baddamu nti: Bw’atyo Mukama wo 45 )s ÉLUS ὅδ. His VOB 


bw’agambye. Ddala Ye γα Mugezi ennyo, paye one #4 
Omumanyi wa byonna. ον το 


Juzu 27 


L . # ΄ #14 
32.Ibrähimu n’agamba nti: Ddala (261 ΕΞ {2 dE ! 


mujjiridde nsonga ki, abange mmwe hs 
abatumiddwa? OÙ Hs je 

y ΩΣ # € ἐγ, n9 . “3 - 
33. Nebaddamu nti: Ddala tutumiddwa eri Ge 252 59 ELSÉL GE 
abantu aboonoonyi, 


a » % ΝΩ 
34. Tulyooke tubasuuleko oluyinjayinja, ὦ Oo Ὧ ς, 24.212 ds pee) 


35.Olulambiddwako okuva eri Mukama Oo aa ξι Ἃς 2.1. 


wo olw’abasusse mu bubi. 


| 


0 


ΥΥΣ 


Juzu 27 AL-DHARIYAT Essuula 51 


Aus SNS rs σι κι κενῆς 
36. Kale twaggyamu abakkiriza abaakirimu, OU 0)! EE Fes Eissb 
37. Naye tetwakisangamu, okuggyako enju Ge, ax RE Gas ERSS (ῷ 


PRO Ὁ 


emu yokka ey’Abasiraamu. OA ME »ἢ) 
- "ὦ μὴ ΟῚ A At A τ΄ L 

38. Era twakirekamu eky’okulabirako ku © SE Gi 44! Gay 62.737 
, μέ με » " #h “ Δ 

Iw’abo abatya ekibonerezo ekirumya. OZ οὶ “ἢ 


΄“,. \ Δ "ἡ ἢ αἱ n ra % 
39. Era ne mu byafa Κα Müsa mwalimu ὦ SES ὁ AUS 51 uw Q3 
eky'okuyiga. Awo bwe twamutuma eri en Li 5. 
Farawo n’obukakafu obw’olwaatu. 2% 4 ΄ 


\ 

tt, : Pr 

40. Kale Faräwo n’akubayo mabega n’a he LA 2... ὅτων, JE 
bakungu be n’agamba nt: Mulogo Gba D 17 bre 


mulalu. " 

᾿ . "δ (y Van AT 
41.Kale twamubonereza n’amagye 56 GO Α 45 SES SU 9 ἀολ 
netubasuula mu nnyanja nga ye y’ane- ‘, 


L Ga D dns nf 
nyezebwa. OS Bi 
- CP PRE 1 

42. Era n’ebyafa ku ba ‘Adi mulimu #3 5i BYE GLS SL > 3.5 
eky’okulabirako. Awo bwe twabasindikira “ Lun 2} 
kibuyaga azikiriza, OA 
| | Re MA ETS ἡ τ 

43. Ataataliza kintu kyonna kye yatuukako, ASS NL QUE 5 | ges Ge) 55 
wabula yakifuula ng’eggumba erimerengufu. b AN #8 
OeiepE 


à Ge Let δ Ra 
44. Era ne mu byafa ku ba Thamüda ἘΦ ΤΣ το AT 15 51558 C2 
byalimu  eky’okulabirako. Awo bwe n 


baagambibwa nti: Mweyagalemu okumala Ok 
akaseera. 
. > . DIETATR δ ῳ “" RP TC “6 
45.Kale nebajeemera ekiragiro kya LS LS on) pal GE lis 
Mukama waabwe, olwo okubwatuka ne- Éion me Puit À 
kubakangavvula nga nabo balaba. Θὥώ5". 02 " 
LA “ 
46.Kale tebaasobola kusituka wadde REINE 5 2 C5 Ge 152 οι 
tebeerwanako. ἤ Lun tp 
E , e je 


> 
A 


Ÿ 


47. Ἐτὰ twazikiriza n’abantu ba Nühu ΤῊ Ἢ 1281, À 5 3 ἷ“- 2 
»» 6: ᾿ , 


“΄ 


olubereberye !wa bano. Ddala nabo baali De de SUR 
bantu bajeemu. OC 5 35 & 
Ruku 3 4. ὦ 3 εἰ PPS 
48. Era n’eggulu Ffe twalikola n’amaanyi ἘΜ s bb Gus AFS 3 
era ddala tukyaligaziya. ns n 25. 
O0 mu 5) 
d Lau ACTE 
49. Era n’ensi Ffe twagyaliira, ye nga tuli 2.525 (21. 5.3 Yi 
baalirizi balungi nnyo! O0 Ci: 


> 


Essuula 51 AL-DHARIYAT Juzu 27 


S0.Era mu buli kimu twakolamu NS € D 5.5) x ἣν 12 2 ὅς 2 
omugogo gw'ekisajja n’ekikazi, mulyooke te 

mufumiitirize. OL 
Ι Ρ . [ “»δω δ τῷ ἐς à * re É 

51.Kale muddukire eri Allah. Mazima $ 355 are 2. ΕΣ di, 15588 

nze Mulabuzi wammwe ow’olwaatu ava ὧῴ 5 ὦ 
gy’ali. "+ 
τὶ ͵ , ὦ HT 

52.Era temuteekangawo musinzibwa ᾧ}} "2.29.4 RS LR V3 

mulala awamu ne Allah. Mazima nze ngs € SUN LES 
Mulabuzi wammwe ow’olwaatu ava gy’ali. rise 5355 AS SA 


53.Bwe  kityo era n’abaabasooka Ge Ag LS re 5) 41 4 ET 
tebaatuukibwangako Mubaka yenna, 25 TG Courir ὦ, 1n9% 
wabula baagambanga nti: Mulogo oba OC pas 5) Cl G γνῶ) 
mulalu. 

54. Abañfe, baakuutiragana Κα kyo? Nedda, os ni LS £ "5 νὰ J3 τῶ | 4.21.5 
wabula bo bantu bajeemu. 


55.Kale ggwe baleke, kuba si ggwe 
onenyezebwa. , for 
56.Naye  buulirira, kuba ddalaQéesdiait ue Nolress 
okubuulirira kugasa nnyo abakkiriza. 5 
ΟΣ. 
57. Era saatonda Majinni na bantu wabula Ὑ 1 GS» D! 5 Gal ES 5 


Iwa kunsinza. Or sn | 
r 4 0 


58.Nze seetaaga kuweebwa kya kulya 45,1 ἴΖ 503503 Le AC 
kyonna okuva gye bali, wadde seetaaga 7 Ξ Ξ τὰ de 
bo kundiisa. Oy +62 b3 ΟἽ 
n Be δὴ % 

59.Mazima Allah ye Ssaabagabi, 5:2 155 SE “ὦ δ] ©) 
Nannyini buyinza, Ow’amaanyi ennyo. Dr net 

Coato) | 
60. Naye ddala abo aboonoonyi balina dès ζἌ es 218 A JOU ë 3 
omutemwa ogufaananira ddala τῷ PC PR 24 
n’omutemwa gwa bannaabwe eb'edda, kale O9 2e ἣν Pas | LV ic 


baleme kumbuguutanya. 


57% sn ὅ. ή,. 5 
61. Κα] 6 zibasanze abo abatakkiriza, 24255 C2 15325 EU Ὁ 
olw’olunaku Iwabwe  olwo lwe ΡΝ σ᾿ Ν 
baasuubizibwa! OUSSE 35. Gi δι 


Juzu 27 Essuula 52 


a NÉE 


AL-TÜR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O ad) Fete) gb pes] 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. do: οτος 
2. Njuliza olusozi Tür, 15 
3. N’Ekitabo ekyawandiikibwa O 5h RES 
4 2 
. ᾿ ΠΝ 4 ὑπ sont 
4. Ku bipande ebyanjuluze, © ) Ste ῷ ὦ 
υ ἌΣ "ἢ ὦ 
5. N'Ennyumba etabeerera awo, © 225) | Sais 
Ont eue 
6. N’akasolya akawanike, Θεό sais 
ÿ:,. n#\ ΜΙ 
7. N’ennyanja efuukuuse, OF A] AE 
ee . ὦ 
8. Mazima ckibonerezo kya Mukama wo OMIS 5: 5 SE ωλ 
ddala kya kubaawo; νυ εἰ, CIS 
9. Tewali ayinza kukiziyiza. O1» © L 
ἈΦ "2 ς “ιῇ 
10. Olunaku eggulu lwe lirisambattuka OS ENS 
olusambattuka olw’amaanyi, " se 
» Ν , n 
11. N’agasozi galitambula olutambula, OBS J 45 es s 
, . . . PA} “pm, σι Sas 
12. Kale kw’olwo abaalimbisa ziribasanga, Ὁ À SU) Σ 252 Je 
‘ 2 th MD NT RSR 
13. Abo abaalinga mu kubalaata nga OÙ ab 2 CSS On DJ à 


beezannyira. APT | OR PR ον Po 
14. Olunaku Iwe balisindikibwa mu muliro OLS 5.253. DS dy OL 
olusindika, ΓΕ ᾿ ᾿ 
15. Baligambibwa nti: Guno gwe muliro (2. σ΄ cat jui ὅδ 
gwe mwalimbisanga. 5% fs 


16. Abaffe, era kuno kubuzaabuza oba era OS54e25 $ PEL ABUS au 
mmwe temulaba? D ES 

17. Kale muguyingire. Bwe munaagumii- HS 2155 JS 
kiriza oba bwe mutaagumiikirize, ky’ekimu 5, » Ge nt ns Gé: ᾿ 5 #, 


GA 
ES 

24 
Ë 


gye muli. Mazima musasulwa 1w’ebyo bye pe OL] PRE 

mwakolanga. O0 1% 
΄ ᾧ ” 1:80 # 

18. Mazima abatya Allah be baliba mu Janna © ais Sir Gode 

n’amasanyu amajjuvu, RU bon ie Vs ts 
19. Noa beeyagalira mw’ebyo Mukama 5 ST DE ) 085 | . 

waabwe by’abawadde, era Mukama waabwe REA τὰ ἘΣ δ... $ 


alibawonya ekibonerezo ky”’omuliro. 


Essuula 52 AL-TÜR Juzu 27 


222 Στ τι 2 | À 
20. Baligambibwa nti: Mulye era munywe 2 ς. 3 A τὰ τα sie 


n’essanyu nga y’empeera y’ebyo bye a "12.252 
mwakolanga, dé _ 

21. Nga bagalaamiridde ku ntebe empunde 3 z 3135225 >> ΖΞ os 
ezitesgekeddwa mu nnyiriri. Era tulibafumbiza ΠΩ "2. κέν GT 
abakyala amakula ab’amaaso ag’endege. OX 353 28458) 


2 : {ον ᾧ 
22. Naye abo abakkiriza n’ezzadde lyabwe Rat HS EECE TS τι Ὁ 3163 2.15 


nelibagoberera mu bukkiriza, παῖΐο ὦ 4 52%? , (is nt 2° 
tulibasisinkanya n’ezzadde lyabwe. Era 2 3? nr ἰδὲ 
tetulikendeeza Kkantu konna ku bikolwa δέ ΠΗ ER 2 Δ 4) 52 ὧδ NE: 
byabwe. Buli muntu y’aliba omusingo ns 
gw'ebyo bye yakolanga. OUEST SA Le GS 4) 
δ . | AREA na SJ ς “ » Lé 

23. Era tulibongera ebibala n’ennyama eya L£s “Αἱ $ niet 34 >e\ 9 
buli ngeri mw’ebyo bye balyagalanga. O6 HÉLES »κἢ 

6 . , tan sg: 5 4 δῇ ae 
24. Baliweerezaganya ekikopo ky’ekyoku- δ Ὁ (5 49 δ US € 


nywa ekitaleeta bya swakaba wadde 


okwonoona. ofHË 
# PP. 

ee balyetooloolwamu abavubuka 245 12,» 41ώ dCi 2 ἫΝ Si ͵ 
aabwe, abalibanga luulu enkusike. OA Ὁ 

: n# lu nant Tyot 2 

26. Era baliyolekagana bokka na bokka nga V2 dE (δ 51 5 

beewuunaganya. ἘΞ Ν στε 
ζῶα, 


“ΔΛ + 3 4 ώ “a 0 
27. Nga bwe bagamba nti: Ddala olubere- (y 0 JS EF By 5 
berye bwe twabanga mu baffe twatyanga Ὡ Er 
nnyo Allah okutusunguwalira. OO ie 
28. Kale ne Allah n’aba wa kisa gye tuli «1.2 [5.55 5 Étant Des 
n’atuwonya ekibonerezo ky”’olubabu. ᾿ ᾿ 


Oaÿosi 

n LA » tn 15716 

29.Mazima n’olubereberye, ffe Ye gwe seadirde PAPAS d5 + CSG) 
twalaajaniranga. Ddala Ye ye Mulungi Epn 2 

ennyo, ow’ekisa ekingi. (DITES) 

Ruku 2 7 #10 Au γγ2 τ," 

30. Kale buulirira. Kuba olw’okusaasira 2 = 35 a Est les se xs 

kwa Mukama wo, toli mulaguzi wadde 7 2. ,Κ5.κ4 “ἡ 4 

toli mugwi wa ddalu. Où ie 2 


.- Annee nt 

31.Kazzi bagamba nti: Muyiiya wa C5 ds οὐ jlè ὦ 537 ΑἹ 
bitontome, tumulindiriza kiseera eky’akabi? ν κι} 
Où So! 


w A . n 4. 
32. Gamba nti: Kale mulindirire! Nange ndi © Em 32 δύ | pe) “3 JS 
wamu nammwe mu balindirira. ον - 


ται 
> 


\ 
40” 


Juzu 27 AL-TÜR Essuula 52 
a éd à ν»,“ # 
33. Abaffe, amagezi gaabwe ge gabalagira ΔΆ Αἵ Ker Τα bel Δ] 
kino oba bo bantu bajeemu bujeemu” < 2 ont 4,5 
θεῖ 535 
34.Nandiki, bagamba nti: Kur’äni @Oÿ RAR NE ET 
.Nandiki, bagamba nti: Kur'’ani © pd 99 7. D > À 
y’eyagiyiya ? Ddala bo si ba kukkiriza. Ὑ ὯΝ 
is ga API 
35. Kale nabo baleeteyo ekigambo ekiringa | ἣν (2 ὦ, λα ἜΤ 15 
kino, obanga boogera mazima. (4 Et εἰς ὑπὰ 
COAS 30 
1. ss 1% % n% n se % 2€ 
36.Nandiki, baatondebwa Iwa bweerere sb Αἱ 5ç* 2 ὼς: | as \ 
oba bo be batonzi ? Loan (4 
O0 LU 
37. Nandiki be baatonda eggulu n’ensi? #5, Aa ir Su TT «1 
Nedda, tebalina bukakafu. Hire) ETS Lars À 
Am AS 
__ O0 
# ju A . " μ Μή 
38. Abaffe, bo be balina amawanika ga ΔΆ Ὗ EL 7 5.5.2. Bis 24! 
Mukama wo, oba bo be balabirizi ba go? 7: ΠΡΟ 
OO 5.“ 69} 
An 4 n% 4 a? ΄“, 
39.Nandiki, balinawo amadaala ge 7 & © κοϑ 5) Dhs 25. 2} 
bawuliririzaako ebifa mu ggulu? Kale 2% nn 4 τ , 29 κῶς, τ, 
omuwuliriza waabwe aleete obukakafu Ou © ὃ ΚΦ: 
obw’olwaatu. D RE A γ,4 ,1 
40. Abaffe, Ye y’alina abaana abawala, OUT 2206 AA) ὁ. 21 
mmwe nemuba n’abalenzi? αν {; PR 
41. Nandiki obasabye mpeera nti bazito- 47.5.5 ue 2.65 ἸῈΞΣ PERS À 


owererwa bbanja? 


42. Oba balina okumanya kw'ebyenkiso nti 
katibo bye bawandiika? 

43. Nandiki, baagala kwekoba? Anti era 
abatakkiriza okwekoba kwabwe ate kuddira 
bo. 


44. Abaffe, balinayo katonda omulala atali 
Allah? Omutuukirivu ye Allah ali waggulu 
ennyo n’ebyo bye benkanya naye! 

45. Era bwe balaba ekibajjo ekiva waggulu 
nga kigwa, bagamba nti: Ebire by'enkuba 
binaatera okwetuuma. 

46. Kale ggwe baleke okutuusa Iwe balisisi- 
nkana n’olunaku lwabwe olwo lwe balikubi- 
rwamu eraddu, 

47. Olunaku okwekoba kwabwe lwe 
kutaligasa n’akatono,wadde tebaliyambibwa. 


48. Era ddala abo abakola ebibi, balinayo 
n’ekibonerezo ekirala ebbali w’ekyo. Naye 
abasinga obungi mu bo tebamanyi. 


4 

ΗΖ δ), ais 
- δ 

Θώέ, ἐς 

45 C< TE « σογξ, σῷ νιν 
ΡΥ εἰ ὧδ LES 573 ὦ 7 

Sr 6 4186 

OISE AA 

A, {1 Δ 2 τ 
φΣ λό πε is 


᾿ , 
᾿ \ ns χερὶ 


“2 
5.212. 24:322. λόλε 


σε ΡΝ, ν 
ὧδ5 DIRE 5.5 δὲ... 
\ 


O6 SV ASE 


“ 
La 
ep μὲ 
5» 


Essuula 52 AL-TÜR Juzu 27 


T Lis ἊΝ A, δ 
49. Kale lindirira okusalawo kwa Mukama (ie LG Ἐν ES) γγ 
WO, Deus gweoli mu bulabirizi se Loft Atos 2e T 
era tendereza nnyo n’amatendo ga 4.1.5 Ci lo) Don, nu 5 
Mukama wo buli Iw’ogolokoka, OA MORE 


4 
. ᾿ 3 «Ci #5 hu : ΄ 
50. Era ne mu kitundu ekimu eky’ekiro ὦ O5 75» ARS JUS 9 
mutenderezenga nnyo, n’awo emmunye- 
enye we zigwiira. 


- 
«ΕῸ 


Juzu 27 


Essuula 53 
-ῷ ὁ πῃ» 
NET 3 + SR — 
OT ῥε 5 ἢ 7 
AL-NAJM 
(Yakka lubereberye να Hira) 


\ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O 2e ont ia lets 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Njuliza emmunyeenye awo nga egwa, 


3. Munnammwe tabulanga wadde tawa- 
banga, 
4. Era tayogera lwa kweyagalira. 


5. Ebyo si kirala wabula kwe kubikkulirwa 
okubikkulwa Allah. 


6. Ow’amaanyi amasukkirivu y’amuyigiriza, 
7. Nannyini maanyi ag’ensusso. Bw’atyo 
eyatebenkera ku Nnamulondo ye. 

8. Era y’eyamubikkulira nga ali ekkuzimu 
esingira ddala obutumbiivu. 

9. N’oluvannyuma yasembera nnyo eri 
Allah, olwo ate n’akkirira eri ebitonde, 
10. Kale n’abang’akagwa akali ku mitego 
gy’obusaale ebiri, oba okumpi ennyo 
okusingawo. 

11. Olwo n’abikkulira Omuweereza we 
ebyo bye yabikkula. 

12. Omwoyo gwa Mutume tegwalimbamu 
kw’ebyo bye yalaba. 
13. Abaffe, era 
kw’ebyo bye yalaba? 


munaamuwakanya 


14. Era ddala yamulaba ne mu kukka 
okulala, 

15. Okumpi 
ogukomererayo. 


n'omuti gwa  Sidiri 


16. Okumpi na gwo we wali Janna 
y’amaka ag’olubeerera. 

17. Ekyo kyaliwo awo ng’ekisaanikira 
Sidiri kigisaanikidde. 

18. Eriiso teryawubwa wadde teryalaba- 
nkana. 


19. Mazima yalabira ddala obubonero 
bwa Mukama we obusingira ddala 
obukulu. 


D 


ως» δι,» Is 
OuEtsatr CS JS 


n 


Ou ὁ 8559 


ΟΥ sit 3: (τὰς 
Oui: απ δ ὃν 
Θιάδιο  θρῦα 


μη ot Nr aReT 
Qsxiaseslos wi; 


Essuula 53 AL-NAJM Juzu 27 


A 
20. Abaffe, mubalabye: Läti * ne ‘Uzza? * Ouais bi BTS 551 
. N’omulala anâti * owokusatu? “ SIFEUUIER 1.29 
21.Ν lala M k ? = 5.3 
s 2 
22. Abaffe,mmwe mulina ab’obulenzi, Ye O5 Δ) 142 EDR SIT 
alina ba buwala? | 6 Si 
23.Mazima okwo nno kugabanya kwa Ou ue 5. SELS 
kiryazaamaanyi ! NE De RS 
24. Ago si kirala wabula mannya bunnya 4 sûl (hits À ἐδ δ © 
ge mwatuuma mmwe ne bakitammwe. δ λα G 581 Δ [2 122) 
Allah tagassangako bukakafu bwonna. sphi2 de G, 210$ G3856 
Tebagoberera kirala wabula kuteebereza, σις (2. < 2 δὴ \\ Gi se OÙ 
n’ebyo emyoyo gyabwe bye gyagala; so nga S 2: C 2 ν ᾿ . ἌΣ 
ddala baatuukibwako obulung’amu obwava gs) ὡδ per ASE TS 
eri Mukama waabwe. à 43 
[1 
ὰ ΄ ΠΡ PT rt 
25. Abaffe, omuntu ayinza okufuna buli Ouest 3 Cash 5 
kye yeegomba? RER TU 
rs eby’enkomerero n’eby’oku nsi (50 3 δ APTE 
a : 
᾿ Ruku 2 ΝΎ 
27. Ye ba malayika bameka abali mu Ga Ὑ φνϑδ (2 a 02 pe 2 
ggulu naye nga okuwolereza kwabwe Duss 4e on Tex 21e 
tekugasa n’akatono, wabula luvannyuma ὦ δὼ ΦΙ » De) EE 


nga Allah amaze kukkiriza oyo gw’aba Qub5 52! 45 

ayagadde era ng’asiimye? τὰ HR < 

28. Mazima abo abatakkiriza nkomerero ὅν, 0e ἡ Gil 
er TE τ PA 8 

ἘΣ πΠ ὦ batuuma ba malayika amannya Qi ὦ 4. 42 s) γόνον τ. 5 

3 La à -΄ 

29. So nga ekyo tebalina kye bakimanyiiko. ὥς ὧν: de GS (ἡ + 245 [2 


2 « 


Tebagoberera kirala wabula okuteebeeka; 221 ᾿ > 42% A < 
naye ddala okuteebeeka tekugasa n’akatono UGS Ga Gb 615 Gb L 
awali amazima. GES 


30. Kale leka oyo akuba amabega eri 5É,S 3 s ὡς À dE ὩΣ ὅτι £ οὗ Σἵξ 
Okubuulirira kwaffe era atanoonya kirala 
okuggyako obulamu bw’ensi. os Mi aa Sy: >> 15 


“Ὁ "935 “2. 


CAT PL Cri 
31. Awo bo we bakoma mu kumanya. 75 5 55 DL )s plait 63 paie EU 


Mazima Mukama wo y’asinga okumanya ts RTE De. δῦ 
ἡ Ὁ abuze ku seen ee y'asinga er sralhs ξ ὁ ὦ 3. el 
umanya oyo agoberera obulung’amu. sent “ 


32. Era byonna ebiri mu ggulu n’ebiri mu , ι ὦ Ἀ (ὦ aa “re 
nsi bya Allah, n’ekivaamu asasula V1 à 2e HE 
abaayonoona okusinziira Κα bye baakola; 54) es G SEL 3 el Gi) 
n’asasula n’abo abakola ebirungi US μὲ κι  ςς 
ng'abasasula ebyo ebisingira ddala obulungi. OA sr ὥρας 


53:20,21 *Ago gaali masanamu ga Bawarabu aba Quraishi gebaasinganga okwagala. 


(RO 


er) 


Juzu 27 AL-NAJM Essuula 53 


33. Abo abeewalira ddala ebibi ebinene ζ 2 δ κῷὶ Ι 5e DER € O are 
n ’ebyambyoone—okuggyako ; “ δ 
obusobyosobyo obuyitira — mazima Fais as ὦ, λον) δε 


Mukama wo ye Nannyini kusonyiwa ABUS " τὰ LT ἐς δ.» 18 5.2. si 


okugazi. Ye mmwe y’asinga okubategeera 


2 
okuviira ddala awo we yabatondera mu SHOT Er δ, 5.5) Ÿ ei 
nsi era n’awo nga mukyali ttutumba mu , » 2 A PERS: 
mbuto za bannyammwe. Kale AO 35. Ὁ nn er Ὑπὸ in à 
temwetukuzatukuzanga, Ye  y’asinga PR δ & 
okumanya oyo atya Allah. QUE * 
Ruku 3 sn © nef 
34. Abaffe, omulabye oyo akubayo O5 GHegrss| 
amabesa, ΠΡ 
35. Ν’ ἀἴοοϊα Καίοπο, n’akodowala? ES 5 . 
Ν Δ n # 
36. Abaffe, alinayo okumanya kw’ebye- Guy iess lei 


nkiso, bw’atyo asobola okulaba ebijja? Le ce Ru 
37. Abañfe, teyategeezebwa kw’ebyo ebiri Qu" ÈS GES 
mu biwandiiko bya Müsa 


. υ " Δ," 4 Δ Δ 
38. Ne Ibrahimu oyo eyatuukiriza endagaa- OX G Di Bi ἊΣ Us 
no? 28 nn 4 « 0 
39.Nti tewali mwetissi yenna alyetikka OMS 55 85}. 55 Y1 
buzito bwa mulala; > : 


40.Era nti omuntu talifuna kyonna Oui νῳ 253 JU € 5 
okuggyako ekyo ky’atakabanidde; 


, LA # [A Α Φ “5 
41.Era πῇ ddala okufuba kwe mangu © ASE ES 15 
nnyo kujja kulabwa; AVR diet \ σ9 

Η le A PI , .κν»"»ὼ "“ 
42.N’oluvannyuma alisasulwa empeera OS Y SSI du es 25 
enzijuvu; Jonas dius À 455 
43.Era ddala eri Mukama wo y’eri OUR I EL dois 
enkomerero ya buli kimu; Lo Ὁ 
Ad PE τ 
44. Era nti ddala Ye y’asesa era y’akaabya; OS ARS) 55... 12 
45. Era nti ddala Ye y’afiisa era y’awa εἴς, (τ τὰ AXE 
obulamu; ὃ; « 

. one PILE ΡΥ. AL CRT 
46.Era nti ddala Ye y’eyatonda ebibiri , D ge »! As aol 
ebibiri, ekisajja n’ekikazi, 4 EC 

æ À s À OS 
47.Okuva mu ttondo ly’amazzi agazaala Es 85 1») δ Ge 
awo nga liyibbwa; τ δὴ 
48.Era nti ddala n’okutonda kw’oluva- ει EN] ras os 
nnyuma kuli Κι Ye; 

ÿ 1 n Von Le 
49. Era nti ddala Ye y’agaggawaza era ΒΥ Et «Ξ1 3 
y'amatiza; ΠΟ ΡΝ 
50.Era nti ddala Ye Mukama Curie 
w'emmunyeenye Shïi'rà; Ne τ 

᾿ ἔα νς Η αἴ Δι ol th Lo 
51.Era nti ddala y’eyazikiriza aba ‘Adi (νὼ 5 ᾿ς 21..519 
abaasooka, 


<> 


Essuula 53 AL-NAJM Juzu 27 


À Te x PE 
52.N’aba Thamüda teyalekawo n'omu, ΣΙ 125 15. 
4 » sue 

à nie PR Nühu pus - δά! ΠΑ δ ,ν 9 Dm 2 

ala bo baali boonoonefu nnyo, nga L'Utee et De 

bajeemu nnyo — Euh 19 Δ ΚΕ, 

54. N’ebibuga ebyavuunikibwa y’eyabisu- Où Ἔχ ST 215 

ula, dE οἷ Ans 
55.Kale nekibisaanikira ekyo ekyabisaa- (OMS [ 

nikira. Ve ef auso ia τς 

56. Kale ate kiki ky’owakanya ku byengera Ou ) LS EU, τῶ 

bya Mukama wo? Ὲ ä es 

Sn LP % ü She La LA 

57.Ono ye Mulabuzi ali mu Balabuzi OV UV) CSC) 

ab’olubereberye. SANT 44 

58. Essaawa ey’okusembera esembedde. CESR ss)! 

b 6 14 à n a " Et 

59.Teriiko ayinza kugiggyawo okuggyako CALE dus De C1 5 

Allah. RE . 

60. Abaffe, ekigambo kino kye mwewuunya? DO a Eu 2) RE Cons | 

PR tte MIT 

61. Nemuseka busesi, nemutakaaba? OU 5 V3 0 955... 

Ce) - à 7 

DSC TS 


62. Era ne mutafa nayo? : τος 
63.Kale muvuunamire Allah era gwe OISE S ab EG δ } 
mubanga musinza. ᾿ 


Juzu 27 Essuula 54 


ξὰ CRE 


AL-QAMAR 
(Fakka lubereberye lwa Hijra) 

“ €, à ἢ 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusasizi Oise il ge D! ges Lou) 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Nr Ks παν ΣῈ 
2. Essaawa esembedde, n’omwezi gwabi- Oil 9] AA) Ce AS) 
es 2 Le à ᾽ 1% σὶ σά n ΄ 
3. Naye bo bwe balaba akabonero, baku- 19945 5. lose 251153 GLS 

bayo mabega nebagamba nti: Bulogo bwa a É “,2 4, 
lutentezi. O joue es 

δ a Se RS à 
4. Nebalimbisa era  nebagoberera Je Bb ASS 1518 Dé 4 
okwagala kwabwe. Naye buli kiragiro kiba 4.4. δ κ΄ 
n’ekiseera ekigere. ΟΣ Ἐπ. EE 


5. Era ddala baatuukibwako amawulire 4.2.5, CYAEL A ὁ τ. SAIS 
amakulu ago agalimu okulabula — 


2 ἢ τ} ἜΞΩ 
6. Nga magezi majjuvu, naye okulabula OH δ PEUT 
tekugasa gye bali. 


1% | A PLIS ar 4 Pa "ἢ 
7. Kale ggwe baleke okutuusa olunaku φῶ dplsif sn QUE ον à 
Omukoowoozi Iw’alikoowoola abantu eri n Σ ὁ 
ekintu ekitakkirizika, ῶ;»»- 


3 . # σ.»». D'ITunt ,)2, 3 
8. Amaaso gaabwe galitunula wansi. 5 OS? ARCS LES 
Baliva mu ntaana nga balinga enzige “ 
ezisaasaanye, 


: ᾿ De ἁἀ,ἂὰσ Lu A a à 
9. Nga beeyuna eri Omukoowoozi. 633301 OS: "ὧν ΟΣ αδλ 
Abatakkiriza baligamba nti: Luno lunaku Ἴ ς “9.20 1] 
lukakanyavu. Ojeson lis 


% » LA 
10. Abantu ba Nühu abaabakulembera 135; 25 ZT 225 DAS ES 
baalimbisa obubaka era nebalimbisa ΄“ Ὁ»: d 
n’Omuwereza waffe, nebagamba nti mulalu © 
era alumbiddwa ba lubaale. ᾿ 
11. Kale yasaba Mukama we πῇ: Ddala μοι gles D| à 
nze mpanguddwa, naye yamba! ω) 


D , 5 re Πρ 2 «- “- σ. 412,52: 

12. Kale Re enzigi z’ebire Θ χοθλδε 5 111 
n’amazzi agafukumuka; es ets C2 5: κα τς 
13. Εγὰ netuvuuguula ensulo mu nsi, je+$ ,ῴπυδ “ἀρ UP νυ 
# 


amazzi negasisinkana olw’ensonga eyali πα 
emaze okugerekebwa. CO) > je 


: ἘΠ 25 4 ὁ ,“ἢ 
14. Era Nühu netumusitulira mu kyombo © pw>s7%| Du 
eky’embaawo n’emisumaali. d 


15. Nga kiseeyeeya na kulabirira kwaffe, 
nga y'empeera yoyo eyagaanibwa. Où 2 


<> 


σι 

«ι 

ΙΣ 

WE 

vi 

X 

Ἧι 

N 

KR { 
v'\ 

Ὁ 

τῶ Ε 

LD > L 

+. νι 59 


Essuula 54 AL-QAMAR Juzu 27 


à ἃ 4, πο λυ, κα 
16.Era mazima εζίκοῖνα εζγο(ῦχρ»οῷῶϑ..λ.6.3 AE ONE ENT 
twakirekawo ng’akabonero; naye abaîffe, 7 

waliwo Κα yenna alabuka? ) 


Μ IPC A” À à, ΝΜ μά “ 
17. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula (©) ΟΣ OF CRIE 
kwange byali bitya? Due a 4 en 0 


a 25 .n 11% 
18. Era ddala twafuula Kur’äni ennyangu de Ua SU GIE CSS RATS 
okujjukirwa n’okutegeera. Naye abaffe, ᾿ ἫΝ 
waliwo ku yenna afumiitiriza? OS ss 


19. Aba ‘Adi baalimbisa Omubaka. Naye SOUS 96 LE SE AS 


ckibonerezo kyange n’okulabula kwange 2.2 
byali bitya? Or 
a # Δ T4 
20.Mazima twabasindikira kibuyaga C3 15252 Eu) Bale CAEN] É| 
ow'essungu ku Ilunaku olw’ekikwa ” : ss 4 trie 
eky’olutentezi, © parus ω» 2 Se. 
““5 


ΟΣ 2 Δ ñ « LA « st LA 
21. Ng’asikambula abantu nebagwa eri JE SRE 2456 SU $ 5 


nebaba ng’ebikolo by’emitende egikuuli- cn £ 
ddwa. ee 

AEPETARC 
22. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula ( ,.23 ë 2 : FAC 


kwange byali bitya? FE DS ᾿ 
23. Era ddala Kur’äni twagifuula cet να has Se SU © 1529 | GRSS 5.3.2 
affe, ἕ 2 


okukwata n'okutegeera. Naye ἃ £ « 
waliwo Κα yenna Anita mwoyo? OL 2 
RuRUe : : 3 à Dust «.ῇ 4 
24. Aba Thamüda nabo baalimbisa Est > oi .: 2 LE 
Abalabuzi. tie Do περ 
25. Ne bagamba πῇ: Abaffe, omuntu omu 1 AA Ke > Us 5.221 99 
ati mu ffe gwe tuba tugoberera? Mazima Ἢ »» Ὁ λα et 4 TG 
olwo naffe tunaaba tuli mu bubuze na Op se LU] 
bulogovvu. : , = πονῶν sut 
26. Era γα y’assibwako Okubuulirira mu d-5 Gi C8 ae 3e ee E 
ffe fenna? Nedda, oyo mulimba, mwepansi! © si S, EE 3 


| 
A ". ICRA LEE 
27. Enkya bajja kumanya ani mulimba, ON DES ΤᾺΣ ὥϑολακο 
΄ 


omwepansi! ς bare nn LÉ 2 hs 
28. Mazima tujja kuweereza eng’amira 2.9 a SU lobes ᾿ ! 
enkazi nga kigezo gye bali. Kale gewe Ὁ) 8.215 Dub 
basseeko abiri era ogumiikirize. re ἐν À Au ae 2.“ 
Len APP & 4 A ve # 
29. Era bategeeze nti ddala amazzi ga EE 2.2... 212 Lot EE 2 
kugabanyizibwa wakati waabwe naye nga ς 4.8 εν 
buli kiseera ky’okunywa kikuumwa. Oz 7: 


PRICE ΄ ν»- Ὁ 
30. Naye baakoowoola munnaabwe, Θέ. ὁ: CSSS 
n’asinziira n’agitemako amagulu. δ Se 
31. Naye ekibonerezo kyange n’okulabula Θ, EST GEO 
kwange by’ali bitya? 2 RAR PRE D 
32. Mazima twabasindikira olubwatuka 8 $2 19 ARS Rae Es; 
lumu, nebaba ng’omuddo omukalu, oguli- ἀκ, κα εἴ: 
dde Ὁ ᾿ OS ee Ὁ 


<> 


\ 
Ci © 


Juzu 27 AL-QAMAR Essuula 54 


ἊΝ " Ὁ Ἐπὶ Ar “κι «1 ᾿ μα 
33. Era ddala Kur’äni twagifuula ennyangu 4 Σ5 »«ἢ ©! sait GT NE 


Es : “9 
ρα τω, EE 
34. N’abantu ba Lüti baalimbisa abalabuzi. ( ) 1.3) ῳ 55,225 CRU 
35. Mazima twabasindikira omuyaga LS RNA ES ME Gas, 
D Lo one ei baie OURS 
okukya, x Sets 


- ᾿ - ΣΝ, Δ . 
36. Nga gwe mukisa oguva gye tuli. Bwe ὧὡ GS EU υἷι 2 ὩΣ dom, 
tutyo nno bwe tusasula oyo eyeebaza. La 


OfAS 
37.Era ddala yabalabula Κα kibonerezo | CS GEL sol 1.31 5 
kyaffe, naye nebabuusabuusa okulabula. Θ Heu 
38. Era ddala baagezaako okumuggya Κα ass ais ὡξ 85551 RATS 
bagenyi be, kale netuziba amaaso gaabwe, 254.4 DE % D pt 


netubagamba  nti: Kale muloze Κα ESS ΧΙ 5 fe ac | 
kibonerezo kyange n’okulabula kwange. d ᾿ ᾿ 


24 un IT ETAPE 
39. Era ddala ekibonerezo eky’olutentezi (ὦ ETES Ἐ2 Re ad BASES 275 
kyabatuukako ku maliiri. ge ᾿ ἘΆΝ 
. 2 δ C “ 1 
40.Kale muloze Κα kibonerezo kyange ES $ Qi loss 
1] _# 


n’okulabula kwange. Di ARS ù 
41. Era ddala Kur’äni twagifuula ἐπὴν er Ὁ dés SU QI Ὁ μὰ RES 
okujjukirwa n'okukwata. Naye abafñfe, τ 4 
walwo ku yenna anaalabuka? 

Ruku 3 2928 pe uns LAS 412 
42. Era ddala abantu ba Faräwo nabo GO) SIG EEHUIEL κα 
baatuukibwako Abalabuzi. 


Ko 
\ n 
(207 


trs sin 47% 9 Ce .,ν] TE 
43. Baalimbisa obubonero bwaffe bwonna, =! ΩΥ̓ 55 LS [215 GR 15 
kale netubakangavvula enkangavvula eya tiger 
Kirimaanyi, Nannyini buyinza. GES ZT 
2. “,5 Tr φλα,2 Er 
44. Abaffe, abatakkiriza abammwe be basi- à £a) | ne sl CES ES SATA 
nga kw’abo? Nandiki mulinawo obuwonero x 5? er 
obwawandiikibwa mu Bitabo? OX! ῳ 515 


45. Kazzi bagamba πὶ: Ffe kibiina ekiwa- OL 35 μή 65. OS © 
nguzi? 


Δ ὦ ss <n 

46. Naye mangu nnyo egeye lyabwe lija ON ΘΙ ὦ FLE 125-842 
kuwangulwa balage n’enkoona. ; 

“΄ χσί( - 
47.Ddala Essaawa kwe kusuubizibwa “as $ EST 3 LE À sr 
kwabwe, naye Essaawa ya kabenje nnyo Bots nt 
era nkaawu nnyo. Oise si 

τε A | “Φ κἢ “5 n#f 6 13 
48.Mazima aboonoonyi bali mu kubula Opa SULE G Ele phil Ὁ} à 


na kuzoola. 


Α A ᾿ - ni % nn LL 
49. Olunaku lwe baliwalulirwa Καὶ bwenyi "24.2.55 dE Ets) ESS à 
bwabwe mu muliro baligambibwa nti: σ-. « Bas 
Muloze Κα kukoonwako kw’omuliro. Cie »-215.5395 


Essuula 54 AL-QAMAR Juzu 27 


5 

\ 

A 
\ 
a 

Ye 
Ca 


bd 
ΞᾺ 

τὶ « 
Su \ 


50.Mazima buli kimu twakitonda mu 2% 513 14 
kigero ekisaanidde. Ch} ls ἐκ JS 


A C1 4» . À 
51.Era ekiragiro kyaffe kiba ekigambo Cy-25 L rie ACTES D 
kimu ng’okutemya kW’eriiso. ᾿ | a 
À ELA PAPERS At 
52. Era ddala abaali bafaanana nga mmwe © da AE CE Gels Ras 2 
& 


twabazikiriza. Abañffe, waliwo Κα yenna «- 
afumiitiriza ? OS > 
Ross ,% “8.2, 
53. Era buli kimu kye baakola kiri mu Op AÉRER S 
Bitabo. APT TR Ce 
54. Era buli kitono n’ekinene kiwandiikibwa. ΘΟ» x - 552 2 
΄““ ᾧ , 6° 
55.Mazima abatya Allah be baliba mu Oui À Ga) 
Janna n’emigga, no net Ra SE 
56.Mu butuulo obw’amazima awali OX ae Dee ais 3. δ, 
γι 


Kabaka Ow’obuyinza. 


Juzu 27 Essuula 55 


2 LE ἔπι « > 
ἜΣ CESSE 
AL-RAHMAN 
(Yakka lubereberye ἵνα Hijra) 


1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oui Ὁ" ges Hi ds Lot 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. D print 

2. Allah, Omusaasizi ennyo Ours Hi 
5 Pr “Ὁ 

3. Y’eyayigiriza Kur’ani. O6; LE 

4, Yatonda omuntu. © AR Ed 

5. N’amuyigiriza ennyinyonnyola OdESiaae 

ennambulukufu. “, gs y 
np Sue n 

6. Enjuba n’omwezi bitambulira ku OP ΕΠ ju | 

kubalirira. ΄ ΡΕ-: «,« 

7. Era ebimera n’emiti biwulize gy’ali. Où RS SRUIS Bis 


Ἢ Νι ν PAPE PI PP PPT: # 
8. N’eggulu y’eyaliwanika era n’assaawo OO! te) 20596235 Are 
ekipima buli kimu. 


9. Kale temukyamyanga mu kupima. Ou ὅλον 1425 ÿr 
10.Era mutereezenga okupima mu ἜΘΝΕΙ, J5 bel ώ) 5 88315 
bwenkanya ate temukendeezanga ku kipimo. O6 Sie) 
11. Era n’ensi y’eyagissaawo olw’ebitonde OU GLES 74:5 
72 Ne ct ebibala ebya buli ngeri «ὦ» 8 à5 νυ» 2..- (55 
n’emitende egirina eng’o, GE) 


13.N'ebimera  eby’empeke eziriko OQ Ris nas ES 
ebikuta n’ebyakawoowo. 


: w » ων“ Rd 
14. Kale mwembi, abantu n'Amajinni, “ue CA Ὥ Çur ARE 
kiki kye munaagaana Κα byengera bya Ou DENTS 
Mukama wammwe? G 


1 Gers Pt σ. # A Pen 

15. Yatonda omuntu mu budongo obukalu 6), LR) sylals sos ὁπ CS 
obudoodooma obuling’anga ekibumbe 7 
ekyookye. ne à « “ν 
16.Era n’atonda Amajinni mu nnimi OÙ 27) ve δ 81.5.5 
z'omuliro. SR 
17.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou (2352! ῷ Lis 


ku byengera bya Mukama wammwe? : ᾿ 0 À SA 
18. Mukama w’ebuvanjuba wombi era OPA CAS io) do 
Mukama w’ebugwanjuba wombi . ; DPRCIREL 

NL ECS lutte 
19. Kale mwembi kiki kye munaagaana Ours 2) φϑιῷ ᾿ 
ku byengera bya Mukama wammwe? Re re ee 
20. Y’akulukusa ennyanja ebbiri, lumu Ouai LR 7 
ezirisisinkana. 


Essuula 55 AL-RAHMAN Juzu 27 


21. Kati wakati wa zombi waliwo ekiziyiza ᾿ς ÿ Fe Are sen 
kye zitayinza kubuuka. Ξ ΜΞ φῇ 

ape ἐξ ET LA 
22.Kale mwembi kiki kye munaagaana LE A 5 ὦ > 
ku byengera bya Mukama wammwe? ἥ : 


23. Mu nnyanja ezo zombi muvaamu luulu Où 2 ΗΝ ἘΦ 
ne marijaani. ὩΣ αν δ ἜΣ νος; 
24.Kale mwembi kiki kye munaagaana Θω RES: VIS 
ku byengera bya Mukama wammwe? : 


n° £ th" ἘΡ 

25. N° “ΠΊΘΠΊΙΝ ebigulumidde ku nnyanja +! ῳῷ ERA ) [539: 4 5 
ng’agasozi bibye. 2 ἡ κι 
7 # 

26. Kale mwembi kiki kye munaagaana ὥς οὐ εἵ Sixt 
ku byengera bya Mukama wammwe? +? 
Ruku 2 CTP PRE D 

27.Buli ekiri ku yo (ensi) kya kuggwawo. Θ 95 Ὃ ω dE 

' « 

28. Olwo None Mukama wo yekka 2 dis > ἕῳ ὅ ὧᾷ ϑ 
Kabwejungira Ow’entiisa n’Ekitiibwa. ΕΣ τὸ ΝΝ 


ὧς 
ι 
« Ξ 


29.Kale mwembi kiki kye munaagaana É οὔ», \gls 
mu byengera bya Mukama wammwe? 4, £ Ë ᾿ , 
30. Ebiri mu ggulu nemunsi byonna ς4.».)9} ES τ 
bisaba Ye yekka. Buli kiseera Ye aba ku 2 Nha 9. κα 
ttendo lya njawulo. nets ds 
w der] 
31.Kale mwembi kiki kye munaagaana peine; DE C 
Κα byengera bya Mukama wammwe? As 53 " Ρ 
Ze τ᾿ - 
32.Mangu tujja kuboolekera, abange à δ ζῇ pi 
mmwe ba kirimaanyi ababiri. AN ut d 
33. Kale mwembi kiki kye munaagaana On CESSE LS 


ku byengera bya Mukama wammwe? πω" 
34. Abange mmwe ebibiina by’Amajinni PSS SPA τς Dh TÈLS 


n’abantu, obanga musobola okuyisa ensalo » |, à ΠΕΣ 
z’eggulu n’ensi, kale muyitewo. Naye τ GET ὦ: Ca oué: ΟΣ 


. . - 2 4 p ni nt" 
nee kuyitawo wabula Iwa buyinza &5 LA 15835 SG ἜΧΟΙ 
- » er: 

Ouh 

w κι < 

35.Kale mwembi kiki kye munaagaana ESS 4 25 2 ἰῷ 
ku byengera bya Mukama wammwe? 5 pe : “ Ε * 

LA cn ἫΝ ζ ἦν 2 Te PA) 

36. Mwembi mujja kuweerezebwa ennimi 55) Ὁ es διῷῷ Rae Ji 

zZ’omuliro ezitaleeta mukka, n’ekikomo z Lrsié 6 ς: 
ekisaanuuse, ate temujja kuyambagana. OÙ es y Ds 

ων ARE 

37.Kale mwembi kiki kye munaagaana OPSE 5 es Pol σίῳ 

ku byengera bya Mukama wammwe? ER VE ee “ἘΦ 

38. Kale egeulu bwe liryabika, olwo liriba 8855 Co sal UE] Ὁ 

ἔς w 119 

limyuufu ng’eddiba erimyuufu. À ῳός ÿ 


2607 ΠΡΟ 


Juzu 27 AL-RAHMAN Essuula 55 


39.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou κυ { 1 Les 
ku byengera bya Mukama wammwe? 7 É Ἢ 


4 517 δε FL n9 De canet 

40. Kale kw’olwo omuntu wadde ejjinni Su Δ 25 ὡ-ξ JE) ER CE 

: . ΜΕ “ὦ. σ 

tewaliba abuuzibwa Κα kibi kye. ODLES 

w A ΜΖ) w* 4 

41.Kale mwembi kiki kye munaagaana Où LACS 4} Gus 

ku byengera bya Mukama wammwe? Re ut 

42. Aboonoonyi balimanyibwa olw’obu- SE ps SE il HT. 

lambe bwabwe, kale balikwatibwa mu τι 15% ὶ, 

nviiri Zoomu kawompo ne ku bigere. Ce 3 gs »- Ξ 

ῳ + y τᾷ 

43.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou IE AC 5 SEC 

Κα byegera bya Mukama wammwe? PRES a 

ΔΗ » . # 9 he T 9% ft” si 

44, Guno gwe muliro ogwo aboonoonyi re) D Ὑ 9! Dig ὅς 
gwe baalimbisanga. 6 ΠΕ "ἢ; 3 
ΡΝ 


45.Balyetooloolera wakati wa gwo ne @y| Lies os Gris ὥ 5h 
wakati w’olweje olwesera. ὲ 
46.Kale mwembi kiki kye munaagaana Our SET UGS LYC 
ku byengera bya Mukama wammwe? 


τε 
\ 
Ὁ 
\ 
δ \2 
ΝΥ 
AI 
\ cs, 
£a 
«Θο- 


“" LA 
47.Naye oyo AN πος Τρα ya Mukama ᾧ 5 EE 4352 AMEN SN 
we alifunae Janna bbiri. ἦν "δ D OA j 
48.Kale mwembi kiki kye munaagaana ODICS GES Pol ts 
mu byengera bya Mukama wammwe? ᾿ τῇ Des ϑ 
49. Νρὰ zombi zirimu emiti gy’amatabi OÙ] αὐ GISS 
es LAS REZ νι. 7 α 
50.Kale mwembi kiki kye munaagaana Our 5 CES, vi GLS 
ku byengera bya Mukama wammwe? Es “HR ES 
S1.Nga mu zombi mulimu ensulo bbiri OM QUE Can 
ezikulukuta. — ρον dus 
52.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou» 38 CS SY 1 G Les 
ku byengera bya Mukama wammwe? Ξ τ "ἘΠ Le Σ Ὁ ΦΆ 
53. Mu zombi nga mulimu buli kibala Ours 2456 JE de lg 
nga kya ngeri bbiri bbiri. dos ris 
54.Kale mwembi kiki kye munaagaana Our ES C5 5 αι 
ku byengera bya Mukama wammwe? κ us Ἶ ζ 
55.Nga bagalaamiridde ku biwempe nga Ge Gus ὦ» dé ee 


munda wa byo mulimu liiri omuzito, 
n’ebibala εἰς Janna zombi nga biri EMA PER SH A RE 
kumpi nnyo. ut 
56.Kale mwembi kiki kye munaagaana (+ DES ἐς 3) 2%! ὥ 4 
ku byengera bya Mukama wammwe? 


57. Nga mu zombi mulimu abakazi abakka- sig à 55 ῳ ει, ὄρ 48 


kkamu b’amaaso, abatakoonebwangako "32 ᾿ 
olubereberye Iwabwe muntu yenna wadde OISE S Ds) 
ejjinni. 


Essuula 55 AL-RAHMÂN Juzu 27 


2 ῳ 2 we # 
58.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou SA LACS 2) ἰσὶῷ 
Κα byengera bya Mukama wammwe? ἡ Ἶ 

Z PATENT 5 σὴ Te 
59. Abaling’anga yaakuuti ne marijaani. CE ESA AIMER 
60. Kale mwembi kiki kye munaagaana Our 42 ἔχε 5 κι CASE 
Κα byengera bya Mukama wammwe”? QE κε es δὲ 
7 A tn Ed ὴ 
61. Abaffe, empeera y’obulungi eyinza OESINIELES I > Ji 
okuba ekirala okuggyako obulungi? PR RTE 
62. Kale mwembi kiki kye munaagaana Κα Our CSS y Ψ Lis 
byengera bya Mukama wammwe? de ; ᾿ 
63.Era n’ebbali w’e Janna zombi nga OvVÉS 54555 29 
eriyo Janna endala bbiri. TR  τον" 
64.Kale mwembi kiki kye munaagaana 2 SS5 μι 3 9 DS 
Κι byengera bya Mukama wammwe? Fo 
. sus ᾧ .- Gran » 
65.Zombi nga zirimu ebikoola ebya Our δ 5.5 
kiragala omukwaafu. 2 ΞΡ 
d ΤΩΝ ., Μ᾿ “ cd 
66.Kale mwembi kiki kye munaagaana Oui 3 C5 D) SE 
Κι byengera bya Mukama wammwe? ἜΡΓΩΝ 
67.Mu zombi nga mulimu ensulo bbiri ϑωλξ our eat 
ezitiiriika ennyo. ous Brut 
68.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou SSL 3) De > 
ku byengera bya Mukama wammwe? te 
& 45 4 ΜΕ 1% 
69.Mu zombi nga mulimu ebibala ebya CÉ LE3 5 das 3 3456 Le 
buli ngeri, n’entende n’enkomamawanga. DL DD 
Re RCA ARE 
70.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ov > DL ν 
ku byengera bya Mukama wammwe? : ΓΝ 
71.Mu zombi nga mulimu abakazi ba OC du HR (429 
nnalulungi ab’empisa ennungi — TT 
72.Kale mwembi kiki kye munaagaana Ou 3 C5 D lé cz 
ku byengera bya Mukama wammwe? se à no nee 
73.Abakazi amakula abalabiririrwa mu (CYACENITE do ARS 5 
WEEMa — \w # Δ“. δι . 1 
74.Kale mwembi kiki Kkye munaagaana Où Cac DNG D” 
Κα byengera bya Mukama wammwe? 28% re ΄ ne 


122 σ", ὦ 98 ñ 
75. Abatakoonebwangako muntu yenna O0 ES RMS Du) ὅ kod5 2) 
olubereberye Ilwabwe wadde ejjinni — 


10% DIRECTE 
76.Kale mwembi kiki kye munaagaana OS tac ὃν» Ιῷ à 
ku byengera bya Mukama wammwe? τ᾿ : re e, es δ ΤΣ, 
77.Nga bagalaamiridde ku mitto egya & JÂLRE 5 ps Li DAS 
kiragala n’ebiwempe amakula. Lu d © ox 

sp “» $ TT 5 
78.Kale mwembi kiki kye munaagaana Où ras DNG ᾿ 


ku byengera bya Mukama wammwe? 


ce un - " 
79. Lya mikisa nnyo elinnya lya Mukama wo O2 HS Ιω > ELSAS: ENS 


ow’Entiisa n’Ekitiibwa. d 


<> 


Juzu 27 Essuula 56 


ἜΣ οἵ ee Ja sé Ze re 
AL-WAQI‘AH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


« “ιν A [1 \ fn “ à A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Odis ἡ! δι. all Er 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. « 


j raté 
2. Awo eky’okugwawo bwe kirigwawo — OPEAIRAIEST 151 
2) 
3. Tewali ayinza kulimbisa kugwawo kwa ὥδ: (5. ζ.5.1.3 51... καὶ 
Κγο — 
4. Abamu Κιτίθαβθα wansi n’abalala DEEE 
kiribagulumiza. lé, 

5. Awo ensi bw’erikankanyizibwa oluka- OL ste WiuRslél 
nkana, y cd : 
6. N’ensozi nezimulungulwa olumulungulwa, OËs JG ὑπὸ 
7. Kale zirifuuka fufugge erifuumuuka, ΣΎ Τῆς ΄“Ξ, ὁ ESS 
8. Era muliba mu bibinja bisatu: OK 4:13) 51 pars 

La 
9. Kale abantu b’oku ddyo —  abaffe, sl ζ!: ets) ἘΔΈΒΟΤΕΙ 
3 L l a 
abantu b’oku ddyo afe be baliba batya! 07 4: ei] 
10.Era abantu b'oku kkono — abaffe, AADI ἰώ 1265291 LAS { 
abantu b’oku kkono afe be baliba batya! Ἢ κΖληῃι 
. 1e on - ὠ σ΄: M \* 
11. Era abaakulembera be balikulembera. OO 53... Ουλν ὰ.}5 
πα, άπ ἢ κι κι 
12.ΑὄΡο nno be b’oku lusegere /wa OS 2 ιΦι 99! 
Allah. , 5 Ce 
13. Abaliba mu Janna ez’essanyu erijjuvu — Oeil EE C 
14. Nga ekitundu ekinene kiva mu Oo Si RARE 
baasooka okukkiriza Obusiraamu, ï ΡΣ 
15.N’abatonotono nga bava mu ()S ES ιζ 2 JUS 5 
b’oluvannyuma, 2 | 
16. Nga bali ku ntebe empunde ne zaabu de 255 ) Fo QE 
ne luulu. Se ren 
17.Nga bagalaamiridde ku zo, nga OLIS ; î UE Gus 
batunuuliganye. DÉS CAR δ 
18.Nga beetooloolwamu abavubuka ὧς ὅλ DIS SM οὐ 5h 
abatava mu kigero. nd τὰ 
19. Nga babaweereza eggiraasi n’ebbinika ὦ φιϑ Gi) (1: LS 
n’ebikompe ebirimu eby'okunywa ebiva dr σας, ΙΖ 
mu nsulo ezitiiriika, AR 
ee : : " PRIE IC PIPI PASSE" .-«»ζ 
20. Tebiribalumya mitwe wadde tebalitami- O6 Di Υ 3 DIE » Ὁ 


ira. 


Essuula 56 AL-WAQI‘AH Juzu 27 


LA LA (0 
21.Baliweebwa n’ebibala mw’ebyo bye ï ὦν: Es 520 2 
balyeroboza, EST te > de 
22. N’ennyama y’ennyonyi mw’eyo gye O0 LES Cas NE 
balyagala. ae 
23.N’abakyala amakula ab’amaaso Os 5 
ag’endege, mie κν 8 “.“.« 

24. Abaling’anga luulu omukusike. DOS ALT 2 

ac 
25.Nga y’empeera olw’ebyo bye OL Pi CG EE 
baakolanga. na > 
26. Tebaliwuliriramu bya swaakaba wadde ΓΗ͂Σ 515% (is ὁ 52.225 
ebibi, UE 
27. Okuggyako ekigambo ky'okulamusa OÙ λῶν, 


nti: Mirembe, mirembe. PRE TC ER 
28.Era abantu ab’oku ddyo — Ye ate Cortes lignes δὶ , 
abantu b’oku ddyo be baliba batya! 


# A ΡῈ < 
29. Balibeera mu miti gya sidiri egitaliiko (59,64) > .32 
maggwa, y , 2. 1175 
30. N’ebitooke ebissizza, Op 7 2 
᾿ “στ μ ὦ 
31. N’ebisiikirize ebigaziyizibbwa, (55 δ. 2 9 
: υ 9 PRET 
32. N° fukumulwa, NS ses 
amazzi agafukumulwa Op 5 - 3 
33. N'’ebibala enfaafa, SAS 2 
OBS S 
᾿ 7 74 CA L] d $ Ld 5 
34. Ebitasalikako era ebitaziyizibwa, COLE SES) SAESRAIY 
᾽ Re # 7 . 6 -» 24 
35. N’abakyala aba waggulu ennyo — O3 ϑϑ DS 5 
LOTS, € Et Ed Te 
36. Ddala twabatonda olutonda, OSLE) g 45 LE51 D " 
υ. φη2,5 2 slroue 
37.Kale twabakola nga mbeerera, Os SA 
NACRE 
38. Nga baagalwa nnyo, ba myaka egyenka- OBS ESS 
nankana mon À y nt 
39. Nga ba bantu b’oku ddyo. OC D) 
| Ruku 2 : Dr ETS vus 2» 
40. Nga ekitundu ekinene kiva mu bantu OC Yo AS 
abaasooka okukkiriza Obusiraamu, at Un ARTS 
41. N’ekitundu ekinene ekirala nga kiva mu ΘῈ Ga à 5 3 
b’oluvannyuma. 4 τ ar \Vnte 
42. Era abantu b’oku kkono— Yeare æwl ἰῷ ὁ Ji Gas | 3 
Ψ τῶ L uw 
abantu b’oku kkono be baliba batya! © J Ç 5} 
Let 
43. Balibeera mu mpewo eyokya, n’olweje, © 2595. ὃ 3 δῶ Φ: 
ÿ * "ὦ nu ἡ . 
44. N'ekisiikirize ky’erikka eriddugavu, OL be JE 
"4 6 
45.Ekitaliimu bunnyogovu wadde Osiys 955} ΖΝ 


akalungi konna! 


<> 


Juzu 27 AL-WAQI‘AH Essuula 56 


. E not tt Ses 9% 
46.Ddala olubereberye lwa bino bo OS rte EUS JS SE οι 
baalinga mu bulamu obw’eddembe 
n’ebyobugagga. res - RAS 
47.Era nga bagugubira nnyo kukibi ὠὰ! dE 069% SES 3 
ekisukkirivu. 


48. Era baagambanga nti: Abaffe, bwe Le Le 155 
tulifa netufuuka ettaka era nga tuli ὦ 


magumba, abaffe era tulizuukizibwa, ς, » 
| ἢ “Δ, TES “7 

49. Era ne bakitaffe ab’edda? Oo s vi 050, 9] 
: : 5 . su) URI 1% 

50. Gamba nti: Mazima ab’olubereberye O6 ΣῪ! EU YO Ji 


n’aboluvannyuma, 


51. Ddala balikung’aanyizibwa ku kiseera 2, 21 ur 8) 2, di ë CSS 
ekyategekebwa eky’olunaku olumanyi- "ἦν 
ddwa. δ Ε Oaie : 


52.N’oluvannyuma nammwe abaabula, € D eat 1251 RESL "ὦ 


abaalimbisa amazima, Loupe pt 
(OPEN) 
. : de ὧὡκ ".,ὦαἡὁὦ LAPS ἡ 

53. Ddala mulirya ku muti gwa Zaqqümi, O2 5.5) 2 ae Le © Le 
Α " ΄ 
54.Kale mugujjuze embuto zammwe, (δώ MAT Ge DCS 
κα » ΕΑ à CA 4 
55.N’oluvannyuma mugunywereko ama- Oak 5 ae OH) 5 
zzi olweje, κ᾿ ιν mans 11. 
56. Kale nga munywa ennywa ering’anga OL Di C ASE 
ey’eng’amira etawona nnyonta. ἌΡ» 5355 1 
57.0kwo nga kwe kusembezebwa Our 59 24955 li 

kwabwe Κα lunaku Iw’okusasulirwako. D Me à es 


58. Ffe twabatonda. Naye Iwaki temuka- O6 "255 Ὑ 515 UNIES 
kasa bye tugamba? 


59. Kale mulowooza mutya Κα ‘mani’ ge CO ES Le ΘΙ 
"60 ἀρῆς, mmwe mugatonda oba Ffe OA TETE 515 
A Pete okufa wakati wammwe, CG $ ESA) BIS 5513 DS 
era Ffe tetulemwa, OX os 25 


᾽ APRES ETAT PT AP 

62.Mmwe okubakyuusaamu abalala Bas εὐ ET JS OtgE 

ababafaanana, mmwe netubakola mu ngeri AIT NC Ci 

endala gye mutamanyi. Où JG τὸ 
LA 


“τ Mt TRS rire 
63.Era ddala mumanyi bulungi entonda τ 5 Ji AU ! 1219 


ka. Kale Iwaki temufumiitiriza? : 3. 
eyasooka. Kale 1w emufumiitiriza OS : » <s 
ASS) LAC 1% 
64. Abaffe, mulaba mutya ebyo bye GO Se Le AU 5551 
mulima? 95 1# 7 2“,»“25 FAX 
65. Abaffe, mmwe mubimeza oba Ffe © | die) il » 


? κὸν 
bameza ba byo° OU) 


Essuula 56 AL-WAQI‘AH Juzu 27 


66. Bwe tuba twagadde,ddala tubifuula ebise- BASS LA AUS 265 ΡΞ 
nsebufu nemusigala nga mwesaasaabaga, O6 ET 


LAS 
ἊΝ Σὰ τας de υ PT: a p# 1 
67. Nti: Ddala tufirizibbwa, φῶ δ᾽ 22) 5 L 
68. Ddala [δ tummiddwa! OO ἐδ Οἱ 
tone Ἀπ 
69. Abaffe, mulaba mutya amazzi ago ge ὡώς 5.33 ga SL 29] 
munywa? 1 89° 5,» 91,72. ,3 175 
70. Abaffe, mmwe mugassa okuva mu bire 3! ᾧ Fe Ce 555). VS 
Ι 2 pts κΖ 
oba Ffe bassi ba go Où j » ᾿ ; 
3 " 72 < ΑἿ 
71. Bwe tuba twagadde, tugafuula agakaawa. Ÿ 5 LI Ailes ἈΞ 
Kale lwaki temwebaza? OS 5: ΖΦ. à5 
à Lu h9n2 AT ΠΩ͂ ,55.321 
72. Abaffe, mulaba mutya omuliro gwe O0 Gt 5.9) 5.2.9 
mukuma? » nn Totytt δ 21 AA 275 
73. Abaffe, mwe mwatonda omuti ku ἵνναὰ ©2524 | Rp Los ls 
gwo oba Ffe batonzi? DORA 
74. Ffe twagufuula ekijjukizo era eky’o- {21 322 4 É5e 5 Giiss où 
mugaso eri abatambuze. ᾿ un D 
: Le PATATE ñ usé 
75. Kale tendereza erinnya Iya Mukama OT EEs gb Pin 
wo, Omukulu ennyo. 1 
Ruku 3 BU ω RE 
76. Nedda, njuliza okugwa kw’emmunye- Os 55 955 Si 
enye — Dust Boot Ge 
77. Era ddala ekyo kirayiro kikulu nnyo, OMEGA 5} 
singa mubadde mumanyi — “ σι 
78. Nti ddala eno ye Kur’äni ey’Ekitiibwa, O8 δ᾽ 5315) 
79. ἘΠῚ mu Kitabo ekyekusifu, OVH ES g 
2 “ὦ “2 à 
80. Ennono ya yo tetuukibwako, oku- O0 542451 Di Are 
ggyako abo abatukuzibbwa. # Ρ 
on PR uns ,. 3 - 
81. Kwe kubikkulirwa okwaviira ddala Ocielæ ous ai LS 


eri Omutonzi w’ebitonde byonna. À 
AUS per » 


#2 sn el AT 
82. Abaffe, ekigambo kino mmwe kye Oo . ΔἿ ad >) (nés | 
mwekkiriranyamu? : 55 4 
83. Ddala okukirimbisa mmwe kwe OA REA ENIEN ET 
mufudde ekkubo ly'okufunamu eky’okulya 


kyammwe? Vo pen dy 4 “4 04 
84. Kale lwaki awo nga omwoyo gw'oyo @) JE El arts SL GLS 
afa gutuuse mu ddookooli, ; OR ἝΩΣ 
85. Mu kiseera ekyo mutunula butunuzi, OS ES EE 2.51 

LA ; 3“ “ ὃ σ΄ DA 
86. Era Ffe tuba okumpi ennyo naye Ÿ DS SG 2:2 7.5] CS 5 
okusinga mmwe, naye mmwe Iwa butalaba. OS 5 25 


<> 


Juzu 27 AL-WAQI‘AH Essuula 56 


Luna σα RC RE 
87. Kale obanga ddala temuli ba Oo > PEU E DRE 
kulamulwa, Date 5.5 
88. Lwaki temugukomyawo, obanga OL ΠΕΣ 1 136 sis 


: 9 + Lans? 
mwogera mazima? 
εἰ ΕΣ ἢν 9 " ΄σ" LA A 5° - ΄“ 5 » 752,,.5 
89. Naye omufu bw’aba ng’ali mw’abo Oo is Ge LS ὁ ὦ 


ab’oku lusegere {wa Allah. . À " 

90. Olwo liba ddembe n’ebyakaloosa πὸ ais EX 8 0 55755 
Janna ey’essanyu erijjuvu. : ὃ 
91. Ate omufu bw’aba nga ali mu bantu Oui AC SE) ὡφώνδον 
b’oku ddyo, Ὦ a à 
92. Kale agambibwa nti: Emirembe Outre Es: - A 
gibeere ku ggwe, owange gwe ali mu bantu ἥ t 

b’oku ddyo. 5 ke » ΕΞ 
93. Naye omufu bw’aba ng’ali mw’abo CRETE] O2 δύ ὧι T5 

ν “" 


φ 


tab ma, baabul ᾿ - Eté 
abaalimbisa amazima, abaabula οὗ Ν 
5,5 
94. Olwo okusembezebwa kwe kuliba kwa © ere 2 LG 
mazzi olweje, ii 5 “4 
fn PA Δ Ὁ 
95. N’okwokebwa mu muliro. EE Less 

APE PPT 
96. Ddala gano ge mazima amakakafu. OL GX τ 'κ OL 
᾽ . Δἢν “ἢ £ w # n Ru “ de 
97. Kale tendereza n’erinnya lya Mukama Obs ἐν ,..ῳὦς γε & 


wo Omusukkirivu. 


Essuula 57 Juzu 27 


AL-HADID 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


κι, ὦ a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oue pe ab lou 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. - DE Re 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna 5.5 57025 ιν au ris 
bitendereza Allah era ye Luwangula, 90 oUÈn 
Omugezi ennyo. ONE 
“" 


3. Obwakabaka bw’eggulu n’ensi bubwe. Sr Des ENS) ἐδ ὦ 


Y'awa obulamu era ΥὙ Δ[1|588 era ye τς, Φ "4 92. loue 94 » 
w’Obuyinza Κα buli kimu. Os Je Je sb 57 Ee 

; s νη συ Φ,»» νκ., λάσν ,» 
4. Ye ye w’Olubercberye cra ye w'Oluva- 7 ESS » LES sos 
nnyuma, era ye w’Olwaatuera ye Mwekusifu, NM “25 
era y Amanyi obulungi buli kimu. OS δ ες ON ou 


: ᾿ ες ἅ 
5. Ye y’eyatonda eggulu n’ensi mu biseera CD NS oo ETS 
omukaaga, n’oluvannyuma n’atebenkera ku nets Tale NET. 
Nnamulondo. Y’amanyi ebiyingira mu nsi Los | ὡς EE 2 28 τ 
n’ebigifulumamu, n’ebyo ebikka okuva mu Ζ "ὦ 5555 ᾧ χὰ Gil 
ggulu n’ebyambuka mu lyo. Era Ye abeera » | C 


nammwe wonna we mubeera. Era byonna + ÿ Le aboli ec 
bye mukola, Allah abiraba. 21 εἶ LE ACAAST 413 
σ΄ “κοὐκ οπ 
Ones Giles Cs 
LA | “ 2 n “ 
6. Ye nannyini bwakabaka bw'eggulu ὦν 5» U2 IS pou CE: £ 
n’ensi era eri Allah ensonga Zonna gye Pas » “τὰ à 
zizzibwa. ὃ τ ON a au 
€ OU 2... 
7. Y’ayingiza ekiro mu misana, era # "2 3 ) sa] ῳῷ ς 4) JS 
y'ayingiza emisana mu kiro era y’amanyi ,53 $ÿaimss “ ΖΦ, 5 “153 
obulungi ebiri mu bifuba. SR AE 553») JE τς 
Os nai 


ὃ. Mukkirize Allah ne Mutume we era (8: | sis 3 φῦ 2 “οἷ “ὦ 

mutoole okuva mw’ebyo bye yabasikiza. , ,,% nù vnctfie ΄ 

Kale abo abakkiriza mu mmwe nebatoola δ. ὅ.2..5 CRE à -- 
# 


mu kkubo lya Allah balifuna empeera 41 à , 7 HAE 5 λέ. RE 
nnene nnyo. ᾿- 


n # 

OS 

: ΔΝ 2 » ι΄ à - 2 ΣΡ Pr] 

9.Ye mubadde ki obutakkiriza Allah JHisrabl Jess V 4e) Le 

ng’ate Omubaka abakoowoolàa mulyooke # +4,24, 2121 nt Pate Pasn 

mukkirize Mukama wammwe, ate nga Ye *? 2 5.19. PPRIERS 

yamala okutwala endagaano yammwe, Οὐ Δ....3 οὦ fe OL EG le 
obanga ddala muli bakkiriza? 7e 


<> 


Juzu 27 AL-HADIÏD Essuula 57 


Sun £ 

10. Ye y’Oyo assa ku Muweereza we Aya El τ se JE Ji Gi τὰ 
ΘΖ᾽ οἸνγαδίιι, alyooke abaggye mu kizikiza + “1 2 λὲς 2 ἐς ἃ 
abalaze eri obutangaavu. Era ddala Allah Je Ati ὡς λές AE is RL 


Musaasizi nnyo, Wa kisa nnyo gye muli. Oki ss ça St, | Gis ,) et 


11. Ye mubadde ki obutatoola mu kkubo sb di (5 158.2.} τ 5 γιέ (29 
lya Allah, so nga obusika bw’eggulu n’ensi 4.4 5 1181 # 
bwa Allah? Abo mu mmwe abatoola era ΩΣ RE ἘΣ ee _ 5 
nebalwana nga obuwanguzi tebunnabaawo, ds ὼ SET φῇ Xe Ν᾿ Gin 
tebenkanankana n’abo abatoolà era ne- χοίρου ἐδὼ 
balwana oluvannyuma /w’obuwanguzi. Bali 6335 ARE) 3.356 3 " 
babasingira wala nnyo mu madaala. Naye 2.» ν ΄» 25 0 PE 
bonna Allah yabasuubiza ebirungi. Era Jésaysts a δεῖ 55 633 
bye mukola byonna Allah abimanyi bulungi. ὦ 125 Lu APM $ 23 


- 


δ 6. ᾿ 
Os à 
ὟΥ 
: Ruku 2 Φ2 Den D ορκ.ὅ nd 
12. Ani oyo anaawola Allah okuwola ἅς. 555 4.0! "3 ΕΝ Ge 


okulungi, kale akumukubisizeemu enfunda ts Ὁ 
nnyingi era okuwola okwo akufunemu (ὃ 
n’empeera ey’ekitiibwa? 


᾿ 2 ie { ERP PE . Es CLP 
13. Kw’olwo oliraba abakkiriza abasajja gbegal 5 Gdiosst ὧν. 2% 
n’abakkiriza abakazi nga obutangaavu # 4, , «TO mn, n 15,4 ne 
pi mil GAS CF), 

bwabwe bumyansa mu maaso gaabwe ne 2 2. re 2 Ζ 


A 
Κα ddyo waabwe, baligambibwa nti: Olwa ᾧ ἃ Ζ. 3541 “1.6 24) “οἱ, 
leero mawulire malungi gye muli! Ensuku ©, \A SRE ne 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo, omwo € is 55 VILEAS Se GTR 
mwe mugenda okubeera. Obwo nno bwe AIETAIE EU, ὃ 
buwanguzi obusuffu. Of Fe 5 5: οὐ 
14.Kw'’olwo bannanfuusi abasajja ne Eat 41.965 Dai dis 21, 


Le 


bannanfuusi abakazi baligamba abo , , ssemistn 2, ἵ 
abakkiriza nti: Mutugumiikirizeeko tufune ΟΣ Ὁ G ns fl sa ἰοῦ» 
ku butangaavu bwammwe. Kirigambibwa js. 2513 Ar ASIE VE RS 
nti: Muddeyo emabega wammwe munoonye 7 7 ᾽ STAR 5€ 2,3 
obutangaavu obanga musobola. Olwo ὧς a) )5 (ΑΞ Des ss 
wakati waabwe walissibwawo ekyawulanga nr, €r 122 0 ,< COL 
kinko oluggi, nga munda wa Iwo y’eri miel; 2.2.5. Και 4 G 
okusaasira, δία ebweeru wa lwo gye DEA) ads 
lwolekedde nga y’eri ekibonerezo. 


: : Ἶ 2 Lot γκ,, 53,5... 9 (A 
15. Bannanfuusi balibakoowoola nti: 19 (5. δζ 4 οἵ: 551 2453805 
Abaîffe, tetwalinga wamu nammwe? 


΄ 2 ἊΝ "π΄ 6," \ 
Baliddamu nti: Yee, naye mmwe mweteeka 3. ἃ πῇ nf BULLE BE 4. 5 
mwekka mu kigezo era nemufuuka zur pue s 2 « τ » de 
malindirizi era nemubuusabuusa era δι ACL LS )\ 5 Bi 5 
nemubuzibwabuzibwa okwagala kwammwe, 71 Sn Gu Ν 
n’omulimba n’ababuzaabuza Κα Allah, abLb PS >< 5 ablys| AE 
okutuusa ekiragiro kya Allah lwe kizze. τ : 


Essuula 57 AL-HADID Juzu 27 


16. Kale olwaleero mmwe temuggyibweko ὦ 5553 9 55 rene δὰ 2336 
kyenunulo wadde okuva kw’abo 2 sp 52 17, npts ne 
abatakkiriza. Amaka gammwe muliro, gwo 35 Co 25 QE 5e ὅ 2.1 

σ᾽ ».ὺ 
ye mukwano gwammwe. Ye nga buddo δ î 25 VAE ; Ji 3 »Δᾷ 55 
bubi nnyo! " # 

17. Abaffe, era abakkiriza emitima gyabwe PRÈS &f pis Os ἘΠ ωἵ δῇ \ 
teginnatuuka kwetoowaza na kujjukira Allah ΄ 
n’ebyamazima ebyakka gye bali, era © 
baleme na kuba ng’abo abaaweebwa , 1 he A NA < ΓΙ il 
Ekitabo olubereberye nebawanvuyizibwa A "51e ἐῶ 536 4 5 δ 
ekiseera ky’emirembe, naye ate emitima (ᾧ, 2. 45 EE 13% δε“ 2 ot ἀξ O2 
gyabwe negikakanyala bukakanyazi? Era 


ἜΣ: 


\ 
2 GE 


À 


- sus "+ πω fra ΄ n # “εὖ Éd 
bangi mu bo boonoonefu. O6 Ai es ταὶ ἐς 
18.Mumanye nti ddala Allah y’alamusa $ 2 BI ga au Si 
ensi oluvannyuma Iw’okufa kwa yo. 5 4 sh Gén 5 und 
Mazima tubannyonnyola okulabula, 265 & το 26 Ge 
mulyooke mukozese amagezi. Φώ Κι 


19.Mazima abasajja abawa saddaaka, l25 5515 Ed sas Les PAIE 
n’abakazi abawa saddaaka era nebawola À 54 » 18 14 < 
Ah oimolobiions — 2ibakobisaam 00) cames Let LOS AU 


emirundi mingi era balifuna empeera ὥς Ζ TE 
ey’ekitiibwa. OL 2 23 


Le” 
20.Era abo abakkiriza Allah n°’ Abatume hi Labs APTE 
be, abo nno be b’Amazima era be Bajulizi Ar 5 dés ms 2 
eri Mukama waabwe. Balifuna empeera 2 FE 25 τὸ αν es ἤσον 


yaabwe n’obutangaavu bwabwe. Naye abo « #94? μὰ 221 223 » 4 
abatakkiriza era nebalimbisa Aya zaffe, abo 2e }5) 5 1: 4 τὸ 
be bantu b’omuliro. EEE Ἐπ. 53 3 15348 3 3 


-- 


Gosse 51 ED 5 d 
Ruku 3 Ξ 


21. Mumanye nti ddala obulamu bw’ensi 5655. ΠΟ ΤῊ ΠῚ HAITI ETS 
muzannyo, na kwegayaaza, na bya Tao à “σι 062448 
bera, n’okwewu Fe Κι bannammwe, ὦ “2.25: 5. RS 9 43) ἱ 
n ’okuvuganya mu kwaza eby’ obugagga ei 

n’abaana.  Okufaanana  ng’enku ba FFT Je: SE εὖ dis , 
bw'esanyusa abalimi olw'ebimera bya yo, 5:3... 2 22 NN CURE 
naye ee θεν ἢ ee olwo Gt L 5 on ué) ἦν 
n’obiraba nga bifuuse bya kyenvu; οἰ. ὦ Ê ἐν, 41 5. 2 2. YA 
n’oluvannyuma nebifuuka ebikutufuku- CDR ᾿ ν᾿ 3 
tufu. Naye ku nkomerero eriyoekibonerezo à sais , Ὡ ΞΖ Ë 51 
ekikakali, n’okusonyiwa, n’okusiima okuva … à | 
eri Allah. Naye obulamu bw’ensi si δ, λ29! LB 5 161) 5 ga ὧϑ 


kirala wabula ge masanyu agabuzaabuza. © 53 2 AT A CAT 


# 


E* 


% ss T2 
22. Muvuganye mu kunoonya okusonyiyi- φῦ 355 Su 8,232 ὧν 5 Co 
bwa okuva eri Mukama wammwe n’e trs 4 SA ar ee 
Janna eyo obugazi bwa yo obwenkanankana VU23 Ÿ 5 REA V2 2e >= 


Juzu 27 AL-HADIÏD Essuula 57 


δ 2 pme % .% » 
n’obugazi bw’eggulu n’ensi, eyategekerwa +4k233 able) δὲ» ds mel 
abo abakkiriza Allah n’Abatume be. Egyo es À ts δ 20% ΖΔ 
gy’emikisa gya Allah gy’awa oyo gw’aba + 2 Lés © 9 gl ue EL» 
asiimye. Era Allah ye Nannyini mikisa NAS LAS δῦ 
emisuffu. ϑρέβϑιο 2 1 
8 2h Par 
23.Tewali kabenje konna kagwawo mu ὅτ 23810 2440 De SIL 

nsi wadde Κα mmwe bennyini, wabula kaba Ὁ ἢ 
mu Kitabo kuva lubereberye nga © 7" MES Ne 
A 6 ἘΠ ΕΕΒΗΝ Mazima ekyo eri Oui avt JE EU DUC 

angu nnyo. 

kyangu nny ἢ 

D) 

Δ 


24. Kiri bwe kityo, mulyooke muleme 
kusaalirwa olw’ekyo kye  muba 
musubiddwa, era muleme na kuduula 


olw’ebyo by’aba abawadde. Era Allah OH JER dé 
tayagala buli eyeeragaalaga, eyeewulira. d 


PA 
25.Be bo abakodowala era nebalagira LU 65205 OS Gi 
n’abantu okukodowala. Naye oyo ,» 
eyeckyuusa, kale amanye nti ddala Allah 
y'Eyeemala, y’Atenderezebwa ennyo. Θ᾿ Lex Ί ἐλ “ἢ 


CAT 


\ " “ 
Ss λέἐπύ ὦ dé CE ai 


26.Mazima twatuma  Ababaka baffe 3 Ξ 
n’obubonero obw'’olwaatu era netussa σ 72) \ 
awamu nabo Ekitabo n’ekipima, abantu O1 
balyooke batuukirize obwenkanya; era |< 
twassa n’ekyuuma ekirimu amaanyi kasiggu VS δ ὦ k 
n’emigaso eri abantu, era Allah alyooke AL 5 δι ».ὦ HÙ 415 Sani 
amanyise oyo amuyamba n’Abatume be— 8 ζ 
newaakubadde nga Ye talabika. Mazima πους à 

; : DURS w, Te, € RTÎl Co 
Allah ye w’Amaanyi ennyo, Luwangula. (γα «ὑπο νος ΔΑ} AA > & 


Ruku 4 : 

27. Era ddala twatuma Nühu ne Ibrähimu, 
era netussa mu Zzadde lyabwe obwa Nabbi 
n’Ekitabo. Kale abamu mu bo baali 
balung’amu, naye bangi mu bo baali 
bajeemu. 


+ 


LC 
> 
AS 


ds wi 

4 \ 
11.2 
κ-- 
wa 
ρὰ 
2 


ë 
Ë 


28. N’oluvannyuma twagobereza mu 2 
buwufu bwabwe Ababaka baffe; era ne- , 
tugobereza ‘Isa Mutabani wa Maryamu as 2 d 
netumuwa Enjiri, era netussa mu mitima 9,8 2 «hero on 4 καὶ 
gy’abo abaamugoberera ekisa n’okusaasira. © 2 Re ᾿ QUES 5 ᾿ϑβ : 
Naye obusoosolooti be baabwegunjirawo 455 1... te $ 
bokka, Ffe tetububalagiranga, wabula «< ee 3 ue du 
baabussaawo mbu lwa kunoonya kusiima ὃ} Pie Eure CS EE) 
kwa Allah, naye ate tebaabukuuma mu (+ , ΖΚ GS ἀκ D στ 
nkuuma ya bwo entuufu. Kale twawa abo 72 - 


<> 


Essuula 57 AL-HADID Juzu 27 


abakkiriza mu bo empeera yaabwe, naye FE AU TIRE τώ: ἧς 
bangi nnyo mu bo bajeemu. RAS υμνΣν ΕΑ 


“΄ na? nn 5 
Béie DS 5,...8}.3. Be 


» LE LL un. At 
29. Abange mmwe abakkiriza, Mutyenga s Ab! last À 5.2! CAEN GSiL 
nnyo Allah era mukkirize Omubaka we; , TL RP DS κακὰ | 
olwo Allah ajja kubawa emigabo ebiri mu de ge ART τ κι 7 1) 
kusaasira kwe era abassizeewo GS 5 1555 aa) JR 4LSS) 
n’obutangaavu mwe mulitambulira, era y; Ge EGaètos 9 nn ire 
abasonyiwe. Era Allah ye Musonyiyi CESSE AA NE ETUI 
ennyo, Omusaasizi ennyo — rx À Ὁ 
"9 δες REPLI PRET: 
30. Abantu b’Ekitabo balyooke bave Κι 655 >83 JS LA 21.3.2. 
ndowooza egamba nti bo (Abasiraamu) «+ , ὦ ni nm 1% te 
tebalina kyonna kye basobola kukola ne- ©" 2 ee js ue pu dE 
bafuna ku mikisa gya Allah, era bamanye ὧὡξ 455 ab > di 
nti emikisa gyonna giri mu mikono gya ἢ Pr nt A € 
Allah; agiwa oyo gw’aba ayagadde. Era Oeil ssabl 
Allah ye Nannyini mikisa emisuffu. 


23 


wi 


£ 


ξ. 
* 


Juzu 28 Essuula 58 


É EEE 


AL-MUJADALAH 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oise 6.3 55! gb Los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 28 x ΧΩ 


΄ - ἐ 
2. Mazima Allah amaze okuwulira ul J5 ab Fos DS 


okwogera kw’omukazi atotoogana naawe 


“΄ pt 
Κι nsonga za bba, era awanjaze n’eri Fabid} LES GS EEE 


Allah. Ne Allah awulidde okwogeraganya | 4 “59. “.5 “ὧς 
kwammwe mwembi. Mazima Allah γα ab o1: 52 A2: ἐερδα Dore, 215 
Muwulizi wa byonna, Omulabi wa byonna. Θ᾽ ei Fo 


4 


= » “. 
3. Abo mu mmwe abazira bakyala baabwe is ὡ3 ΠΥ ἜΝ sise θὲ» 
nga babayita bannyaabwe — ddala tebafuuka Ÿ 4 λᾷ 
bannyaabwe; bannyaabwe si balala wabula » 5454 Si ornés 
be bo abaabazaalira ddala. Era ddala abo κα Sa € 5 Ἔη PE AE 323 à ct ur n st 
bye boogera bigambo bibi nnyo era bya op » De 
bulimba; naye ddala Allah γα ic. sas tas AS, pe Jos 
w'ebibi, Omusonyiyi ennyo. \ = 

- ἢ É νιν # 
4. Era abo abayita bakyala baabwe US os © ah 5.15 
bannyaabwe olw'okubeeyawulako, n’olu- Ce a κω ΠΣ 
vannyuma nebeefukulula kw’ebyo bye ὃ: 95:59 ἡ LÉ BE La, © nr 
baayogera, kale bateekwa okuwa omuddu %:5##% ER 8 EG κ᾿ LS à à! ΜΝ 
eddembe nga bombi tebannatuukaganako. ES Σ “ἢ ne 
Bwe mutyo nno bwe mubuuliriddwa ku Oxkss © ὁπ, δ van 
kyo. Era byonna bye mukola Allah 
abitegeera. ἈΦ à 2 > 
5. Naye oyo atalifuna muddu, kale asübe 4 6 2 Guos >= 2 ᾧὦ 29 
emyezi ebiri egiddiring’ana, nga bombi Sn 
tebannatuukaganako. Naye oyo atasobola, o2$r FÊTE δούς se gris 22 
kale aliise abanaku nkaaga. Kiri bwe kityo ,[£2 ὥλξω 2 AGE PSS ER 13 
mulyooke mukkirize Allah n’Omubaka we. + es AE νι de ἤν, 00 
Era zino z’ensalo za Allah. Era abatakkiriza #3 9 +44 3055 gb 15055 EU 
balifuna ekibonerezo ekirumya. Ok τ Er er Ç NE αὐτο 8 


“" ΄ uw Le LC] 
6. Mazima abo abawakanya Allah n°O- 43545 5 δὼ) Ol& Gil 
mubaka we, bajja kunyoomoolwa ng’abo | 4e, 26e fur jn8 [4 
abaabasooka bwe baanyoomoolwa; era BASES Ce ΟῚ 
ddala twamala okussa Aya ez’olwaatu. Era 5 40 1 CRE LAURENT ET 
abatakkiriza balifuna ekibonerezo HE PTE ZT 


4 2 GÇ je 
ekiswaaza. (Oortes GIRS 
ee 


᾿ stp Δ 54 a a” 
7. Olunaku Allah 1w’alibazuukiza bonna, RS Rex Ab ABS 23 
kale alibategeeza ebyo bye baakolanga. 5 pe à Oh ρα fo 1n% « Ci 
Allah yabibalirira mu kitabo, naye bo ne- 28545 3 ὁ) émasti| d 


babyerabira. Era Allah ye Mujulizi ku OH , Lont 2 le ph ie 


buli kimu. 
<i> 


| 


AZ 


Essuula 58 


AL-MUJADALAH 


Ruku 2 

8. Abaffe, tolaba nti Allah y’amanyi ebiri 
mu ggulu n’ebiri mu nsi? Tewali kafubo 
konna kabaamu basatu, wabula Ye y’aba 
ow’okuna Κα bo; oba abataano, wabula 
Ye y’aba ow’omukaaga Κι bo; wadde 
abatenkana awo oba abasingawo, wabula Ÿ 
naye aba nabo wonna we baba. 
N'’oluvannyuma Κα lunaku Iw’okuzuukira, 
alibategeeza ebyo bye baakola. Mazima 
Allah y’amanyi obulungi buli kimu. 


9. Abaffe, tewalaba abo abaaziyizibwa 


okuteesa mu nkukutu ate era nebaddira ekyo 
ekyabaziyizibwa, era nebateeseza mu 


nkukutu olw’okukola ebibi, n’ebyobulabe, 
n’okujeemera Omubaka? Era bwe bajja 
gy’oli, bakulamusa πα kiramuso Allah 
Kky’ataakulamusa na kyo, neboogera ne mu 
myoyo gyabwe nti: Lwaki Allah 
tatubonereza olw’ebyo bye twogera? 
Omuliro gwe  balyokebwamu gwe 
gulibamala. Naye obwo nga buddo bubi 
nnyo! 


10. Abange mmwe abakkiriza, bwe mutee- 

sezanga mu kyaama, temuteesanga 1wa 
kukola ΚΙΌΪ, n’obulabe, n’okujeemera 
Omubaka, wabula muteesenga mu kyaama 
Iwa kukola birungi na kutya Allah. Era 
mutye nnyo Allah Oyo gy’ali gye 
mulikung’aanyirizibwa. 


11.Mazima okuteesa mu kyaama 
olw'ebibi kikolwa kya Sitaani, akikola 
alyooke anakuwaze abo abakkiriza; naye 
tayinza kubalumya mu kyonna, mpozzi 
nga Allah akkirizza. Era abakkiriza 
beesigenga Allah vyekka. 


12. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mugambibwanga mu nkung’aana nti: Muwe 
ekyaanya, kale muwanga ekyaanya,ne Allah 
alibawa ekyaanya. Ate bwe mugambibwanga 
nti: Musituke, kale musitukanga; Allah 
alisitula mu madaala abo  abakkiriza mu 
mmwe n’abo abaaweebwa okumanya. Era 
bye mukola byonna Allah abitegeera. 


CA 
οὐ ai S1SE 211 


POS ὙΡ ιυρϑιφ 
«ὦ M, 2 DS su BS 


ΠΗ CROSS 
FSC: 332358 Vista 
ASE ARTE 

OM AIT 


2 «ὦ = the sn 
Sete BARRE 

AP ν» αι ς(ζ CLEA 
SRE S Liz 525 (5. 655 5% 

Ὶ Δ ce $ 
2h35 5 015518 SNL 

“ lin Cl 19% 
Go SKIS JE 
Cd 


> 94 Le 
ΧΗ 13 VS a ἜΤΙ 
εἰ 1, 71 ARE AC 
Oasis 

5 JB 5 SNL 5639 
Hi Css Ji ie 
a ES δ᾽} 19 δι 5. ÈS 
Θόϑ δ δῇ 

οὐ λῃ arf de LÉ 
Es D τ ΣΟΙ 351 


HS GEI 
CRT 

_. ὁβ $ si ἐ LG 
1223 RIT vba d RARES RES 
ΤῸ GES das isa 
ΡΤ ἈΠῸ sig 324555 
es Bb 5 sas 214} 153 


- 


NO L mnT nr 
OS Dis 


<> 


Juzu 28 


Juzu 28 


AL-MUJADALAH 


Essuula 58 


13. Abange mmwe abakkiriza, bwe 
mwebuuzanga ku Mutume mu kyaama, kale 
mukulembezenga saddaaka olubereberye 
Iw’akafubo kammwe. Ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli era ky’ekisinga 
n’obulongoofu. Naye bwe mutafunanga kye 
mutoola, kale ddala Allah ye Musonyiyi 
ennyo, Omusaasizi ennyo. 


14. Abaffe, mutya okukulembeza saddaaka 
olubereberye lw’okwebuuza kwammwe ku 
Mutume mu kyaama? Kale ekyo bwe 
mutaasobole kukikola — Allah abaddiremu 
— kale nno mujjumbire nnyo essaala era 
mutoole zaka era mugondere nnyo Allah 
n’Omubaka we. Era byonna bye mukola, 
Allah abitegeera. 

Ruku 3 

15. Abaffe, tewalaba abo abaakwanagana 
n’abantu Allah be yasunguwalira? Abo 
tebali mu mmwe wadde tebali mu bo, era 
balayira ne ku by’obulimba nga ddala ἃ. ἃ, 
bamanyi. 


16. Allah yabategekera ekibonerezo 
ekikakali. Ddala bibi nnyo ebyo bye 
baakolanga. 


17. Baatwala okulayira kwabwe nga engabo, 
Kale nebeekïika mu kkubo Ilya Allah, 
n’olwekyo balifuna ekibonerezo ekiswaaza. 


18. Eby’obugagga bwaabwe wadde abaana 
baabwe tebijja kubagasa wadde akatono 
ku Allah. Abo be bantu b’omuliro, bo mu 
gwo mwe balibeera. 


19. Olunaku Allah Iw’alibazuukiza bonna 
awamu, kale balimulayirira nga bwe 
babalayirira, nga balowooza nti balina kye 
baliko. Mwetegereze! Ddala bo be 
balimba. 


20. Sitaani yabeefuga, kale n’abeerabiza 

okujjukira Allah. Abo ekibiina kya 
Sitaani. Mwetegereze! Mazima ekibiina 
kya Sitaani be b’okufaafaaganirwa. 


φᾷς 
τ 


BRU 18 ὁἀπι Gif 


us Van SIA 


” » DGA 
RS 7. ie 
Gén 


RCE E PANETTIERE 
54 3 045 15 
SIG ES ἄς LS 

CSSS EE σὰ ῦ 
ἀφ EST 

da srgfe ὅλ “οὐ κα 

OS LES CG Hs ΤΥ 


12545 ntrb ἃ ET 


ne Oise 


# 
# 
δι 


27 


ὩΣ ons 53. 51 


, ω A ἿΣ ἿΣ ΄» 
ὁ: 232. γε (4 λϑϑήδἀδιιφιαξ 
NAT) NE LS 


2 558 OS 
Oo AS Δ“ 
5 


BEST AE a 
O6 LS ΔΉ Ὁ 


LA 


8 τ LÉ 5 Tr nt (RE LÉ 
QE Rs a pre CS DEEE 


Rate ER SENTE TES 
snif pit GS οἵ 
AIRE ΘΕ 
τ 2 En as 
ἘΠ ἴσος ἐ{3ς AE πδ ΛΆΖΙΖΖ31 
πορκιοτλέδομωςἴ 
νον αν τὰ 
Heu ESS! 
PRET CTP 


᾿ LA Con” 
2 oh ΟΣ ὦ; ŸT 
n$ ΠῚ 

ὥσθ 


<> 


LR” 


Essuula 58 AL-MUJADALAH Juzu 28 
T A PR à ETS sn. [2 
21.Mazima abo abawakanya Allah 43525 5 &bt ὥϑοι 9 ©! 
n’Omubaka we, abo be bali mu REA ῖ 4 ur ᾽ 
banyoomoofu ennyo. OLNSTIS EL 
: ᾿ Le NELLATCA TELLE AR" _" 
22. Allah yalangirira dda nti: Mazima Nze ὃν.» ὦν) » ΟἹ GUN Zi Sid 
nnaawangulanga bulijjo, Nze n° Ababaka “ PEER 
bange. Mazima Allah γε w’Amaanyi Où Ge bi 


ennyo, Luwangula. 

23.Tojja kusanga bantu bakkiriza Allah 
μαι Iw’enkomerero nga baagalana 
n’abo abawakanya Allah n’Omubaka we, 
ne bwe baba nga be bakitaabwe, oba ἤρα 
baana baabwe, oba baganda baabwe, oba 
ab’eng’anda zaabwe. Abo nno Allah be 
yawandika Κα mitima gyabwe obukkiriza 
era n’abawagira n’omwoyo oguva gy’ali. 
Era alibayingiza mu nsuku ezikulukutamu 
emigga Wansi Wa Zo. Omwo mwe balibeera, 
nga Allah musanyufu gye bali, nabo nga 
basanyufu gy’ali. Abo nno be b’ekibinja 
kya Allah. Mwetegereze! Ddala ab’ekibinja 
kya Allah be b’okuganyulwa. 


n SE nn κά δ δ »" 
437... 251,2 451: LART ST 
_ 22 Ὰ En ets 2 » 
506 via ἃ CRE Es 
a Ton 95% Qu AD κ φ 407 
ΟΕ er GI Ab 35 | 
mn 4 


\e Ν Ν a Η w 
» 1 Las 5 De GS ES 
# μὲ "Ἢ Ξ- . n L 
SSSR db Gas 93»... 
4 M n né ἃ 
ὅν Yisabt Dis El sis Δ 


n 


Σ, κα ρὴ ,..9. de! 
OS IRE gaulois 


. 
ë 
3 


Juzu 28 Essuula 59 


= Æ_ Ed X < 
a ONE ÉAIÉSs 
AL-HASHR 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


16 à 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One 3! τ 5 1 als Land 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ᾿ 
.» ΄ Π “ ᾿ Led eo À 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna @ G 3 . ῷ CG 2. pos 
bitendereza Allah; era γα Luwangula, Dre P 
Omugezi ennyo. Os ἘΣΣΙ.» 75 55 0323} 


n mn CR 
3. Ye y’eyafulumya abo abatakkiriza mu rer re re ess 
bantu b’Ekitabo okuva mu maka gaabwe τι 2] 4 ñ 1 " 
mu kuwang’angusa okwasooka. Mmwe sy Ji" Je ? ἷξε ϑοιχὸ > ὦ 
temwalowooza nti balivaamu era nabo 425 (ÈS < SEX OUT ὦ 
baalowooza πῇ ebigo byabwe bijja © ,, ue Fe 
kubawonya Allah. Naye nno Allah AG 163 52e μέρ 
yabajjira mu ngeri gye bataalowoozaako, » | peer tr 131 ἀλλ: ΘΟ 
n’assa ensisi mu mitima gyabwe, 2 5 δ Ge Ab 


nebazikiriza ennyumba zaabwe n’emikono ὦ «ὁ LIT 
gyabwe wamu n’emikono gy’abakkiriza. 95: 4 225 V4 H 36 8. δ 
Kale mmwe abalina amaaso, ekyo Er 3 Κρ» το, 245 PTE PES 
mukitwale ng’ekyokulabula. are ee 
ἘΠΕῚ BALÉ 5 ὥλλονδι 
La 
O) CS vi 
CPI) an Par 


bc 4 ΄ - “ 
4. Era singa tekyali nti Allah yabasalira 399} JAM δι CES ΦΊ ἡ 5» 


kuwang’angusibwa, mazima yaalibabonere- , , ts +: 57e λῶν 2 «so 6 of 
zza mu nsi muno. Ate ne Καὶ nkomererero, ὅτ HG 375 
balina ekibonerezo ky’omuliro. OÙ DIRE 
εἶ < 
5. Ekyo lwa kubanga baawakanya Allah r4152554b 1,5 CE 5.22 ἄυ: 
n’Omubaka we. Era oyo awakanya Allah, ο PR σὺ, 4,Ὁ} “τᾷ ue 
kale ddala Allah mukakali nnyo mu >< 2.) ob ab! Lis os 2 
kubonereza. ΘῈ Cd AT 
ΞἜ 


.53 δα οἵ “5. ἡ 


6. Omutende gwonna gwe mwatema oba CS 50% pes 5! o3 us C SC 
gwe mwalekawo nga guyimiridde ku Le 
mirandira gya gwo, kale kyali Iwa kukkiriza 2 sb δε ΗΛ \ dE GE 


kwa Allah, era alyooke aswaaze aboononefu. Ως Ἅ Δ ἑ ᾿ Ἶ G> ë ? , 
À Ν \ h Vus -- 
7. Era omunyago gwonna Allah gwe yawa Là 22... à 3525 dE AE 23 
Omubaka we okuva gye bal, mmwe 2. TE Val » ΚΟ 
temwaguddusizaako mbalaasi wadde ῷ ? 2 435 ve ie , 3 
eng’amira zammwe, naye Allah y'awa n% j£ 412 i Ass al ὅς ὃ 
Ababaka be obuyinza kw’oyo gw’aba Cas 2) τῳ — SE 3 


ayagadde. Era Allah γε w'Obuyinza ku buli O5 JA: 


kimu. 
<> 


\ 
A 
δὰ 
ve 
fx 
ε 


Essuula 59 AL-HASHR 


Juzu 28 


8. Eby’omunyago byonna Allah by’aba (9 Hi gsférs4. ἜΠΡΤΟΝ Ψ 


awadde Omubaka we okuva mu bantu b’omu 


bibuga, kale biba bya Allah, nOmubaka, Gers Hu) ΤΣ ,2. ali 
n’ababe, ne bamulekwa, n’abankuseere, Ÿ LS, Le ἜΝ Le DE 


n’abatambuze; olwo eby'obugagga biryooke 


bireme kwetooloorera mu bagagga bokka ,. PACE Ty 7.2 AS AT δ. 


mu mmwe. Era ekyo kyonna Omubaka 


ky’abanga abawadde, kale mukitwalenga; ate ζ ÈS ὦν ὧν 26 2ζδι Gs 


ekyo kyonna ky’abanga abagaanye, kale 


s 
mukirekenga. Era mutye nnyo Allah. OLsab ΔΕ 1322 ALZ s 
On Gain fab: 


Mazima Allah mukakali mu kubonereza. 


2 


” 
- 


Ν᾿ κα. ὦ n 45 
9. Era omunyago gwabanaku Abasenguse | pee 2 oe Ni OU? 24-28) 5) 5.3... 


abo abaagobebwa mu maka gaabwe ne 


CE d 


hrs κ (ae Ν - ñ 
Κα by’obugagga bwabwe nga banoonya 25 D) ᾿ς »»ἘΣ 5 ce 
si Ξ : ; É 21% : ES 2 
emikisa egiva eri Allah n’okusiima kwe, ὃ 15 ) 3 sb! ss 4 3 
era nebayamba Allah n’Omubaka we. Abo MS Top Aro ae 
nno be b’amazima. ΟΕ s 21055425 
# 3 Le 
O8S >) 
[7 CPAS 


Δ 4 » . ὦ 
10. Era n’abo abaategeka amaka e Madina de ONE : 3515 
Cd 


nebakkiriza olubereberye lwabwe, baagalana « 
n’abo abaasengukira gye bali, era tebawulira 2 


A 
nkenyera yonna mu mitima gyabwe kw’ebyo (és Δ 22 nm ,» νοῦ, O5%a 
ebiba biweereddwa Abasenguse, era κα | < 2 ; 


bakulembeza Abasenguse okusinga ne ku 
bo bennyini, newankubadde nga bo bennyini 
bali mu bwavu. Era oyo awonyezebwa 


> 
4 
— 
κι 
0'AN 
a 
> 
\ 
CA 
2 
\ 
0 
7 
Ἁ 
A 
> 


okululunkana kw'omwoyo gwe, kale abo S à ἘΠΕῚ dd γε 


be baliganyulwa. 


11. Era n’abo abajja oluvannyuma Iwabwe ὦ 
nga bagamba nti: Mukama vwaffe, Œ 
tusonyiwe era ne baganda baffe abo 


» » 

DIS Le jui 0e ROIS 
ΜΕ 

hrs on frss ΕἼΣ CSS EL 


abaatukulembera mu kukkiriza, era tossa ΧΙ CC ὅς ἊΣ ὁπλϑ SH ; ῳ C5 Y ω 


ffutwa mu mitima gyaffe kw’abo 


abakkiriza. Mukama ναῖε, 
mazima Ggwe Musaasizi ennyo, Ow’ekisa 
RTE Ruku 2 


΄ n. ζω 
τ} 5 EC: ss μὰ As GES 


Os 


CEA 2 


12. Abañffe, tewalaba abo abaafuuka 65327 SG; >! ds 


bannanfuusi ? Baagamba baganda baabwe 


abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo nti: Jiies15) IS Si avr δ᾽ 


Singa ddala munaagobebwa mu Madina, 
mazima naffe tujja kugenda nammwe, era 
tetugenda ku ἐπε ss re ku bikwata ku 
mmwe 


᾿ 


Lun AT nu 2 he " ἢ 
ὥξ Αι pl CA sal 


Ph RE dt 


di; era bwe E ET Des ἀρ δ ΓΕ ἘΦ 


mulirwanyisibwa, nn tulibayamba. » DAT: ner sn rm 


Naye Allah akakasa nti ddala bo balimba. 


<> 


O6Y ES siSirses 
Pb), D 


Dot 


(ex) 


Juzu 28 AL-HASHR Essuula 59 
13. Bwe baligobebwa, tebaligenda nabo, rss μα ἡ 5 γϑΐ ΦΑΊ 
τ πον ως abannanfuusi | LS us “δι oo ea) 2.55 jai 


14. Ddala mmwe be batya ennyo mu mi- CESSE ANS AELSL 


tima gyabwe n’okusinga Allah; ekyo lwa pr te s%7 Loi 
kubanga be bantu abatateceera. (EC NES EITE L US sad | 


€ 


ἰ 4% αἱ ÿ 2, “εἴτ, .(ἴ 
15. Tebayinza kulwana nammwe bonna ᾧ 9 62 VI EOTe 36 2.5 
lumu, mpozzi nga bali mu bibuga ebiriko ° s9 2, net ob 
ebigo oba nga bali mabega wa bisenge. 


So nno okulwanagana kwabwe bokka na AAA L PSS LL ER LS 
bokka kukakali. Ggwe obalowoozanti bali % ΠΕΡ Ce. 
bumu, naye emitima gyabwe myawufu. ὁ 255 2451 US CS 3.9259.5 
Ekyo lwa kubanga be bantu abatakozesa Re none 
magezi. O0 


Ar ὡς à EN “δι Ὁ - 
16.Bafaanana n’abo abaabakulembera 3 15 05,5 els de : 25 
emabegako Καίοηο abaaloza Κὰα bubi 2 #5 re κ9ὲ} σ 

bw’ebikolwa byabwe. Ate nno balinayo © FOIE 4) 57 
n’ekibonerezo ekirumya ennyo. 


A LS Le eut 
17. Okufaanana nga Sitaani bw’agamba ς Ci JB se vera] πενία 
omuntu nti: Weereme! Naye bwe yeerema, 9 Ἀ σ ri] δ “1 2 MTL κδὲ ᾿ 
olwo ng’agamba nti: Mazima nkwesambye; * CEE ΄ 
PR 


: 
ddala nze ntya nnyo Allah, Omutonzi | PPT ω ΄ 
w’ebitonde byonna. ὥρια 5) au 


FR Ça 
Ὁ 
LAN 
δ 
κὸε 


4 : 
18. Kale enkomerero ya bombi n’eba nti ΠΗ à 
ddala bombi ba mu muliro, omwo mwe 2 τς 
balibeera. Anti eyo y’empeera y’abakozi 52 


b’ebibi. Ce NET 
Ruku 3 PASSA h BL 2 un Φ ré 

19. Abange mmwe abakkiriza, mutyenga isa Sn s GNT 
nnyo Allah era omuntu asaanye yectegereze- "Oh ss, en Gate 5° 
nga nnyo ebyo by’akulembezza olW’olunaku +45 1138518 7 > 53 set 


ΩΣ 
% \ 
ν' 4... 
«τὶ 
τοι 
\ 
» 
\ 
Ἁ 
X 
LS 
ει 
λ 
A" 


o[207 


Iw’enkya. Era mutye nnyo Allah. Mazima Pie Ga 2 9h € 
Allah ategeera bulungi bye mukola. OÙ pete Dé λῶν 
. à ὭΣ ne D nn 
20. Era temubanga ng’abo abeerabira Allah, &bi 1e GiUE 1554 Y5 
kale ne Allah n’abeerabiza emyoyo gyabwe. , , Om, νῷ ρα» vero 
Abo nno be boonoonefu. 22 Es) + 54225 | pese: Ls 
» νη 
Θώς a ῳ Η | 
21. Abantu b’omu muliro n’abantu b’omu Sel Η͂ En 2 | de - 5 Ÿ 
Janna tebayinza kwenkanankana. Abantu ν, 2e ΠΕΡ ὭΣ En 
b’omu Janna bo be bawanguzi. OO agi δ» SU 


Essuula 59 AL-HASHR Juzu 28 


22. Singa Kur’äni eno twagissa Κα lusozi, au dé AT δὰ is 5 à 
mazima Waalilulabye nga Iwetoowaza, nga .. κα + nus LE EC 
Iwabikayabika olw’okutya Allah. Era 5 55 ὡϑς 52 A 


, : Σ : , 
eby okulabirako bino tubireetera abantu, ω» (ὐ τ ες: ὑπ: <. is ζ. ΚΗ 
balyooke bafumiitirize. Cu Su os ae 


Ὁ ι 
23. Ye ye Allah. Tewali musinzibwa mulala ci 5 ES YL .: LYS Gi 
- 


mutuufu okuggyako Ye. Ye Mumanyi 11% D «νι, es. #21 
w'ebitalabika n’ebirabika. Ye γε Musaasizi ὃ ὧδ ) 5- FE Gi ? SE 5 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. O& Be 


24. Ye ye Allah. Tewali musinzibwa mulala , &] JS γε (ee AS) δὴ Foi is = 
mutuufu okuggyako Ye, Kabwejungira, 5 SL Ja 

Omutukuvu, Omuwi w’emirembe, Omuwi DR ὦ 552) 1 ALES ὦ ps 
w'eddembe, Omulabirizi, Luwangula, 41.5 2% NE 2 514 Lit 
Οὐ ον γᾶ οἷς ἢ, Omugdlurive, Omum 0 Ξεεοὶ ca 
kirivu ye Allah, ali ewala ennyo n’ebyo bye OS τίν "ΕΣ 
benkanya naye. " ER ; 

25. Ye ye Allah, Omutonzi, Omutandisi wa AJ 35221 és GG 21 τὰ 
buli kimu, Omuyüya w’enfaanana.Y’alina + LT 5, not ΚΖ nt 
amatendo amakula. Ebiri mu ggulu ne mu à G 49 ἀξβεφολιν GENS 
nsi Ye gwe bitendereza, era ye Luwangula, 2 mas [8 3702) 14 5 us MSA 


Omugezi ennyo. ὯΝ 
DEEE δ 


Juzu 28 Essuula 60 


AL-MUMTAHINAH 
(Yakka luvannyuma να Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ΘΟ»... PSI > Ra pes 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. fr ss “τ 
2. Abange mmwe abakkiriza, temutwalanga Si LS "ὦ 1] En. sf ας 


abalabe bange n’abalabe bammwe okuba , 3. #9 M DH mhuS À 

ab’emikwano, nemubalaga okwagala OS Ζ AET Lys) . Ron 

ng’ate baagaana amazima agajja gye muli, CG 13% << 135 εἴ ἀν. 9. 
Cd 


nebagoba n’Omubaka nammwe okuva : PER 
mu maka gammwe mbu olw’okubanga (οὐ es es εἰς. 
mukkiriza Allah Mukama wammwe. Naye dre κι "ἴα 
bwe muba nga mugenze mu lutalo mu ἢ gbL 151. ὁ) 5:5 


kkubo Ilyange n’okunoonya okusiima ἘΜΈΛΥΤΕΝ " ee 12 ë ὼ, 


kwange, abamu mu mmwe mubatumira 


re f 


mu nkukutu olw’omukwano, naye Nze Eur 6575 Ja ἐοῦσι GS 
mmanyi bulungi ebyo bye mukisa n’ebyo Css at itle ALTO PET EPL 
bye mwoleka. Era oyo alikikola mu mmwe, 2) RARE EU Er 8532) ÿ 
ddala aliba awabye ku kkubo ettuufu. 8. 12} αἴ Le 12 25 DS μὰ ΔΓ 
af 
Où + ἃ 15 ls 5 
; 


[7 ho 7 εΚ ΓΝ . ΩΣ LÈT a 
3. Kuba bo bwe baba nga be 5 FU 2ΧΊ 155 ἦ 2 SR DES 
babavuumbikirizza, baba balabe bammwe , 524 mo κ' es ΧΡ on 
mu lwaatu era babagololera n’emikono A) 284 “ a Le ne 


gyabwe n’ennimi zaabwe mu ngeri embi; O$ 3 ARS 2] 1583 ζ τῶι 
era beegomba nnyo nti singa mufuuse 
abatakkiriza. 

4. Eng’anda zammwe wadde abaana Y 2 PACE | ξ. 115 ESS οὐ 


bammwe tebalibagasa Καὶ  lunaku 3 5, “γαῖ vs 
twokuzuukira. Allah y’aliramula wakati κὰν La 55.52.8 ἜΡΙΣ À 


wammwe, era byonna bye mukola AlRh Ὁ ue SALES 5 AA +83 
abiraba. 
“ὅσ 
5. Mazima mwalina eky’okulabirako ΝΕ aus £< A es 
᾽ “ 


ἐπ 
ekirungi mu Ibrähimu n’abo abaali naye, 94 δ), ἐσσ “2.5 
awo bwe baagamba bannaabwe nti: δ) 3. κοβ2 ὦ: 1 5 2: en) 
Mazima ffe tubeesambye era n’ebyo bye Gus Be (5:54 ὧν 4... 52, 
musinza ebbali wa Allah. Mazima ffe ER ΜΝ 
tubeegaanye. Obulabe obw'’olubeerera 5 Gi iabl@ ῳϑ» ὧπ ὦ" 
n’obukyayi bimaze okweyoleka wakati » Nate Ke 550 tir # 
waffe nammwe, okutuusa 1lwe mulikkiriza % AAA ës NS ἢ “52 
Allah Omu yekka —  mpozzi ye Ibrähimu ἥν 8525 ab Des ae A 
ku lulwe n’agamba kitaawe nti: Mazima jou ne 4 Ὁ {ἘΝ σ΄, 
nzija kukusabira okusonyiyibwa, naye πρ ᾿ξ DE ie Va >105S 
nze Sirina buyinza ku kyonna ku lulwo ku (fr, 5 Ge UE AI [22 
Allah. Kye baava basaba nti: Mukama " χὰ des ᾿ 


Essuula 60 AL-MUMTAHINAH 


Juzu 28 


waîffe, twesiga Ggwe wekka, era gy’oli gye 
twetoowaza era gy’oli y’eri obuddo. 


6. Mukama waffe, totufuula kigezo eri 
abo abatakkiriza era tusonyiwe, Mukama 
wañffe. Mazima Ggwe Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


7. Mazima ddala mulina mubo eky’oku- 
labirako ekirungi ennyo eri abo abalina | 
essuubi mu Allah n’olunaku Iw’enkomerero. 
Naye oyo eyekyuusa, mazima Allah γα 
Yeemala, y’ Atenderezebwa ennyo. 

Ruku 2 
8. Ob’olyawo Allah anassa okwagalana 


wakati wammwe n’abo be mulinako obulabe 
mu bo. Era Allah γα w’Obuyinza. Era Allah 


ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


9. Allah tabaziyiza kw’abo abatalwa- 
nagana nammwe olw’eddiini era 
abatabagoba mu maka gammwe, 
okubakolera ekisa n’okuba abenkanya gye 
bali. Mazima Allah ayagala nnyo abenkanya. 


10. Wabula Allah abaziyiza kw’abo bokka 
abalwanagana nammwe olw’eddiïini era ne- 
babagoba π mu maka gammwe, oba 
nebayamba abalabe bammwe basobole 
okubagoba, abo mwaziyizibwa okukwana- 


ξιῴ,5 66 ξιῴν: ES eue 

GiÉé ὁ. A ŒusS 55 

Has af ns EG 
Os) 

gajites issus RSS ΡῈ 

De ee 


REMOTE 3 o 

Oéenhait dund AU 
des eee 
5 Ge 03 STE Ed 
522 ou σε τ D 


Ad “,“ 


τὶ 


gana nabo. Era yenna akwanagana n’abo, Oé 2 EU), ὦ MISES "ὦ 


kale abo be boonoonyi. 


11. Abange mmwe abakkiriza, abakazi 
abakkiriza bwe bajjanga gye muli nga 
Basenguse, kale mubagezesenga. Alla 
y’asinga okumanya obulungi okukkiriza 
kwabwe. Kale bwe mumanyanga nti ddala 
bakkiriza, olwo temubazzangayo eri 
abatakkiriza. Kuba abakyala abo baba 
tebakyakkirizibwa gye bali, era nabo baba 
tebakyakkirizibwa eri abakyala abo. Naye 8 
ba bbaabwe abatakkiriza mubawe ebyo bye 
baatoola ku bo. Era temubaako kisobyo bé > 
muba mubawasizza, bwe muba nga 
mubawadde amahare gaabwe. Naye 
temuddiranga abakyala abatakkiriza ne- 
mugattibwa nabo; naye nammwe bwe mutyo 
musabe abatakkiriza ebyo bye mwatoola ku 
bakazi bammwe, nabo babasabe ebyo bye 
baatoola ku baabwe. Okwo nno kwe kulamula 


ASE LES ῃ ὍΣΣ 470] 


\ n 


ox Be Δ a 

Ris Ν᾽ :» 53 GB NZ 
δεν ἃ, 8: ἀῴ ἀξ dy 

5.19 ΑΕ Ἐν 65160 


# 
IS Ὁ Sn 2 rc Di Δ Re σ (rs 
Τῷ, SA RSS of AE FE 


seb 882 235 11328 Grdéags 


<> 


<f07 


Juzu 28 AL-MUMTAHINAH Essuula 60 


kwa Allah. Bw'’atyo bw'alamula wakati © EST TEA ἊΝ εἷς pe £ 


wammwe. Era Allah ye Mumanyi wa byonna, 
Omugezi ennyo. 


w ΜΙᾺ “κα 
12.Era yenna mu bakyala bammwe d 2155 ὡϑ ἐφ᾽ λέδό ὦ, 5 


bw’anoberanga eri abatakkiriza, oluvannyu- D CE 
ma bwe mwesasuzanga nemufuna omunya- cp #6 US C5 γ ἐπὶ 


go, kale muwenga abo abaanobebwako 4 ω κ 29)“: Ἢ 

Less ce RAD ΤῊΝ ἘΠΕ Rs n Ro γο SAS G Ji δός AE ue RSS 
e baatoola ku bo. Era mutye nnyo 2 τὴς ἢ 

Ge gwe mukkiriza. TR ARE a SG seb ESS 


4 -φ΄ 4 ὦ » “5: 
13. Owange gewe Nabbi, abakazi ἀρακκίηζα (ὦ LAS SE ὦ ES] BL 
bwe bajjanga gy'oli nga beeyama obuwulize ὁ CS Ent Vo αν (oo 
gy’oli nga bwe batajja kwenkanya Allah sb L caf D Last 
ne kyonna era nga bwe batajja kubba era nga $ Sat it ΄ ᾿ς κα NT ώ:ξ 
bwe batajja kwenda era nti tebajja kutta " ὦ | 2 + 
baana baabwe era nti tebajja kuleeta bya st Ÿ sb 
kuwaayiriza kwe bajinzejinze wakati ,» e # de 
w’emikono gyabwe n’amagulu gaabwe 9682 32! ὥ a has QG 


era ΠΕ tebaakujeemerenga mu bituufu, kale sans nn fn "2 074 2 ps n% 
kkiriza obweyamo bwabwe era obasabire 2? ἘΞ Ses 4 ὦ 625} 
n’okusonyiyibwa eri Allah. Mazima Allah ὦ, , ὦ] Ὁ. 1 τά δι Gé “ 
ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. Ὁ,» Δ] σεν AE 3 4 δι 
ue RE 4h 
“τ 
14. Abange mmwe abakkiriza, se 15155 Ÿ 312 Gi Hi 
temukwananga bantu Allah be yasungu- τς 44 1 2 
walira; kuba baba baamala okuggwebwamu Ÿ* Vs 5 nie di Gugé 
essuubi Iy’Enkomerero, okufaanana EH ee κατα ξ. si 
ng’abatakkiriza bwe baggwebwamu essuubi £ pen ὦ à 
Κα bantu b’omu ntaana. Cl &- 


Essuula 61 Juzu 28 


AL-SAFF 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 

£ CINE, 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi OneHiuessiaebles 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. " | rs " 

an a 4 ὩΣ Ὡ ὦ" 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna MOST ANSE 
bitendereza Allah; era Ye γα Luwangula, pa \ 
Omugezi ennyo. — 5 54 525 ? 


à 87 
3. Abange mmwe abakkiriza, Lwaki Gas 145 ANR A Φ ἜΘΟΣ 
mwogera ebyo bye mutakola? 


? d ν᾿ 
4. Kikyayibwa nnyo nnyini eri Allah ἥ C εὖτ οἵ | al Sie es ne 
mmwe okwogera ebyo bye mutakola. OS AE 


: “ .. 4 4 
5. Mazima Allah ayagala nnyo abo © ὠς HN ὥρμα bit OÙ 
abalwana mu kkubo lye mu nnyiriri nga $ 


PAS) n 242 # ΄ na # 

baling’anga omusekese ogusibiddwa ὡς Je Le dis 
᾽ ἃ 2,n?n LA 

n’essasi. Que 0 5e 
ki ε SRB a Δὰν As 

6. Era jjukira nga Müsa bwe yagamba 293. 29 de Sa) use JG >» 
abantu be nti: Abange, lwaki munnumya d: 54 "31 “.»7 «δι κα. ati 
ng’ate mumanyi nti ddala ndi Mubaka wa “3.2 A = Nr 2 ΑΙ ὡς ὦ 
Allah gye muli? Kale bwe baawuguka, ne 21,1 ξ' ST 14 15 5 EG ñ ζῶν ab 
Allah n'awugula emitima gyabwe. Era ©. RUE p.28 
Allah talung’amya bantu bajeemu. PSI SDS Ὑ bis » DS GLS 
à \a 

Oil 

7. Era jjukira nga ‘Isa, mutabani wa ΠΟΤ APS IE 


Maryamu bwe yagamba nti: Abange 
abaana ba Isirairi, mazima nzendi Mubaka ,, “he BD N Anse 
wa Allah gye muli, nze mukakasa w’ebyo (ES Eu As |ab0525 2) 
ebyankulembera ebiri mu Taurêéti, era nze 


muwi w'amawulire ag’essanyu ag’ Omubaka 1.4.2.“ 12. 25 tu ré κι ET 
alijja oluvannyuma Iwange, erinnya lye d 7 Vie 5 JAI Ge Ga 
ye Ahmad. Kale Omulangwa  bwe us , mr, om té 
yabatuukako  n’obukakafu obw’olwaatu, C5 4 8821 4201 Ge O5 LE 
baagamba nti: Kuno kubuzaabuza kwa Iwaatu. 5, + out » 
- Rs Δ 156 sil RATE 
Fr 2 

Obs 


8. Naye ani asinga obwoonoonyi kw’oyo AT dE ne ge 24 
apaatika Κα Allah eby’obulimba ate nga ARTE ER A) HS ec) 


akoowoolerwa eri Obusiraamu? Era Allah sf os 
, Ἢ na à re Δ 
talung’amya bantu boonoonyi. οώλλδι SIG» 45 


<> 


Juzu 28 


AL-SAFF 


Essuula 61 


δ à PA ARTE 19h 2 
9. Baagala okuzikiza obutangaavu bwa AL 242195 ἢ D ads 15951 RES SON 7 


ΙΔ n’emimwa gyabwe, naye Allah ajja 
kutuukiriza obutangaavu bwe, abatakkiriza 
ne bwe banaaba nga tebaagala. 


10. Ye y’eyatuma Omubaka we n’obulu- 
ng’amu n’eddiini ey’amazima, alyooke 
agiwanguzise eddiini zonna, newaakubadde 
nga abamwenkanya n’ebirala tebaagala. 


Ruku 2 

11. Abange mmwe abakkiriza, mbategeeze 
eky’obusuubuzi ekiribawonya ekibonerezo 
ekirumya? 

12. Mukkirize Allah n’Omubaka we, era 
mufube nnyo mu kkubo lya Allah 
n’ebyobugagga bwammwe n’obwennyini 
bwammwe. Ekyo ky’ekisinga obulungi gye 
muli, singa mubadde mumanyi. 


13. Allah ajja kubasonyiwa ebyonoono 

byammwe era abayingize mu nsuku 
ezikulukutamu emigga wansi wa ΖΟ, 
n’amaka amalungi agali mu Janna 
ez’olubeerera. Obwo nno bwe buwanguzi 
obusuffu. 


14. N’ekirala kye mwagala alikibawa — 

nga bwe buyambi obuva eri Allah 
n’obuwanguzi obw’okumpi. Kale wa 
abakkiriza amawulire ag’essanyu. 


15. Abange mmwe abakkiriza, mubeere 
bayambi ba Allah, nga ‘Isa mutabani wa 
Maryamu bwe vyagamba abayigirizwa be 
nti: B’ani abayambi bange Κα 1wa Allah? 
Abayigirizwa baddamu nti: Ffe bayambi ba 
Allah. Kale ekibiina ekimu mu baana ba 
Isirairi nekikkiriza, naye ekirala nekyerema. 
Kale netuwagira abo abakkiriza Κα mulabe 
waabwe, nebafuuka abawanguzi. 


“ TT 1% Ἄς. ἰὴ 
ὅ.γ.5 D $ HS Die ARE 
PTS 
OS 

x {pa + ΄ FT. 
gx sul 7 Ja ai τὰ 


154 


pe id n° “κῶν 3 
PS 5 gb © 5055 DURÉE 
φώλρ οι γι 9." 


La 
M Le TS n. ὦ “τ 
Cité Roi TU 
w A “ Δ La) TS + 
O4) 55.) 2553 οἱ is O6 CS 
11% mn. La 
Pre ω “(οἰ 29] 
ζω ὦν ne NE à nf D 
ge LD EL τ ὁ 535 
Lt EAN ᾿, 2 “ {a TAC 
SSL 7 2850 ES ὅρα Cas 
nn ὦ € a «ἢ σὶ σκ. Ὁ 
5 ζδὸ 2.85.» Le 15.1.5] ..9..}} 
fun [τς 
O2 


“ρο- 


Essuula 62 Juzu 28 


Gen Vésidiés Ga τὶ 
AL-JUMU‘AH 


(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


τὶ 1% à n 
1. Κα Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O pis ee ii a Los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Ν ᾿ ; 
2.Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna LÉ Ne CsoRÈL kiss 
bitendereza Allah, Kabaka, Omutukuvu, ας σ᾿ ENT EL 
Luwangula, Omugezi ennyo. On 5; JAI ue I 5. 


sw με . LA 
3. Ye y’eyatuma Omubaka mu bantu Dé Ses ci Si à ES SG 
abatamanyi kusoma ng’ava mu bo, κ PR CPR 
abasomere Aya ze era abatukuze era 5 Die 2 agi As SE 
abayigirize Ekitabo n’eby’amagezi, δ Len DS pt up 
newaakubadde nga olubereberye baali mu ὧν 56 5 43615 2 φὰ εὐ! nas 
kubula kwa lwaatu: OX ᾿ bd LD ὁ 5 Gerig 


4. Era alituma n'’eri abalala mu bo +24 XI ΟἿ ait EE AO 3) 


abatannabeegattako. Era Ye ye Luwangula, pne ten σ» 4 
Omugezi ennyo. OS La; 

5. Egyo nno gy’emikisa gya Allah, agiwa 4 TES O8 ai PE +4 3 οἷοι ὁ ἄμ. 
oyo gw’aba asiimye. Era Allah ye à 

Nannyini mikisa emisuffu. Os ses] δ: 21 


TER Eu fe NU λλ 

6. Enfaanana y’abo abaakwasibwa 21 35 δ.) 59) iles RUES 
Les ; ." dj 

amateeka ga Tauréti n'oluvannyuma ς "ἃ 1 Ἶ 3 ᾿ Ie Bille 4 


nebatagatuukiriza, baling’anga endogoyi 
eyeetisse ebitabo. Mbi nnyo embeera gl 133 4111 ANR “ἃ 
y’abantu abalimbisa obubonero bwa Allah. 
Era Allah talug’amya bantu boonoonyi. Dé Su 3 215% πῇ 
PRET 
7.Gamba nti: Abange mmwe Abayudaaya, AS ὧν 5 τος ce 5 ! 43 LD J3 
obanga mwebala nti ddala mmwe mikwano οἷϑι 95» De ab st 2 37 
gya Allah nga abantu abalala tebaliiko, 77, DC nr 
kale mwooye okufa, obanga muli ba Ouirbitté ὧν ait loiots 
mazima. τῶν εν 
8. Naye tebagenda kukwooya ddi na υ 5 Dal 45 GS GO, 
ddi olw’ebyo emikono abwe bye σῷ κα LS ñ 
Éailembese. Era Allah ans lire Oil eh 19524 > 
abakozi b’ebibi. Ce 2 τ 
9. Gamba nti: Mazima okufa kwe A5 Οὐ he si OL LS 
mudduka, ddala kwa Kkubatuukako. νι οὗ, σκῶ σελ! κα pu Ἢ 
N'oluvannyuma mulizzibwayo  eri “εν 5»55.3 ὑπο ας: 
Omumanyi w’ebitalabika n’ebirabika, (4, α δ δ): PE SG ἘΠ $ Lait 
olwo abategeeze ebyo bye mwakolanga. ” Re » 


2 


Ζ΄ι 
4 LA 


ἵ 


Juzu 28 AL-MUNAFIQÜN Essuula 63 
Ruku 2 7 21 PNA ὦ,» “: 
10. Abange mmwe abakkiriza, Adhani Bal ὦ 555 )}5 5.21 GNT 
᾽ ᾽ ᾿ : - ñ LA 
bw’ekoowoolwanga olw’essaala ku lunaku Ἔξ 112213 AR 21 2 2 0e 


Iwa Jumu‘ah, kale musitukirengamu 
mugende eri okutendereza Allah, era 
mulekenga eby’amaguzi. Ekyo ky’ekisinga 
obulungi gye muli, singa mubadde 
mumanyi. 

11.Kale essaala bw’eggwanga, olwo 
musaasaane mu nsi munoonye ku mikisa 
gya Allah, era mutenderezenga nnyo Allah, 
Iwe mujja okuganyulwa. 


12. Naye bwe balaba eby’obusuubuzi oba 
eby’amasanyu, baabuka nebalaga gye biri, 
ne bakuleka nga wesimbye. Gamba nti: 
Ebyo ebiri eri Allah by’ebisinga obulungi 
ku by’amasanyu n’ebyobusuubuzi. Era 
Allah y’asinga abagabi bonna. 


RSR AIS db 


ares De BASS ΟΥ̓͂Ν 


“φ αν ) 3.4 
LAID US αὐ 1956515 
Où 


TR ΩΣ x CS à Ξ a" “ 
15285 | 15-27 5 SUR 55 5:5 
λ “ 
si C JS: as GS 
ν" μ ni 
AA HE IE SU 


lt us 


ÉD | 


ξ 


À Æ  «_ 2,1 "« » > 
δὰ Wér'ol is = 
L-MUNAFIQÜN 
(Yakka luvannyuma να Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ontehige2 ia los 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Awo bannanfuusi bwe bajja gy’oli, 
bagamba nti: Tukakasa nti ddala ggwe oli 
Mubaka wa Allah. Ne Allah akimanyi nti 
ddala ggwe Οἱ Mubaka we, naye Allah 
akakasa, awatali kuwannaanya, nti ddala 
bannanfuusi balimba. 


3. Okulayira kwabwe bakutwala nga 
engabo, olwo nebeekïika mu kkubo lya 
Allah. Mazima bye bakola bibi nnyo. 


4. Ekyo Iwa Kkubanga bakkiriza, 
n’oluvannyuma nebeerema, kale emitima 
gyabwe negissibwako envumbo; bwe 
batyo tebakyategeera. 

5. Era bw’obalaba, endabika y’emibiri ὦ 
gyabwe ekusanyusa. Ne bwe boogera, 


at Ἢ 4. 
ass 25 ab Ji29 ὅδι : 


n A » 5. LA 
6, LRÈS eus 2 S € 40) 
ᾧώς»ε Te si 


Ca 


5525 ἍΞ: 3-85 TT ΤΕ 
56 GE Pa) » ab Jus DE 

Φώκι ας 

es ARE 2325 FUEUS 

OS HET SJ 

CNE à 3.1) HE ὅ 


Musso 


Essuula 63 


AL-MUNÂAFIQUN 


ebigambo byabwe obiwuliriza. Baling’anga 
ebiti ebizigiikirire (kasajjaffuba). 
Abo nno be balabe, kale beerinde. Allah 
abakolimire. Kale ate bawugulwa batya! 


6. Era bwe bagambibwa nti: Mujje, 
Omubaka wa Allah abasabire okusonyiyi- 
bwa, bakyuusa emitwe gyabwe era obalaba 
nga bawalira era nga beekuza. 


7. Ky’ekimu gye bali ggwe okubasabira 
okusonyiyibwa oba obutabasabira kusonyi- 
yibwa,}e Allah tagenda kubasonyiwa. 
Mazima Allah talung’amya bantu bajeemu. 


8. Be bamu abagamba nti: Temutoola 

konna eri abo abali n’Omubaka wa Allah 
okutuusa Ilwe balisasika nebamulekawo, 
so nga amawanika g’omu ggulu ne mu 
nsi ga Allah; naye era bannanfuusi 
tebategeera. 


9. Bagamba nti: Bwe tunaddayo e Madina, 
ddala asinga ekitiibwa ajja kugoba asinga + 
obunyoomoofu mu kyo. So ng’ate ekitiibwa 
kyonna kya Allah n’Omubaka we n’abakki- 
riza; naye era bannanfuusi tebamanyi. 


Ruku 2 
10. Abange mmwe abakkiriza, eby’obu- 
gagga bwammwe n’abaana bammwe 
biremenga kubawugula ku kujjukira Al- 
lah. Naye ovyo alikola ekyo, kale abo 
be b’okufaafaaganirwa. 
11. Era mutoolenga mw’ebyo bye twabawa © 
nga omu mu mmwe tannatuukwako kufa, 
n’oluvannyuma agambe nti: Mukama 
wange, singa ondwisizzawoko akaseera 
akampimpi, kale naalitodde saddaaka era 
naalibadde mu bakozi ba birungi. 


12. Naye Allah talwisaawo muntu nga 
entuuko ye etuuse. Era bye mukola byonna 
Allah abitegeera. 


Juzu 28 
HE 55.95.53. AA ie 
BASES SRG SIS λα RTE 
OS 43 SU 2 
sat TGS A5 dass 
MST ab 325 
OS5k γερὰ τονε 
HAS æ ME pulls NES 
MERE Of SES 
63-517 se »ἰτύ ais ἀμιῶν 


΄“' 8 ὃς ἧ 
DA JE ASS BV a SES 2e 
ns 


ΠΝ 
FAT ιν ὦ Ed 
5 WU 5 Sarl de 
Où LE Hi So Ξ: Ἶ 
253 x 8) όι τ A si 
ΩΣ CPPE) 
NE D 


805 Die 52 dis 
Dés Aer 
Ba Rs GC 
Ur 5:33 gb} f$ 85 "h κέ λῆς 
| Das ἐς, 


ee 


DE ὁ DES 

Lé ms 2 ss ,“' τῇ μα 
Get ri abs οὔ, 
Bus untfe Ge πριν 
OS LES Ce, ua ts 


<> 


… A 
(ED 


ἃ 


Ὑ 


γέ 


Juzu 28 Essuula 64 
Z LH A SE UE 2 ΕΞ 
e= me 17, - - A Ἐᾳῳ» 
: Eros: Ξ 
AL-TAGHABUN 
(Fakka luvannyuma iwa Hijra) 


1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Ebiri mu ggulu n’ebiri mu nsi byonna >} 
bitendereza Allah. Obwakabaka bwonna 
bubwe n’amatendo gonna gage era Ye ye 
w’Obuyinza Κα buli kimu. 


3. Ye y’eyabatonda, naye mu mmwe 
mulimu abatakkiriza ne mu mmwe 
mulimu abakkiriza. Era bye mukola, 
Allah abiraba. 

4. Y’eyatonda eggulu n’ensi mu butuufu, 
n’akola enfaanana yammwe, n’ayooyoota 
ekikula kyammwe, era gy’ali y’eri obuddo. 


5. Y’amanyi byonna ebiri mu migigi 
gy’eggulu ne mu nsi era y’amanyi byonna 
bye mukisa ne bye mwoleka. Era Allah 
y’amanyi ebiri mu bifuba. 


6. Abaffe, temutuukwangako ebyafa kw’abo 
abeerema olubereberye? Kale baaloza ku 
bubi obuva mu bikolwa byabwe, era 


balifuna n’ekibonerezo ekirumya. 


7. Ekyo Iwa kubanga baatuukwangako 
Abatume baabwe n’obubonero 
obw’olwaatu, naye nebagamba nti: Abaffe, 
abantu obuntu banaatulung’amya? Kale 
beerema nebakubayo amabega, naye Allah 
naye teyali mwetaavu gye bali. Anti Allah 
y’Eyeemala, Atenderezebwa ennyo. 

8. Abatakkiriza beebala nti tebalizuuki- 
zibwa. Gamba nti: Si kyo. Mu mazima ga 
Mukama wange, ddala mulizuukizibwa, 
n’oluvannyuma ddala mulitegeezebwa ebyo 
bye mwakola; era ekyo eri Allah kyangu 
nnyo. 


9. Kale mukkirize Allah n’Omubaka we £ 


n’Ekitangaala kye twassa. Era bye mukola 
Allah abitegeera. 

10.Olunaku Iw’alibakung’aanya Κα 
lunaku Iw’okukung’aana, olwo nno lwe 


1 " ΑὮὦ à Ν 

Os Hi ga Hi ab Los 
ose δι ξεν 
LS RAR AT EAN AT 
SRE οἾ, 
Om 26 

» été “- Ψ 
Ὁ 


ἡ 2... Hess Ca οὐ ζ.ᾧ. 213 


Ὡς 


Α; CRAN . “7: 

KL Des msi GE 

΄ ,.7,“., 2 ““ “ 

45588552 GG 

Oeil 

Gas se »ϑι GA 

Y ΔΝ «ἢ th 

BE abs O8 C3 0555 
5 3 “< 

Op le 

: n,4 2 ne BL 127 À 17 

os ,5}25 GS SE 59] 

” » au | s # 


BAS mul οὖ SEL Es 
CRE τί 551 in ότι, 


COR 9% 


ass ab RES 1956 35.265 
G, Fun “᾿ 

Os 5 

δες Ha où ass 
1 85. 5 TE bass 554 
Of κα gd fau s5satLes 


Essuula 64 AL-TAGHABUN Juzu 28 


lunaku lw’okufiirwa n “okufuna. Naye oyo 
akkiriza Allah era n’akola ebikolwa 
ebirungi, alimusangulako ebibi bye era 
alimuyingiza mu nsuku ezikulukutamu 
emigga wansi wa zo; omwo mwe balibeera ©* 
olubeerera. Obwo nno bwe buwanguzi 
obusuffu, 

11. Naye abo abatakkiriza era nebalimbisa 
Aya zaîffe, abo be bantu b’omuliro; omwo 
mwe balibeera. Era obwo buddo bubi 
ennyo! 


Ruku 2 
12. Tewali kabenje konna kabaawo wabula 
na kukkiriza kwa Allah. Era oyo akkiriza 
Allah, Allah alung’amya omutima gwe. 
Era Allah amanyi bulungi buli kimu. 


13. Era mugondere Allah ate mugondere 
n’Omubaka. Naye bwe mulyekyuusa, kale 
ekiri ku Mubaka waffe kutuusa bubaka 
mu lwaatu. 


14. Allah! Teri musinzibwa es 
okuggyako Ye. Era abakkiriza, Allah γα 
gwe babanga beesiga. 


15. Abange mmwe abakkiriza, mazima 
abamu mu bakyala bammwe n’abaana 
bammwe  balabe bammwe, kale 
mubeerinde. Naye bwe  muleka 
nemubaddiramu era nemusonyiwa, mazima 
Allah ye Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa 
ekingi. 

16.Mazima eby’obugagga bwammwe 
n’abaana bammwe kigezo. Era eri Allah 
y'eri empeera ensuffu. 

17. Kale mutye Allah ewala ennyo nga bwe 5 
musobola era muwulirize era mugondere , 
Allah era mutoole mu kkubo lye, 
ky’ekirungi gye muli. Naye oyo 
awonyezebwa okululunkana kw’omwoyo 
gwe, kale abo be baliganyulwa. 


18. Bwe muwola Allah okuwola okulungi, 
ajja kukubakubisizaamu  emirundi 
n’emirundi era abasonyiwe. Era Allah γα 
Musiimi ennyo, Alumirwa ennyo abaddu 
be, 

19. Ye Mumanyi w'’ebitalabika 


n’ebirabika, γε Luwangula, Omugezi 
ennyo. 


CS à LA £ A - 2 2% 
das 5 as L Dei 02504 CU 


A ra ” Ά ω # 
AS ὁ gs DC 
ζ ONE. Hi os es 
OZ 5 Es is 25 
Es Der arr Dh15 
\ ps 


“ι΄ 
gs AE 207 dbU 25 &35 
Of: dé, 
ob dE agi ab 1bf5 
Ah Lies ὁξ (ὧδ sky 
(Θώλ δ 

“ , 


CA D) CAS 
Dr ARR λές ὁ 22285 5515 
4 217% RD din I κ σὴ nt 
bi OL 155225 5 12 5 15 
» 9,25 
OMG 

» τὶ 

DA EE 5. 51 2. 
OMS LE 

5 14 2215 ER ab οὐδ 

LG 1nSn 
5:2 i sv GES 1545 AS 

ec 

22 CURE aus Fc δε, us 
Où À A a 


Δ Ζ΄ 
. 


ha BIS UGS το ὦ Ë 1 
ὙΠῸ τό δ 5,2 ls 


LE gr PLIS ζ 2 . 
CASSEL à 


Juzu 28 


Essuula 65 


AL-TALAQ 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku Ilw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Owange ggwe Nabbi! Bwe mubanga 
muta abakazi, kale mubateerenga Κα 
kiseera kyabwe ekya ‘Idda era 
mubalirirenga ekiseera; era mutye Allah, 
Mukama wammwe. Temubagobanga mu nju 
zaabwe wadde nabo tebavangawo, 
okuggyako nga bakoze eky’ekivve 
eky’olwaatu. Ezo nno 7’ensalo za Allah. 
Era oyo abuuka ensalo za Allah, aba 
yeryazaamaanyizza yekka, kuba ggwe awa 
Talaka tomanya, ob’olyawo 
n’aleetawo ensonga endala oluvannyuma 
lw’ebyo byonna. 


3. Kale bwe babanga banaatera okutuuka ὦ 


Allah ES 


Où Hess Hiablets 


Cr >= or 
Ent Eau 
A PT ΄ CE SANS Ὁ 4; 


119 


Cd gi 


£ - 


Κι kiseera kyabwe eky ’okubata naye nga Σ ὙΠ 
mwaagala okudding'ana nabo, kale Ἐς 4 Ὗ ΚΌΡΗ 
mubasigazenga Iwa bulungi, ονᾶ, , 31332: nets A 


mwawukanenga nabo Iwa bulungi. Naye 


mussangawo abajulizi babiri ebenkanya - 


okuva mu mmwe era muwanga obujulizi 
obwesimbu ku  Iwa Allah. Ebyo 
bibuuliriddwa oyo akkiriza Allah n’olunaku 
Iw’enkomerero. Era oyo atya Allah, Allah 
amuteerawo obufulumiro, 


4. Era amugabira okuva ne w’atasuubira. 
Era oyo eyeesiga Allah, kale Ye Allah, 
amumala. Mazima Allah ajja kutuukiriza 4% 
ensonga ye. Ddala buli kimu Allah 
yakissaako ekigero. 


ὡξ 53 ivresse ἐ Dei 
CHARLES 


D Efn 4 


a ) 72. 9 
1% “ 

ἀἰιῶ ἀξ λς 545 κοτε JÉSE 
LÉ ὁ 2 NES 55 ἐπ) AU 


PA 
e 55 


΄ αὶ Ἵ 
DAS st LS ÉGX De 


5. Era n’abo mu bakazi bammwe ASS da upiasli Ge 6.255 eds 


abaggweebwamu essuubi ly’okusuulumba, 
bwe muba nga mubuusabuusa ku mbalirira 
ya ‘Idda, kale embalirira yaabwe gy’emyezi 
esatu, bwe kityo ne kw’abo abatannasuu- & 
lumba. Naye abo abali embuto, ekiseera 
kyabwe kumala kwetikkula buzito bwabwe. 
Era oyo atya Allah, amuteerawo obwangu 
mu nsonga ye. 


2 #\ [ἡ 
oi TRE RS ὅλον 
ὥ SA re EVE Soisg δὺς ΑἹ 


A LPAne “12 


οι GA 546 5 di 
Os 5 5% 8e 63 \sa; 


Essuula 65 


AL-TALAQ 


Juzu 28 


6. Ekyo ky’ekiragiro kya Allah ky’assizza 

gye  muli. Era oyo atya Allah, 
amusangulako ebibi bye n’amugezzeseza 
empeera. 


7. Abakyala abagenda okuteebwa 
mubabeezenga mu nju mwe mubeera, 
mubalabirire okusinziira Κα nfuna yammwe, 
naye temubalumyanga nga mugenderera 
kubakaluubiriza. Naye bwe babanga bali 
mbuto, olwo mubawenga ebyetaago 
okutuusa lwe balyetikkula obuzito bwabwe. 
Era bwe babayonsezanga abaana bammwe, 
kale mubawenga empeera yaabwe, era 
muteesaganyenga ku nsonga eziri Wwakati 
wammwe mu butuufu Naye bwe 
muzibuwaliragananga, kale omukazi omulala 
amumuyonseze. 


8. Oyo alina Sy ODuER EEE atoole 
ekisaanira mu by’obugagga bwe. N’oyo 
eyakendeerezebwa okuweebwa kwe, kale 
naye atoole mw’ebyo Allah bye yamuwa. 
Allah tatikka muntu buvunaanyizibwa 
wabula asinziira Κα busobozi bwe yamuwa. 
Mangu nnyo Allah ajja kuleeta obwangu 
oluvannyuma Iw’obuzibu. 


Ruku 2 
9. Ye ebibuga bimeka ebyajeemera ekiragiro 
kya Mukama wa byo n’Ababaka be, kale 
netubibalirira embalirira enkakali era 
netubibonereza ekibonerezo ekikambwe! 


10. Kale nebiroza ku bubi bw’ensonga za 
byo, era enkomerero y’ensonga za byo 
kwali kufaafaaganirwa. 


11. Allah yabategekera ekibonerezo 
ekikakali; kale mutye nnyo Allah, abange 
mmwe abalina amagezi, mmwe abakkiriza. 
Mazima Allah yamala okuweereza gye muli 
Omujjukiza — 

12. Omubaka abasomera Aya za Allah 
ez'olwaatu, alyooke aggye abo abakkiriza 
nebakola ebikolwa ebirungi mu kizikiza 
abalaze eri obutangaavu. Naye oyo akkiriza 
Allah n’akola ebikolwa ebirungi, 
alimuyingiza mu nsuku ezikulukutiramu 
emigga Wansi wa ΖΟ, omwo mwe balibeera 
olubeerera. Mazima Allah yamulungiyiza 
ebigabibwa. 


Len “πῇ κι τ PT EU: 
GONE lab SIENS 
TA 19 # low Dion C sn 
4.2 2.85 5 a5ls dis Δ , Ads | 


re 

Os 

EnCo Leone S Parc 

ὡϑ US ESS de ΤΩΙ 
Los LI LISARTA ENT ñ à 
(nat) 625) Ÿ5 λό » 5. 
4 19 #5 ὥΖ ” 
1” ες “ δ τῷ “Ὁ 
2 20 5 ὧν 5 θφϑιξ 
AE ᾿ς ” “ 7 “ απ δ 
LIT Étant nl ITS 
SSL AU Gas OL εώλοα. 
snPns nVénnins Die ὁ Pda 53 
5 js AS 1555 ES Eu 
BOL no Te pe na ut nhnefr nie 
Oui Ro tas 3556 ὃ. 
P nr 

ss Lnre ARLON EELAN HELD] 
5 SOS 5 φ 5 ὡ ASS GES 
À ner CEA l'UE LE “΄ 

“ w CHA] (ὦ: 

ζῶον 451 Lee (ALES 455) QUE 
ΕΝ PIC) TS PLIS 204,7 
Jar (si Le Yi Le LS 
t 

Dr nn D nne ps 
OISE pas 5j ah 

4 EAST tas μυἵ 2 “5 
157216 ERE 25 55 Le 0r Les 
- \ “ » 

4 " 12 tonte 9 
ni GG Cabas: 
RTE dun 2% 
O$ei LIRE ET 

lé 


2 A 


DÉS af) 2h 51:5 


4 An δα κοῦ # 214 Ta sa 
τς τὸ gbl el AQUE QUE VE 
” Π LA n 
4 EPP PT A ENTRE] 
ho) | νος s'il CN due 


RÉ ee nt Tu τὴ Ζ 
C2 ὡξ 55) 0} ὧν ΦΚΟΔΔΝ ὧ 
οὖς A5 Qt dax sabl 


2 
— 


sn jo tieiirenn en ne 
(és Gps MS NIUSS de Ge 


Juzu 28 AL-TAHRIM Essuula 66 


tt on. 6 ,ù 
13. ns y’Oyo eyatonda emigigi Q= 3 gs ri ee EN] ai 
gy'eggulu omusanvu, n’egyensi ngas, $ ἘΣ “551 sat 
gyenkana na gyo. Ekiragiro kikka wakati — Ÿ Ji s GR CRE 
mu gyo, mulyooke mumanye nti ddala JS dE 4. 
Allah ye w’Obuyinza Κα buli kimu era nti #2 rot oh (ÉTÉ Ge. α 
ddala Allah  vyeetooloola buli kimu mu ὡς ἢ LRTSS 201 5 55.535 5 


y n0 


"£ 
ὑπ: 
A 
»>> 
\o 
+ 
€ 
Ὁ 
«A 
> 
\ 


kumanya. © APE 3 
CA 
2 ge PRET 2 
a Er γξπ98 
AL-TAHRIM 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © pis ioes able 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. τ ων 
2. Owange ggwe Nabbi! Lwaki weziza LOL 1B 25 SEC 


ebyo Allah bye yakukkiriza, onoonya , <] Pr 
kusiima kwa bakyala bo? Naye Allah 5 ἷ Las CAES r £U 


Musonyiyi nnyo, Wa kisa kingi. © ΠΣ Ji 2418 3 
3. Mazima Allah yabalumiriza okusumulula 5 ζ 13 IL RE DANS F re ᾿Ξ 
ebirayiro byammwe era Allah ye Mukwano , nets τ 
de ue ddala; era * Mumanyi ou > JAI 58 57 20 ἜΤΙ 
wa byonna, Omugezi ennyo. se 

4, Era awo Mutume bwe yategeeza omu a 501 VAS ων βοῦς “1 ἢ ζ 
ku bakyala be ensonga mu kyaama, kale 7, 0" 

ye (omukyala) bwe yagitegeezako omulala, Δ.) sas an οἰ 3,ά; >> 
ne Allah n'akimwolcka (Mutume), yes ὧν AE “4 

Mutume yamanyisaako omukyala ebimu, dE JP >E) 9 5235 je Le 


ebirala n’abireka. Naye Mutume bwe yamala Eu 5: πῇ 
okubimutegeeza, omukyala n’agamba nti: 236 er GE US 1 [215 02% 


Bino ani yabikutegeezezza? Mutume pri 427 TE 21 n 
n'agamba nti: Omumanyi wa byonna, 2) | EE δ εἰ. st 
Ategeera byonna y’eyantegeezezza. Où zil 


“" 

5. Kale mwembi bwe muneenenya eri Es ΠΗ͂ ebi di 3 © 
Allah— anti era n’emitima gyammwe de a se? 
gyolekedde eri kwenenya— ky’ekisinga CAEN PEANES srC 
obulungi gye muli Naye bwe munayamba- ΠΌΝΟΥ NS 
ans Κα ye, mazima Allah ye Muyambi we F6 5807065: paradise 

ne Jiburuiru ἢ banni PakRirizd: Sn is % 
n’oluvannyuma lw’ekyo, ba malayika παρὸ Oui Es RACE 
bayambi be. — J ν 
6. Ob’olyawo mmwe bw’anaabawa Talaka, ὦ. se ὧ! Gails OL EST σὰ 
Mukama we anaamukyusizaamu abakyala 1 524 à 
abasinga Κα mmwe abajeemulukufu, : 
abakkiriza, abawulize, abeenenyi, abasinza ὡ " 
Allah, abasïibi, okuva mu bakazi abakulu 5᾽5. 5 7 #7 + #7 4 7 
ab’obusa n’embeerera. OR 


7. Abange mmwe abakkiriza, mwewonye 5 Sas ἜΤΟΣ 2103. LC 


Essuula 66 


AL-TAHRIM 


Juzu 28 


omuliro n’ab’omu maka gammwe, anti enku 
za gWOo bantu na mayinja; guliko ba 
malayika abakambwe, abakakali, 
abatajeemera Allah Kky’abalagidde era 
abakola ekyo kyokka kye balagiddwa. 


8. Abange mmwe abatakkiriza, temu- 
wampanya olwa leero. Mazima mugenda 


kusasulwa olw’ebyo bye mwakola. 
Ruku 2 


9, Abange mmwe abakkiriza, mubonerere 
eri Allah okubonerera okwa nnamaddala. 
Ob'’olyawo Mukama wammwe n’abasangu- 
lako ebibi byammwe era n’abayingiza mu 
nsuku ezikulukutamu emigga wansi Wa ΖΟ, 
Κα lunaku Allah Iw’ataliswaaza Nabbi n’abo 
abakkiriza awamu naye. Obutangaavu 
bwabwe bulimyansa mu maaso gaabwe 
ne ku ddyo waabwe. Baligamba nti: 
Mukama waffe, tujjuulirize obutangaavu 
bwaîffe era otusonyiwe; ddala Ggwe 
w'Obuyinza Κα buli kimu. 


10. Owange gwe Nabbi, nyükirira nnyo 
abatakkiriza ne bannanfuusi era ba 
munyweevu ku bo. Era obuddo bwabwe 
muliro. Ye nga obwo buddo bubi nnyo ! 


11. Embeera y’abo abatakkiriza, Allah 
agifaananyiriza n’eya muka Nühu ne muka 
Lüti. Bombi nno baali wansi wa baweereza 
babiri mu baweereza baffe abatuukirivu, 
naye bombi nebaba balyaake gye bali. Naye 
bombi tebaabagasa n’akatono ku Allah, 
era bombi baagambibwa nti: Muyingire 
omuliro wamu n’abo abayingira. 

12. Ate embeera y’abakkiriza, Allah 
yagifaananyiriza n’eya muka Farawo, awo 
bwe yagamba nti: Mukama wange, 
nzimbira gy’oli enju mu Janna, era mponya 
Farawo n’ebikolwa bye, era mponya abantu 
abakozi b’ebibi, 


13. Era agifaananyiriza n’eya Maryamu 
muwala wa ‘Imräni eyeekuuma,kale 
netufuuwa mu ye (‘Isa) ekigambo kyafïfe, 
Maryamu n’akakasa amazima g’ebigambo 
bya Mukama we n’Ebitabo bye era yali 
mw’abo abawulize. 


4 
5 FC [53 5 SE λένοιδί 
Are δὰ À ne 2 Gi ᾧ 8x) | 
SE s na Ç ARTS th? τῷ 
Φ 3223: 
νὴ # 1 . fe 4 PA 
EEE VE it 


OS Xe AE RACE 


A 
τὶ 


ro 


τ is διότι SEC 
Cie CG à 1 {8 0 Ὁ ΠΕ. Ὲ: RES j 


deg ets ads Use 
ΠΝ GR 251. HV LES 
n 29 n8 S3h5 € δι φὴ 


»-δ)ῷ r ARS PE 
ἀνίας, 5 April GE 


& es 4:3 


“ 


4 AE " “ἢ 
ver 


ET LIU 
RME ES 1.1: ΑΙ 
HS σαι οὐοία Be de 


SLdsiééahiotiiley 
OS EI 25 LI 
ΟΣ Es abSS ES 


ww 


ν # 
ΝΟ D) 


ΩΣ r 4 


κυ κα . 8 A 
55 de 229 PLEASE LE 
à fn 


5 
DE LD EN Ge GS 


Go 5028 ECS 


<b> 


ἐδ BOSS : 


_ 


pr 


6: 


Juzu 29 Essuula 67 


à αν ÈS dés 


AL-MULK 


(Fakka lubereberye wa Hijra) 
; É ἀντ ὖν fn < \ n% | δ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One CS 5 ab ΘῚ 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
Juzu 29 . ὦ, 717 

2. Nannyini mikisa y’Oyo alina mu ὅ 5 aa ES G ἘΣ AD 
mikono gye obwakabaka, era ye " LUE 99 Ve y? 
w'Obuyinza Καὶ buli kimu. OX A 


- 
, 2 nine ie \r ed nr RTL on + 
3. Y’Oyo eyatonda okufa n°’obulamu alyooke λοι S δ ὠ 
: ᾿ Ν 4 2 97 
abagezese, alage ani mu mmwe asinga ἢ be AIT EE DAT n ἐκ 


mu kukola obulungi; era Ye ye Luwangula, JF 
Omusonyiyi ennyo, 
΄ 

4. Y’oyo eyatonda emigigi gy’eggulu G6Es D 952 5.2. 3.1 κῖς τς gi 
omusanvu nga gitabagana. Toyinza kulaba 
njawukana yonna mu kutonda kw'Omusaasizi ἢ GE ᾧ3 ge3$ | ve au 
ennyo. Kale ddamu okutunula; abaffe, De 125 )\ Ke 
olabawo akamogo konna? Oh de SX ss 

΄, a 22 
5. N’oluvannyuma ddamu okutunula AE οἱϑ ς 5525 552} ἃ 45 


enfunda bbiri, okutunula kwo  kujja FE | 

kukomawo gy’oli nga kulemereddwa era Où 585 MAC 

nga kukooye. 7 
Pris a 

6. Era ddala twawunda eggulu ery’okumpi FA Les ES à 2 κι}: 38} 


tn ΗΝ (2 ee ? δ᾿ tune 
n’amataala, netugafuula ag ’okugoba ba K3%£ . δῇς ES © à μὴ "8 23 | , “ne 5 
Sitaani, era netubategekera ekibonerezo a 


ky’omuliro. ΟΣ ΕΣ a 3.212] δ 


“ LA 
7. Era waliwo ekibonerezo ky’omuliro LATE 2435 . ΟΣ 3 $ 
olw’abo abatakkiriza Mukama waabwe. pan |, <È ξ σ' σε 
Era obwo buddo bubi nnyo! Das Ut, La 


ΟΣ 
Lo 
2 
D: 
\ 
> 


AAA Te 
8.Awo bwe baligusuulibwamu, baliguwulira ζ» 5 sai 47) ΠΕ 415 25.115) 
nga guwuluguma nga bwe gubumbujja, ὍΝ ÿS 


n 6 Ph 


9. Nga guling’anga ogugenda okwabika sant “ δον 5: 


olw’essungu. Buli Iwe gulisuulwangamu mp dd 5 4 
ekibinja, abalabirizi ba gwo balibabuuzanga κῶς 31 45 5: 3 34 7 
nti: Abaffe, mmwe temwatuukwako oO 1,4 
Mulabuzi? ὡς τ SE 
A Te a ἤν 
10. Baliddamu nti: Yee ! Ddala Omulabuzi ARRETE 5 LG ETS eee 
yatutuukako naye netulimbisa, netugamba 5,4, AS CPAIVATITA 
nti: Allah tassanga kintu kyonna; wabula 25\€ OF si De A ὁ. "3 


mmwe muli mu kubula kunene. © iT LE Es 
2" -Ψ Z ©) 


| 


Q 


45 


Essuula 67 


Juzu 29 


11. Era baligamba nti: Singa twawulira 
oba singa twakozesa amagezi, tetwalibadde 
mu bantu ba muliro ogubumbuijja. 


12. Olwo balikkiriza ebibi byabwe. Kale 
okuzikirira kwa bantu b’omu muliro 
ogubumbujja. 


13. Mazima abo abatya Mukama waabwe, 
wadde nga talabika, balifuna okusonyiyibwa 
n’empeera ennene ennyo. 


14. Kale mukise ekigambo kyammwe oba 
mukyogere kaati, mazima Ye amanyi 
bulungi ebiri mu bifuba. 


15. Abaffe, Oyo eyatonda y’atamanyi 
ng’ate ye Nannyini lumanyo, Ategeera 
byonna? 
Ruku 2 

16. Ye y’eyabakolera ensi nga ntereevu, 
kale mutambulire ku makubo ga yo era 
mulye ku bigabulwa bye. Era okuzuukira 
kuli gy’ali. 


17. Abaffe, mulowooza nti muli mirembe 
kw’Oyo ali mu ggulu nti taabamizise nsi, 
awo bw’enatandika okukankana? 


18. Nandiki, mulowooza nti muli mirembe 
kw'Oyo ali mu ggulu nti taabasindikire 
kibuyaga ow’oluyinjayinja? Kale mangu 
nnyo mujja kumanya okulabula kwange nga 
bwe kuli okw'’akabi. 


19. Era mazima n’abo abaabakulembera 
baalimbisa Ababaka, naye ekibonerezo 
kyange kyali kitya ? 


20. Abaffe, tebalaba ennyonnyi eziri 
waggulu waabwe nga bwe Zzanjuluza 
ebiwaawaatiro era nezibiwumba ? Tewali 
azikwatirira wabula Allah, Omusaasizi 
ennyo. Mazima Ye y’alaba buli kimu. 


21. Abaffe, b’ani abo ab’eggye lyammwe 
abayinza okubayamba κι Allah, 
Omusaasizi ennyo? Wabula abatakkiriza 
tebali Καὶ kirala wabula bali mu 
kuwubisibwa. 


2 pn “5 

OU 

2 ΄“ “: LA nn. % 9 

ἅς JB AT JR GS 

δῦ 4 A2 “(σ΄ trs ol 

mes es Ge EG 
2 

DÉS αν 5 

» αι κι κά δ À 

HORS AE 

“΄ PAT A A) 

ELLES “Αἴ Se 

OBS BISÉ Ue J'Y 

LD 44 Tru nm nt Tnt 

LÉ οἵ LM ᾧᾧ ὡϑ el 51 

24 ώ2:212313 Ἷ + o& % "ἽΖ 

hs # 

On 

CRETE 6 6 5, 715 

AS bal de GI SC 2 

4.4 φ 

OXÉ οὕ 

ὐ͵, τ ὦ, , Λ,,.“ “5,125 

due 2.25 55 γι ν 155 59 51 

Φ so nuit LE 

RARES IR ER AE TETE) 

» “ 

se στην ἢ ὁ ὦ 

One 5e Sn ai) 

“ ΄ ” 

DS n δι πο LA 

à 4: A Gil χὰ | 

rs n# a à + 5 ἃ 

gl | \ys> © Fes, 

z npÀ fe a ns VA 

23e 8. 6550 


Juzu 29 AL-MULK Essuula 67 


2/9 5 É 4: # 
22. Abaffe, ani oyo anaabagabirira singa ÆL£S ὁ}. 2.55} γι! 85 ΟΞΊ 
Allah anaaziyiza okugabirira kwe? Nedda, 226 fe 9 EC «23 
bamala gagugubira Κα bujeemu na OS 
bukyayi. 


A on y 4 n 1% Ν 
23. Abaffe, oyo atambula nga akotese 5 adress ©3251 


omutwe gwe y’asinga okuba omulung’amu, RE 
oba oyo atambula nga yeesimbye mu kkubo ONE DIS re ὡς És οὐδῷ QE 


eggolokofu? 
»»"“ PP 12 
24.Gamba nti: Ye y’eyabatonda era ei ὅ15.5 λὲ GS gs 
LA 


n’abakolera amatu n’amaaso n’emitima:; ( ANT tnt 
: ᾽ Vs 5 ES LAN Is 228) 
naye mwebaza kitono. Fr 6 3 15 ? 5 


τι - a 
O6; ᾿ 
fn = De 4 ας % v) “3, 
25. Gamba nti: Ye y’eyabayingiwaliza mu αὖ γ.52}»ὲῶ 2 55S 
nsi, era gy’ali gye mulikung’aanyirizibwa. @S à » 1. 9. 
3 nn do σ, 1,855 
26.Era bagamba nti: Ye okusuubiza kuno BS © ES lb ui ὥ 5." 
kwo kwa ddi, obanga mwogera mazima? Deere 
CA - 
“5 ὼ Δ Ὁ. « δ 
27. Gamba nti: Ddala okumanya kw’ekyo (51 CS Swab ab\' is fl) ὧν 
kuli eri Allah, naye nze ndi Mulabuzi ow’o Θέ n ἃ {5 5 
νυν, "“ 


lwaatu. 
€ cÊT 4413 


dy (até 
28. Kale bwe balikiraba nga kibindabinda, GS διὸ ἕξι ai 3 2515 CG 
΄ 


olwo amaaso g’abatakkiriza galijjula Fra Von % “1 1 ns “2 
ennaku, era kirigambibwa nti: Kino ky’ekyo ἐὺ ES G Ji ss LS 5 ps 
kye mwapeekanga. OG 5252 

% 3 


LL Δ Ν ἐς Cd 17 LS 4 Δ PA 
29.Gamba nti: Mulabye mutya, singa C2 &35 b| Lo) 751 
Allah nze ansaanyawo n’abo abali nange , 2, Ve pe 2 Aie 


nn # _” ΄ nt 

oba n’atusaasira, olwo ani anaataasa Ÿ? CDS | Les "ὯΔ. sl 
1ri 9 air ἄς 

abatakkiriza Κα Kibonerezo ekirumya? Sn 


+ 
30.Gamba nti: Oyo nno ye Allah Csde5 à ὅτ] esse 
Omusaasizi ennyo ffe gwe tukkiriza era Ye 


Δ σ; ὡϑ Phare 
gwe twesiga. Kale mangu nnyo mujja ον SJLE dj τὰ ὁ ὦ 9 λαχὼϑ 


kumanya ani ali mu kubula okw’olwaatu. 


΄ 2 2 "ἢ 
31. Gamba nti: Mulabye mutya, singa DSÉÉ EAU Fo e LR) ὁδ 
amazzi gammwe gabulidde mu ttaka, olwo LH 16, Xe ΑΖ & 
ate ani anaabaleetera amazzi amayonjo Ouis % ΣΝ À 
agakulukuta? 


Essuula 68 Juzu 29 


2 “υ - ἊΣ 3 ΞΡ = 
= MW, LEE = 
AL-QALAM 
(Yakka lubereberye wa Hijra) 

LA \n < à Δ 
1. Κὰ Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ont 9} ge db \ pi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ἢ ᾿ “σε, σῷ 
“΄» ».“ἰσ + 
2. Njuliza akakopo ka bwiino n’ekkalaamu οὐ sais © 
n’ebyo bye bawandiika, D 
Le 


Z À, Ν Ζγυ “ 1 τα NT 
3. Olw’okusaasira kwa Mukama wo, ddala ὥς LS PSE SR IL 
ggwe toli mugwi wa ddalu. 


Donna pri LIT 1 

4. Era mazima olina empeera etakoma. OS RE ES = τς 
λὴν “΄ À 4 1 A * σ΄ 

5. Era ddala olina empisa ensukkirivu. Os: 2 2 


\ 


n9 np#9 D" 


6. Kale mangu nnyo ojja kulaba era O65%e 9 >2-us 
nabo balabe n D 5 
»ιδῆσιι IS 
7. Ani Κα mmwe atawaanyizibwa eddalu. Oops) 126 Lu 
# 4 = τὰ fat 99 “4.1 
8. Mazima Mukama wo y’asinga okumanya dE JS ue “ει ee 5 ©} 


oyo abuze Κα Kkkubo lye, era y’asinga “5.422. 2ÉLTLAS a * 
okumanya abalung’amu. OÙ δ) 3 pie | 9 ai 


4 Δ ΄ 
9. Kale togondera abo abalimbisa amazima. OL Net 215 9 
4 
10. Baagala mbu ogonzeemu eddiini yo Oh Be 5,53 
olwo nabo balyooke bagonzeemu gy'oli. ὥς ᾿ 
PRIE 
11 Naye togondera buli alayiralayira, Oui SY<Jéas5 Ἢ 
omunyoomoofu, PES ΟΝ 
12.  Omuwaayirizi, omutambuza OP JUS ESS 
w’olugambo, EN à d 2 
L'on Κ΄ Ce QU LES 
13. Omuziyizi w’ebirungi, omubuusi w’e- OS gl 
nsalo, omwonoonyi, ᾿ " ’ 
᾿ς Lliirnn 2 
14. Ow’empisa embi, ng’ate awamu n’ekyo Ge) SIERES JE 
n’obuzaale bwe bubuusibwabuusibwa. 
b Jr É 4 2,5 
15. Tomugondera wadde ng’alina eby’o- OOÙS ; JS oo! 


bugagga n’abaana. SP Re ee 
κι (57. Aie lait fe lan κί 
16. Bw’asomerwa Aya zaffe, agamba nti: LC ὁ ΣΝ aie pes is) 


Ngero z’abedda ! OUT 
17. Tujja kumulamba ku nnyindo. OT Î dE sise 
18. Mazima tujja kubagezesa nga bwe twa- Ce É 212 τ AS Éj 

Baalayira ni ddula ebibala beai barckua (λέγ 1228 à) τ 336, 

okubikungula ku makya, δον 


Juzu 29 AL-QALAM Essuula 68 


19. Naye ne batajuliza nti: Allah bw'anaaba OGRÈLIS rs ᾿ ὃ 
ayagadde. 
6 n ww : 
20. Kale akabi okuva er Mukama wo A2 5 EU EL 3) ὧν δῷ Ge 5 
keetooloola ennimiro nga beebase. a 
LA 
y # < ν a ΄ ae 
21. Olwo nebugikeerera nga ering’anga Onipafesset 
esaayiddwa. tot 
22. Kale baayiting’ana nga bukya, Θθλο δὲ ES 
n Ld 
23. Nti: Mukeere nnyo mu nnimiro Ζᾶ- sas OL GS JE £ (5e φὶ 
mmwe, obanga muli ba kukungula. OISE CS 
or 
y LS 47 ΓΞ: ) 1 
24. Kale baagenda bakubagana obwaama. OO s 5! HIS 6 
D, # ὧν de Ans ΝΜ 
25. ΝΕ: Olwa leero temuganya munkuseere δεῖς ς 22 ας Ÿ > | 
yenna kubayingirira mu yo. OIL: 
σι £ 7 \tunnté 
26. Era baakeera nnawankya n’amaanyi OL) > 2 LEE) 
ag’ekitalo. RE ΜΡ 
CAMP LES T4 CAP CA LT 
27.Naye ennimiro bwe baagiraba, O0! Lait Mrs! G Ἐξ 15 
baagamba nti: Mazima tubuze bubuzi! 
᾿ O0 
28. Nedda, wabula tummiddwa okufuna. 9592» CS Lei 


29. Eyali abasingamu obulungi y’eyagamba Ÿ: 
nti: Abaffe, saabagambye nti: Lwaki temute- ses σὲ 


ndereza Allah? TE 
᾿ an ÿ κέ ur s dns AG 
30. Olwo nebalyooka bagamba nti: Obutu- Οὥλοδ GL +) Obs | 
ukirivu bwa Mukama waffe. Mazima 
tubadde bakyaamu. 
PINCE 
31. Olwo baayolekagana bokka na bokka 005) VE aa sens ας 
nga banenyagana. 
= Ἢ PA ν PA VE σι 3,“ 
32. Nebagamba nti: Zitusanze! Mazima tu- en À GI h Ale 


badde bajeemu. - » 32 
, A ΓΖ: ω 22 “14 no δ “ὧν 
33. Ob’olyawo Mukama wañffe anatu- Os UE J\ Lu ue 


kyuusizaamu ennimiro esinga obulungi σι. (κως 
kw’eno; mazima kati twolekedde eri Mu- OÙ HE 2 
kama waffe. 

34. Bwe kityo nno ekibonerezo bwe kiba. ἃ es) 2 5SS 5 3: ESS ἄν ES 
Naye ddala ekibonerezo ky’enkomerero OS pTne 2 sat 
ky’ekisinga obunene, singa babadde bama- 315 ÿ 
nyi. 


Ruku 2 , En don ως “λυ 2) 
35.Mazima abeekuumi balifuna eri Mu- Ondes ui) ie DAELN AR, Ὁ 
kama waabwe  Janna ez’amasanyu 


amajjuvu. 


ὋἝ 


τ 


ΕἸ 


Essuula 68 AL-QALAM Juzu 29 


Ϊ j ᾿ bon  n9MT A (νῷ ἀκικα 
36. Abaffe, tuyise abajeemulukufu ng’a- OC à WE GS 
bakozi b’ebibi? Lo) Oeil das 


La ») Ἃ ΄ # ᾿ς Lt 
37. Mubadde mutya? Mulamula mutya! O0S s Es, I ζ 
υ n . 6 LE 
38. Abaffe, mulinayo ekitabo kye muso- OO 235 à Σ ) 511] 2] 
mamu, 
συ Let ns nÊTÉ 
39. Nti ddala mulikifunamu buli kye DOS 45 50 OL 


9 
mweroboza ? PR ὡμ. 9 (ci ZA st 
40. Nandiki, mulina ekirayiro okuva gye 2% dl as) Ets Le ὦ ἡ 355 1 


tuli ekitusiba okutuusiza ddala Καὶ lunaku EN PAACLETAENSS “ἢ 
lw’okuzuukira, nti ddala mulifuna buli OS parte ous πὰ 


kye musalawo 7 


Es << LL δ, 9». 

41.Babuuze, ani mu bo akyetantala? EDS) J> 23.2.41. 4 

APPAAIAIPE TA E 
42. Oba balinayo bakatonda abalala, kale ὧν BaiVsioé Lo WE À 
baleete bakatonda baabwe, obanga boo- OS ru \É 
gera mazima. LEE 15 
43.Olunaku amazima lwe galibikkulwa, ἢ 5,225 Gt OS τῷ 25. 
kale balikoowolwa eri okuvuunama, naye 7 Ame 


αν, κα + 19 ὃ 
nno nga tebakyasobola; OO aies ds > ul 


44, Nga bakotese amaaso gaabwe, nga ΤῊ js BASS 5 2A3Ces es CE 
basaanikiddwa obuswaavu; so nga baako- .,,, CG Du «9% \d act ΕΠ ῊῸ 
owoolwanga eri okuvuunama nga bakyali OUEN pu) OI 


mu ddembe, nebatafaayo. 


note “ ΖΦ 2 πα 
45.Kale ggwe ndeka n’abo abalimbisa + ἐσ 2:39} Rés DAS TESTS 
ekigambo kKino ekya Kur’äni. Mpolampola ΠΣ ΚΡ Αγ nu n ID nat 
tujja kubawalulira eri okuzikirira okuva OO V ἐκ 63 44) is 


we batamanyi. 


Ent" KA n 9 anne 
46.Era mbawa akaaganya, kuba ddala Ou ES É1: 543 15 
entegeka yange nnyweevu. 

4 


CE C4 «7 ne" 
47. Abaffe, obasabye mpeera nti bazi- 252% Ces 2.245 5.3. SRE à 


2 


toowererwa bbanja ? GE 1425 


48.Nandiki, balinayo eby’enkiso bye OC RAS PSN LS Lis οἵ 
bawandiika ? Din 

“ 14 2 ls Corn n É 
49. Kale ggwe lindirira kusalawo kwa «οἰ os ΡῈ 5 2) Fe 6 


Mukama wo era tobanga Ow’ekyennyanja A faf Lu 2% CE Lieu : 
ἄρχε AS sb sl Ë 
bwe yalaajanira Mukama we ng’afa Θ» 2e es 
ennaku. 
LOT ut nu Gén Ca ent af 
50.Singa okusaasira okwava eri δὼ 43) ὧϑ ES 451. OI Y 
Mukama we tekwamutuukako, mazima 
yaalikasukiddwa mu Kyererezi ng’eno 


bw’anenyezebwa. 


“νὼ 


Juzu 29 AL-HÂAQQAH Essuula 69 


a AIRES isa AMF 
51. Naye Mukama we yamulonda n’amu- Obiakhl Ge IRSS 
fuula omu mu batuukirivu. 


A . a " s 1% # 
52. Era abo abatakkiriza baali na kumpi EG PES \ γ 379: ΠΝ 56 ὦ AE 


kugezaako okukuseereza mbu bakuggye ku < “ὦ ji 1540 {2 D 
kitiibbwa kyo n’entunula yaabwe obama à EE « 3 - 51}. £ de ὩΣ 
bwe baawulira Ekijjukiza (Kur’äni); era OÙ ER 85) OS Μ᾿ 
baagamba nti: Oyo ddala mulalu ! : εἶ 

σι ANT SSL Pos (un 
53. Naye yo Κηγ πὶ si kirala wabula ky’E- Oil) 5 ΣῪ" C5 


kijjukiza eri ensi yonna. 


ΘᾺ ICE TEE 


AL-HAQQAH 
(Yakka lubereberye ἔνα Hijra) 


ñ LA 1% 4 # 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oil 2) laut os 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


"ὁ Te 

2. Ekiteckwa okubaawo! Où y) 

A 4, ser ΄ 

3. Kiki ekyo ekiteekwa okubaawo? OS IL 
» καλῶν Fee 

4. Era ki ekinaakumanyisa ekyo ekiteeckwa OEIL EL sil 


okubaawo kye ki? : 
5. Aba Thamüda n’aba ‘Adi baalimbisa O2) [89 D “(2 259. ETS 
ekibonerezo ekiggunda.* 


6. Kale aba Thamuüda baazikirizibwa na Où + 
kabenje ak’akabi. 


D 24 
7. Ate aba ‘Adi nebazikirizibwa 22 ζΖ)ὶ He 52 GTS 


“ 
n’omuyaga oguwuluguma, ogw’essungu, 223 CE 


N οΝ 
4 
δ 
σι 
LT 
L 
CA 
Ça 
Ci 


: : ALP CPE CA es 
8. Gwe yabakunsizako okumala ebiro 126 | ἀξ νοῦ 5 JE ELA SES 
musanvu n’emisana munaana obutasalako, νὼ» Gui κεῖ dE BL 
kale ng’olaba mu gwo abantu nga υῷ 43. SE σι 2 


: : i πα κι ΓΦ κέ ΑΛ, 2112 
bagudde wansi nga balinga ebikolo O3 JET ME 
by’emitende ebyeyaze wansi. ῴ Ξ 

: = AA TU CR 5.23 
9. Αραῇΐβ, olabawo ekyasigalawo ku bo? OS LE Mu 


10. Era Faräwo n’abo abaamukulembera 2 f ME SaLLS [76.853 53. ἐγ 
n’abebibuga ebyavuunikibwa baakolanga δ 2 gi 


nnyo ebibi. SE ἄν 


69:5. Amakulu gano gava mu Kur'äni yennyini w'egambira nti (3.2) 410) ‘al-gaari‘ah’ 
ekinnyonnyolwa nti:( 101:5-6 ), ‘lwe Lunaku abantu lwe baliba ng'ebiwoïjjolo ebisaasaanye. 
N'ensozi ziriba ng'ebyoya by’'endiga ebisunsule’. Okuggunda okwogerwako wano si kwa 
bulijjo, wabula kufaananako n'okwo okwa Hydrogen bomb ne Neutron bomb, n’ebirala. 
Amaanyi g'okubwatuka okwogerwako wano gayinza n’okumerengula ensozi. 


Essuula 69 AL-HAQQAH Juzu 29 


11.Kale baajeemera Omubaka wa Ἐτ 27 22213 δ 235 1:21 ὃ 213 
Mukama  waabwe, olwo Allah SLR 83) JE51 £ 
n’abakwatamu olukwata olunyiga. OS 1 


12.Mazima amazzi bwe gaatumbiira, O1) it de 216, 


twabasitulira mu kyombo, 

4 5% 2 tation 
13. Tulyooke tukifuule ekijjukizo gye muli ᾧ 5114225 5 852 1530 Glass 
era kikuumibwe okutu okukuuma. OË£ 

, τῷ τι νά τι 11 
14.Kale eng’ombe bw’erifuuyibwamu Or 4.3.5 272113 pes (SL 
olufuuwa lumu, ἘΦ 4 AR ον 
15.N’ensi n’ensozi nebisitulwa nebibete- ἀὐφιφθϑ C5 DSi des 5 


ntebwa olubetenta lumu, , 2 < 

(9) 5 as 

" Δ “τ. Ά ΄ 

16.Kale kw’olwo ekiteekwa okubaawo O231$ | 35 5 λλ 2 

lwe kirigwaawo. 

à Ρ' Ρ y Ὁ... “αν, «,.γΧό6-τ FAT 

17. N’eggulu liryabikayabika, era kw’olwo (δ μὰ» } 5 2 GR unis \s 
liriba liyenjebufu. 5 

. = Te Lite té 

18. Era ba malayika baliba ebbali walyo. ($5£ das 424 γ1 JE As 

Κα lunaku olwo waggulu waabwe eribaayo LS Le sontn SR "7 


ba malayika munaana nga bawaniridde Oise Σ 2 TPS 355} 
Nnamulondo ya Mukama wo. 
PALETTE 


ΟἹ La # 
19. Kw’olwolwe mulireetebwa eri Allah; Dig te AIS :) D as 40 9}, 
tewaliba kyaama kyammwe kyonna kiryekisa. 


20. Kale oyo aliweebwa ekitabo kye mu dié'asten Gris Qi os ET 
C2 LE] C1] 


ddyo we, aligamba nti: Mujje musome ku Le VE SAS 9272 
kitabo kyange! © ὧν 2152551 28 
Zn es (7 V5 nt 20 7T ἡ 

21.Mazima nze nali nkakasa nti ddala Ones οὐ Qi us | 
ndisisinkana n’okubalwa kwange. | 2 D. out 
22.Kale oyo y’aliba mu bulamu O2 5 2h 0 563 
obwesiimisa, | ᾿ 

23. Μὰ Janna eya waggulu ennyo, (δ 24: (5 
24. Ebirimba by’ebibala bya yo biriba Os (4585 


kumpi nnyo. 


. . . ΒΝ Le Ed à a 25 
25.Baligambibwa nti: Mvweriire era G Aile 2: LES | 2: δ 5.6 
mwenyweere n’essanyu olw’ebirungi ebyo CE GS 

(CEE à 


bye mwakola mu nnaku azaayita. 


26. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye mu ds! 
kkono we, kale aligamba nti: Nga ndabye! ù 
Kale singa siweereddwa kitabo kyange! 


27. Ne simanya na kubalwa kwange! One CG >> 


Juzu 29 AL-HÂQQAH Essuula 69 


AA “2 ΄ 
28.Kale singa okwo okufa kwe nnafa Oz Gus SG 
kwe kwali okw’enkomerero, ne ssizuukira! πᾶ νιν 2 
29. Obugagga bwange tebungasizza n’aka- Où ως caèl le 
tono. 


2 a ds to nt < 1 

30. Obuyinza bwange nabwo bumpweddeko. Cagihle ὦ (g£ EU 

31.Kirigambibwa nti: Mumukwate OS C SLA 

mumusibe mu njegere, 

υ A »Ὶ ρ 

32. N’oluvannyuma mumusuule mu muliro. GLS Bai ss 43 

33. N’oluvannyuma mumusse mu lujegere, L£! 155 OSais 5525 (5253 all abus ὦ 6% 

obuwanvu bwalwo yaadi nsanvu. Re 

ETAT 

34. Mazima yali takkiriza Allah, Oadiabl dei Jo «3 Par) 

Omusukkirivu. 3, “5 

35.Era nga takubiriza na kuliisa Guise ES or 2 
munkuseere, Gn (45) “,σἹ͵ 1] 

36. Kale olwa leero, wano tajja kuba na OÂes Οὐ. pa] 15 A6 


wa mukwano; ÉnaoRe ἥ “4: 
37. Wadde emmere, okuggyako amazzi Ouibis 49) ? 
aganaazibbwamu amabwa. 


Eu, #27 sr € à 
38. Agataliibwa mulala yenna okuggyako Ως DAEINIE τε & 
aboonoonyi. 
Ruku 2 ie OC » F4 
39.Si kyo, njuliza ebyo byonna bye O853e55 Ce £usi 5 
mulabako, 5 se 
AD ne “ “ 
40. N’ebyo bye mutalabako, ΟΕ 35 
; 5 : de « Class ef « % 
41. Ni mazima yo Kur ‘äni ddala ky’ekigambo (OCT Ju JS A5 


ekyassibwa ku Mubaka Ow’ekitiibwa. , » 5 ᾿ 
" mnr RSR lE ἀ 44 GS 

42. Era yo si kigambo kya muyiiya wa OPA NCA EEE 5 
bitontome; naye mukkiriza katono nnyo ! : Re 5 
.» 3 “ “ὦ ἃ αἹἷ 1 

43. Αἴ si kigambo kya mulaguzi; naye O5 "ἢ Cru Ji) 2 
mufumitiniza katono nnyo! 


“54. ἴω LES 4 
44. Yo kwe kubikkulirwa okwava eri Θώκοί σῷ) ὡφ 


Omulezi w’ebitonde byonna. 


AIME 
Outeflate GES nat 

CL # 
ζολοθιλλ, Ex 85 


(S)= 


45.Era singa (Nabbi) yatupaatiikako 
ebigambo eby’engeri yonna, 


46.Mazima twalimukutte olukwata ne 
ddyo, 


47.N’oluvannyuma twalimukutuddemu 
omusuwa gw’obulamu, 


5 σήκω (Ὧι LA 
48.Era tewaalibaddewo na yenna mu Oui is st ὡθ κω C5 


mmwe eyaalituziyizza ku ye. 


Essuula 70 AL-MA‘ARIJ Juzu 29 
. =, 2 4 w Ζ ὮΝ LA 
49,Era mazima Kur'äni eno kwe OA BST 57 
kujjukiza eri abatya Allah. 
-“ 


: Ε : σε. aise 612 
50.Era mazima tumanyi nti ddala mu OO λό A 1, OIBLRU CIS 
mmwe mulimu abalimbisa Kur'ani. 


Th Un. æ 4. AL ῴ 
51. Naye ddala ekyo kiriba kya kwejjusa O0 8 Fu) 4515 
eri abatakkiriza. RENE 
ns εὖ “} ζᾧ κι # 
52.Era ddala yo ge mazima amakakafu. OUI GA 9} 
δ. ἐν ΜΠ ῃΨῚ “γωσ ἢ 107% " 
53. Kale tendereza n’erinnya lya Mukama OY 1] ESS où Lt γε (3 


wo Omusukkirivu. 


2 g_ Ars 
ΘᾺ Ver is 
AL-MA'ARIJ 
(Yakka lubereberye ἵννα Hijra) 


a ἘΝῚ à a 
1. Kulw’erinnnya lya Allah, Omusaasizi O2 lgnona il cul Lot 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. ous 2 “,, À 
2. Omubuuzi yabuuza ku kibonerezo eki- OPEN AETSLE 
genda okugwa ΠΣ . | 
, a twn LA 
3. Κα batakkiriza, ekitalibaako aziyiza, O5 4 SI Sa) 
4. Ekiriva eri Allah, Nannyini madaala CAE ablos 


aga waggulu. 


CRT A Δ 
5. Bamalayika ne Μννογο balinnya gy’ali 29 & ue 9 
mu lunaku olugeraageranyizibwa n’emyaka Oo Lo TS 


“ ΄ 

emitwalo etaano. 2 - ne “535 
CA “ 
6. Kale gumiikiriza okugumiikiriza OÙes LS ob 

okulungi. 
: | τ αν Dé: PAIE ΝΣ] 

7. Mazima bo bakiraba ng’ekiri ewala, Olga 45 55 45 
L # 1 
8. Naye Ffe tukiraba nga kiri kumpi. OÙ LE 
not1% P, # αὖ ““, “ 
9. Olunaku eggulu ἵννα liriba ng’ekikomo om RAIN EST 


ekisaanuuse, DU St 
10.N’ensozi lwe ziriba  ng’ebyoya ὠῳλ Ga oS5 
by'endiga, - " 
ΖΦ, Sn “ 2.72 
11. N'owomukwano talibuuza bifa Κα Olétes Ses JE V5 
mukwano gwe. ἐν ὩΣ ὦ 
: ᾿ Le A αὐλῇ» νὴ ,»,σ, nn go σῷ 
12. Newaakubadde nga balitunuuliganyizi- & x%23 κ᾽ 2 22 \> 92 206 350. 
bwa, omwonoonyi alyegomba nti singa di use near (See 
yeenunuzza abaana be ku kibonerezo O re 
ky’olunaku olwo, 


Ἔν Ce 
13.Ne mukyala we ne muganda we, OMS! 5 2% 2 


<> 


Juzu 29 AL-MA‘ARIJ Essuula 70 


18 he € ES “- 
14. N’owekika kyeeyamuwanga obubudamu, Ca Cd GI ailes 5 
υ 5 3 On nee 
15. N’abali mu nsi bonna, n’oluvannyuma 23 ΠΣ TL 223 
ye yeewonye ekibonerezo. be 2 
TC TUNE 
16. Nedda, ddala kyo nnimi za muliro, OP Gi,is 
Æ 1814 218% 
17. Ogulibambula oluliba Ilwonna. CS 90 ΔΙ" 
y à _” Ut “ia 1% 
18. Gulikoowoola buli eyakubayo amabega YU F5 510 pe À 
neyekyuusa ἢν Ε 
19. N’atuuma eby'obugagga, n’abikwati- OU 50 2025 
rira. 
υ RCA “«κἢ NS 
20. Mazima omuntu yatondwa nga mupapi, OÙ γιὰ διό νι ©] 
ate nga mukodo. fire ue 
D 1% w vu : 
21.Bw’atuukibwako obuzibu, ng’ayazi- OBS θα 2} 
irana. 
; : Din AP DNS ὦ “,τ 2 
22. Ate bw’atuukwako ebirungi, nga OÙ ES a) Δα 1319 
akodowala. Re RARE 
Oil 
23. Okuggyako abasaaze. Oo 1 


de A ΄“κ» fe 4 
24. Abo abasaala essaala zaabwe olube- 93S1S 245 US 3. Gi 
erera. 

Line À à PR sas 
25.N’abo abalina omutemwa omutuufu CSSS 35. ls 2 ὡ 32. 
mu by’obugagga bwabwe, ᾿ 
26.0gw’oyo asaba obuyambi n’oyo Oasis JEU 
atesobola, atasaba. 

d δω PRES ἈΦ PAS æ” 
27. N’abo abakakasa olunaku Our Les O3 jus ΘΈΡΕΙ 
Iw’okulamulirwako, 


28. N’abo abatya ekibonerezo kya Mukama 4455 LIRE ὧδ 22 15 
waabwe — io: CARPE AE 
OO FLE 

: ὃ APE LL TA PATATE 
29.Mazima ekibonerezo kya Mukama Ogre DAS 24) DIS Oo! 


waabwe tekitaliza mwonoonyi — 


Δ 


> CR L A Δ 4 a ? . # 
30. N’abo abakuuma ennyo obweereere OOShis 5255 ES 


La 

abawambe abali mu mikono gyabwe egya on Must n 951 
ddyo, kale ddala abo tebanenyezebwa. OT JE PR 5 
» ose dut ΤΥ Lee 27 

32.Naye abo abanoonya ebiri ebbali ὧς δι EUS 5155 Al ges 
w'ebyo, kale abo be babuusi b’ensalo. O9 


# 


ÿ 
33.N’abo abalabirira ebibasigiddwa, (9552158825 m0) 28 515 


n’endagaano zaabwe, 


Essuula 71 NÜH Juzu 29 


bons én ste Ὁ “οι: 
34. N’abo abeesimbu mu bujulizi bwabwe, EX Soi σιν € 2213 
LE ont a e sans mûe Ÿyé 
35.N’abo abakuuma obutiribiri essaala Élu pales RON 13 
zaabwe, Boop ἐν καἰ 44 € 
36. Abo nno be baliba mu Janna nga bawee- OH CR 52 ἐν 


bwa ebitiibwa. ᾿ 
Ruku 2 ST Te RS Ρ» 
37. Ye babadde ki abo abatakkiriza abajja Oh ESS 15585 Ge Di J 


gy’oli Κα mbiranye, RE > 
38.Okuva ku ddyo ne ku kkono mu EDG 2.5 JE ωβοθιοξ 
bibinja eby’enjawulo? 


r 4 
AT M Lt 
39. Abaffe, buli omu mu bo asuubira nt X£ JR O1 La 6 51 aenr | 
wa kuyingizibwa mu Janna ey’essanyu A: 
erijjuvu? θὲ 5 
ω κ»᾽») Δ “2. «, 

40.Nedda! Mazima Ffe twabatonda CAMES 


mw’ekyo kye bamanyi. 


41. Kale ddala njuliza Mukama w’ebuva- DL 2515 Ga SE on 1 JE 

njuba n’ebugwanjuba, mazima ddala tulina τ TT 5 

obuyinza O6) 
{ 


an(s # ñ 4 w 1% 1 w * 
42. Okubakyuusaamu abalala ababasinga ox G 5) BAS, HS JS 55 € 
obulungi, ate Ffe tetulemesebwa. où δὰ 9 nt 
. αν" 
2 , ἀνία 


43.Kale ggwe baleke baganiire era EL GE ἃς (HAE 5 15.533. 225% 
bazannye okutuusa Îlwe balisisinkana 


n’olunaku Iwabwe olwo lwe basuubizibwa, OL R Y ,$ 1243% 


44. Olunaku lwe balifubutuka okuva mu ἔκ, ἐν} ΤΥ Δ: ρας; 2 ή 


ntaana nga baling’anga abaddukira eri js 2.2 2 2772 
ekiruubirirwa, OO pe pus U) λό Le 
4 4 Δ 3. Δ δ ΄ 4 1 Ca 

45. Nga amaaso gaabwe gatunudde wansi 9 PA > 4 5 à LS πὲ. 


era nga basaanikiddwa obuswaavu. Olwo 5 ALT Sont AU € 
nno lwe lunaku lwe basuubizibwa. ses SAS G DSOIEUS & 


Ξ LC AGE: ? 
a ASS 


NÜH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi  Ogia lues 1 ab pi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Mazima twatuma Nühu eri abantu be 35 
nti: Labula abantu bo nga tebannatuuki- σι 
bwako kibonerezo ekirumya. Ξ 


Juzu 29 NÜH Essuula 71 


. ᾿ ÿ Re: 2,7 At Ke σι. 
3. N’agamba nti: Abange, mazima nze Obs 53550 OU 
-- “" ἊΝ ΕΣ ᾿ 


ndi Mulabuzi gye muli ow’olwaatu, 


Ε n# 
4. Kale musinze Allah era mumutye, era ῳϑαλθ 
mung’ondere. 


5. Ajja kubasonyiwa ebyonono byammwe (ἢ " 3 Er Ke me EN EE 
ÿ à 


ee 
| 


23) ᾿ ÉD 
5025 34! lo) 


era abawe akaagaanya okumala ekiseera €. ΄ PE 4 2 2 ἦν D 

ekigere. Mazima entuuko ya Allah Ὗ Κι 5 15. φο 51 να JA 

bw’etuuka teziyizibwa, singa  mubadde Dane at 5 72 αὶ 

mumanyi. O6 2 125.55. 0 +385 à 
CA “΄ . 


A 74% d tn - 

6. N’agamba nti: Mukama wange, mazima οὐ SLT Se: 5 TE 

nkoowodde bannange ekiro n’emisana, ; Ζ F 

AC ve Don 1. 1 

7. Naye okukoowoola kwange tekulina kye ΟἿΣ NE " S52 > re pu 
kubongedde, okuggyako okudduka. x 


T9 ΄ ᾿ De Ac 
8. Era buli lwe nnabakoowola olyooke ARS SAIT RAS EYES 


obasonyiwe,bassanga ennwe Zaabwe mu 45%, \4 «4 FE ad (21 
matu gaabwe, nebeebikka n’engoye zaabwe | 2.»42 ᾿ τῷ »- 65 

Ω ΄ Μ 

era nebaguguba, nebeekuluntaza LÉ CEA 4 55 51 2 Α “5 
olwekuluntaza. ) πω δ 

OA 

40 none UT À 

9. Nate era nnabakoowola eri ekkubo lyo ὥς 245 gs ἀν 

mu lwaatu. 

; OT Donald 9» 17 Dita ἄς κα 

10.N’oluvannyuma nababuulira mu 4 55215 Bel CA δὲ 25 

lujjudde era nenjogera nabo mu kafubo OK "| 

ssemafubo. De 


, . ΣΞ " Φγ0 . “μοι, 
11. Neng’amba nti: Musabe okusonyiyibwa (5 OL ἘΌΝ, 
eri Mukama wammwe. Mazima Ye γα 
Musonyiyi ow’ensusso. 


N ὦ 1% x" NT « ὦ 
12. Ajja kubaweereza ebire by’enkuba O6 σε ju ss 


ennyingi, US TS Σρ3 

13. Era abongere eby’obugagga n’abaana, das 5 OA 9 JU 43,» 4 2 

era abateerewo ensuku, era abateerewo VAT DE tone 6 he UT 

n’emigga. OS 4 LI £ 
2 ΄ Ν 2 A Lt 

14. Mubadde ki? Lwaki ye Allah temumusu- OBS sb σύν 

ubiramu biweesa kitiibwa? 

| 2,5 5“ ,ζ3 2151. ς 

15. So nga ddala y’eyabatonda mu OA 9 

mitendera. M οὐ ᾽ν 
ΠῚ ὼ ΄ LA nr CELA Δ 

16. Abaïfe, temulaba nga Allah bwe yato- = pe 2:2 ab ὅν. as 5.5 2} 

nda emigigi gy'eggulu omusanvu nga OH 

giberekaganye? Se 


? “- ν᾿ fn “ < 

17. Era n’assa mu gyo omwezi nga bwe (ets 5$ DD 553) JS 5 
: j : 2 { 

butangaavu, n’akola enjuba nga y’ettaala? OS κὰν 


fn # 


18. Era Allah y'eyabasibula olusibula  GÉS 0251 63 SE Ἴλου 


okuva mu nsi ng’ebimera. 


Essuula 71 NÜH Juzu 29 


19. N’oluvannyuma y’alibazza mu yo, nate O6 REMISES 
y’alibaggya mu yo oluggya olw'enjawulo. ὥ 
20. Era Allah y’eyabakolera ensi nga ὠς DS) PA ei) Dai 
ky’ekyaliiro. τ 
: ;» A 95 ,7* 

21. Mulyooke mutambulire ku yo mu EG; pe Gi ΒΩ 
makubo ageetadde. ΘΕῈ à - 

Ruku 2 SE D Pr SR 
22. Nühu n’agamba nti: Mukama wange, 1525150525 Sail) 70 
mazima ne banjeemedde, nebagoberera oyo Ne «on, : ΄ 
obugagga bwe n’abaana be ebitalina kye γα] 5516 " 
bimwongeddeko okuggyako okuzikirira. 


2 2 Pr) 2 NL 
23. Era beekobye olwekoba kasiggu. | SES 14 2 .5 25 


nl À PET A 

24. Era bagamba nti: Temwabulira ba ἘΠ ΠΝ HG) SI là 
katonda bammwe, era temuva Κα Wadda* us € ose n ζει 1e "ἡ 
wadde Suwa’* wadde Yaghütha * wadde (155 5 ὦ LATE ES EE) 
Ya‘üqa * wadde Nasra *. ? 
Ξ ἂν a 1.4 CL 
25. Era ddala babuzizza bangi; kale Gi 355 VS 7USIELETS 
toyongera aboononyi, okuggyako okufiirwa. < 


LT A 
> 


Un 
TAN 


δ 
\ 
VE 


S »΄' » 


δα. Δ 


26. Olw’ebyonono byabwe baasaanyi- 150} RENE 133 γὲ 
Zibwawo n'amazzi ne bayingizibwa mu muliro (Ci Mt re 
era tebaafunayo bayambi ku Allah. Of \ablo 55 4215 ΧΩ. 315 


“ - 
27. Era Nühu yagamba nti: Mukama Ge ον dE ÿ 25 #80 és 
wange, toleka ku nsi mutuuze yenna mu 5 20 ee ina 
batakkiriza bano. OLÉS Gi “a 


3 
28. Kuba ddala bw’onoobaleka, bajja Ÿ5 EX Z FSI 8 LE ) 
kubuza bubuza baddu bo era tebajja kuzaala “(2 EL É $ 
Oh by 


Ve? 
\ 


okuggyako aboononefu, abatakkiriza. 


Ὁ: 
Ÿ: 
> κίε 


σ΄ # 

29. Mukama wange, nsonyiwa n’abazadde ΑΞ ὡ 25 AS = 
bange, n’oyo yenna anaayingira mu nju. 4 
yange nga mukkiriza, n’abakkiriza abasajja 2 


n’abakkiriza abakazi; era toyongera 4% AS our on LS Re 
aboononyi, okuggyako okuzikirira. O6 CNE NES Juge 


ἣ 
ὃ 


> UN LA 


v2 
© 5 


71:24. Gano gaali masanamu ga Bawarabu. 


2607 


<> 
. 


Juzu 29 Essuula 72 
A ER _» Ait » = 
Ξ VV SG ls = 
AL-JINN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


ὦ 2 ἀπ, ὗν» 

1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oei= 'ω SE DS | pu 

ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

2. Gambanti: Mbikkuliddwa nti ddala G3 545 22241 451 ὃ ᾧῷ 

ekibiina ky”Amaÿjinni kyawuliriza Kur'äni, 1e, AA er χη τ (23. il 

nebagamba nti: Mazima tuwulidde Kur’äni © ΝΡ] 539 

nga ya kyewuunyo nnyo, 2 ᾿ ᾿ 
ALT τ 

3. Erung’amya eri ekkubo ettuufu; kale ὦ κούφῳ SG id 

tugikkirizza, era tetukyazzeeyo kwenkan- 


yankanya Mukama wañffe ne yenna. ? 
2 ΄ δ τ 

4. Era tukkiriza nti mu mazima, ekitübwa 4% 2 ΠΩ QUE 451: 

kya Mukama waffe kigulumivu nnyo. ὼ 215 Ἢ 

Tatwalanga mukyala wadde omwana. 50) 

Lo de (9,0. λιδε σὴ (414 

5. Era ddala omusiru mu ffe yayogeranga a! dE Gras Ÿ 55 ὧδ 4515 

ku Allah eby’obulimba obusukkirivu. OÙ 15. 

» nn λων TT ,% RAT LCA La 

6. Era ddala ffe twalowoozanga nti aba- DE >) JE ὦ) ESS 515 

ntu n’Amajinni tebayinza kwogera Κα DES à! ἄξ 


Allah bya bulimba. 
«% 


: σι,» 5 None 1 PATAATE: 
7. Era ddala waaliwo abamu mu bantu G55527 USD ὡ ὦ SALUE 
aba bulijjo abaanoonyanga obukuumi mu νυν) κι κι ζω Rise 1e 
bantu b’omu Majinni, kale nebabongera Ἃ.452..555}}5 gp 6 En 
okujagalala; à 
CRT 2. A PLAN τ κ 28 
8. Era ddalanabo baalowooza, nga mmwe ES ὡ LUE GS 3.5 2.8. 
bwe mulowooza, nti ddala Allah talituma L Lea pu 
nate Mubaka  yenna. Θὰ 


4 TZ 455 
9, Era ddala fwagezaako okutuuka Κα bar 2 2 5225 0 2 1| , 


ggulu, Kkale  netulisanga nga lijjudde 292 92.929, 22 σν 
abakuumi ab’amaanyi ennyo ne ba OMS 
kibonoomu. 


n ὦ eu (rs 5 5 RT(GS 1ÉS 

10. Era ddala twatuulanga mu lyo ku sn SE RUES A 
bituulwako olw’okuwuliriza. Naye kati buli 4 , πηρσησι εκ voit mn 
awuliriza, asanga nga kibonoomu amuteeze. 0) CSA ED PART 


Δ 


11. Era ddala ffe tetumanyi oba abali mu à DS, ee: À ".21 ᾧ ) 5 Ἵ {13 
81 baagalizibwa bibi oba Mukama eye ,o%9 n ᾽ 
waabwe abaagaliza bulung’amu. ONE 3.4. 584. 1 

12.Era ddala mu ffe mulimu abakozi , EU 658 3 € 
b’ebirungi ne mu ffe mulimu abatali batyo; 
tuli bibiina ebigoberera endowooza 


ez’enjawulo. 


ee LHEX 


Essuula 72 AL-JINN Juzu 29 


Ron γὰ ve κᾧ , ἡ tue ELA 

13. Era ddala ffe tukakasa nti tetuyinza ku- 5054 5e o| 515 

fufuggaza ntegeka ya Allah Κα nsi era due CRT 
tetuyinza kumulemesa olw’okudduka. OÙS£ Ba C 
1 4 

14. Era mazima bwe twawulira obulung’amu, DS sAS Es ῳ NA ss s161$ 

twabukkiriza. Kale oyo akkiririzamu Mukama félo re 2 (: Th us M ὃ 

we, tatya nti alifiirwa wadde okulyazaama- ΡΣ à y Sri ve 


anyizibwa. NS 


3 A n C3 rh 

15. Era ddala mu ffe mulimu abajeemulu- 10 Sa sil 563423) Le ΕΊ 3 

kufu eri Allah ne mu ffe mulimu abaawaba. 2 Cain 4 Te 7,1, σα 

Naye abo  abaajeemulukuka, kale be Θι 5 155} ES St o es 
baanoonya ekkubo  ettuufu. 


« SICCR th? CARE TEA 

16. Naye abo abaawaba, kale abo z’enku 2.323 1583 © 93. LA) | 19 
z'omuliro. OL ὡ 
δ 


DER 6 ΄ NEIL 
17. So singa baanywerera ku kkubo 33 72)! dE ESA 
< » 


ettuufu, mazima twalibanywesezza amazzi Re LOST n0T a 
mu bungi, OÙSE τ aie v 
Const on ν, “κι on 22. 
18. Tulyooke tubagezese na go. Era yenna P > ὡς UP pi A 352» EVER 
akuba amabega okujjukira Mukama we, y ÉLS ES 5 n4 χ ἢ 
alimugobera mu kibonerezo ekikakanyavu. OC UIXS y 
ee τ ὅν ὼ δ n ΄“« à a ste 
19, Era ddala emizigiti gyonna gya Allah. 4. \ASISÈSSS $ ab aus ὦ 9 
Kale temusabiranga mu gyo omulala atali T. Ho 
Allah. OS 
ὰ ; LA 
20. Era mazima Omuweereza wa Allah δ52 ΣΦ 40. SR 5 - GS Lars 
bw’ayimirira okumusaba, bamugwiira Héo, Tee ons DS 
kumpi bamutuge. O4 aile OS x es 5 Ὄ 
Ruku 2 _ 29 9 at Ti, 82 
21. Gamba nti: Mazima nze nsaba 4 ὦ à Ÿ5 35 1251 LS 
Mukama wange yekka era simwenkanya O1 


ne yenna. 


CA L 2% np 
22. Gamba nti: Nze sirina buyinza ku OS ὅ2 x ἐυ OL 3 
mmwe Κα bubi wadde Κα bulungi. 


: - - net de nvn 2 ATR, 
23. Gamba nti: Mazima tewali yenna 6956 χα ἡ ω Gr eo 
ayinza kunkuuma Κα Allah era siyinza dB jun on 2 
kuzuulayo buddukiro bulala ebbali we. Rae 4355. 5] 
na Vu # À ui : 
24. Wabula obuvunaanyizibwa bwange Le Ô Sasha) 5 4b104 y 
“ Cd 


kutuusa kubuulirira okuva eri Allah, L 4 Lier fé ec taste ,} 
n’obubaka bwe. Era oyo ajeemera Allah “ἢ HS σα. 252} 
n’'Omubaka we, kale ddala alifuna omuliro OA 228 
gwa Jahannamu, omwo mw’alibeera “ Νὰ 
ebbanga eggwanvu ennyo. + 
LÉ 

25. Balyeyongera obutakkiriza okutuusa OL GREY CUT ELA 
lwe baliraba ekyo kye baalagaanyizibwa, 


Juzu 29 AL-MUZZAMMIL Essuula 73 


olwo lwe balimanya omuyenjebufu ennyo ΘΖ ἀξ Paltcassios 
mu bayambi, n’owomunaganwa mu d 
muwendo. 

: ᾿ . κι δυο, τ DUT 
26. Gamba nti: Nze simanyi obanga δὶ Ὁ 55 55 US, St )S1OL 
ekyabalagaanyisibwa kiri kumpi oba nga “νῷ ΡΥ 
Mukama wange yakigerekera ekiseera kya OÙ 2) Jex 


wala. 

ÿ σ. c « - ΠΩ͂ 4 
27. Anti ye Mumanyi w’ebyenkiso. Era (αὶ κῶς UE NS os 
tewali n’omu gw’awa buyinza Καὶ kumanya 
bya nkiso bye, " 

D Re  λΣ «% CRT 2%n \Æn Le 
28. Okuggyako oyo gw’aba alonze okuba ais as di JU Lai ῳ Ν 
Omubaka. Kale ddala oyo amuwerekeza ba y , 
malayika mu maaso ge n’emabega we © 
ng’abakuumi. : τὴν τὰν 
29. Alyooke amanyise nga Ababaka be 3 243) λα 5» ΘΙ Ὁ. 

4,» 


bwe bamaze okutuusa obubaka bwa ,% % Lafon nf (et 
Mukama waabwe. Era yeetooloola byonna 2° JE wails gi GE Gi ᾿ 
bye bali nabyo, ate n’abalirira buli kimu OÉSE # 


olubalirira. Ὗ 


Ξ ra 5 la > = 
VE) E A ESA = 
AL-MUZZAMMIL 


(Yakka lubereberye ἔνα Hijra) 


1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One ge | ab lon 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


y 3 we 1 ΔΊ 1 

2. Owange ggwe eyeebikkiridde essuuka! ον ῳ 

᾽ "5. 26 σ 2 » 

3, Golokoka ekiro osaale, wabula ἰσζαγο OS VOS 10 
ekitundu Kitono — 

ENT RU TTL n% 

4, Saala kitundu kya kiro oba kikendee- OMS ae LS 15) añ; 

zeeko  Kkatono " ΄ Ί 


AA Run σὶκδῖ of nimes n 
5. Oba kyongereko — era soma Kur’ani OÙ 5 Ὁ JS 55 AE 5) 
mpola ng’ogyetegereza. 


( se 3,4 ἡ era GC 
6. Mazima mangu nnyo tujja kukusuu- OS VE 7 } 
lako ekigambo ekizito. à 
. . ὡγζτι δή κ Φ 40 4 
7. Mazima okugolokoka ekiro okusaala 59515 ..55 LB ΟΣ JA Ab ὧλ 
y’engeri esinga okuba ey’amaanyi mu kugonza À ἥ;: 
omwoyo, n’ebyogerwa biba byesimbu nnyo. O3 
. . LA, dites (run 2112 
8 Mazima emisana oba n’ebyokukolako OS 5. ζῶ, 2 Gu JSELO, 
nkumu. 


b 2 CA ng ““ γυ An 2 TA 
9. Era jjukiranga nnyo erinnya lya ON agi ss ET δι est 
Mukama wo, era weeweereyo ddala wenna 
gy’ali olwewa. 


Essuula 73 AL-MUZZAMMIL Juzu 29 


4 \ κῷ δ᾿ . nr ὧσ 
10. Ye Mukama w’ebuvanjuba n’ebugwa- τὰ Υγν4.}}) 23 ὦ ia) 1) 
njuba. Teri musinzibwa mulala mutuufu OŸ< s$; ET 
okuggyako Ye; Kkale mutwale nga ye πὴ MC 
Mulabirizi. 


: 
VAL SIA AA IS AA “ no ons 


, 
11. Era gumiikiriza kw’ebyo bye boogera LS ASTRA ISO SAT ŒrS 3 


era beeyawuleko ennneyawula ennungi. Of é : 

du sr D yn tr 5e nynTe 

12. Era ndekera abo abalimbisa amazima, 3. 4.5.3. ds! Ok jai 5 59 

ba nannyini bya bugagga abali emirembe ἤ ,,5.2 212 

era bawe akaagaanya katono. OMS FRS 
" RCA AT IAE 

13. Mazima tulina empingu n’omuliro 2.55 \ Lx) Oo! 
oguwuluguma, : ᾿ ᾿ 

(4 Ὁ » # 5 

14. N’emmere etuga, n’ekibonerezo ekiru- OS 112 3 per 5 & GS n 

mya — 


dde LC ἢ 4 A LEA 
15. Olunaku ensi n’ensozi lwe birikanka- 34 9 ὄν 5 }} ba y 
na, era ensozi Ziriba ng’entuumu Θ΄: la 
z'omusenyu omumulungufu. 


-᾿ 

. ᾿ DPI) LT ipæn? < λα} 

16. Mazima twatuma gye  muli ECC ANT έν λον 

Omubaka, nga ye mujulizi Κα mmvwe, [NAS PPATITR G 1-1C$ 
nga era bwe twatuma Omubaka eri Farawo. Nn055 J)ii 

2 > s |? 111 ὅς ξ Donmns UT 

17. Naye Faräwo n’ajeemera Omubaka, kale A5 Lib Jimi ὦ ΚΕ 5 ras 

netumubonereza olubonereza olw’akabi. Pret 

OMR 5 Vas | 


AIRE ἃ ἀπ. Ta 
18. Kale olwobwe muneerema, mulyeku- (253 55 af OL OST ..225.9 


uma mutya olunaku olwo olulifuula abaana eau oo 2 re 

okuba abakadde ab’envi? Or CE 93) | QC 
y _n 4 LA 

19. N’egeulu liryabikayabika kw’olwo, era 8.22 GW: 4- pit Ζ ὁ 
ekisuubizo kye kiteekwa buteekwa okutuukirira. Ἵ © VIS 
3.3.Δ.ὁ 
20. Mazima kuno kwe Κυϊυκίζα. Kale oyo ὧν 123, ἢ. MATIERE ë) 
ayagala, akwate ekkubo eliraga eri Mukama we. 7” O$: gas 
us 4.) 

Ruku 2 PET PR Le ᾿ 


21. Mazima Mukama wo amanyi nti Est Gels ἐ AL ENS OL 
oyimirira okusaala kumpi bibiri bya kusatu 24 #<,%4 2 cf 2. 4 Δ nec Lai] 
eby’ekiro n'oluusi Kitundu kya kyo, ate & 2 22 Ji 
oluusi n'oyimirira kimu kya kusatu kya kyo, 5 91 ὁ κ ἀμ. 

n’ekibiina Ky’abo abali awamu naawe. Era É Dan ns nÉ nt als <Gi 
Allah y’agereka ekipimo  ky’ekiro DS δας ὦ" ©! Ses su) 
n’emisana. Amanyi nti mmwe ekiseera 
temusobola kukibalirira, kale abaddiddemu. Ε 
Kale musomenga ekiba kisobose okuva mu 5 © 

Kur’ani. Amanyi nti mu mmwe mujja Dalida ΚΑ ὃ “2.9 ΄ 
kubaamu abalwadde, n’abalala abatambula OP Sp ῳ 9 93). VIS 


Ξ6Ὸ" 


Juzu 29 AL-MUDDATHTHIR Essuula 74 


nn enulto np € à FT on 
mu nsi nga banoonya emikisa gya Allah, © OH © ΠΕ ΘΙ ab je &e 
n’abandi abalwana mu kkubo lya Allah. , pe fée inse 17 de à LE 
Kale musomenga ekiba ekyangu gye muli ? "2 Σϑ δ Gi Ὁ 7 59} τὲς 
okuva mu yo era mujjumbirenga nnyo | ἃ, 572 5 211518 Éd 23T 
essaala, mutoole zaka, era muwole Allah Ὡς ? Has A 2 Due τ΄ 
okuwola okulungi. Era ekirungi kyonna kye [.-}.ἅ (5 4. ὅζξ 5 al 
mukulembeza olw’emyoyo gyammwe, “9 JU ns rte, D 214 
mulikisanga eri Allah nga kyeyongedde Cl 95 ἡ λα δ 5) D ὡξλζοῦῦ y 
obulungi era nga kisukkirivu mu mpeera. Era Éfs2ht1s) δ Es AIRE ζ 
musabenga Allah okubasonyiwa. Mazima RP US 
Allah γε Musonyiyi ennyo, Ow’ekisa ekingi. Ok 2 Ὁ ab! ë 


A Ἐν" μ᾽ 3. 5» ὃς 
= VE EX 53e = 
AL-MUDDATHTHIR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


2 


fn CA né à A 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ont οι Αια». 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


y ,% d A Ar - 
2. Owange ggwe eyebikiridde! Où ILE 
. ΠΝ "75 » 
3. Situka olabule. ὥ 150 2.5 
au # - And 
4. Era gulumiza Mukama wo. OS 333 
de nu% LA < he “΄ 
5. N’engoye* zo zitukuze, Oh EE s 
U Δ Δ τέ Δ & 
6. Era weewale eby’ekko, OS E >> 515 
de Ἁ nn k Δ ΄ 
7. Era tokolanga ekisa ng’oluubirira kufuna Où 4.5 CLS ÿ5 
bingi, 
£ à ΚΤ 
8. Era gumiükirizanga ku Iwa Mukama wo. OS Ls EL 5.5 
ἂν ἃ 4 % PEL ζ ιΞ 
9. Kale eng’ombe bw’erifuuyibwamu, ©) OISE 
: ga 9.2. ,“λ΄ 2} 4 
10, Kale olwo Juliba lunaku lukakanyavu. Os Si 245 ES 
An TIR HU Un ” 
11. ἘΠῚ abatakkiriza, teruliba Iwangu. O wi HE or χὰ ιὅξ 
12. Nze ndeka n’oyo gwe nnatonda Olkga:3 LICE CSS 555$ 
obw’omu, dé 5 


74:5. Ekigambo ‘ thiyaabaka’ (455) bwe kiba kikozesebbwa mu lugero, kiyinza okutegeeza 
omutima. Ekizibu kiri nti wano ekigambo ‘ thiyaabaka’ ( ÉSÉS ) kija bulungi mu makulu 
ag'engoye oba ebyambalo, ag'omutima tegajja butereevu era si ge gokka agayinza 
okukozesebwa. Wano ‘thiyaabaka’ kiyinza n'okutegeeza ba Swahabah ba Nabbi (s.a.w). Eyo 
y'ensonga lwaki ‘thiyaabaka’ (EE tukireseeyo mu makulu ga kyo agasooka, omusomi 
yennyini yeggyiremu g’alaba nti wano ge gasaana. 


Essuula 74 AL-MUDDATHTHIR 


13. Nemmuwa eby’obugagga enfaafa, 
14. N’abaana abali awo, 


15. Era nemmutegekera olutegeka. 


16. Nate era nga ayagala mbu mmwongere. 


17. Nedda! Mazima yali mulabe wa 
bubonero bwaffe. 


18. Mangu nnyo nzija kumussaako ekibo- 
nerezo ekikakanyavu. 

19. Mazima yafumiitiriza era 
n’ageraageranya! 


20. Kale azikirire! Abañffe, ageraageranya 
atya? 
21. Nate azikirire! Abaffe, ageraageranya atya? 


22. Oluvannyuma yeetegereza, 


23. Nate yaleeta emitaafu, n’akalala, 


24. N’oluvannyuma yakubayo amabega 
neyeekuza, 


25. N’agamba nti: Kino si kirala, wabula 
bulogo bukopperere; 


26. Kino si kirala, wabula bigambo bya 
muntu. 


27. Mangu nnyo nzija Kkumuyingiza mu 
Saqar. 


28. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Saqar 
kye ki? 

29. Gwe muliro ogutataliza era ogutaleka- 
awo kantu. 


30. Ogubabula oluliba. 
31. Guliko bamalayika Kkumi na mwenda. 


Gx © νὰν 
\ Ÿ ὴν 
L ᾧ- A 
ho 
o δ 
AN SE 
ER € à 
ee“ \ 
δὰ δὰ € v 
Δ TRS 
20 κρεὶ ADEl LE 


PP TETE" 
Los 


OAI UE 


LA 


32. Era tetwassaawo balabirizi ba muliro Gi ue Es Lies CE 1Œixz CS 


wabula ba malayika. Era tetwassaawo 


muwendo gwabwe wabula ng’ekigezo eri w{3; RENE ᾿ ἐς ον LT 8 
abo abatakkiriza, abo abaaweebwa Ekitabo PS σοι EN Te 
balyooke bakakase, n’abakkiriza beeyongere 515; » AE EI] 555] cn) VERRA) 


okukkiriza, era abo abaawecbwa Ekitabo ,; “ὐὐκ τής; air 

n’abakkiriza baleme kubuusabuusa. Ate abo Ÿ* Ὁ φῦ DEL [2 (Ie 
abalina obulwadde mu mitima gyabwe 122] Oo rs 23 tell 
n’abatakkiriza balyooke bagambe nti: Allah ύ - TE 


2 


Li 
de CT) 


"US 


Juzu 29 AL-MUDDATHTHIR Essuula 74 


ιν) , ὦ » 12 nn û ,.% 
agenderedde ki mu ky’okulabirako kino? 633015 ἘΣΎ en LS C2 EH D 
Bwe kityo Allah abuza oyo gw’aba asalidde & ,, « DEC hour 
era n’alung’amya oyo gw’aba asiimye. Era D ES, Sz ἡ Vide A6 SG 
tewali amanyi magye ga Mukama wo, po 514% ΠΥ το MAS ne 
okuggyako Ye yennyini. Era kino si kirala G us - cons qu ce au 


wabula kwe Kujjukiza eri abantu. | ζῶ: πὰ τὰ SELS SES 


Our & 


33. Nedda, done © ES 2 
34, N’ekiro awo nga kikubayo amabega, OS Si ΗΙ 5 
35. Ne ku makya awo nga busaasaana, OSi ἯΙ ris 
36. Mazima ekyo ky’ekimu Κα bikanga- ᾿ Marre 7 A 


bwa ebinene. ᾿ 
37. Kuno kwe kulabula eri omuntu, he 1.9 


» ,6" a" LA “ LA + fn A A 
38. Oyo mu mmwe aba ayagala okugenda μὰ SSSR ©1 τ ὧδ 
mu maaso oba okusigala emabega. 


5 A PE) 
39. Buli mwoyo gwe guliba omusingo DES! £ Li 3 ἘΝ ἢ 
kw’ebyo bye gwakola; ds 
40. Okuggyako abantu b’oku ddyo, Guest ἦν 
41. Abaliba mu Janna nga beebuuzag- LS Les à 
anya, OS Fr LS Sets ἢ 
42. Ku boonoonyi, CE RS UE 
Le r À 
< Δ Δ τέ # 
43. Nti: Kiki ekibaleesezza mu muliro Os LG 
olubabu”? ù ἀρῶ; δῆς 
44. Baliddamu nti: Lwa kubanga tetwali OoU-2810e 06916 
mw'abo abaasaalanga, ; ᾿ Free 
45. Era tetwaliisanga banaku, os A Cie (£a hi δ as 
»“ À ΒΥ: 
46. Era twalinga mu kubalaata awamu Obs AE ὧς 35 big 
n’abo abaabalaatanga. Hé 
" Le ΔΛ. Ÿ “΄ .«Ἐ 
47  Eratwalimbisanga olunaku 1w’okulamu- Ou Lo Se Ὁ οὐ 5 
lirwako, 
48. Okutuusa okufa Iwe kwatutuukako. DORE Re 


49. Kale okuwolereza kw’abawolereza ὠώς ιάξαξ PE HAE 

tekulibagasa. < 4 

CES μὴ Es n » mn: 

50. Abaffe, babadde ki okukuba Os 2 sos CS 
Okubuulirira amabega? 

4h PA »- “.“ 

51. Nebaba ng’endogoyi ezikangiddwa, 0) ἐσ τοκν fes “ αὐ 


Essuula 75 AL-QIYAMAH Juzu 29 


« CRT ὅν ns 
52. Ezidduka empologoma? Of SAS CS ὦ 
. a a & » te 
53. Mbu buli omu mu bo ayagala aweebwe +28 1 NA Le & ANNE r TT 
ebiwandiiko by'okubikkulirwa 2 M TR 
ebyanjuluzibbwa. CIE ire 
΄ n à ν 29 
54. Nedda, mazima tebatya nkomerero. DÉS) | SE YU 
| Ἐς τῷ, τ. Ὅς 
55, Nedda, mazima Kur’ani eno kwe CS 1 ὁ.) Je 
kubuulirira. 
RUE AT a 4 
56. Kale oyo ayagala, agijjukire. (575 51: ὦ 05 


Te 24 
“ # nf “(21 


57. Naye tebayinza kujjukira okuggyako τἀν; ἢ a Yi © OS 


nga Allah ayagadde. Ye ve nannyini ; 24 δά Arte Σ 
kutiibwa era ye nannyini kusonyiwa. Os) \ JS 5552 Ja Er 


ξᾺ Vois 2) 16:94 


.΄ἦ4Φ.».“΄ 


AL-QIYAMAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Orly 5.-ἃ ge | gdb Lot 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Nedda! Njuliza olunaku olw’okuzuukira. OEM 2e ΓΈ τη 
3. Era njuliza omwoyo ogwenenya OS 2s EU EU 2e S DE 
entakera. 


“ 


4. Abafñffe, omuntu alowooza nti tetuliku- de EN! Ἷ AE] sl CE re 57 
ng’aanya magumba ge? A 


nkanyankanya n’obusanso bw’engalo ze. : 


6. Naye omuntu ky’ayagala kwe kukule- OK Cis2ig à CS via à πε 
mbeza ebikolwa ebibi mu maaso ge. 


PIC APRES * 
5. Ddala tusobola okumuzzaawo ne twe- O5 (; φ 929 Old Es 
» 


LL #\e σά 2: na” 

7. Nga bw’abuuza nti: Lwo olunaku 1w’o- OH 28 OÉIOUELS 

kuzuukira Iwa ddi? ons στ: 

8. Naye awo eriiso bwe liritangaalirira, ον 53 
Don σα 

9. N’omwezi negukwatibwa, OR S 

10. N’enjuba n’omwezi nebigattibwa D SE ReS 25 


1,85; SE fiass  διόςα 
11. Kw’olwo omuntu aligamba nti: ᾧ ἡ ϑϑλιώλι» © js 


Obuddukiro buli ludda wa? 


Juzu 29 AL-QIYAMAH Essuula 75 


΄ + 
12. Nedda! Tewakyali buwonero! ον 


εκ σ A À “κ 2 w 
13. Eri Mukama wo yokka kw’olwo y’eriba FAO " λα ν ξΦ es 
ekiwummulo. 
: | 254(s,rassré Se ἈΠΈΚΕΙ 
14. Omuntu kw’olwo alitegeezebwa bye 22 Lex ie ge © NX Comes) 
yakulembeza ne bye yaleka. OS£ 15 


 $ 4 Δ 
15. Ddala omuntu amanyira ddala ekituufu COS Fa audi Hoi xids 
ekirimu mwoyo gwe, 7 
16. Newaakubadde  nga  assaawo Os "542 οὐ 
ebyekwaso bye nkumu. " 
» “΄“͵, “ Δίω 
17. Ggwe Mutume tonyeenyanyeenya Gén TRY ES Ca CES) 
lulimi lwo Κι yo (Kur’äni) nga ΄ 
ogibuguutanira okugikwata. 


* na Ω nie cd 
18. Mazima okugikung’aanya n’ensoma ya (DAS 155 4 Is EE ων 
yo biri ku Ffe. 
Zoehaèn Tes Vo LITE 
19. Kale bwe tugisomanga, ggwe ΟΥ̓} λα ail RE 
gobereranga nsoma ya yo. g 
20. N’oluvannyuma okuginnyonnyola kuli OS “2 GE ὥ 45 
ku Ffe. ; - 
< * LA Mon SJ ὴ + 
21. Nedda! Mwagala nnyo obulamu Oil Dior 
bw’ensi eñno; 
A ÿ EXC L< 
22. Ne musuulirira obw’oluvannyuma. (987 ΣῪ} 655153 
. : , cs É$s-: BE ont ss D 
23. Ebyenyi ebimu kw'’olwo biriba Bob jen 
bimegerevu, δος ὦ ; 
Ze lle (rw 
24. Nga byolekedde eri Mukama wa byo; (9855 [22] | 
"9, bte sent Sn 
25. Ate ebyenyi ebirala kw’olwo biriba (δ DAS D, 65299 
byekabye, 7 
LP CA PT ρ» À 
26. Nga birowooza ku kikutulamigongo OS ss 2, Jai : ὁ 55 
ekigenda okubikolwako. ᾿ 4 > _ 
4 < ΄, 2 
27. Μυννυ τζα! Awo omwoyo gw'oyo Θῷϑύυ! ab LYS 
afa bwe gutuuka mu mumiro, M an 
28. Nekigambibwa nti: Ani mulogo OSb re ES 
amutaase ? is née 
29. Naye ng’olwo naye akakasiza ddala nti OÙ ge as ob 5 
eyo y’enjawukana ye n'’ensi; 
| V u\< 2, 14 Gun, 
30. N’entumbwe nga zikuubagana; QUES LG Li cat |s 
᾿ , 3 île Δ “ Lo] ‘ ᾿ 
31. Eri Mukama wo yokka kw’olwo Où se LS els) Ὁ 


y'erigoberwa abantu. 


Essuula 76 AL-DAHR Juzu 29 
Ruku 2 — 


ὦ ἢ y DRAC! 
32. Kale teyakkiriza mazima, era teyasaa- ONE E "D 
langa; > 
υ à \ 
33. Wabula yalimbisa amazima n’akubayo SD) ARRET 
amabega; - ee ss 
34. N’oluvannyuma n’agenda  eri (DPF E UT J\ ess 
ab’ewaabwe nga yeejabaata. 
υ λα sit nt 
35. Zikusanze! Kale ddala zikusanze! UE ES Ji 
36. Nate era zikusanze! Era ddala où E eos 
zikusanze! Ρ 
δ ΄ nf Η͂ 
37. Abañffe, omuntu alowooza nti ajja EE | © 43» CES | 
kulekwa awo ng’alya butaala? Ou 
3 np Lhhu 2 κυ 24 Li nf 
38. Ddala teyali ttondo lya mazzi agazaala (dy Çse GS db Ὁ) ES γ | 
eryatonnyesebwa? ? PRET 
\ LA 
39. N’oluvannyuma n'’afuuka ekitole OÙ ΠΡ δ Ces ARLES aile GES 
ky’omusaayi, olwo Allah n’amutonda 
n’amutereeza? Se js 25, 5 
40. N’oluvannyuma n’aggya mu γα abafu- ἃ ss NI us τῶι ἀδι . ὁλ45 
mbiriganwa ababiri, omusajja n’omukazi? à ELA 
°& κ τ a Ν εἴ ἴ 
41. Abaffe, era Oyo y’atasobola GA sf dË > US D | 
kuzuukiza bafu? 5 ή ό des ἑ 
γι 


AL-DAHR 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


n n € 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O2 Ῥιῳ 55. 5 gb Lois 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 5 
PAR 
2. Ddala waaliwo ekiseera ekyatuuka ku 5163 die las διόξ Ζ τα 
muntu we yabeereraekintuntu ekitayogere- “ἡ L22 4 
ka nako. Obs RSS ne 5 
3. Mazima twatonda omuntu mu ttondo 541 ὧϑ oCs Eat Ë, 


ly’amazzi agazaala eritabuddwaamu ebintu 19, pire 4 < 
£ 1 ἧ . ἐνὶ Le ne de un 
ebitali bimu nga tugenda tumugezesa; kale bc des HS Ὁ Ar EL 
netumufuula awulira era alaba. gr 


4. Mazima Ffe twamulaga ekkubo, k’abe G$ et G Ja 445) 


L 
nga asiima oba atasiima. a. RAC 
) 


Juzu 29 AL-DAHR Essuula 76 


DLL \ 


ἀν: n nn 4 
5. Mazima twategekera abeerema enjegere Suit , Juls Où ab NE δι 
LA 


n’ebikoligo n’omuliro ogubumbujja. 24. στ 
Oise 5 
Ζ Ve 24 À RP ὦ 
6. Mazima abatuukirivu be balinywa ku OF GE de OR 52 6! 
kikopo ekiritabulwamu kaafuur — OBS (Gas 
ΟἹ # 
7. Nga y’ensulo erinywebwamu abawe- [2552 2% ἀμλίζείζ, “5.2.2 
ereza ba Allah gye balitiiriüisa olutiriisa. 5 Ἔν | . . 2e 
né pe * 
8 Nga y’abo abatuukiriza okwetema GES 12:2 οὐ 5}} ᾿ D ὥ 355) 
kwabwe, era nga batya olunaku obubi bwa PRET κα 
Iwo obulibuna wonna. Ole ο ἃ 
9. Era  baliisa omunaku emmere ne Este 4... εἰς ΡΒ ΒΑΣΙ 
mulekwa, n’omusibe, lwakwagala Allah. ᾿ OÙ 13 A 215 
…__# 4 


à nnlngo 12% 
10. Nea bagamba nti: Mazima tubaliisa ie  ab| 4.3.) 55} μή } 
Ἰννὰ kusanyusa Allah. Tetwagala mpeera dé PRIT Er PEL 
yonna okuva gye muli wadde okwebaza. OS DES 2e 


11. Mazima ffe tutya olunaku okuva eri ἰῷ ns Es 2, 
Mukama waffe oluliba olw’okusala emitaafu OÙ: CRC: 
n’okuluma obugigi. > 


4 κἱ Lot 
12. Kale abo Allah alibawonya obubi 5 2391 Us $5 4b1 245% 

bw’olunaku  olwo, era alibawa eddembe πιο» »Φ σι ns à 
οὐὐδ»» " 8525 54h) 


La ὡ “σ΄ 
n’essanyu. 


13. Era alibasasula Janna n’engoye eza OS 553 az |5 70 
1171 olw’okugumiikiriza kwabwe. " és 
D, Le (ras 21, Ca 
14. Baliba bagalaamiridde ku ntebe 7 Si Ga HSE 
empunde; tebaliwuliriramu bbugumu lisusse Ζ \ s 
wadde obutiti. (@) 


δ . ΄ 3 n LI Ἀἰ " < 
15. Era ebisükirize byamu biriba kumpi nnyo Eds 9 4 2 BAD ASS 2 
5 9 


waggulu waabwe, n’ebirimba by’ebibala bya Tnt rh 
mu birissibwa wansi olussa. OS Gi 

(= 

#4 


4 ν > ῳ ν Δ 27 * “ 
16. Era balyetooloozwamu ebikozesebwa $ 3-23 OU EL AE 59 
ebya ffeeza, n’ebikopo eby’endabirwamu, 5 γν χα, ψῷ κα \< 4 


- tn ARS . €, AT R 
17. Nga bya ndabirwamu eza ffeeza zeba- Θὶ 232 DS 225 O2 | 3) 
agera olugera. 


18. Era balinyweserezebwamu ekikopo (RS 616 BE 215 Os 2 
ekitabuddwamu  entangawuzi, 2% »“,.Ζ 


O2) 
- 4 ΝΜ ἢ à σβ ln: # χη 
19. Mulibaamu n’ensulo eyitibwa Salsabil. OV Ass 


Essuula 76 AL-DAHR Juzu 29 
PL 4.4. σα 
5 λοΐζε SR 3 
»“. ERA 
LR όσον 


20. Era balyetooloolwamu abavubuka z AIRE ὦ 
abatalikaddiwa. Nea bw’obalaba, abalowooza OË RAT 
okuba luulu esaasaanyizibbwa. “ΠΣ 


εἶ 

.3 
Dies 
4 


21. Era nga bwe weetegereza, oluvannyuma εἰς Η “Ὁ 2153 ES 5 Ka % 
olabira ddala essanyu erijjuvu n’obwakabaka + 9. 2 
obunene. OS 


22. Balibaako engoye eza liri ow’oluwewere ; ὁμοῦ ὃ asie 2 ως "λόφος 
owa kiragala ne liiri omuzito. Era nga  , 4, (1 < 
bambikiddwa ebikomo bya ffeeza. Era 24e 5 7 ai ᾧ3 53 \ gas 
Mukama waabwe alibanywesa eky’okunywa 21. 16% is οὗ 8 
ekitukuvu. CE ES 


23. Baligambibwa nti: Mazima eno οἵ 4 72 Ke! oO ἡ ἃ él 

y'empeera yammwe era okutakabana Ehoie Don 

kwammwe _kusimiddwa. OÈES GLS 
Ruku. 2 


49% # 16 4 
24 Mazima Ffe twassa Kur’äni ku gegwe 6 22} Es (ΔἸ λό Ὁ) 
mu bitundutundu. RIRE Le 


2807 


a δι AT 
25. Kale ggwe lindirira kusalawo kwa lé] Biel ἥ:2 7 23) γοδύ 


# 


Mukama wo, era togondera mwonoonyi 
wadde omutakkiriza yenna mu bo. 5255 5) 


{ $ ξ,.» 4 EU “ἢ 78,2 
26. Era jjukiranga erinnya lya Mukama 85 Ξ 2) siT 519 
wo enkya n’eggulo, 
4 κὰὰ ΣΝ ΄ 
27. Era omuvuunamirenga ekiro era Sans 2 ARS Es 2.2 5 Ja ©+ 


mutenderezenga ekitundu  ky'ekiro EÿS 
ekisinga obuwanvu. τ 


n94 4 US » LIT 
28. Mazima bano baagala nnyo eby’ama- 935355 ὅς Or) © L 
nou, ate nebasuulirira olunaku oluzito oluli brtn 2 σχζξε 
mu maaso gaabwe. OS 93.575 
΄ γεν D #h A 1 # 
29. Mazima Ffe twabatonda era netu- 27 Sat ὅς: 5 "9 FÉRIÉS C 


nyweza entonda yaabwe; ate bwe tuba Θὕ;» 121% Cf Ce Ci eh | 


twagadde okukyuusa, tubakyuusaamu 
abalala ababafaanana. 

30. Mazima kino ky’Ekijjukiza. | Kale oyo Fe a AË DE 8e 35 5 >ù &) 
ayagala, akwate ekkuboeliraga eri Mukama à Ὁ 
we. OMS 4550, 

31. Era mmwe temuyinza kusalawo nga ὥ ᾿ ΜΝ REX: QT ἡ EMEA 
bwe mwagala okuggyako nga Allah rar el 
akkirizza. Mazima Allah ye Mumanyi wa USE EAN OF 
byonna, Omugezi ennyo. 


n ci TZ “ 2 .h 
32. Ayingiza oyo gw’aba asiimye mu 54H85 G D Ζ ὦ ὦ 3 Ji ss 
kusaasira kwe, naye ate aboononyi yabate- 22311 CE D 
gekera ekibonerezo ekirumya. OAI K£ RATS Χ 2 Ἰώ δι ë 


Juzu 29 Essuula 77 


A Φὡ ! £ > 
ξὰ ἌΣ ΕΙΣ 
AL-MURSALAT 
(Yakka lubereberye να Hijra) 


1. Κι lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Os 5 ga | 4.1»... 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Njuliza abo abatumibwa ekimpoowoze, O6 es Ent as 
3. N’oluvannyuma nebakunta olukunta, oË ME ee 4231 
- ra 
4. Era njuliza abo abasaasaanya amazima 4 |# RES ΠῚ 
olusaasaanya, δι μα ἢ ᾿ 
F1 1 \a # 
5. Kale nebaawula ebirungi n’ebibi οὐ ἘΝ ὃ 
olwawula, L 
6. Olwo nebatwala Ekijjukiza buli wamu, ὦν ς CAIN E 
7. Nebamalawo okw’ekwasa ku bamu oba OA “Ἷ Ὁ: 
nebalabula abalala, ᾿ ᾿ cs 
Ἢ Α 2.10% 
8. Mazima bye mwasuubizibwa ddala OST) OS ΟΝ 
bya kutuukirira. 
ME ie ns Δ εκ <1* 
9. Kale awo emmunyeenye bwe zirizi- ΘΒ 593. 5.9 
meera, 
Te D Υ2 4 
10. Era awo eggulu bwe liriyuzibwamu, OS ÿ ? sn ιν 
nr 2 a, 
11. Era awo ensozi bwe zirimulungulwa, OL dés ΗΕ 
LE? ἃ 
12. Era awo Ababaka bwe balireetebwa OL dt 5 
mu kiseera ekitegeke — 
b # 
13. Ye lunaku kiolwo olwalaganyizibwa CRAEA TD) 
bino okubaawo? AE 
2 € δ 
14. Lwe lunaku 1w’okulamula. (ail » 2) 
» ΡΖ ΧΑ ΄-΄ 
15. Naye kiki ekinaakumanyisa nti OI EIET AT LS 
olunaku 1w’okulamula kye ki? 
Δ w# ὼς Ca 
16. Ziribasanga kw’olwo abo abalimbisa OGi EU Ds ὃ, 54 
amazima! À Sa SD 
#h\u nn 
17. Abafñffe, abaasooka tetwabazikiriza? Ou) Lee 51 
5 :N LRGA 
18. Nate tujja kubagobereza n’abolu- Os Lo 3 
vannyuma. ΟΝ SAR PIE 
19. Bwe tutyo bwe tukola aboononyi. Does 3 Jai A 
ns w ns, « ό x 
20. Ziribasanga kw’olwo abo abalimbisa OL 5. 2.2 ES Ὁ 35 
amazima! 


<> 


Essuula 77 AL-MURSALAT Juzu 29 


δ Le” à à 52 An T« 
21. Abafñfe, si Ffe twabatonda mu mazzi OS εἰ DISAIS \ 
amanyoomofu, Ε 
CET CNT EEE 
22. Nate netugassa mu kiwummulo OS GAS 
ekyekusifu, 
: : € σφ λ 
23. Okumala ekiseera ekigere O2: : > J) 
ckimanyiddwa? i ᾿ ΄ 
δ à nt ἀξ LA 
24. Kale bwe tutyo bwe twagereka, ye nga OS 5) »Ἀὶ 2.513 Ὁ 5585 
tuli bageresi balungi! ’ 
PROS pe , κι Ant 
25. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa OL SA > 35 
amazima! , 
΄' 4 É RQ n4 17 
26. Ddala  tetwakola ensi  nga οὐ γι js RS 20] 
ly’ekkung’aaniro 
y 4 «< ÀS ΛΔ ῇ 
27. [ν᾽ α balamu n’abafu? OS ELA 
Sy d dd \ “1212 24 
28. Era twagissaamu ensozi engulumivu, Hriffekoiessle 4 
era ne tubawa amazzi ag’okunywa É Or “12 
amaseeneekerevu. F4 
Ne Ru “ν 2ζ 91 22845 
29. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa Ov» LI Fe. 42 
amazima! 


2 \uun a 
30. Baligambibwa nti: Mugende eri ebyo O0 5 qe, sie LG ον ον 
bye mwalimbisanga, 


τ᾿ - 
31. Mugende eri ekisiikirize eky”ensonda OT ERA G JS ὧν | SLR) 


essatu, Ne NS $ 
32. Ekitasiikiriza kintu era ekitagasa ku CAES οἴ. SSQuSS 
nnimi Zz’omuliro. Ma re 
Z "A AN “σ᾿ Nprmlre 
33. Mazima gwo gukasuka ennimi O6 5 τ» Li) 
eziringa embiri. , da ΝΣ 
4: , 341. οὐ 
34. Eziring’anga eng’amira eza kyenvu. Eubez Ὁ ὅ 
n ἡ φρῆλις σις À at 
35. Ziribasanga kw’olwo abaalimbisa OLIS E 25 
amazima! à 
à ν σι, ἢ, CRETE \ 
36. Luno Ilwe lunaku Iwe batalisobola Θὰ 
kwogera; > 
a a EABZET 
37. Era tebalikkirizibwa kuwampanya. O0) 5: JS 221 © 55) 2 
n Ypo gra Dont 
38. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa (DEEE Die 03 
amazima! 


2 Η “ " CA n 
3. Luno lwe  Ilunaku 1w’okulamula Où SI ESA 7 JS ASS 
tubakung’aanyizza mwenna n’abolubereberye. 


40. Kale obanga mulina olukwe Iwonna, EG ES δὼ É 
kale munneekobere. 


<> 


Juzu 29 AL-MURSALAT Essuula 77 


sw nw ὶ 
41. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa OS ἢ pari ds d 
amazima! 7 τ RE 
Ruku 2 »5€ PR 

42. Mazima abeekuumi be baliba mu O2 3 τῷ CAEN 
bisükirize n’ensulo, 
43. N’ebibala, mw’ebyo ebibawoomera. ΕΞ us Es Avr ΠΥ Σ 

33 


> 


44, Mulye era munywe n’essanyu @GS 255 TC ETS 72 | 


olw’ebyo bye mwakolanga. 


δ 8 pi Le 16 
45. Mazima bwe tutyo bwe tusasula Outil y EU ET Gi 
abakozi b’ebirungi. ἤ : 
LS NES “ὦ ne 
46. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa LIGUES 02 
amazima! 
6 ΄ 29 
47. Mulye era mweyagaleko katono mu QU MSA INTER 255! 3.319 
nsi muno, mazima muli boononyi. 
CA € ÿ x 
48. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa OC οὐ κἀς is 5505 
amazima! 


΄, Â ΡῈ 
49. Era nga bwe bagambibwa nti: OGESS ὑπό: 


Mukutame (musinze), nga tebakutama. 


n° w à ,% # 

50. Ziribasanga kw’olwo abalimbisa οός ETS 5 
amazima! 

S1.K . : L 2 4 Lpitanrt on nets 

. Kale ate olwo kigambo ki kye CO ge 5: δ nt DS 


balikkiriza ebbali wa kino? 


Essuula 78 Juzu 30 


ΘᾺ MER εἰ Πρ ες 


er 


AL-NABA° 
(Yakka lubereberye twa Hijra) 


. n ù n 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One nues able 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Juzu 30 ne SIN) 2 Ζ 3. 
2. Kiki kye beebuuzaganyaako? OÙ JELss Poules à 
δ “ 
3. Κα bikwata ku mawulire amakulu ὧ D) EU YE 
ennyo, L'ART D ne Δ 9 ne Ὁ 
4 Ago bo ge batakkiriziganyaako. (θαλίας ais SE SGD! 
y 45 
5. Nedda, mangu nnyo bajja kumanya. οὐ 
6. Nate ddala mangu nnyo bajja kumanya. Où Lattes N'4 45 
᾿ LA Κα “5,25 
7. Abafñfe, tetwakola ensi okuba ekya- ὥὄφμι Sas ai 
Hiro, boire nr 4 
8. N’ensozi nga z’enkondo? ὧι 59 J ΚΕ 19 
Ν 3, ΜΝ 
9. Era netubatonda nga muli babiri babiri OS GIZ ὅ 
(omusajja n’omukazi), 5 EU RTS 
10. Era netufuula otulo twammwe okuba OËE ASS BUS 
ekiwummulo, d Liv 
11. Era netufuula ekiro okuba ekibikka, CAE LS 
LA ñ 
12. Era netukola emisana olw’okunoony- OAI 
ezaamu ebyetaago by’obulamu. ᾿ Le L(crnte$ 
13. Era netuzimba waggulu wammwe OSSI GLS 
emigigi gy'eggulu musanvu egy’amaanyi; Dot 
14. Era ne tukola enjuba nga y’ettaala DATES GUESS 
eyakaayakana. " -- 


15. Era tufukumula amazzi mu bungi okuva O3 Ζι» » ρα AALIES 
mu bire ebibootaboota,, 


ν dd \4 PS) 

16. Tulyooke tugamezese empeke n’ebimera, OË (5 “ὅΞ 4- 7 ES) 
Ἢ : NCA LAT ᾿ς σί 

17. N’essamba ez’emiti egy’ekifuko. QE lue 3 

mn “ 
18. Mazima olunaku 1w’okulamula lulina DATA IE SOL 
ekiseera ekigereke. Due 2 De, D 
19. Olunaku eng’ombe Iw’erifuuyibwamu;, OU all GO ru 25 
ÿ 


kale mulijja bibinja na bibinja. 


4“ 


El -τ-ς 


20. N’eggulu liriggulwawo, kale neliba Θις AVERIER ES 
miryango myereere; : er Ρ 
21. N’ensozi ziritambuzibwa neziba πρ᾿- OS tetes 
ekimyanso ekiri ng'amazzi Κα museetwe. Ἷ Ed 
᾿ Ε CA ER td 2 » “ 
22. Mazima omuliro gwo guteeze, OS γ 0 az OÙ 


Juzu 30 AL-NABA° Essuula 78 


‘ 4 
23. Era gwe guliba amaka g’abajeemu, OL oi 
Ϊ 1 ingi À La Tlras “ἡ ὃν à 
24. Baligumalamu emirembe mingi. οὐ LS Ds 
DD ET 


y 
25. Mu gwo tebaliroza ku buweweevu (7 £ SJ SEULS OSSESY 
bwonna wadde eky’okunywa kyonna, 


26. Okuggyako olweje olubabula, n’amazzi 
amannyogovu agameketa. 


? 2 4 Le re 

27. Nea y’empeera ennenkamunkamu. OË6E 515 
28. Kub ddala bo teb δίας τ διώνολ 

. Kubanga ala bo tebaatyanga OÙ lie ONG ERA 
kubalirira, ΒΩ ᾿ + 

29. Era baalimbisanga Aya zaffe olulimbisa. OM δ SELS 15 

cu buli kimu twakibalirira mu OS 2 Σ RS {μῷ Dés 


31. Kale muloze ku kibonerezo. Ate OUÉES 
tetujja kubongera okuggyako ekibonerezo. 


\ 
#2 
à 
La 
Ë 
τ: 
_B0- 


32 Mazima abawulize be balifuna OÉÉOUUÉ, 
ἘΣ ΤΉ ezikugiddwa, n’emizabibu, OU $ Eure 
34. N’abawala abaakavubuka ab’emyaka O5 Less $ 
“35. N'ebikopo ebibooga. O6 G SAT 


\ δ LA 
36. Tebaliwuliriramu bya swaakaba wadde OË 3e Ÿ$ ΤῊ CG: © re D | 
obulimba, NERO 
37. Nga y’empeera ey’ekirabo ekiva eri OÙ Gatths ELA 
Mukama wo etuukana n’ebyo bye baakola- d 
nga — 


\ 
% 
A 
>? 
- \ 
δι 
λολ 
Ç- 
A 
TZ; 
ΤᾺ 
\f 
Ἑ 
{- 
LE 


38. Mukama w’eggulu n’ensi n’ebyo 
ebiri wakati wa byombi, Omusaasizi ennyo; ROC LI SE MCE La 
tebaliba na buyinza kwogera gy’ali. OÙ sale GAS Y CS 


4 a A 
39. Olunaku Mwoyo ne ba malayika lwe AA CES) 5751 SSY 


_— 


baliyimirira mu nnyiriri, tebalyogera, , , gs fe Tan roc eo 3 
okuggyako oyo Allah Omusaasizi gw’alikk- 1 23 © 5βιω Ylo " 1) 
iriza, era nga ky’ayogera kituufu. (OM 13 5 
CE TE < het gnet à 
40. Olwo olunaku ddala Iwa kubaawo. ΧΑ τι 6-35 1238 ENS 
Kale oyo ayagala, anoonye obubudamu PDT IA 
eri Mukama we. OL 43) ὧν 


PL a ns 
41. Mazima tubalabudde Κα kibonerezo 53547 145 5 15.2.5. 50 
ekiri okumpi: Κα lunaku omuntu 1w’aliraba 3, 2 091 Da σΖ éoa ot 520 
ebyo emikono gye bye gyakulembeza, ῳ εν 5502}. RS ν᾿ 
n’omutakkiriza aligamba nti: Woowe! Nga CERTES ra “ἡ δ IE: 
ndabye, singa kale nali nfuufu! O4 ST PU ξ 


Essuula 79 Juzu 30 


a rés Use 
AL-NAZIAT 
(Yakka lubereberye ἕνα Hijra) 


ΡΝ “ \ 1% ὰ A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © ἈΚ ΣΙΝ 2, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. d 


nt UE L< ils 
2. Njuliza abo ababbira mu kumanya OBS se US 
nebasika abantu olusika babbire mu kwo, ae ti 
3. Era njuliza n’abo abatambula mu οὐ ENT 
mawanga mu bwangu, a ἫΝ 
4. Era njuliza n’abo abaseeyeeya Κα οι τρῶν 
nnyanja oluseeyeeya oluwanvu mu ᾿ 
bwangu, ἊΨ Re 
5. Era  nebavuganya oluvuganya οὐδ 
olw'okusingagana, ον Δ ne 4 
6. Era njuliza abo abateseka era O sus » 2} à 
nebatuukiriza ensonga zaabwe obulungi, “δ « ἥ 2 τ re 
7. Bino biribaawo olunaku ekikankanya ah; \LRS TS po. 
lwe kirikankanya, els κῷ 
8. Ekikankano eky”okubiri kirikigoberera. O3 » 5 
, se . ᾽ " 6 “ Φ., 5,4 9 εἷς 
9, Kw’olwo emitima girikubagana οἷνν᾽ ὁ- λδς5 EE δὶ 5 
kutya. $ ν᾽ 
16, N’amaaso gaabwe galitunula wansi— bis G Cas à 
n Ως “ 
11. Νὰ bagamba nti: Abaffe, tunazzibwa- Os Gi 05858; < 10 ζώ ÿ 557 
yo mu mbeera eyasooka? Ἔν» 
12. Nga tumaze n’okufuuka amagumba RAA AT 
amamulungufu ? Ρ 4 , PR ἘΣ τ 
13. Bagamba nti: Okwo nno kwe kuddawo O5 (LR Hess G à 
okw’okufiirwa. fes κεν ,τν, {ςνάκς 
14. Kale ddala luliba olubwatuka lumu (ONE δὺς» E 
Iwokka, ΓΝ < a 2 UT 
15. Okwejjuukiriza nga bali mu kyangaala! Oise Es b 2 | δῷ 
A σι» ιν 
16. Abaffe, watuukwako ebyafa ku Müsa? Ou 3 EU AUX J> à 
17. Nga Mukama we bwe yamukoowoo- Ds 421. > 1) D 35 RE ΗΜ 


lera mu kiwonvu ekitukuvu Tuwä, 


3 |“ « ΄ 17h: \ n : 
18. ΝΗ: Genda eri Farawo, kuba ddala Obs) © Hultes) 
ayitiridde obujeemu. D ben nt ou te 24 
19. Kale ogambe nti: Abaffe, tewaalyaga- CET ©\ dei Je Ji 
dde kufuna butukuvu? Vo à νυ κ at 
20. Era nkulung’amye eri Mukama wo, OS CE JL EL AS 
kale osobole okumutya. “5 EN ue 

21. Kale n’amulaga akabonero akanene ennyo. OS RQ \de las) 


<> 


Juzu 30 AL-NAZIAT Essuula 79 
22. Naye γε n’alimbisa era n’ajeema, NT 7 
Ὁ 
23. N’oluvannyuma yakubayo amabepga, ΜΝ 
᾽ ΚΙ Κ k b 3 APLLISOES 
n’anyükira okumwekobera. Our Ses 


24. Olwo n’akung’aanya abantu be 
n’alangirira, 


25. N’agamba rti: Mazima nze mukama 
wammwe 411 waggulu wa bonna. 


26. Kale Allah n’amukwatamu olw’ekibo- Où 5 7 87.320 1.4: 


nerezo ky’enkomerero n’eky’oku nsi. 
27. Mazima mw’ekyo mulimu eky’okuyiga 
eri oyo atya Allah. 
Ruku 2 


Doors Ἷ2 ΄ 5,5 
28. Abaffe, mmwe musinga obuzibu Ole ASSE = 


okutonda oba eggulu lye yatonda? 

29. Yatumbiiza obuwanvu bwa lyo ate 
n’aliyooyoota. 

30. Era n’assa ekizikiza mu kiro kya lyo; 
era n’afubutulayo omusana gwa lyo, 

31. N’ensi oluvannyuma lw’ekyo 
yagyalirira. 

32. N'agg ya mu yo amazzi ga yo n’omuddo 
gwa yo, 

33. N’ensozi n’azinyweza. 

34. Nea by’ebyetaago gye muli n’eri 
ebisolo byammwe. 

35. Naye akabenje ssemabenje bwe 
kalituuka, 

36. Kw’olwo omuntu Iw’alifumiitiriza 
ennyo kw’ebyo bye yatakabaniranga. 

37. N’omuliro gulyolesebwa eri oyo 
alaba. 

38. Naye oyo ajeema, 


39. N’asukkiriza okwagala obulamu 
bw'’ensi, 
40. Kale omuliro gwe guliba amaka. 


΄ 


& “΄-’ 

ν, Gesti sis 
AZ? vo 

Φυξϑιζῃ LTÉE 
# 


4 n 


Δ.“ “΄“ CL ne 
Ρ» 4 n° 
OBS Es HS 
ΝΥ Gus 
nt” ñn 
OA airs 
LD nr n 2e Ce 
OCEN SAUCE 
si ad n ἃ ὙΦ NS . “ 
PCSI SIEMANE 
non LA 
GRAINE T 
45. σ a N <w 
Ouh ose 
“ 
OL 05 EU 
NOR EN APLPE 
OI 


s 19 ΄ 


Ν ἃ Δ [ἢ 4 
Ou SN a OU 


41. Nayeoyoeyatya embuga ya Mukama RS 2 4.2} AA ae ὡξ (19 


we, n’aziza omwoyo gwe okwagala okubi, 


42. Kale Janna ge galiba amaka. 


43. Bakubuuza ebifa ku Ssaawa ὦ 
eyalagaanyizibwa nti eribaawo ddi? 


44. Abaffe, ggwe nga ogenderera ki 


okugyoogerako? 


‘+ 


 , “38 “ὦ 
SH QE Val 

> Et se CAC ee 
OA EEAIEIE 
éd Y “΄ Pix Le, 
Ἵ ἀε osé Es 
ὦ 7 5 (σ Van? 
CE 


» D LT . 
ὠΐ ἢ ὡφ ES | Bi 4 


48207 


Essuula 80 ‘ABASA Juzu 30 


45. Okumanya kwa yo okusembayo kuli or ΕΣ: Eu jL 
eri Mukama wo. re ΟΡ 
46. Mazima ggwe oli Mulabuzi eri oyo OR OS, ESS: 
it ) ci ΄, La 
agitya -᾿ | ᾿ « πὸ à “ (νιν dos à 9342 
47. Lwe baligiraba, baliba ng’abatawang- SL PE Se 29 SPL 
adde wabula olw’eggulo {w’olunaku oba As 12 x Lens 
amakya ga 1wo. Θ SE ë 
4 8 ὦ .--,2- - 
ΚΑ ASSIS 
‘ABASA 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 
΄“΄ n 6 ὰ " 
1. Κι lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi  Ogi CNE SALE Lo 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. ones 
2. Yaleeta emitaafu n’akyuuka, Où$ SURE 
b Le TT A ΄ 
3. Olw’okubanga omuzibe w’amaaso azze Ou AE 
gy’ali. nl és Ce, na »(σσ 
4. Nayeggwe kiki ekikumanyisa nti ddala ER ὦ EG) LG 3 
anaatukula, » Hi pegort 9É TE nt 
5. Oba nti anaafumiitiriza, okufumiitiriza CS RE asie 56 5 
nekumugasa? Les 20 
6. Naye ddala balowooza nti oyo Ouæsly 
atafaayo, » Lotto té 
7. Âte ggwe gw'ossaako ennyo Ou a a ὃ 
omwoyo. 26 ΄“ 2,1“ CZ. 
8. Naye Basaana bamanye nti si ggwe er ECS 
ovunaanyizibwa bw’aba nga ἰἀππκυσηο. : ἮΝ 447 2 ETS 
9. Naye kiyinzika kitya oyo ajja gy’oli ον OS Le 13 
ng’adduka, ν δ 2 σκ 92 
3 PRIE 
10. Era ng’atya Allah, Ou, 9559 
11. Ate ggwe n’otamufaako? χα 222 CAE 
= 8 4 “ὦ 
2 Sikyo! Mazima yo Kur’äni ky’Ekijju- Os s G) Ÿ 
ZA — 2 24 NA 107 À 
13. Kale oyo ayagala agisseeko omwoyo — CSS "τῷ δ 
14. Eri ne mu Bitabo eby’ekitibwa D'ENCIE SA 
Ë 3 Ζ Ζ τι 
. _. : | ERTE RE REA 
15. Ebigulumizibwa, ebitukuzibwa, 85 295 
Le (ἃ 
16. Mu mikono gy’abawandiisi, δῶ; ù 
17. Ab’ekitiibwa, abatuukirivu. O855< BISS 
» LT sn fi 
18. Omuntu azikirire! Ye abaffe, nga OS ANA teire 1 
tasiima! 


<> 


Juzu 30 ‘ABASA Essuula 80 


19. Ye nno Allah yamutonda mu ki? OL 2 To 
LA 
20. Mu ttondo lya mani! N’amutonda ate OS5EKS EÂ< on Me, 
n’amwenkanyankanya, ; Es 
: Ἷ ἐσ σ Ti TU Ἀ 
21. N’oluvannyuma ekkubo yalimufuulira Os AS Jui | 5 
eryangu, ν ““:145 after 
22. N’oluvannyuma amufiisa kale (5.5. «50,152 
n’amussa mu ntaana; Lot NE LR 
23. Nate bw’aliba ayagadde, alimuzuukiza. (δ. ὦ 151 35 
Li Ca “ 
24. Nedda! Tannatuukiriza ebyo bye ὠσί ET AS" 
yamulagira. ; | PUS 5 
“ 3 2 σῆς 
25. Kale omuntu atunuleko eri emmere CAE raie) | Σ + 
γα: | Dhs se ἔοικ, re γά’ 
26. Mazima Ffe tufukirira amazzi ku yo OS ELLES Ὁ 
olufukirira, Lys dr un "5 
27. N’oluvannyuma twaasa  ettaka : ἅτ νι {21:15 
olwaasa— Le, n tte 
28. Netumeza mu lyo empeke, OL Gi EE 
lhébnrsior € 
29. N’emizabibu, n’enva, O5 LL ὃ 
SR : Ξ ss "ν tre » Le 
30. N’emizayituuni, n’emitende. OMS 50 5.2) 
31. N’essamba ez’emiti egy’ekifuko OÙ SELS 
eziriko enkomera, PROFS 
32. N’ebibala, n’omuddo, ΠΩ ὅ ἀζ703 
λ nf 4 
33. Nga by’ebyetaago byammwe, n’olwe- @ QE V5 FA EES 
bisolo byammwe. pd με. χιΖ 
34. Naye okubwatuka okuziba amatu OPA] DAME 
bwe kulituuka, ὴ , Due 
35. Olwo lwe lunaku omuntu lw’alidduka (9 -ἀ ὧ AIRES 
muganda we, ΐ Ρ ÿ 
36. Ne nnyina, ne kitaawe, Os 54215 
37. Ne mukyala we, n’abaana be, à 4.221 5 ae LS 
Η , Β CAES sant non Ξ » “.2 
38. Buli omu mu bo kw'olwo aliba ἰῷ 54253 5. Gal JE) 
n’ensonga eyiye emumalawo. ὼ 18 
. | Rhin) 
39. Obwenyi obumu kw’olwo buliba Obs 54e 526520 
bwakaayakamu, 6 συ 
40. Nea buseka era nga busanyufu nnyo! Οὐδ α΄ US 
y $ ᾿ 25, ΄ 
41. Naye obwenyi obulala kw’olwo buli- 2 (2 NES EST 
baako enfuufu, DA AA ans 12 
42. Νρὰ busaanikiddwa ekizikiza. 8.3 ἷ a 
a D a 9 
43. Abo nno be baali abatakkiriza, Ὁ CEE Es Ga 
aboononefu. 


Essuula 81 Juzu 30 
LE à ME » 
NES 
AL-TAKWIR 
(Yakka lubereberye lwa Hiïra) 


: ΜΙ n “ 11% lab A 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Os uesih SD D 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


db , D e 

2. Awo enjuba bw’erizingibwako, OST US, 
de n “σ “΄ * & A À 

3. Era awo emmunyeenye bwe zirizi- 9} θθ 2 
meera, En σὰ» 9 FAR 
4. Era awo ensozi bwe ziritambuzibwa, OZ »» JUS 
d, σ᾿. ton rie 

5. Era awo eng’amira ez’embuto ez’emyezi OASIS 
ekkumi bwe zirirekebwa ettayo, Dore SN 2.“ 
6. Era awo ebisolo bwe birikung’aa- Où ès ὦ 33.9}}3}» 
nyizibwa, CSST PR Φ.“ 
7. Era awo ennyanja bwe zirikuluku- OPERA 
sibWa nezeegaita, srl ae 
8. Era awo abantu eb’enjawulo bwe OF UNSS 
baligattibwa awamu, συ 

.“. ΄ " Ἂν " 
9. Era awo omuwala omuto eyaziikibwa OËds 85:%0)115L9 


nga mulamu bw’alibuulirizibwako, 


10. Nti: Musango ki ogwamussa? OS SsGU 
À 5 

11. Era awo ebitabo bwe biribunyisibwa ὥϑτ: ARÈNES 

wonna, ns 

12. Era awo eggulu bwe liriggyibwako GLLES AS 

eddiba, 


13. Era awo omuliro bwe gulikumibwa, 


14. Era awo 6 Janna bw’erisembezebwa, 


15. Olwo buli muntu alimanya bye 
yaleeta. 

16. Nedda! Njuliza ba sseng’endo abadda 
ekyennyumannyuma, 

17. Abagenda mu maaso n'oluvannyuma 
nebeekweka. 


18. Era njuliza ekiro awo nga kibulirayo, 
19. N’amakya awo nga busaasaana, 
20. Mazima kino ky’Ekigambo 


ekyabikkulirwa Omutume ow’ekitiibwa, 


21. Nannyini maanyi agava eri Nannyini 
Nnamulondo ennyweevu, 
22. Agonderwa, ate nga mwesigwa. 


23. Era munnammwe si mugwi wa ddalu. 


de on w CAN < # 
O4 115) 
n 2 


CAMERA 


» tonne sn ΄ 
Qi AC 5 ASE 


΄ 


ᾧ τᾶν, ῃ 5 NS 
CAE) 
Ours SL δῦ 


PF ὃ ns Δι. 
OSSI sise 
RE 194: 1.3 

φλοιὸς 


Juzu 30 AL-INFITAR Essuula 82 
24. Era mazima yamulabira ddala eyo © ser 33% 417 NAT 
ekkuzimu aweetadde. : τς Ps ον 
25. Era ye si mukodo mu kunnyonnyola OX Je se 9 
eby’enkiso. rt Le VE, 2CS 
26. Era kino si kigambo kya Sitaani On y JS 5.2 
agobaganyizibwa, Lane ie 2 5 
27. Kale ate mulaga wa? 99:5 δ Φὲθ 
" α΄ εκ A ΨΠᾺ 
28, Kino si kirala wabula ky’Ekijjukiza eri Done SNS 0! 
ensi yOnna, DID Te 
29. Eri oyo mu mmwe aba ayagadde OS Κρ os 
okukwata ekkubo epggolokofu. le pe , ue 
30. Era temuyinza kusalawo ku kyonna os τι “ἡ ὅι CES 


okuggeyako nga Allah, Omutonzi w’ebitonde 
byonna, y’asazeewo. 


λυ Δ δ ῥεθς 
AL-INFITÂR 


(Fakka lubereberye lwa Hijra) 


< Pr à ΑΔ 
Osie n lets nl Les 


1. Κι lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Awo eggulu bwe liryabika, 


3. Era awo emmunyeenye bwe zirisaasa- 
ana, 


DE 4.9} ἘΠΕῚ 
DER LIENS) 


ὡς αβιθ 


4, Era awo ennyanja bwe zirikulukusibwa 


nezeegatta, συ 

5. Era awo entaana bwe ziriziikulwa, OS xs 35 (LS 
EPA Le 4 “ ὁ Zn 

6. Olwo buli muntu alimanya bye OLA ESS Lois GE 


yakulembeza ne bye yaleka. 

Je “ς΄ LIÉE (eo » («2 ἢ, 1-81 
7. Owange ggwe omuntu, kiki ekyakubu- SE + À (: [6] δὶ ΨΌΕΙ 
zaabuza ku Mukama wo Omugabi ennyo, υ 


" A CARS 
8. Oyo eyakutonda era n’akuyooyoota, OLUSLS EL ES ER Gi \ 


n’akwenkanyankanya? ες; ΣΖΙ τρις 
σι κα Δ ὡ 
9. Μὰ nfaanana yonna gye yayagala mwe έν 6 G pre se 
yakubumba. “κω frs 22 1 
10. Nedda! Mulimbisa nnyo olunaku ONYLOB ET US 
Iw’okulamulirwako. Dir u ae 
CAN \ Cale © # 
11. Ate ddala muliko abalabirizi, OCT EE op 
fn 7 181% 
12. Abawandiisi, ab’ebitiibwa, OGLE LISS 


Essuula 83 AL-TATFIF Juzu 30 


13. Abamanyi byonna bye mukola. CENESS A Ars 

14. Mazima abatuukirivu be baliba mu OS VS) 
a ΛΝ be baliba mu muliro, es 5 EX ᾧ \5 

16. Gwe baliyingiramu Κα lunaku Iw’oku- Θωλα 
lamulirwako:; ANS , 

17. Ate tebalisobola kugutolokamu. DÉTENTE Us 

18. Ye kiki ekinaakumanyisa nti olunaku ON 1% ΕΠ (2 ELS ζ- 
Iw’okulamulirwako kye ki? . 5 

19. Nate era kiki ekinaakumanyisa nti Oui Mi AGE EL Si 7: 


olunaku lw’okulamulirwako kye ki? 
2 À πὶ GT Lin a T Pan 
20. Lwe lunaku omuntu Iw’ataliba na nas On) Vans AUS Ὺ δῷ 


1 Da ΠΥ ΔΛΩΞ: 


Ϊ À due sene D na ? 
RE GE et de MUR OS EH IE 
Allah. 

2 NÉE bel λὲν 
Ξ re Ξ 
AL-TATFIF 
(Yakka lubereberye να Hijra) 


1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oxe ges ab pi), 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


" κι 7 pr Te 

2. Zibasanze abo ababbira mu kupima! OR 2.) 
< 1e a (4 κι “5.4 

3. Abo ababa nga beepimira okuva eri Ci de | SCT ἐπ Gi 1 

abalala, nebatwala bijjuvu; O© 5 25 


L fn 24% n n ? n? 4 τ᾿ # 
4. Naye nga bwe baba bagerera abalala (os χων 22% 5j55ss EAN 
oba nga babapimira, bakendeezaako. 


. . ΄ ΚΜ) A n »4T - εἰ λ À . ÿiT 
5. Abafñfe, abo tebalowooza nti balizuu- (©) D'y 3.3.9} els) So, Yi 
kizibwa RE τὺ; 
6. Κι lunaku olw’entiisa, Bb 2 


nn PAR ᾿ ΧΙ 
7. Olunaku abantu lwe baliyimirira mu OSbehal4 5) DU DS 2 32 
maaso g’Omutonzi w’ebitonde byonna? 


nu ν7 (At ice 2 
8 Nedda! Mazima ekitabo ky’aboononyi  Ougkæs (& ΠΕΘΠΕΣΊΝ ἢ 


κω (#2) νκή2 
9. Nayc kiki ckinaakumanyisa nti Sijjiini OEM SEE 
kye ki? LE RE 6 "ς΄ 
10. Ky’ekitabo ekyasengekebwa. O4 τ. 


Don 49 du sens ἢ (2 
11. Ziribasanga kw’olwo abaalimbisa, Ov CU κε + 5 


Juzu 30 AL-TATFIF Essuula 83 


ΕΣ νῷ A 12% Corne % 
12. Aboabaalimbisa olunaku Iwokulamula. OH: 08 GE 


13. Naye tewali alulimbisa okuggyako buli © 25, a ὧδ \! 2 ὦ Se, C5 
mujeemu, omwononyi, 


ALT ΔΕ mA fe AU 

14. Nga bw’asomerwa Aya zaffe, agamba 3 C1 06 Ex aie ὁ '» 
nti: Ngero z’abedda! OC 79 

Χά 

3 na, % 

15. Nedda, ddala ebyo bye baakolanga νῶν G PE 5 Je O5 - AS Ἴ 
byatalazza emyoyo gyabwe. OS 0 Ye 

PU Cr 2 


“ 
16. Nedda, mazima bo ku lunaku olwo κά gs) ὧξ A45l\ 
balizivizibwa eri Mukama waabwe. ἵ Lu 


5% 
17. N’oluvannyuma ddala baliyingira mu Oakasi | 23e ÿ 
muliro. der 
18. N’oluvannyuma kirigambibwa nti: 44 sait ὰ Fe Fe dE 2 
Guno gwe gwo gwe mwalimbisanga. O6 19% C2, 
ON > 
4; 


19. Nedda! Mazima ekitabo ky’abatuu- OL is ὌΠ LS EYE 
kirivu kiri mu ‘Illiyyina. 


ERA σῇ τ, Tr 

20. Naye kiki ekinaakumanyisa nti OL δ) 3 

‘Iliyyüna kye ki? LEE SEC 

21. Ky’ekitabo ekyasengekebwa. | © PRE β 

nPwe ne 3 Re 

22. Ab’oku lusegere {wa Allah kye O0HSLI EE 
baliraba. RE 

23. Mazima abatuukirivu be baliba mu gs No 

ssanyu erijjuvu. SA bre EN 

24. Νὰ bali Κι ntebe empunde, OO SES 2h SIN 

beerolera. 2 ῦ δι 

Ρ " 3 Era n n 2? δ γ n 

25. Olibamanyira ku bwenyi bwabwe 5e 425% - ns 

obumegerevu olw’essanyu eringi. , | 

y Ra ς ζ NS re Δ Ζ ns? 

26. Balinywesebwa eky’okunywa ekituku- Oz … OO Gus 


vu, ekikonere, 


RAILS Η ñ 4» ὃ: . 
27. Nga enkonera yakyo ya miski—kale Os EX GE > a 1» Élis ess 


kino abayaayaana Kkye baba bayaa- OS aa 
Jante y δ. Δῳν α [AP fes A 
28. Era entabula yakyoeriba ya Tasniimu, O2 A5 ra) 
b 4.0. a 
29. Ensulo erinywebwamu ab’oku lusegere OÙ 5 ΟἹ ter 2} site 
lwa Allah. £ »# us ᾿ " 
30. Mazima abo abaayonoona, baaseke- ολμι © \5Y 152 eu Dh É OÙ 
reranga abakkiriza; ὦτα à γι 


Essuula 84 AL-INSHIQAQ Juzu 30 


L a? CA δ APR 
31. Era bwe baabayitangako, nga batemya- O© + GX 2 | = 15} 
ganako. 


PAS ΑΛ τ op ΄ 

32. Ate bwe baddangayo eri ab’ewaa- ES Bai dl AE 9 \$ LS 
bwe, nga badda mu kujerega bakkiriza; cr cé 
8 ÊTES à se ce 


2 
33. Era bwe baabalabanga, baagambanga O6ÿ 
nti: Ddala bano babuze! Ἵ 
Ξ: δι. ν. ,Αῇσ“4ικ ὮΝ 
34. Naye Ababaka tebaatumwa gye bali OGibie pans | Hs) 
kuba bakuumi ku bo. 2 ; a 
% n  ῃᾳ λον, ν΄ “A 
35. Kale olwa leero abo abakkiriza be bana- Ja) Je, pre ζ δι. 


sekerera abatakkiriza, ὦ ER 2 54 
Gr Ph tn d 
36. Nga bali mu ntebe empunde, beerolera. (ὦ SA Ξ 25. dE 


À. n à 
37.Balyebuuza nti: Abaffe, abatakkiriza OS LCL " ὧς & 
basasuddwa kyenkanyi n’ebyo bye baako- d ὋΣ ee Δ 
langa? 


Ξ MERS Ξ 


AL-INSHIQÂQ 


(Yakka lubereberye lwa Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O2 Ὡς SIP e 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 

4. Ce 

2. Awo egeulu bwe liryabika, OR SENS), 
3. Nelitega amatu eri Mukama wa lyo —era δ £ 2 ζἰ 2 ἦς 
ππΠῖθοκννα buteekwa okukikola — ΘΟ , 3 2:3 ποτ : 
4. Era awo ensi bw’eriyanjuluzibwa, O2 D ISLS 

use . ns ET 

5. Erikasuka eri byonna ebigirimu, OS Gt cn |s 
neyeemagaza 

A u A .1* 

6. Era eritega amatu eri Mukama wa yo ONE ES) ES 5.» 
— era eriteekwa buteekwa okukikola — 

7. Owange ggwe omuntu, ddala ggwe EL 50! 5 SE) SCAN EC 
olafuubana olulafuubana eri Mukama wo: PT ἠδιὴ το old né 
kale olisisinkana naye. Ogre & 

he CA ΄ 

8. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye mu Oastets “πὰς ς 251 ὧϑ 
ddyo we, - ΞΟ 
9. Ογο y’alibalwa mu mbala ennyangu, OBS ὅς our Ge à 5225 

10. Era y’aliddayo eri ab’ewaabwe nga Οὐδ ἐς aa de A5 $ 
musanyufu. 


<b> 


Juzu 30 AL-BURÜJ Essuula 85 


11. Naye oyo aliweebwa ekitabo kye Os +525 LES Gsior ais 
okuva emabega w’omugongo gwe, + “ 
σ΄ σ΄ 
12. Kale oyo mangu nnyo alikoowoola οὐδ 53 
okuzikirira, ν᾿ ' 
13. Era y’aliyingira mu muliro ogubumbuija. Os dà5$ 
«» LA 
14. Kuba ye yalinga mu b’ewaabwe nga 5.2 as 2 © EM) 
yeesanyukira. | 
à x δ σι,» 4 ΜΙ nt LLC ς 
15. Ddala ye yalowoozanga nti taliddayo Cp | 45] 
eri Allah. τὸ 
PAS ΄ Led \ 
16. Tewali kubuusabuusa, Mukama we ΩΣ “ δ: OR 
ddala yamulabanga. ÿ , 
1 RL 9. δ᾽ VS 
17. Ddala njuliza okumyuka kw’ebire awo Ogi 3 Pr | 
nga buwungeera, eu re 
> 1: Ε se O5; ΠΩ 
18. N’ekiro n’ebyo bye kibikkirira, A] 
τ 4 
19. N’omwezi awo nga gwa ggabogabo, δι MA 
ht nr Es LOUE 
20. Mazima mulirinnya mugigi Κα mugigi. φρο SU 
"“" τ £ ( Δ “ ΜᾺ 
21. Ye babadde ki, Iwaki tebakkiriza? D PS DES 


LA . . 
th x D ne AL “τὰν 
22. Era bwe basomerwa Kur’äni O035215) ©\52) Baie SSL 
tebavuunama; ” : τ 
2 “,»" “' ΝΗ ne 
23. Wabula αἴθ bo abatakkiriza balimbisa OÙ 9 Ca] ῳΖ 
bulimbisa. 


+ Δ Ὰ γ,“οὰ 1% 

24. Naye Allah, amanyi bulungi ebyo bye @© £ πο, φλιὰν 
bakisa. 

Won? Tr κακὸ 1 

25. Kale bawe amawulire g’ekibonerezo Oo lie bis 


ekirumya ennyo. 
D nn, 


΄ \ \ na 6, 
26. Okuggyako abo abakkiriza nebakola 3) cabillisles 91526 | Cr » By 


ebikolwa ebirungi, abo be balifuna empeera jrs 9 T9 nt 
etaliiko kkomo. ὧς De PE al 


Z «Ὁ ὁ τ » 
a Ars ON ÈSs 
AL-BURUJ 
(Yakka lubereberye Iwa Hijra) 


< Si ᾿ 
1. Κα Iw’erinnyalya Allah, Omusaasizi Os > los ab Lois 
ennyo, O’wekisa ekingi. 


"Ὕ 639 < LATE A 
2. Njuliza eggulu eririna enkulungo z’e- O2 ElS \s 
mmunyeenye. | , ᾿ 
ΝΑ | n° 1s 
3. N’olunaku olwasuubizibwa, O> go) AT 


<> 


1 


Essuula 85 AL-BURÜJ Juzu 30 


4. N'’'omujulizi n’oyo aweebwako où a 15,205 
obujulizi. « ΄ 
y . 9 A D» À nT ee 
5. Bakolimirwe ba nannyini lunnya — 22 SET CS) 
ARE ὦ 
6. Lw’omuliro ogujjudde enku — OFF E (ri) 


> 
Vo 
ἊῸὋ 
δ 
3 24 
\ 
Ὁ 
A 


7. Awo nga batudde ebbali ku gwo, 


LE 


abakkiriza. 


5 
> 
᾿ An ΩΣ ΩΣ \ FA 
8 Era bo bajulizi kw’ebyo bye baakolanga OS Gr Lola JE BB 
9. Era tebaabawalanira kirala wabula lwa ai 


kubanga bakkiriza Allah, Luwangula, A on ARE) 
Atenderezebwa ennyo, Ok T° ÿ" 
à # on Ph. 

10. Oyo Nannyini bwakabaka bw’eggulu 125 ὅν 30 EL Αι 
n’ensi. Era Allah ve Mujulizi Κα buli kimu. Dis «1. 2 Vo be 
χδρὰ 0 JE ἀθλ5 

nn rrn #9" 2 n.% ΄ 
11. Mazima abo ababonyaabonya CRAN ET. MS GEL 
es nd 4 ΄ 1.3. 


abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakazi 4. . ΄ Dertes 
n’oluvannyuma ne batabonerera, kale RASAE LE AG 33 3.9 
balifuna ekibonerezo kya Jahannamu era © et! fe < 
baliba n’ekibonerezo ky’okubengeya. 

3 


: se .97 2 NES 22 ln?! 3 ὦ 
12. Mazima abo abakkiriza era nebakola 22) φρο les 5 [512] Gt OL 


cbikolwa ebirungi, balifuna ensuku 2,49 411 ,,19< Panda ni né 
ezikulukutamu emigga wansi wa zo. Okwo ὁ 455 δῷ Po dents 
nno kwe kuwangula okunene. Où AT 
{2 
5 La 
13. Mazima okuvumbagira kwa Mukama 4.2.1 Ξυ τῷ A 
wo kukakali nnyo. ἤ 
᾿ : ξρ, 9 TE ,». 4} 6% 
14. Mazima Ye y’atandika buli kimu era Kms 9 ὦ >. 95 49) 
y’akiddamu. ERPNECIOr 
15. Era Ye ye Musonyiyi ennyo, (5559 })9459} 52. 
Ow’omukwano ennyo eri oyo amwagala; 
. τὴν ᾽» Ν Ca ὅν »“ἴ 2 
16. Nannyini Nnamulondo, Nannyini © CE la 
kitiibwa, Lin γ᾽)" fus 
17. Akola n'atuukiriza ky’aba ayagadde. Où 5 
CEA KA 
18. Abañffe, watuukwako ebyafa Κι magye? > PHIÉEMSS ELsiJs 
2 ἿΣ {κ΄ hrs 
19. Ga Faräwo ne Thamüda? OS SOS 


" . 2 δῷ 119% he % 
20. Kyokka abatakkiriza bo bali mu Oui és RSC 15145 
kulimbisa. jé 


2 4 A UC fn à < 

21. Naye Allah abeetoolodde mu ngeri ὧδ»: 2% 3.6.32.}5ὦ 95 ἐδ» 

gye batamanyi. 4 n 6 Share ὃσ 

22. Ddala eno γε Kur’äni entukuvu, Sie DES δ 
An TE οἵ 


LR «ἃ 
23. Eri Κα kipande ekikuumibwa obutiribiri. On 8) EE 


Juzu 30 Essuula 86 


ΘᾺ NEDE 
AL-TARIQ 
(Yakka lubereberye wa Hijra) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ΘΟ». los lab Leds 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


ζ = 2 
2. Njuliza eggulu n’emmunyeenye y’oku OS ls Là Ἢ 
makya — 
2 κἼ25 
3. Naye kiki ekinaakumanyisa emmunye- O6 AA EL; LT 
enye y’okumakya nga bw’eri? 
4, Y’emmunyeenye eyakaayakana ennyo— O3 ET Ξ 2) 
? 
$ Ta ja 
5. Teri mwoyo gwonna wabula guliko OBE “τ... ὁδῶν 
omukuumi. 
6. Kale omuntu yekkaanye nnyo ekyo kye OR + als » 1,5 μέ 1% 
yatondebwamu. À 
: NEA he TE 0 AE 
7. Yatondwa mu mazzi agasindikibwa O ϑ 5 CARTES 
olwokyo, 
L σι, 2 “Ὁ LA 
8. Agava wakati w’ekiwato n’embiriizi. ὡς σύ ALAN Ève ΣΑΣ 
TAC ATTE 
9. Mazima Ye okumuzzaawo ddala Où SE ENT TS 
akisobola nnyo, 
y 2\2% { ΓΑ Ά 
10. Olunaku ebyaama Iwe biribikkulwa. οὐ 65 29. 
Σ : » ENS Tan TT 
11. Kale taliba na maanyi wadde pe 22 895 ve 
omuyambi. ν Si - Dar 
12. Njuliza ebire ebbidding’ana nga bireeta Or 'ol, 1 
enkuba, : ᾿ 
" d DS ATA 
13. N’ettaka eryeyuza olw’ebimera. OA CAES HE O7) 
LA 4 Vita ὁ 
14. Mazima yo Kur’äni ky’ekigambo C5 ὦ 55 45) 
ckisalawo, D D ee 
15. Era yo si kubalaata. EN) D 2 
᾿ " ANSE 19h σε »4 
16. Mazima ddala beekobye olwekoba. O\ D OS LEnT 54 JL 
& 
17. Nange neekobye olwekoba. OS Re15 


\ 
ξ 5 R onfun et u »,“ 
18. Kale abatakkiriza bawe akaagaanya. O5) Ada Où ei 4 ë 


Naye bawe akaagaanya katono. 


Essuula 87 


SALE? 


NES IE 


AL-A‘LA 
(Fakka lubereberye να Hijra) 

1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi PE ait Lo, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. τ, 

5 Ah <\uts Δ w # 
2. Gulumiza nnyo elinnya lya Mukama O \ ENS 5 TE 
wo, Owa waggulu ennyo, ee 5: 

Ἕως AT » 

3. Oyo atonda era n’ayooyoota, Ov Sas GG > | 


4. Era oyo agereka era n’alung’amya, 


5. Era Oyo amezesa amalundiro, 


6. N’oluvannyuma n’agafuula bisasiro 
ebiddugavu. 

7. Ffe tujja okukusomesa Kur’ani, era 
tojja kwerabira, 


8 Okuggyako nga Allah bw'’anaaba 5 


ayagadde. Mazima Ye y'amanyi eby’olwaatu 
n’ebyenkiso. 

9. Era tujja kukuwewulako odde eri obwa- 
ngu. 

10. Kale buulirira; mazima okubuulirira 
kugasa nnyo. 


11. Kale oyo atya Allah ajja kufumiitiriza, 
12. Naye ow’ekikwa y’anaabyebengulako, 


13. Oyoaliyingira mu muliro ssemaliro. 
14. Ate talifiiramu wadde taliba mulamu. 


15. Mazima amaze okuganyulwa oyo 
anoonya okutukula, 


16. N’ajjukira elinnya lya Mukama we, 
n’asaala. 


17. Naye muwa nnyo enkizo obulamu 
bw’ensi eno, 

18. So nga obw’enkomerero bwe businga 
era bwe buwangaazi. 


19. Mazima kino ddala kiri ne mu Bitabo 
ebyasooka — 


20. Mu Bitabo bya Ibrähimu ne Musa. 


ν. τι κι 212 DL 
Ouais EL Es 

a 6 ! LA 
272. 2 SL ab α ἕν 
$ À δ. 2 

ΟΥΤΩΣ 
ξ Δ + w 24 
Oui Etc 
ΣΙ LD v% TE à Δ et 
Ours nes bis 


© 
ἱ 
VF 
k 


5 PA) LA Ξ 
Oui Sas si 

QG E ENV 
y Le, ἥ 


LCA 
OF SACS 
» ἃ κί ut cale CE 
OUSS 495 221 5IES 


n 


+ 8 1% AVES 
OUEN SEE ds 
2 


σ΄: 


» 


Juzu 30 Essuula 88 


À -Ξ + { φ 2 
ΘᾺ ΝΕ ΣΕ 
AL-GHASHIYAH 
(Yakka lubereberye iwa Hijra) 


Pa 4 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On lutshi ab lots 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Abaîfe, watuukwako ebifa ku mutawa- Dares EM ds, ELSTUS 
RER 

. ei cho En uoioNe DE Dis PERTE 

Ne Dre gakabassana, nga Hire ile 

Su δε mu muliro olubabu; CFA 55 je 

6. Banywesebwe mu nsulo eyeesera; ; 25 | Ed RÉ 

Cd # 


᾿ “ἘΣ Con ñ 
7. Tebaliba na mmere okuggyako omuddo χὰ» Si " CL 327 Cd 
omukalu ogw’amaggwa ogukaawa ennyo, 


Bon none 9 { ’ af 
8. Ogutagezza wadde ogutagasa ku OR Ὁ. 202 3) 
njala. LE y (Eos @nss 
9. Ebyenyi ebimu  kw’olwo biriba bisa- Θάσου χ», 655 53.5.5 
nyufu nnyo, $ Co 
10. Nga bisanyufu olw’okutakabana kwa Oil Gusc) 
byo, ν PES PET 
11. Nga bali mu Janna eya waggulu ONE 5 
ennyo, » 2 ΄ 29. σ΄ Fr 
12. Nga towuliriramu bya swaakaba; IN (213 PSS) 
6 τὰ 
13. Mulibaamu ensulo ekulukuta, O2 GétGr à 
: NAT TI »0(72., 
14. Mulibaamu entebe empunde, (425% )υ 5 
engulumivu. ἢ . 
4... ,{ Ε 
15. N’ebikopo ebitegeke obulungi, (9 42 TS ANT 2 
16. N’emitto emisimbe mu nnyiriri, 41 has ὧ, “3 
17. N’ebiwempe ebyaaliire. ᾿ VE: es ὦ 73 
ΓΝ RARE AT PAL: 
18. Abaffe, tebatunulako eri eng’amira CEA if hd, 32 :57 31 
nga bwe yatondebwa? ν᾿» DES RE 
Sn .;» κ᾿ Ὁ # 
19. N’eri eggulu nga bwe lyawanikibwa? Os fils ds 
Dh 11 . # 
20. N’eri ensozi nga bwe zaanywezebwa? GES ES ΟΕ ὁ ν5 
21. N’eri ensi nga bwe yayaliirwa? ϑέζυΣ IS > V\d 15 
À Ἀν CELA 
22. Kale buulirira, mazima gewe oli Mubu- Ὁ ETS 35655 
ubrizi; 


Essuula 89 AL-FAJR 


Juzu 30 


23. Toli mukuumi Κα bo. 


24. Naye oyo eyeefuula neyeerema, 


25.Kale Allah alimubonereza ekibonerezo 
ekinene ennyo. 
26. Mazima gye tuli y’eri obuddo bwabwe, 


27. N’oluvannyuma ddala n’okubalwa 
kwabwe kuli gye tuli. 


ON SES ΠΝ 


PRIE 


On Bars En 
#4 » 5 
ὌΝ δῇ GAY, 


Cd 


OMEES 


Wa | 


AL-FAJR 


NÉS Se 


(Yakka lubereberye ἕνα Hijra) 


1. Καὶ Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Njuliza emmambya, 
3. N’ebiro ekkumi, 


4. N’ebyenkanankana, n’ebyensuusuuba. 


5. N’ekiro awo nga bugenda okukya, 


6. Abaffe, mw’ebyo temuliimu bujulizi 
obw’amaanyi eri oyo alina amagezi? 


7. Abaîffe, tolaba nga Mukama wo bwe 
yakola aba ‘Adi — 


8. Ab’egowangalya Irama abaalina ebizimbe 
ebitumbiivu, 

9. Ebizimbe ng’ebyabwe byaali tebizi- 
mbwangako mu nsi— 


10. N’aba Thamüda abaawookoolanga Si | 
enjazi mu kiwonvu, 


11. Ne Faräwo nannyini magye? 
12. Abo abaajeemera mu nsi, 
13. Era nebasukkiriza obwonoonefu mu yo. 


14. Kale Mukama wo n’abayiwako 
embooko y’ekibonerezo. 


15. Mazima Mukama 
kuteegerera. 


wo ali mu 


Hisblets 
OS 
DU 
σὴ 261% 
OS 915 RES 
Gris 18, οὔ! 


Gates is 551 


Ge 


“A Zn. 7% np 
- Gi rs 


nfns 


ES lus 035€ 


Θε 


Juzu 30 AL-FAJR Essuula 89 


16. Naye omuntu Mukama we bw’amuge- 43 PRET il Ξ Are | AE 
zesa n’amuwa ekitibwan’amuwa n’ebyengera, 2 ee 4 A pe σὰ 
olwo agamba nti: Nea Mukama wange ampa- OSSI 29 ES dos 
dde nnyo ekitiibwa. 


17. Naye bw’amugezesa n’amukundeereza 1485) 2255858 V1 “οὔ: 
ebyamuweebwa, olwo nga agamba nti: ci) 2 it ΔΆ 
Mukama wange ampeebudde. τς 

n D [4 ΄ 

18. Sikyo, ddala temuwa bamulekwa kiti- OA OS Y δ ÿ 
ibwa, u ds Leyde 

19. Era temukubiriziganya κα kuliisa OS UE Gras ŸS 
banaku, . 1. DE L54 vu, # Mer 

20. Era mulya n’ebyobusika bye musigi- OËÿ ᾿Ἰῶ σις LS 
ddwa mu ndya ey’okuvaabira, 4 L 5 

n .Ψ “ 

21. Era mwagala nnyo eby’obugagga OL JE GS 

okwagala okusukkiridde. 4 # - Ξ 
w o 

22. Mwetegereze! awo ensi bw’eribete- OS D Sies: AN ES 
ntulwa olubetentula, 4 _ «,, RE 

23. Era Mukama wo n’ajja ne ba malayika λέ 171,5 25; 43 
mu nnyiriri n’ennyiriri; ν ᾿ Lo: 

. ᾿ : - »“,“ net Veotrt σγ ΄ 

24. N’omuliro kw’olwo ne guleetebwa, ku 5% ἢ = Dh 56e 
lunaku olwo omuntu alijjukira, naye nno νιν τὰ .ν ες 
nga okujjukira kwe kukyamugasa ki? sys 2 To Ci VILLES 

LAIT 4 


25. Aligamba nti: ΟἹ Nga zinsanze, singa 5 GS ESS δ ὦ 581 
kale nakulembeza birungi olw’obulamu 
bwange obw'oluvannyuma! 


s, 
26. Kale ku lunaku olwo, tewali n’omu OL AIDE Co pus, Y à 
alibonereza kibonerezo ng’ekikye; 


: δος : LG On T ALL Luns LG 
27. Era tewaliba n’omu alisiba ensiba >> | 48 L 302% 22 
ng’eyiye. - 
LR Es AN D D RÉLUSRETT 
28. Owange ggwe omwoyo omutebe- δ λοι SAIS] à, Le, 
nkevu! Mi 26 Ut te 
29. Dda eri Mukama wo nga oli musa- Cds do ES Jam) 
nyufu gy’ali, nga naye musanyufu gy'oli. “ 
ingi δῶ FE ri LAS G 
30. Kale yingira mu baweereza bange ES >Les δῷ 35 
abaagalwa, 
31. Era yingira mu Janna yange Lente ESS a 
: ymg u yange. OS =>) Ὁ 


Essuula 90 Juzu 30 


AL-BALAD 
(Yakka lubereberye ἔνα Hijra) 


ñ 4 Ν .᾿ à Λ 
1. Κα Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Où) gi Fe | æb | »-" 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


ν ANR As ΠΥ Χο 
2. Nedda, njuliza ekibuga kino. OS! Vds Bus |) 
A EE ae 
3. Era ggwe lumu olidda mu kibuga kino. Oxi ren Je ES 12 
4. Era njuliza omuzadde n’oyo gwe O$ Ἵ: 25...}}55 
yazaala, # 
te à ation “ 
5. Mazima twatonda omuntu nga wa of SOC 1.5) 
kutakabana. 
: - ; Ἄς “5 Add ent r0T'À 
6. Abañffe, alowooza nti tewali n'omu (js as 3 > € las | ΕῚ 
amulinako buyinza? 
7. Agamba nti: Nsaasaanyizza eby’obu- ÉÉSGETÈE 
gagga bingi. Dm 26 , 
ὃ, Abañffe, alowooza nti tewali n’omu OS 65 5) © nr | 
amulaba? > Ρ 
δ.“ 
9. Abaffe, tetwamuwa amaaso abiri, OUTRE 4} JA 397 
y .““.“,0 1,5 ΄ 
10. N’olulimi, n’obumwa bubiri? OTHERS 
se nf nBip nr 
11. Era netumwoleka amakubo abiri Ov CSP 
eddungi n'’ebbi ? ” 
# ΒΡ nef 
12. Naye teyawalampa kkubo lya OSESN BSES |N 
‘Aqabah. 
» a rs 
13. Naye kiki ekinaakumanyisa ekkubo Os ELSS “3 
lya ‘Agabah? ᾿ ñ 
“" 
14. Kwe kuta omuddu. (3555 ES 
μὴ δας ὦ "., ., σκιν nets 6νιῃ 17 
15. Oba okuliisa Κα lunaku olw’enjala (δ 5.2.2 5 2329 3.8}5ϑ) 
᾽ Μ“ω Sr, 1% sus 
16. Mulekwa ow’oluganda, DATE 
Le 15 στ ΄, δ Lt 
17. Oba omwavu avulubanye enfuufu. Οὐδ. 25.521» io δὴ 
“τι. sr γε 
18. Ate ng’ali mw'’abo abakkiriza era 1215 5 Fe Gi Ce ὁ 55 
abakuutiragana ku kugumiikiriza era ΚΖ 2, AIT EI 
nebakuutiragana Κα kusaasiragana. ® . # Z +5 
“-» “ RCA Δ γῆι 
19, Abo nno be bantu b’oku ddyo. CAS) LS EL 91 
20. Naye abo abaagaana Aya zaffe, bo ædl 52 DU 1 on. \3 
be bantu b'oku kkono. OS ὁ 751 


«(5 


Juzu 30 AL-SHAMS Essuula 91 


“ia bo omuliro ogw’embiga kwe gulibu- ΘΙ Σ [3 “ὁ Bas ë 
2 Ex PRET = 
e: AE one το = 
AL-SHAMS 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


Δ “ \ 1% mn " 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opis loss tables 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Njuliza enjuba n’ekiseera W’eviirayo, HR os 
3. N’omwezi awo nga gugigoberera, GER SL I 
4. N’emisana awo nga gugyoolesa, OCR IS " ) Gi 
5. N’ekiro awo nga kigibuutikira, Bis JS 
6. N’eggulu n’enzimba yalyo eyewuu- ALES AT 
7 N'ensi n’okwaliirwa kwa yo, res Css Ὡ 
8. N’omwoyon’okuyooyootwa kwa gwo— ΠΣ δε ré Eee 355 
9. Kale yagubikkulira amakubo g’ebibi ON HALSUEE LEcTt 


bya gwo n’agobutuukirivu bwa gwo — 
Le ù $ A Pad Tien χ τ 


10. Mazima amaze okuganyulwa oyo agu- ὦ ὙΠ 30 155 
tukuza, ᾿ ΣΙΣ 
11. Era amaze okuzikirira oyo agwoonona. OS &? D 339 
n# ELA D 
12. Aba Thamüda baalimbisa obubaka ORAN 5 TRS 
olw’obujeemu bwabwe. He : 
ἫΝ «A 
13. Awo abasinga ekikwa bwe yayimuka, GRAS FA ὡα 5) 
2 ΕΣ Omubaka wa ne tr ΜΗ τς $C ab AS 4 ό “« 
nti: Muleke eng’amira ya Allah eno enkazi (χὰ. ας 
n’okunywa kwa yo. Casius 
aus 24 254 1e (τ 2: Dash 425 
15. Nayebaamulimbisa, ne bagitemako ama- sexes "δ SIA 594 LES 
gulu, olwo Mukama waabwe n’abazikiririza Len ML Lohan ne 
ddala olw’ekibi kyabwe, kale eggwanga lyaabwe PÉE 5» 56:1) ge 
n’alisaanyaaawo. : à ur: 
CE (A ΄ 
16. Era teyafaayo ku binaakivaamu. Ou GC o & 


Essuula 92 Juzu 30 


À R_» FE > 
ἘΣ NE AU 
AL-LAIL 
(Fakka lubereberye ἔνα Hijra) 


1. Κα Iwerinnya lya Allah, Omusaasii Οὐ φῦ ni ab los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


" Η a A “ “΄ 
2. Njuliza ekiro awo nga kibuutikidde Oui, ERA 
ensi. 4 
3. N’omusana awo nga gwakaayakana, Où si 5 15 
Tor ot ““ (7 
4, N’okutondebwa kw’ekisajja n’ekikazi, OX Se SSD ce G 3 
,» Lefort 
5. Mazima okutakabana kwammwe kwa OPEN ©} 
njawulo. 
υ y Le #7 À ane ““. 
6. Naye oyo alitoola ku ἰννα Allah era OS 5 RES b 
neycckuuma, AT 
7. Era n’akakasa ebituufu byonna, Oil ? 
8. Kale tulimuwewula n’adda eri obwangu. 0 a j ὅ᾽ ASE 
Va or 
9, Naye oyo alikodowala neyeefuula eye- QUES 15 1 os Ets 
emala, "ἫΝ ἊΣ 
κ23 c 
10. N’alimbisaekituufu, OL LISS 
τ " Ν ῳ "2 ? Cps À ré 
11. Kale tulimwanguyiza eri obuzibu. ὧν 2 δγωκλϑ 
der Timor of 
12. Era eby’obugagga bwe tebigenda ὌΝ SAR ΟΝ 
kumugasa ng’azikirira. 
᾿ ᾿ 223] \29 LATE 4 
13. Mazima okulung’amya kuli Κα Ffe, Où x EU OL 
\ Ja \a# ἢ 
14. Era ddala obulamu bw’enkomerero (OT) Ἢ 3} ( OLS 
n’obwolubereberye bwaffe. A AC tu 
7e ταὶ LA 7 .n" ne ὩΣ - 
15. Kale mbalabula ku muliro ogubumbuija. SL SSL 
" LI “ Π Ἢ ΄ 
16. Teri aliguyingiramu okuggyako oyo QE Ὗ AS 


ow’ekikwa ennyo, 


à : » Net “΄ ne 
17. Oyo eyalimbisa n’akubayo amabega. Ou 5 PS | 
18. Naye gulyewazibwa oyo eyeekuuma OS 2 EK2SS 
ennyo, be Ὁ 
2 Ὁ ne Ν ΜΕΝ 1 
19. Ογο atoola eby’obugagga bwe olw’o- CEST G ex CL 
kunoonya obutukuvu. > 


, € 
20. Era nga Κα lulwe tewali yenna gw'a- OU Semi 026 is pa C5 
kolera kisa kyonna nti asasulwe, 


Juzu 30 AL-DUHA , AL-INSHIRAH Essuula 93, 94 


21. Wabula akikola Iwa kunoonya kusiima δ΄ | 45.23.9 ASS ι΄ " 
Κννὰ Mukama we, Omugulumivu. ἥ ᾿ | 

22. Era mangu nnyo Allah ajja kusiima Gus5xS FA ζ & 
by'’akola. W 

Ξ RE | É Né > 
τ AVES 4 282 
AL-DUHA 
(Yakia lubereberye ἔνα Hÿjra) 


΄ \ δῷ An Ν 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Θρε ῦθιῳ νος 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


Ù 


y 1v, 
2. Njuliza akasana K’oku makya, ΟΥ̓ 
"αν KI 
3. N’ekiro awo nga kibunye wonna, CR ADRAL 
κῶς 2.2} 2.22 2 fe 

4. Mukama wo takwabuliranga wadde OS C5 es als 52 


tanyiiganga ku lulwo. ds « ᾿ ne 
EN ΄- al ὦ 

5. Mazima ekiseera kyo eky’oluvannyuma ΘῈ πο EURE 8... 

ky’ekisinga obulungi gy’oli ku ky’olubere- 

bte Lane LD Alat ns ne Te 

6. Era mangu nnyo Mukama wo ajja ku- Ouso CS 315) +5 ὁ LS qu) 5 

kuwa osiime. 


\< CR ΖΛ. # 1e 
7. Abaffe, teyakusanga nga oli mulekwa, où DE Basse χα D | 
n’akuwa obubudamo ? 
æœ 1," ΤΩ “15““σ5“5 
ὃ. Era yakusanga obulubuuta, n’akwoleka OU 485 7 >2>99 
ekkubo. ᾿ 
b ln 2 
9. Era yakusanga nga oli mu bwetaavu, Ous L Ye - 1.255 
n’akugaggawaza. b het 4 NP L 
10. Kale mulekwa, tomutuntuzanga, OS DEA) "Ὁ 
2 ΕἾ ε΄“; LA Cat Te LL 
11. N’asaba, tomuboggoleranga, OS Vs ds ὦ 19 
À 
An . Ah Ar 
12. Era ebyengera bya Mukama wo Où iSS éb52s2, 615 ὧν 


bibuulirengako abalala. 


Z LE , 2%, WE 
É Er Nés: 
AL-INSHIRAH 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) ὁ, > : 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasii OgeHiuesnlablots 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


£ ᾿ : " “δι OC 

2. Abaïffe, tetwakwanjululiza ekifuba kyo, OS Ξὺ 7 9] 
y Δ Ν 

3. Era netukutikkulako obuzito bwo O 2,5} 2 ES (22:3 


<> 


Essuula 95 AL-TIN Juzu 30 


4, Obwali bunaatera okumenya omugo- OS) ΟῚ si & ἧι 
ngo gwo, NME 
PARLES 
5. Era netututumula elinnya lyo? OS EG ss 
a LA < 
6. Kale ddala wabaawo obwangu oluva- OISE 2) 1250 E 
nnyuma Iw’obuzibu. d 
» n LA 
7. Era ddala wabaawo obwangu oluva- re ES) 2125 ©! 
nnyuma lw’obuzibu. o Fe 
8. Kale buli lw’ofunanga akaagaanya, ot Ἕ LÉ . 
ofubanga nnyo, | eo 
: \ 
9. Era eri Mukama wo gy’obanga osinga O5 É Es Su L SC 
okwemalira. d ἃ 
A £ 2 ὦ flex » 
δὶ Co à "2 + 
ΓΞ Te 
AL-TIN 
(κα lubereberye wa Hira) 


1. Ku Ilw’erinnya lya Allah, Omusaasizi OsbsHlges y gb los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


y Ad A σ΄ κυ 
2.Njuliza Omutiini n'Omuzayituuni, OU EDS IS 
, . . . y "A A x? # 
3. N’olusozi Sinaayi, OU ) 3.5 “ 
" À CAR 4.1} CE 
4. N’ekibuga kino eky’emirembe. Ogre Yi lle 
- 47 ec ΄“΄ αἱ À σι...“ A Cat 
5. Mazima twatonda omuntu mu ngeri gl (> OU ÿ Gil 5.2 
esingira ddala obulungi; ΜΗ 
ξ Ε 3- 585 
ra y FA ns Un 6% 
6. N’oluvannyuma bw'ayonoona, tumu- OEM JA 5555 


Zzaayo mu ba wansi abasemberayo ddala, PRE 
Ὁ os 


\ à ? ““ ? ν fn, 
7. Okuggyako abo abakkiriza era nebakola æhail lobes 5 | MARS IL 4! 
ebikolwa ebirungi; kale abo be balifuna 2 ns te 6 ΧΑ ,.21- 
empeera etaliiko kkomo. O9 po Re 2 545 


à κω D ne Abe (* 
8. Kale ate kiki oluvannyuma /wa kino OH L ss CALE 
ekinaakulimbisa Κα ky’okulamula? 


ἜΣ, nl A ᾧ τ 
9. Abaffe, Allah si y’asinga abalamuzi Ok LR 2 | seul ë 
bonna? ‘ 


Juzu 30 Essuula 96 


ΘᾺ ARLES 
AL-‘ALAQ 


(Yakka lubereberye wa Hijra) 


“ r 6 à 4 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi 9) ESS ge | ab | pus 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


# “ noû 
2. Soma  kulw’erinnya lya Mukama GES EL “ιν 3. 
wo Ονο eyatonda, ΕΝ ΄ ie κω» ἧς 
3. Eyatonda omuntu okuva mu kitole Où © GÉNIE 
ky'omusaayi ekikwaafu. " 20 2 Ν 
»σ“2 ἃ σὴ,» 
4. Soma! Anti Mukama wo ye Ssaabati- ΟΣ 1 Ὧν 55153) 
ibwa, y 741 on. 
5. Ovyoeyayigiriza okuwandiika n’ekkala- Op υ AE ῴ al | 
amu. ,. 7,» , CA PAR Ye 
6. Yayigiriza omuntu bye yali tamanyi. O 50 © Las 5121 
Ton + RONA 4 
7. Nedda, mazima omuntu  ajeema Ouh CR» 1}: 
nnyo, b Lin ATEN 
8. Olw’okweraba nti yeemala. Ouai θυ θὶ 
REA AE 
9. Mazima eri Mukama wo y’eri obuddo. Ok - νῶν 
bre y 5e ει 11 
10. Abaffe, omulabye oyo aziyiza Outer Gauss) 
11.0muweereza waffe ng’'asaala? Où SUISSE 
+ ga À / 
12. Kiba kitya, singa abanga ali ku bulu- Oui dE ώ φονώ:21) 
*amu? 
D: op | ἘΝ LONG) “ “1.7 
13. Oba ng’akubiriza okutya Allah? (ὃ ὼ 15 
à % 
14. Okiraba otya, singa alimbisa amazima OÙ Se LES “if 
n’akubayo amabega, 
Se EE a πῶ TT 
15. Abafñffe, tamanyi nti ddala Allah ala- (ous 2 Ab | 3 ne 3 | 
9 
ba? | but à σιν Κι En Lu 
16. Nedda, singa teyeekomeko, ddala tu- (Ras 3 ds ε CAD \s 
ja kumuwalula nga tukutte mu nvüri z’omu Lu κχ2 
kawompo, O4 7 L 
Zur ΄ Ἰὰ ΄ 
17.Μιι nviiri z’omu kawompo ak’obulimba, () ab 3 22 55 22,2 ἔ 
ak’onoonyi. 5 pe hé 
18. Kale k’akoowoole banne, 1336 F UE 
ÿ w n 
19. Naffe tukoowoole abambowa baffe. DES EN PES 


τρῶν, ANR nn 
20. Nedda, oyo tomugonderanga, wabula CSS SAN ΔΑΒ). 


vuunama era osemberere Allah. 


Essuula 97, 98 AL-QADR, AL-BAYYINAH Juzu 30 


ἜΣ VER , 5 [Πξεθα 
AL-QADR 


(Yakka lubereberye ἕνα Hijra) 


1 % n à Α 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On! yes | gb Los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


ΞΖ,“ γλσ ef Τὰ 
2. Mazima Kur'äni twagissa mu kiro OS IEEIR gai) 
eky’okugera. πον : Le 
3. Naye kiki ekinaakumanyisa ekiro où 5.89} GEL: 12 


eky’okugera nga bwe kiri? + 

Enr NT nv sn n LT à 2 
4, Ekiro eky’okugera kirungi n’okusinga cn A er ) als 3 
emyezi olukumi. " #ÿ 


kyo ku buli nsonga olw’ekiragiro kya Mukama ἡ Fe PS 
waabwe. OS Ge r 545) ἡ 


é seit bu ve à ς, + 
6. Emirembe gy’ekiro ekyo gituusiza OS als AS es SHC 


ddala ku kusala kwa mmambya. 


= g + ΡῈ 3 τ 2 τὸ 
= AGIR ESA = 
AL-BAYYINAH 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 
\ rw 


1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oi> Dior ja Abe, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


n. 6 » PR # 
2. Abo abatakkiriza mu bantu b’Ekitabo Ji © ue F &i > τ 2. 
n’abo abenkanya Allah n’ebirala tebajja ὡς .» σὲ het 
kulekayo butakkiriza bwaabwe  okutuusa ὡτς su Se 5 LS 
nga batuukiddwako obukakafu obw’olwa- Où ta] » 2456 
atu — 


L 14,5 2,14 » »ὕ ñn 
3. Νρα buleetebwa Omubaka ava eri (8 ἐλ διλξζ | ἘΠῚ τὰ 
Allah asoma ebiwandiiko ebyatukuzibwa, 


4. Ebirimu enjigiriza ey’enkalakkalira. ὦδε SN : 
ς « 
5. Era abo abaaweebwa Ekitabo tebaaya- DNS #5 δ ὁ: AGE SC 


wukanamu wabula luvannyuma nga bamaze DANS ΔΌΣ ΕΣ, Ὡν 
kutuukwako bukakafu obw’olwaatu. Oh 245 " ΗΝ 

PF one δὴ“ 

6. Era tebaalagirwa kirala okugeyako oku- te 2b\ \l >) ἈΠΕ 72 - 2 

sinza Allah yekka, nga bamalirivu mu LE 12 nR2L ETS à cos lo T 


buwulize gy’ali, nga beesimbu, era nga * 7, os  α 
bajjumbira essaala era nga batoola zaka. EE > Es 5 85651 ἘΠ 


Era eyo y’eddiini ennesimbu. 


Juzu 30 AL-ZILZAL Essuula 99 


Ί A ω ΩΝ 1% « 
| Re D θεν ἘΣ ἢ! "ἂν ἪΝ $ sie] Jai oO, 5). sn) ιὧλ 
’Ekitabo n’abenkanya Allah n’ebirala be (κ΄. σι (Δ Gus prns nets 
baliba mu muliro gwa Jahannamu, omwo "ὦ φέροι ρῶς δῷ GAS EAN 
mwe balibeera. Abo nno be basinga obubi Ἀν TRIER 49 2.119 
mu bitonde byonna. Oki sé ss es 


A » \ 4 + 
8 Mazima abo abakkiriza era nebakola # ca) all los $ 535] δι ὧλ 
ebikolwa ebirungi — abo be basinga obu- be Ut Set, D A D 
lungi mu Fond byonna. “ OBS Les δον 
ὺ ë 1,11€ nd he n δ à 2274 
9. Empeera yaabwe eri eri Mukama GS JMS ».62) mis 22e 
waabwe — ensuku ez’olubeerera ezikuluku- LÉ O7 ons sn 9 ENT ont a 
tamu emigga wansi Wa ΖΟ, omMWwWO mwe Sue CES ED Es 


balibeera olubeerera. Allah aliba musa- 45,252] 3855 Abe DR Ge 


nyufu gye bali, nabo nga basanyufu gy’ali. 


À 
Ebyo by’oyo atya Mukama we. OSSS ES CS (Ξ 
=, - ὦ ἴω τ » 
ΞΡ τ dise 
AL-ZILZAL 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) 


\ rw à n 
1. Κα Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi © 5)..-5 Ὁ} Hs | ads | pus 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 4 
ν n 2 C9 ΄. 2 A 
2. Awo ensi bw'’erikankanyizibwa O5 Bio vis, ἯΙ 
olukankana Iwa yo, ή 


Dern nt 
3. Era ensi n’eggyayo ebizito bya yo, OÙ (310) ROSES 2 
4 N’omuntu n’agamba nti: Abaffe, eba- OS ( © 2351965 
dde etya? 
y #2 à . 
5. Kw’olwo eryoogera ebigifaako. OS ra ES RS > 21 35 
6. Olw’okubanga Mukama wo aliba © AAC ΟΥ̓ 


agibikkulidde ebigifaako. ᾿ 
as DA » II92 κα dd 
7. Κα lunaku olwo abantu balijjira mu A ὁ GS ABiLeS De 9) 


19) nl Ζ(σ . 
Ζ σ΄ ro 
bibinja eby’enjawulo balyooke balagibwe » »7(σ, Ὁ 
ebikolwa byabwe. O3 Les 
»ς 2,2. 2... 1 tue. σα 
8 Kale oyo akola akalungi akazitowa OS ὅν... 559 2 ὡ 9 


ng’akabu, alikalaba. 


€ EX Let 
9. N'oyo akola akabi akazitowa ng’aka- (δ ες ἐῶ δ) 50 
bu, alikalaba. 


Essuula 100, 101 AL-‘ADIYAT, AL-QARIAH Juzu 30 


ΘᾺ ἊΣ ΕΣ ΩΣ 


AL-‘ADIYAT 
(Yakka lubereberye wa Hira) 


< ι 6 à Ν 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One lv DS D ab gets 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


2. Njuliza embalaasi eziweijaweïja, ΟΞ») 
(| ΄ a 
3. Kale nezimansula ensasi z’omuliro, OÙLSS gs NA 
4. N’abazinda mu matulutulu, © τὰ λ Ζ ἘΠῚ À AE 
5. Kale nebazifuumuuza enfuufu, ότι st 
6. Olwo nebesonseka nazo wakati w’e- © CEE du Cas 
ggye ly'omulabe. ns sr Ἔ 
7. Mazima omuntu si mwebazi eri Mu- OHASTES ) δι: Mol 
kama we, 2, ECO Voie 
8. Era ddala naye mujulizi kw’ekyo. Ὁ 33 Ὁ EU S JE ass 
LA 
9. Era mazima mu kwagala eby’obugagga Où» HAE αν 
yeekansa. ee ’ 
10. Abaffe, tamanyi nti awo abali mu OS) SCA Las fs ες ΝΗ] 
ntaana bwe balizuukizibwa, RE 
11. N’ebiri mu bifuba nebiggyibwayo, ΚΎΕΙ jass 
“ 
12. Mazima Mukama waabwe kw’olwo OA HU 2455 ἘΣ & 
ddala aliba amanyi bulungi ebibafaako? Ὑδ 
A - ὦ Ne: 
ὅ IS EN NE ls 
a MIE LES 
AL-QARI‘AH 
(Yakka lubereberye lwa Hira) 


1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ΘΟ», » | go ab lots 


enyo, Ow’ekisa ekingi. ds 4 ᾿ ῇ Se 

2. Akabi akaggunda! Où) 
5 ΚΑ en 

3. Akabi akaggunda kye ki? OEIL 
5» ν “- 

4. Era kiki ekinaakumanyisa nti akabi Oi,E SELS va 

akaggunda kye ki? 

BAT A dE 54 

5. Lwe lunaku abantu 1we baliba ng’e- Ji 5. LP ἢ ὯΝ AS: 

biwojjolo ebisaasaanye, ONE j, 


e LI 


2° A 2 3 h € e 
6. N’ensozi ziriba ng’ebyoya by’endiga OT "νά ιωδε) 8 ὀϊζῳιό 55 


ebisunsule. 


Juzu 30 AL-TAKATHUR, AL-‘ASR Essuula 102, 103 


7. Kale oyo ebipimibwa bye ebirizitowa, O3 EntÉ ds GE 
> 1 -- δὼ. Netn ra “25 
8. Kale oyo y’aliba mu bulamu obwesii- O2 5 ie EYE 
MISa. Y (ne rt . ἀκ ν. re 
9. _Naye oyo ebipimibwa bye ebiriwewuka, O8 les us Ds LS 
10.Kale Häwiya y’aliba nnyina. LES (2 « κἦτ 
ya y y | 0256 436 
1: - . - . Δ -“ 4 
11. Naye kiki ekinaakumanyisa nti Häwiya où C EL πιῶ 5 
kye ki? ἘΣ ; 

| (46 

12.Gwe muliro olubabu. OL € 


a REC ea 


AL-TAKATHUR 
(Yakka lubereberye ἵνα Hijra) 


. ΕΝ Ν᾿ « \ 15 à n 
1. Kulw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oeis >| GS Ῥ \ ab | A, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


ν9 δ (“« D 114 

2. Okuvuganya mu kuyingiwaza eby’obu- Où (LE 2 | 
gagga kubalagajjazza, ᾿ 

δ΄ Es 235 Le 

3. Okutuusa lwe mulituuka mu ntaana. Où PDU 

χ ἢ " "hs Le ELA - n# & “ 

4. Nedda, mangu nnyo mujja kumanya, OS ss )s 


L - 
5. Nate nedda, mujja kumanya ku bwangu. OCR NTS 


RAT 


6. Si kyo, singa ddala mumanyi okumanya OP AI sis © US 


okukakafu, : oct 
7. Mazima mwalirabye omuliro wano Κα λοι pee) 
nsi. τ At Sur) 
8. N’oluvannyuma ddala muligulaba OUTRE Ζ 71. 71333 


n’eriiso ekkakañfu. 
Ed EE: 


, ᾿ς 
9. Nate era ddala kw’olwo mulibuuzibwa Oslo à τ 5.5 1 GER 3 ἊΣ € 


ebikwaata ku byengera bye mwaweebwa Ἂν 


ku nsi. 
4 Æ ἃ LS = 
6 μη “. 2 æ 3 ὃ 
ΞΘ ὌΝ aa is > 
AL-‘ASR 
(Yakka lubereberye ἔνα Hijra) 
# LA \ 1% à ω 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi One ges late 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. fe se 
2. Njuliza omulembe, ΘΟ» 999 
3, Mazima omuntu ali mu kufiirwa ste (3 ΝΙ £ | 
᾿ OS ee © χνιωὶ 


bufiirwa, 5 


4, Okuggyako abo abakkiriza era nebakola ax) Le 3 44] CES 


| 

[2 LA 
ebikolwa ebirungi, nebakuutiragana Κα s € nt ee ne jee à 
mazima era nebakuutiragana Κα kugu- OL VS δῶμ! 1355 a 


miükiriza. 


= γε ς δοῦν» 6 ῤεόώ = 
AL-HUMAZAH 


(Yakka lubereberye ἵνα Hijra) 


n κα 14% ù * 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oise lors | db Los 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


trot ts 2) ne 
2. Zimusanze buli mugeyi, omuwaayirizi, OS pr dE) Ji 
3. Oyo atuuma eby’ob ’abibaliri NATALIE 
À y’obugagga n’abibalirira, OHETES IE SERA 
Z (otronT “ Cd SR 
4. Ng’alowooza nti eby’obugagga bwe 5514141C (CE 
bijja kumufuula wa lubeerera. ven DD mu 
5. Nedda, mazima agenda kusuulibwa OAI TEEAUS 1 
mu Hutwamah. RU EN 
6. Naye kiki ekinaakumanyisa nti DasLaite LIL 5 
Hutwamah kye ki? 
7. Gwe muliro gwa Allah omukumire ἐπ: 42}} gli 
ddala, ; oo Le 
. ., .» "» ἢ τ “ ave 
ὃ. Ogwo ogubuubuukira Κα mitima. OëSES 1 LA À El 
Ars 4, ° « 
9. Ddala gwo gulibazingako OT Let ) 
10. Mu mpagi empanvu. O5E5É CH 
= LE |, . NE 
a Moi éss 
AL-FIL 
(Fakka lubereberye ἔνα Hijra) 


< rs à ñ 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi ὥριος 5" a Lois 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


“΄ AS 4% 
2. Abañfe, tolaba Mukama wo kye yakola xs Ὧν; υ Es ds RSS 5 D | 
ba nnannyini njovu*? ὼ ὭΝ 


3. Abaffe, okwekoba kwabwe teyakufuula ©! MES ἡ τ Jr 211 
okufaafaaganye? 2. 6" Ω 4 


YA, jte à ne ont 
4. N’abasindikira ennyonyi mu bibinja, Ode 1 ΠΑΡ Bee Jus 
5. Ezaabalya nga zibakoonakoona Κα Os ὡς ἃ es 


Ed 


mayinja g’ensibo. 
105:2. Eggye lino ely'Abakulisitayo lyakulemberwa Abraha eyali gavana wa kabaka wa  Abyssinia 


(Ethiopia) mu nsi γ᾽ 6 Yemen. 


Juzu 30 AL-QURAISH, AL-MA‘ÜN Essuula 106, 107 


6. Kale nezibafuula ng’omuddo omukalu, JS τ ἘΞ es & 
4 ω A 


omugaayeemu. 


OURUGE 


(ὅκα lubereberye ἔνα Hijra) 
1. Ku Iw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Oise | ges gb Ze) 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. F 
-. ασῷ, 

2. Ku Iw’okugatta aba Quraishi mu OÙ 55 À LS 
kwagalana — 2 1 
3. Twabaagazisa eng’endo z’omu butiti D ÉD EL 212 ) 5e)! 
ne mu kyeya. 


4. Kale basaanye basinze Mukama w’E- OA ΑΖ 5 
nnyumba eno (Ka’bah), 


.393 “3 σ ,ϑνω went (Se % 
5. Oyo eyabaliisa mu njala era n’abawo- 24 154 293. Ὁ3 bond | Gi 
PE ΩΝ AD 
nya okutya. OS ὡϑ & 
Y\ 
= 8 ὦ + » À 3 τ 9 = 
ΕΞ γε ὅσος ξὶ IE = 
AL-MA‘ÜN 
(Yakka lubereberye lwa Hijra) . 2 x 
1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ὁ». 5) lys) \gb} pes 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Abaïffe, omulabye oyo alimbisa eddiini? ‘ oi ως δι 3551 
\ nue ὅ ες 
3. Kale y’oyo agobaganya mulekwa. OAI ὡΣ 1S 55 
» Ν fn η ΄"», À (C2 
4. Era n’atakubiriza na kuliisa bankuseere. OT SES] » 4 dE +) 2 
μ᾿ w $ ΄ 
5. Kale zibasanze abo abasaala, ὁ 22) JS 
΄ 


υ n CES n ΩΣ NE] ή 

6. Abo ababa mu ssaala zaabwe nga te- OÙ λ ω54:..5 DE pes Gi el À 
beefiirayo. : 
> 


OË ,»» 2; nf mn 
7. Abo abanoonya okulabwa obulabwa 29515 22 UD! 
abantu. 

, νι, (στ πικρά. ὶ 
8 Era nebalemesa n’abantu okufuna OC ΔΕ 02}: 9 93..Δ5.5 & 
ebikozesebwa ebya bulijjo. “ 


Essuula 108, 109, 110 AL-KAUTHAR, AL-KAFIRÜNA, AL-NASR Juzu 30 
a LE ὧσ AT UE 9 ἧς 
dues LE See = 
ἜΣ Ge D NES 555.) - 


AL-KAUTHAR 


(Xakka lubereberye ἕνα Hijra) 


A Le \ ñn% à . 
1. Κα Ilw’erinnya lya Allah, Omusaasizi On CSA 451»... 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


«, RS TP le af, SL: 
2. Mazima Ffe twakuwa obutitimbe, Oo ESA EL En 
bannir 2)ὼωσὴ À στ 
3. Kale saba nnyo Mukama wo era Où 13 EL) je 
saddaaka. 
; ; ; EC Re “σα. 6 à 
4. Mazima omulabe wo y’atalina baana Où le ΘΈΣΙΣ OÙ & 
balenzi. 
À R ns Dr 
é PE 2 + e 7 
ξὰ NEC 
AL-KAFIRÜNA 
(Yakka lubereberye ἔνα Hijra) 
5 .ο. Ν Led \ 1% à Ν 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ὁ» 5.9] ue D ab | Be, 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. Ὁ Reine ᾿ 
Δ < Δ A PAR p, 
2. Gambanti: Abange mmwe abatakkiriza! OS ailes Les 
Ê An fn n T 
3. Nze sisinza mmwe bye musinza; OÙ RER δ ΣΤΥ 
ἷ ou 2 9 pnfio “.9 \ DT TS 
4. Era nammwe temusinza nze gwe nsinza. DS | Le παρ SSI NS 
9 de 
5. Era nze sijja kusinza ebyo bye musinza, à 2.3 5.4 G 5 A ΧΗ 
“ 
hs Ado Pr «Ὁ Lace 
6. Era nammwe temusinza Oyo gwe nsinza. Où LG © UE ΝῊ 
\ 
7. Mmwe mubeere n’enzikiriza yammwe, ὦ D > os Het > EU % 
Si ie fé 


nange mbeere n’enzikiriza yange. 


= Æ as rh πῇ 2 
“D we 17 + . . 
ΘᾺ Nés Ali: 
AL-NASR 
(κα luvannyuma lwa Hijra) 
LA e ι 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi O 2. 5 ως 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. à sh ἥ 
2. Awo obuyambi bwa Allah bwe bulijja, OAI HAN) 
n’obuwanguzi, ᾿ Στ d > De 
3. Era n’olaba abantu bwe bayingira los οἰ ϑι 79 
mu ddiini ya Allah mu bibinja, DAS 


«8» ὼ 


Juzu 30 AL-LAHAB, AL-IKHLAS Essuula 111, 112 


4. Kale otenderezanga nnyo n’amatendo ga 451 τὸν ἀλλ] ζ "4 2% LS 3 
Mukama wo era omusabanga okusonyiwa. d d 7 7 ἐκ 
Mazima Ye y’Adding’ana okusonyiwa OË ETATS : 
olw'ekisa. ; * 
DT -Ὦ ἃ πῇ τί 2 
Sa NÉ Mis 
AL-LAHAB 
(Yakka lubereberye ἔνα Hijra) 
n ὦ \ né ν n 
1. Κι lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Opisnluss Lab Lo 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 
2. Emikono gya Abü Lahabu* gyombi ΟΞ Ξι 5 Ἷ A VE LES 
gizikirire naye yennyini azikirire. 5 ἢ ds ue 
3. Obugagga bwe tebumugasizza wadde OA « Ἶ{7 58 ἜΧΕ. 
ebyo bye yafuna. PR TR UNS 
4, Mangu nnyo ajja kuyingira mu muliro ΘΟ ὡ-» SG Jar 
ogulina ennimi; + 
» ν. “5 £< 
5. Ne mukazi we, omwetissi w’enku. OS à (Ξ LA 819 
΄ 
w n° \ 
6. Nga mu nsingo ye mulimu omuguwa O2 QE DS Bite à ἃ 


omulange ogw’omunazi. 


Ξ ΓΑ a ο Ξ 
Ξ NEO Cup ἐς 
AL-IKHLAS 
(Fakka lubereberye ἵνα Hijra) 


1. Κα lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Osb2Hiuesi gba 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. “ 


4 “η9) 1% 
2. Gamba nti: Ye Allah ali bwa nnamu- OLiab Se JS 
nigina; ue > 
3. Allah, Ateetaaga, Eyeetaagwako. OS ab| 
4, Tazaala era teyazaalibwa; O5 92 ns $ ἢ NS si 
ξ 3 Get γι, Lun 12 6 
5. Era teri n’omu amufaanana. C5 || GS ai CAS 2.5 ë 


11122. Abu Lahabu kitegeeza ‘taata w'ennimi z'omuliro’. Kino kyogerwa ku muntu 
ow'olukaalikaali, ow'olusunguyira ate nga atera n'okunyüza abalala. 


Essuula 113, 114 AL-FALAQ ,AL-NAS Juzu 30 


Nés is 
AL-FALAQ 
(Fakka luvannyuma lwa Hijra) 


2 à a 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Ont» | ge ΡῈ Lise, 


ennyo, Ow’ekisa ekingi. Fe. £ Ὁ ΤΩΣ 
1% -“ en Ν 
2. Gambanti: Nzirukira eri Mukama w’e- OH Vos pe > \J5 
mmambya, y ete (ru n 
3. Okuva eri akabi k’ebyo bye yatonda, OC SE De 
΄ cd w ΛΑ 
4. N’okuva eri akabi k’enzikiza awo nga OZSS ἘΠ En χ ὧϑ5 
ebunye wonna, 7 . τ 
es ς ΝΈ δ) Ὁ ἃ 
5. N’okuvaeri akabi k’abafuuvyirira ebifu- OA JS sl Eve 
ndikiddwa babisumulule, \ 
LA 
6. N’okuva eri akabi k’owensaalwa awo OS “23 L A LOS” De ἃ 
” YA 


nga akola ensaalwa. 


Se Cu Niro Tiiss 
AL-NAS 
(Yakka luvannyuma lwa Hijra) 


n ὦ 6 ; n 
1. Ku lw’erinnya lya Allah, Omusaasizi Φ» 5! ges able 
ennyo, Ow’ekisa ekingi. 


< w # 2 97 î 
2. Gamba nti: Nzirukira eri Mukama w’a- ol D 55 JS 
bantu, 6 Fr 
3. Kabaka w’abantu, Où a 
ah y ( \ 
4. Omusinzibwa w’abantu, OudadL 
de CARS nefqu  n 
5. Okuva eri akabi k’omufukuutirizi afu- OT δ» )γῦ Ce 


kuutirira mu nkukutu, 
Gi, 19 nn DO 9 κὰν 
6. Oyo afukuutirira mu mitima gy’aba- Ou À δῷ. 5.2.5 à vel 
ntu, 
LA “ὦ A 
7. Okuva mu Majinni ne mu bantu. Our LU 153 JO € 


DUWA GY’OSOMA NGA OMAZEEKO KUR’ANI ENTUKUVU 


À 55 us hA τυ ne A; a oi A τ 
66555 εἰς ΜΉ AEMEREEANT 


ΡΝ 


of ie ὦ κι) φῦ ὗν svt 


Ayi Allah Omulezi wange, nkusaba onsaasire Κα Iwa Kur’äni 
Ey’ekitiibwa era ogifuule mukulembeze wange era ebeere kitangaala 
gyendi era onnung’amyenga na yo era ondagenga ekisa Κα Iwa yo. Ayi 
Allah Omulezi wange, nkusaba onzijukizenga ebyo bye nnaabanga 
neerabidde mu yo era onjigirizenga ebyo bye nnaabanga simanyi mu yo 
era ompe ekyengera ky’okugisomanga mu biseera by’ekiro n’emisana. 
Ayi Allah Omulezi w’ebitonde byonna, era nkusaba ogifuule bujulizi 
obulinnunula. Âmiin. 


AMAKULU G’EBIMU KU BIGAMBO BY’OLUWARABU 


Abu Lahab: Elinnya lye lyennyini lyali ‘Abdul-‘Uzza era yali kojja wa Mutume (s.a.w). 

Al-Judf: Lwe lumu Κα nsozi ezaawula amaserengeta ga Armenia okuva Καὶ Mesopotamia (Iraq) 
n’ekitundu kya Assyria (Syria) omubeera aba Kurdi ekyaviirako n’olusozi olubaliraanye 
okuyitibwa Cardu oba Gardu, oluvannyuma Abayonaani lwe baakyuusaamu ne baluyita 
Gardyaei. Ebisigalira by’ekyombo kya Nühu (α.5) byalabibwanga Κα nsozi z’e Gardyaeï. 
Kigambibwa nti Ssekabaka Heraclius bwe yali ἀνὰ mu kibuga ky’e Thamanin yalinnya Κα 
nsozi zino okulaba ekifo ky’ekyombo. Waliwo n’ekiseera Κα nsozi zino we kwabeererako 
ekijjukizo ekyayitibwanga Monastery of The Ark. 

Allah: Ly’erinnya lya Katonda ettongole. 

Al-Swafa wal Marwa: Buno bwe busozi obubiri obuliraanye Ka”bah mu kibuga Makka. Ebyaafaayo 
bya Buwarabu n’Obusiraamu bikwataganya obusozi buno n’ebyafaayo bya Häjarah 
nnyina wa Isimaili. Ibrähimu (a.s) yabaleka mu ddungu okumpi n’obusozi buno. Bwafuuka 
kijjukizo ky’ekyafaayo kya Häjarah bwe yadduka emirundi omusanvu wakati wa bwo 
nga anoonyeza omwaana Isimaili amazzi. Okuddukira wakati w’obusozi buno bwombi 
mpagi nkulu nnyo mu mikolo gya Hijja. 

Arafät: Ekibangirizi oba ekiwonvu ekiri okumpi ne Makka abalamazi mwe bakolera emikolo 
mu kitundu ky’olunaku eky’okubiri nga 9 Dhul-Hijja. Ekifo kino kiri mailo mwenda 
okuva ὁ Makka. Abalamazi okubeera mu kibangirizi kino nga 9 Dhul-Hijja y’emu 
ku mpagi za Hijja ezisinga obukulu. 

Badr:  Kitegeeza omwezi omujjuvu (full moon), naye nga linnya lya kifo ekiri wakati wa 
Makka ne Madina. Olutalo olwasooka wakati w’Abasiraamu n’Aba Quraishi b’e 
Makka we Iwaali. Mu lutalo luno amaanyi g’Aba Quraish gaasalika nnyo. 

Bahira: Ly’erinnya abasamize lye baayitanga eng’amira enkazi (awalala kigambibwa nti lyali lya 
ndiga oba embuzi enkazi). Baagitanga n’erya butaala oluvannyuma 1w’okulyebula amatu 
ga yo, nga ke kabonero akalaga nti eweereddwayo eri omu ku ba lubaale baabwe. Ensolo 
eno teyakamwanga era teyebagalwanga. 

Ba‘:  Lyali linnya ly’omu ku ba lubaale b’ Abawarabu abasamize; ob’olyawo y’eyali katonda- 
njuba 

Bacca:  Linnya lya kiwonvu kya Makka. Abamanyi abamu bagamba nti ‘Bacca’ ne Makka 
by’ebimu, era nti ‘ba’ y’eyakyuusibwa n’efuuka ‘ma’ mu kigambo ‘Makka’. 

Dhal-Nün oba Swähibul-Hut: Ye Nabbi Yünus (a.s). 

Dhul-Qarnain: Dhu’l-Qarnain ayogerwako mu Kur’äni ye Ssekabaka w’obwakabaka bwa 
Medo-Persia eyasookera ddala amanyiddwa nga Ssekabaka Cyrus. Buno bwe bwakabaka 
obwatuukiriza ekirooto kya Danieri eky’amayembe g’endiga abiri. (Danieri 8:4,20,21) 

Hajj: Okulamaga olugendo 1w’e Makka. 

Häm oba Hämi: Lyali linnya lya ng’amira Abawarabu abasamize gye baatwaalanga nga ey’omuzizo 
okugyebagala wadde okutikka obuzito. Teyakozesebwanga mu mulimu gwonna era 
teyasalibwangako byooya era nga erya butaala. 

Hunain: Ky’ekifo awaali olutalo olw’amaanyi ennyo wakati wa Mutume (s.a.w) n’amawanga 
agamu ag’Abawarabu mu mwaka 8 AH. Ekifo kino kiri mailo 15 okuva e Makka mu 
maserengeta. 

Iblis: Ky’ekitonde ekiba nga mu butonde bwa kyo mulimu ebirungi bitono nnyo ate nga 
ebitasaana n’ebyekivve byo bingi ddala. Era obujeemu bwa kyo bukiviiramu 
okuggwebwamu essuubi ku kusaasira kwa Allah, bwe kityo nekifaafaaganirwa. Ibilis 
kiyinza n’okutegeeza omwoyo ogwekubira ennyo eri ebibi n’ebitasaana, ate nga gwewala 
nnyo ebirungi n’ebisaana. 

Idris: Ye Enoch mu Baibuli. 

Jalüt: Ye Goliath mu Baïbuli (1.Sam.17:4). Elinnya [πὸ liwa amakulu g’okudduka, 
okufufuggaza emyoyo emibi; oba ‘omukulembeze’ oba ‘nnamige’. 

Jinn: Μὰ Kur’äni Entukuvu ekigambo kino kikozesebwa kuwa makulu gano: 

(a) Abantu ababi abasendasenda emitima gy’abantu okukola ebibi nga babapikiriza. 


CÉ5È> 


AMAKULU GEBIMU KU BIGAMBO _BY'OLUWARABU 


(Ὁ) Abasinzibwa abagunjirire abantu abatakkiririza mu Allah be baafuula abasinzibwa mu 
kifo kya Allah. 

(c) Abatuuze b’omu nsozi z’omu mambuka ga Bulaaya abaatwaalibwanga ng’abatali 
bantu ba bulijjo olw’obweru n’obumyuufu bwabwe. Abantu bano baali beesudde nnyo 
Κα bantu abalala era baali bakyaali mabega nnyo mu by’obugunjufu Κα bantu b’omu Asia, 
naye ate nga oluvannyuma be baali bagenda okukulaakulana ennyo mu by’ensi bakulembere 
n’eggye elyaali ligenda okulwanyisa eddiini. 

(4) Abantu abagwiira, nga bagundiivu, nga n’enzikiriza yaabwe ya njawulo. 

(e) Abantu eb’emirembe egy’edda ennyo nga omuntu akyasula mu mpuku, nga tannagunjuka 
mu mpisa n’amateeka g’eddiini, era nga atambulira Κα bwetaavu bwa butonde bwe. 

(Ὁ Abantu abakukunavu abateetaba mu bantu ba bulijjo era nga tebalabikalabika. 

(g) Abatuuze b’omu nsozi, mu biwonvu ne mu ddungu (kubanga ebiseera ebisinga, babeera 
mu bifo ebyesudde Κα bifo abantu abalala mwe babeera). 

Ka’bah: Ennyumba ey’emizizo eri e Makka Abasiraamu gye boolekeza obwanga nga basaala. 

Manna:  Kitegeeza: 

(i) Kisa. 
(1) Ekintu kyonna ekifunibwa awatali kutakabana. 
(11) Omubisi gw’enjuki oba kalenge. 

Mash'’arul-Haräm: Ke Kasozi akatono akasangibwa ku maïlo mukaaga okuva e Makka, mu 
Muzdalifah ekiri wakati wa Makka ne ‘Arafät. Wano abalamazi basulawo bwe baba bava 
mu ‘Arafät mu kawungeezi k’ennaku z’omwezi nga 9 Zul-Hijja. 

Qibla:  Kitegeeza oludda Abakkiriza gye boolekeza obwanga nga basaala, 1.6. Ka”bah esangibwa 
e Makka. 

Quraish:Limu Κα mawanga g’Abawarabu Mutume {s.a.w) mwe yali ava. 

Κα πᾶ: Kitegeeza ‘Tutunuulire’. Naye singa enjogera ya kyo ekyuusibwamu katono, olwo ekigambo 
ekyo kitegeeza omuntu omusiru oba ow’emputtu eyeeragaalaga. 

Sa’ibah: Eng’amira eno Abawarabu abasamize baagitanga oluvannyuma I1w’okugiwaayo nga 
saddaaka eri balubaale baabwe era yalyanga butaala. Kino kyakolebwanga eng’amira bwe 
yazaalanga ennyana kkumi, olwo yateebwanga n’erya butaala, nga teyebagalwa αἴθ nga 
tekamwa; okuggyako okuyonsa abaana ba yo. 

Sal-wa:  Kïka kya kinyonyi ekyeru ekyefaananyirizaako ennyange ekisangibwa mu bitundu ebimu 
ebya Buwarabu n’ensi eziriraanyewo. Ekigambo kino kirimu amakulu gano: 

(Ὁ Ekintu kyonna ekireetera omuntu essanyu. 
(1) Omubisi gw’enjuki. 

Shahr-ul- Ramadhan: Omwezi gw’okusiiba mu Busiraamu. 

Tälut: Ye Saulo mu Baïbuli (I Sam. 10:23) 

Tuwa:  Ly’erinnya ly’ekiwonvu Allah we yeeyolekera Müsa (a.s) omulundi ogwasooka. 

“πα:  Kwe kulamaga okufunze okutazingiramu mikolo egimu egibeera mu kulamaga okujjuvu 
(Hijja). 

Undhurnä: Ekigambo kino kitegeeza nti ‘tufeeko’ (have regard for us). 

Wädi-al-Naml: Ly’erinnya ly’ekiwonvu ekisangibwa wakati wa Jibrun ne Asqalaan. Namlah 
linnya lya ggwanga. 

Wasilah: Eng’amira enkazi eyateebwanga Abawarabu mu linnya lya katonda waabwe n’erya 
butaala. Oluvannyuma lw’okuzaala ennyana musanvu ez’omuddiring’anwa, singa Κα 
luzaalo olw’omusanvu yazaalanga nnongo akalume n’akayana, ezo zombiriri nazo 
zaateebwanga ne Ζίγγα butaala. 

Zaid: Yali muddu, Mutume (s.a.w) n’amuwa eddembe lye. Yawasa Zaïnab -- muwala wa senga 
wa Mutume (s.a.w), naye oluvannyuma yamuwa talaka ne baawukana. 

Zakät: Kitegeeza kuyingiwaza na kutukuza. Kiwa amakulu g’okutoola mu by’obugagga 
okwalaalikibwa ku bakkiriza. 

Zagqüum: Muti ogw’obukoola obutono obwekulungirivu obutaliiko maggwa. Amasanda ga gwo 
gawunya bubi ate gakaawa nnyo. Gwefaananyirizaako omukuukuulu. Ekigambo kino 
kiyinza okutegeeza ekika ky’emmere yonna ey’akabi. 


ENDAGIRIRO YA AYA ZA KUR’ANI 


ABAKKIRIZA (MU’MINUN) 

Agamu Κα matendo gaabwe 23:2-10. 
AB’EKITABO 

Nabbi(s.a.w) ye yekka asobola okubaddaabulula. 
5:16,20. 

Abayudaaya n’Abakulisitaayo basaba olw’oku- 
lemesa. 4:154, 172. 

— bakoowoolwa okutongoza obwa nnamunigina 
bwa Allah. 3:65. 

— balikkiriza nti Yesu teyafiira ku musaalaba. 
4:160. 

ABÜ LAHAB 

— ne mukyala we. 111:2-6. 

ADAM 

— ye Nabbi eyasooka. 2:31. 

Malayika zeewuunya nnyo ÀÂdam okufuulibwa 
Khalifa; 2:31. 

— yayigirizibwa amannya g’ebintu n’amatendo 
ga Allah. 2:32. 

Malayika zaalagirwa okumuweereza. 2:35; 7:12; 
15:30;17:62;18:51;20:117,118. 

— yalagirwa okwewala Shajarah (omuti). 
2:36;7:20. 

— yeetungirirako amakoola (yalongoosa n’ebi- 
rungi). 7:23. 

— teyasobya mu bugenderevu. 20:116. 

Allah yamutonda n’emikono gye (i.e.yamuwa 
ekikula n’obusobozi obw’obutonde n’obwo- 
mwoyo). 38:76. 

— yagunjulwa mu by’obulamu. 20:119-120. 

— yali mu lusuku. 2:36. 

— yalagirwa asenguke. 2:37,30. 

— yatondebwa mu budongo. 3:60. 

— yalina abaana babiri. 5:28. 

AHLUL-BAIT 4 

— nga kitegeeza ab’enju ya Ibrahimu n’abago- 
berezi be. 11:74. 

— nga kitegeeza ab’enju ya Nabbi Omutukuvu 
n’abagoberezi be. 3:122; 33:34. 

AL-A‘RAF 

Aba Al-A’r4f be bakkiriza abatuufu; 7:47. 
ALLAH 

Okubaawo kwe. 2:56:42:12;57:4. 

Obwa nnamunigina bwe. 2:164;4:172;5:74;6:20; 
9:31; 13:17;14:49:16:23:22:35:37:5;112:2. 

Ye Katonda yekka. 2:117; 2:164; 2:256; 3:3; 
3:19. 

— ky’ekitangaala ky’eggulu n’ensi. 24:36. 
Tewali ali nga Ye. 42:12; 112:5. 


— Âli wonna. 6:4:43:85. 

Amaaso g’omuntu tegamulaba 6:104. 

— alung’amya abaweereza be gy’ali. 29:70. 
Okunyïükira okumunoonya kyetaagisa. 84:7. 
Bu kimu kimwetaaga. 112:3. 

— amanyi buli kimu. 2:256; 10:62. 

— ali kumpi nnyo n’omuntu okusinga obulamu 
bwe. 50:17. 

— Yekka y’amanyi ebitamanyiddwa byonna. 
27:66;:39:47:49:19;59:23:62:9;72:27. 

— amanyi eby’olwatu n’ebyenkiso. 3:30. 
—asobola okutuukiriza ekyo ky’ayagala mu 
bujjuvu. 2:21:3:48:19:36;65:4. 

— alonda ababaka okuva mu bantu ne 
malayika. 22:76. 

Ye n’ababaka be bulijjo be bawangula. 58:22. 

— asindika ba malayika okugumya abakkiriza 
abesimbu.41:31-32. 

—talina bamwenkana. 2:23:6:164;17:112:25:3; 
42:12. 

— talina bunafu. 2:33. 

— tazaala. 2:117; 4:172; 6:101; 18:5-6. 

— teyawasa era tazaala. 6:102; 72:4. 

— tazaala era teyazaalibwa. 112:4 

— talina gwe yegatta naye mu kulamula kwe. 
9:31;18:27. 

— ali waggulu w’ebyo byebamwenkanya na byo. 
6:101;17:44;39:68. 

— teyebaka era tasumagira. 2:256. 

— bye yatonda tebimukooya. 2:256;50:39. 

— teyerabira era tawubwa 19:65; 20:53. 

— takotoggera era tayiükiriza. 3:183;9:70;10:45. 
— y’Asooka, y’Asembayo, ye w’olwatu era 
ye mwekusifu. 57:4. 

— talagira kukola bibi. 7:29;16:91. 

— taliisibwa era talabirirwa. 6:15;51:58;20:133. 
—tabonereza nga talabudde. 17:16:26:209;28:60. 
Buli kimu kimugondera. 3:84;13:16;41:12. 
Enkola γα tekyuuka. 33:63;35:44;48:24. 

— amanyi eby’emabega n’ebyomu maaso. 2:256; 
20:111;21:29. 

— toggweebwaamu ssuubi Κα kusaasira kwa 
Allah. 12:88;15:57; 39:54. 

— yekka y’awa obulamu.2:29;3:157;7:159;:9:116; 
10:57; 15:24; 36:13,79:40:69;44:9:45:27;50:44. 
— akola nga bw’aba ayagadde. 22:15; 22:19; 85:17. 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— muwanguzi ku nsonga ye 12:22. 

— amanyi buli kasirikitu. 31:17. 

— ayingiwaliza abo abatoola mu kkubo lye. 
2:262,266:30:40. 

— ayamba abakkiriza. 30:48; 40:52. 
Nnamulondo ye eri ku mazzi. 11:8. 
Amupaatikako eby’obulimba taganyulwa. 6:22; 
10:18;11:19;61:8. 

— alibonereza abannanfuusi olw’okuguyaaguya 
kwabwe. 2:16:9:79:21:42. 

Obutonde bw’omuntu bukakasa okubaawo kwa 
Allah. 7:173,174;30:31. 

— ye mutonzi w’eggulu n’ensi. 2:165; 14:33,34; 
29:62; 45:5; 50:7-12; 67:4,5. 

— ayanukula okusaba kw’abaddu be. 2:187;27:63. 
Enkomerero y’abalimbisa obubaka bwe eba mbi. 
3:138:6:121;12:110;27:70. 

— agabirira buli kimu. 11:7; 29:61. 

ΕΠ Allah y’eri obutebenkevu bw’ebirowoozo. 
43:37:57:17;72:18;:89:28-30. 

Amatendo gonna amalungi gage 7:181; 59:23-25. 
Amatendo ge makula. 7:181; 59:25. 

ALLAH, OKUMWENKANYA N’EBIRALA 
(AL-SHIRK BILLAH) 

—ky’ekibi ekisingayo obunene. 4:49,117:5:73; 
18:111:22:27,32:29:9:31:14,16;39:66. 

Tebalina bukakafu kw’ebyo bye benkanya ne 
Allah. 23:118; 30:36; 41:48. 

— Kwaziyizibwa. 4:49; 22:32. 

Allah tasonyiwa kumwenkanya na Kkirala 
kyonna. 4:49:4:117. 

Togondera bazadde mu by’okwenkanya Allah 
n’ebirala. 29:9:31:16. 

Singa waaliwo bakatonda abalala ebbali wa 
Allah, ebiriwo byonna byandifaafaaganye. 
21:23; 23:92. 

Abenkanya Allah n’ebirala babuze. 39:4. 
Ekitonde okukifuula Katonda kibi nnyo. 12:41; 
4:49:31:14. 


Okufaananyiriza ekirala  ku Allah 
tekikkirizibwa.42:12;112:5. 
Okusabira abenkanya Allah n’ebirala 


okusonyiyibwa tekikkirizibwa. 9:113. 
Ensonga Ilwaaki okwenkanya Allah n’ebirala 
tekusaana. 27:60-66. 

Abatwala abalala ebbali wa Allah balowooza 
nti y’ensibuko y'amaanyi gaabwe. 19:82. 
Obuyenjebufu bw’abo abatwala abalala ebbali 
wa Allah. 21:24,25. 


Okuwakanya okwenkanya ebirala ne Alah. 
10:69; 13:34; 16:53; 17:43,44. 

Abasinzibwa ebbali wa Allah tebatonda wabula 
nabo baatondebwa butondebwa. 16:21. 
Abasinzibwa ebbali wa Allah bafu, si balamu. 
16:22. 

Obutonde bw’omuntu bulaga nti Allah γα 
yekka, tewali musinzibwa mulala. 16:54. 
ALLAH, AMATENDO GE 

Ye Mufeebya (Al-Mudbhillu). 2:27. 

Ategeera byonna (AI-Khabir).4:36: 22:64; 64:9; 
66:4; 67:15. : 

Awaulira byonna (Al-sami’) 4:59; 22:62; 24:61; 
40:21. 

Amanyi byonna (Al-‘alim). 4:36,71; 22:60; 
34:27; 59:23; 64:12. 

Alaba byonna.(Al-Baswir). 4:59; 
40:21,57; 60:4. : 
Ayanukula okusaba (Al-Mujib) 11:62 
Asiima ennyo (Al-Shakir). 35:35. 
Musitufu mu madaala (Rafii-‘ud-darajat).40:16. 
Nannyini kwesasuza(Al-Muntaqim).39:38. 

Ye Mulungi (Al-Barru). 52:29. 

Ateetaaga, Eveetaagwako; (AI-Swamad) 112:3 
Lugaba (Al-Wahhäb). 3:9;38:10:38:36. 

Awa ebyengera (Al-Mun‘im). 1:7; 3:104; 4:70; 
5:4; 21,24; 16:19; 35:4. 

Y’awa ekitiibwa (Al-Mu‘izz). 3:27. 

Y’awa emirembe (Al-Mu’min). 59:24. 
Nannyini kugaba mu bungi (Dhut-Twauli). 40:4. 
Y'agaziya (Wäsi‘u). 4:131; 24:33. 

Wa kisa nnyo (AI-Rauf). 3:31; 24:21. 
Omutonzi (AI-Khaliq). 4:2; 6:103; 13:17; 15:29; 
49:14; 59:25. 

Y’asinga abatonzi bonna (Ahsanul-Khaaliqiin). 
23:15. 

Y’afrisa (AI-Mumit) 40:69; 50:44; 57:3. 
Y’awa obutegeevu (AÏ-Rashid). 18:11,25. 

Ye Muyima Omulungi (AI-Wakil). 3:174; 4:82; 
4:133; 6:103; 11:13; 12:67; 73:10. 

Musanguzi w'ebibi (Al-‘Afuwwu). 4:44; 4:100; 
4:150; 22:61; 58:3. 

Y’ayanjuluza ebigabibwa (Al-Basit). 2:246; 13:27; 
17:31; 28:83; 29:63; 30:38; 34:37,40; 39:53; 42:13. 
Mugulumivu (Al-Mutakabbir). 59:24. 

Asitula mu madaala (AÏ-Räfi‘u).2:254;3:56; 4:159; 
6:84,166;12:77;19:58;40:16;43:33;58:12; 94:5. 
Y’awa enfaanana (Al-Muswawwir). 3:7; 7:12; 
40:65;59:25:64:4:82:9. 

Ye w’Olubereberye (Al-Awwal). 57:4. 
Y’alumirwa ennyo abaddu be (Al-Haliim). 
2:226,236,264;3:156;4:13;:5:102;:9:114:11:76,88; 


22:76; 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


17:45:22:60:33:52;35:42;64:18. 

Ye Ssabasonyiyi (Al-Ghaffaar).20:83;38:67; 
39:6; 40:43; 71:11. 

Ye Musonyiyi w’ebibi (Ghäfir ud-Dhanbi) 40:4 
Ye Nannyini kusonyiwa okugazi; (Wäsi‘ul- 
Maghfirah) 53:33. 

Musonyiyi; (Ghafür) 2:174; 2:226; 3:32; 4:26; 
5:4: 6:55; 7:154; 8:70; 9:5; 12:54: 

Ye Musonyiyi ennyo; (Al-Ghafür) 10:108; 
12:99; 28:17; 34:3; 39:54; 46:9: 67:3. 

Ye Mukuumi; (AI-Waliyyu). 4:46; 4:174; 6:15; 
9:116; 13:38; 29:23; 42:9,20,32,45,. 

Ye W'omukwano (Al-Waliyyu). 2:258; 3:69; 
4:76,90,120,124; 45:20. 

Ye Mukung’aanya; (Al-Jämi’) 3:10; 4:141; 34:27. 
Ye Nannyini kitiibbwa; (Al-Majid) 85:16. 
Musaasizi nnyo; (AI-Rahman)1:1:36:12,16,53; 
41:3; 43:18; 55:2; 67:4: 78:39. 

Ye Musukkirivu ennyo (Al-‘Adhim) 2:256:; 
42:5; 56:97; 69:34,53. 

Ye Munene ennyo; Omukulu ennyo; (AI-Kabir); 
13:10; 22:63; 31:31; 34:24; 40:13. 

Ye Mulabirizi; Mukuumi (Al-Hafidh) 11:58; 
42:7. 

Ye Mulabirizi;, Muyima) (AI-Wakiil) 3:174; 
4:172; 4:82; 6:103; 11:13; 17:66; 28:29; 73:10. 
Ye Mulung’amya; (Al-Hädi) 22:55; 25:32. 
Y’awonya; (Al-Shafi) 9:14; 26:81. 

Ye Muyambi; (AI-Näswir) 4:46; 9:116; 22:79; 
25:32:30:48; 61:14; 110:2; 3:14; 8:63; 

Ye w’Enkiso; (AÏ-Batwin). 57:4. 

Wa waggulu; (AI-‘Aliyyu) 2:256; 4:35; 22:63; 
31:31; 34:24; 40:13; 42:5,52. 

Mugulumivu; wa waggulu; (AI-Muta‘ali); 13:10; 
Ye Mutukuvu; (Al-Quddus) 59:24; 62:2. 
Mwekusifu; wa kisa; (AI-Latwif) 6:104; 12:101; 
22:64; 31:17; 42:20; 67:15; 33:35. 

Ye Musanguzi w'ebibi; (Al-‘Afuwwu). 
4:44,100,150; 22:61; 58:3: 

Ye Musika, Ye w’Okusigalawo (AI-Wärith). 
15:24; 21:90; 28:59. 

Ye Ssabalamuzi (Al-Fattahu) 7:90,26:119;34:27. 
Ye y’Asinga abalamuzi (Khairul-Häkimin) 7:88; 
10:110; 11:46; 12:81; 95:9. 

Ye Mugezi ennyo (Al-Hakim) 2:33; 3:63; 4:27; 
5:39; 6:74; 8:50; 

Ye Kabaka w’abantu (Malik-al-Nas) 20:115; 
23:117; 59:24; 62:2; 114:3. 

Ye Mumanyi w’ebitalabika n’ebirabika (‘Alimul- 


Ghaibi wa al-shahäda) 6:74; 9:94,105; 13:9; 23:93; 
32:7,34:4; 35:39; 39:47; 59:23; 62:9; 64:19; 72:27. 
Ye w’Oluvannyuma (Al-Akhiru) 57:4. 

Y’awa obulamu (Al-Muhyi) 2:74,259; 3:157; 
7:159; 9:116; 10:57; 22:7,67; 30:20,41; 36:80; 
40:69; 46:34; 75:41. 

Ye Butangaavu (AI-Nür) 24:36. 

Ye Mulamu (Al-Hayyu) 2:256; 3:3; 20:112; 25: 
59; 40:66. 

Ye Mukama, Omulezi w’ebitonde byonna (Al- 
Rabbu). 1:2; 6:165; 13:17; 20:71; 21:23; 28:87; 
26:29; 55:18; 114:2. 

Ye Nannyini madaala aga waggulu (Dhul- 
Ma'arij) 70:4. 

Ye Nannyini kitiibwa, Agulumizibwa (AI-Majid) 
11:74; 85:16. 

Ye w'Entiisa (Dhul-Jalal) 55:28,79. 

Ye Mufuzi w’Obwakabaka (Malik al-Mulk) 
3:27. 

Ye Nannyini Nnamulondo (Dhul-‘Arsh). 17:43; 
40:16; 85:16. 

Ye Nannyini kwesasuza, Nannyini kubonereza 
(Dhul-Intiqaam). 3:5; 5:96; 14:48; 39:38. 

Ye Mwagazi w’abaddu be (AI-Wadüd) 19:97; 
85:15. 

Ye Mutandisi wa buli kimu (Al-Bäriu).2:118; 
6:102;10:5;29:21. 

Ye w’Amazima agategeerekeka (AI-Haqqui- 
Mubin). 24:26. 

Ye w'Olwaatu (Al-Dhwähir) 57:4. 

Ye Mukama w’Olunaku 1w’Okulamulirwako. 
(Malik Yaumid-Din) 1:4. 

Si Mulungi Ggero (Ni mal-Maula) 8:41; 22:79. 
Ye W'ekisa ekingi (Al-Rahim) 1:3; 3:130; 
4:26; 5:40; 6:146; , 

Ye Luwangula (AI-‘Aziz) 2:210; 3:7,63; 4:57; 
5:96; 6:97; 59:24, : 

Y’ali okumpi ennyo (Al-Qarib) 2:187; 11:62; 
34:51. Υ 

Mugabi nnyo, wa kitiibwa (Al-Karim) 27:41; 
82:7. 

Υ̓ΔααΙγαπηα abaweereza be (Al-Tawwaäb) 
2:38,55,129,161; 4:17,65; 9:104, 118; 24:11; 
49:13. 

Ye w’Obuyinza (Al-Muqtadir) 18:46; 54:43,56. 
Ali Omu yekka (AI-Wähid) 2:164; 4:172; 5:74; 
6:20; 12:40; 13:17; 14:49; 16:23; 21:109; 22:35; 
29:47; 37:5: 41:7. 

Ye Ssabalamuzi, Ssabawanguzi, Y’ageulawo 
emilyango gy’ebyengera (Al-Fattah) 5:53; 
6:45,60; 7:90,97; 8:20; 26:119; 34:27; 35:3; 
48:2. 


«(95 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Ye Mutandisi w’Okutonda (Al-Badï‘u) 2:118; 
6:102; 30:28; 85:14. 

Y’awa emirembe (Al-Saläm) 59:24. 

Y’ayinza byonna (Al-Qadin) 2:21,107; 3:30; 5:18; 
6:18; 8:42; 16:78; 22:40; 29:21 41:40; 42:30; 59:7; 
67:2. 

Ye w’Amaanyi (Al-Qawiyyu) 8:53; 11:67; 
22:41,75; 33:26; 40:23; 42:20; 57:26; 58:22. 
Y’atenderezebwa (Al-Hamid) 4:132; 11:74; 14:2, 
9; 22:65; 31:13,27; 34:7: 35:16; 41:43; 42:29; 
57:25; 64:7; 85:9. , 
Ye Nannyini busobozi ku buli kimu (Al-Muaïit) 
4:86. 

Ye Mukuumi (Al-Muhaimin) 59:24. _ 
Y’asinga abagabi bonna (Khairur-Raziqin) 
5:115; 22:59; 23:73; 34:40; 62:12. 

Ye Mukakali mu kubonereza (Shadidul-‘Iqab) 
2:197,212; 3:12; 5:3,99; 8:14,26,49,53; 13:7; 
40:4,23; 59:5,8. 

Ye Mubalirizi (Al-Häsib) 4:7,87: 6:63; 
21:48. : 
Mwangu nnyo mu kubala (Sari‘ul-Hisab) 2:203; 
3:200; 13:42; 14:52; 24:40; 40:18. 

Y’adda mu kutonda (Al-Mu‘ëd) 10:5,35; 
17:52,70; 20:22,56; 21:105; 27:65; 29:20; 
30:12,28; 71:19; 85:14. 

Y’akkiriza okwenenya (Qäbilut-Taubi) 2:128; 
5:28; 14:41; 40:4; 46:17. 

Y’eyeebeezaawo yekka, y’ Abeezaawo buli kimu 
(AI-Qayyum). 2:256; 3:3; 20:112. 

Y’eyemala (Al-Ghaniyyu) 2:264,268; 3:98; 
6:134; 10:69; 14:9; 22:65; 27:41; 29:7; 31:13; 
35:16; 60:7. 

Ye Kabaka (AI-Malik) 20:115; 23:117; 59:24; 
62:2; 114:3. 

Ye Mugumu,Atanyeenyezebwa (Al-Matin)51:59. 
Ye Muddaabiriza (Al-Jabbar). 59:24. 
Y’amalira ddala (AI-Kafi)2:138;4:7;33:26; 39:37. 
Ye Mukasi (Al-Qahhar) 12:40; 38:66; 39:5. 
Ye Lugaba (AÏ-Razzaq) 22:59; 51:59; 62:12. 
Ye w’Amazima (Al-Haqq) 10:33; 20:115. 
Ali bwannamunigina (Al-Ahad) 112:2. 

Ye Mulabirizi (AI-Raqib) 4:2, 5:118;33:53. 
Ye Mugezi ennyo (Al-Hakim) 2:33; 3:7, 4:27; 
5:119; 6:129; 9:97; 11:2; 12:101; 15:26; 16:61. 
Ye Mujulizi (Al-Shahid) 3:99; 4:80,167; 5:118; 
6:20:10:30,47;13:44; 22:18; 34:48; 41:54; 85:10. 
OBWENKANYA BWA ALLAH 

() Allah ayagala obwenkanya 2:283 ; 3:19; 
4:128,136; 5:9: 6:153; 7:30; 10:5,48,55; 17:36; 
21:48; 26:183; 55:10; 57:26. 


13:41; 


(ii) Allah ayagala abenkanya. 2:283; 5:43; 11:86; 
49:10; 60:9. 

(ii) EBYENGERA BYA ALLAH 

— tebibalika. 14:35, 16:19. 

— wa kisa nnyo eri abantu. 27:74. 

(iv) WA MUKWANO 

Ayagala abawulize. 45:20. 

— eri Abakkiriza. 2:258. 

Nga ow’omukwano amala. 4:46. 

(v) OKUGULUMIZA N’OKUTENDEREZA 
ALLAH 

Buli kimu kimutendereza. 17:45; 24:42: 59:2; 
62:2. 

Alagira okumutendereza. 33:43; 40:56; 87:2. 
Mumutendereze: 

— ku makya n’eggulo. 50:40,41; 76:26,27. 

— emmunyenye wezigwiira. 52:50. 

— ekitundu ky’ekiro ekisinga obuwanvu. 76:27. 
Malayika zimutendereza. 2:31; 40:8;. 

Laddu emutendereza 13:14. 

Ennyonyi (ie abantu abatuukirivu) n’ensozi 
(i.e abantu ab’ebitiibwa) nabo bamutendereza. 
38:19,20. 

Ensozi n’ebinyonyi (1.6 abantu ab’ebitiibwa 
n’abatuukirivu) baamutendereza awamu ne 
Däüd. 21:80; 34:11. 

(vi) OKUMANYA KWA ALLAH 

— kwabuna eggulu n’ensi. 2:256. 

Amanyi ebipikiriza omwoyo gw’omuntu. 50:17. 
Y’alina okumanya kw’Essawa n’ebiri mu 
mbuto. 41:48. 

Amanyi ebyaama n’ebikukuliddwa. 20:8. 
Amanyi bye mukisa ne bye mwoleka. 6:4. 
Buli kakoola akagwa akamanyi. 6:60. 
Amanyi ebifa mu buli kafubo. 58:8. 

(vi) OKWAGALA KWA ALLAH 

— kufunyisa emikisa. 27:9. 

Allah ayagala nnyo: 

— abamwesiga. 3:160. 

abadding’ana gy’ali. 2:223. 
abagumiikiriza. 3:147. 

abeekuumi. 3:77; 9:4,7. 

abenkanya. 5:43. 

abakola obulungi. 2:196; 3:135,149. 
abatakabana Κα lulwe. 29:70. 

(vi). OKUSISINKANA ALLAH 

Abagaana Allah baba bekuluntaze. 16:23; 25:22. 
Ebya Allah bimala mu muntu omululu 
gw'ebyensi. 26:46-52. 

(ix) OKUSAASIRA KWA ALLAH 
Aboonoconyi baleme kuggwebwamu ssuubi. 
39:54. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


-- kwabuna wonna. 6:148; 7:157; 40:8. 

— tekuliiko kkomo. 6:148; 40:8 

Yekakasaako obusaasizi. 6:13,55. 
Toggwebwamu ssuubi ku kusaasira kwe. 12:88; 
39:54. 

Yabatonda alyooke abalage okusaasisira.11:120. 
Asaasira abamusaba okusonyiyibwa. 4:111. 
(x) OKUJJUKIRA ALLAH 

Kuleeta obutebenkevu mu mitima. 13:29 
Kwongera obuvumu n’obukkiriza. 8:46. 
Kuleeta okuganyulwa. 62:11. 

(xi) OKWEYOLEKA KWA ALLAH ERI 
ABANTU 

Ayita mu baddu be abalondemu. 4:164-166. 
Yeyoleka eri buli ggwanga ng’ayita mu Babaka. 
10:48. 

Buli bantu baatumwamu Omubaka. 35:25 
Yeyolekera mu kubikkulirwa okutali kumu. 
42:52,53. 

Oluusi n’abatakkiriza abalaga ebirooto 
ebituufu. 12:37,44. 

(αἰ) OKUSABA ALLAH OKUSONYIYIBWA 
Kuleeta ebyengera,kwongera amaanyi.11:53; 
71:11-13. 

Kusikiriza ekisa kya Allah. 4:65. 
Kukingiriza ekibonerezo kya Allah. 8:34. 
(αἰ) OBUBONERO BWA ALLAH 

— kitegeeza biragiro bye. 2:242. 

Wewale abajerega obubonero bwa Allah. 4:141. 
(xiv) OKUTOOLA MU KKUBO LYA 
ALLAH 

—tteeka. 2:4,196,255,262,263,268,275; 3:135; 
8:4;9:35,54; 22:36; 25:68; 28:55; 32:17; 35:30; 
42:39; 57:8; 63:11; 64:17. 

Mutoole ebisinga obulungi. 2:268; 3:93. 
Emigaso egiri mu kutoola. 2:246,262; 5:13; 
57:12,19; 64:18; 73:21. 

Abatoola olubereberye 1w’obuwanguzi basinga 
ab’oluvannyuma. 57:11. 

Toola naye tokomereza. 2:263,265. 

Abatoola, Allah abayingiwaliza. 2:246,262. 
Abasaana okuyambibwa. 2:274; 9:60. 
Abatoola ba kuganyulwa. 2:4-6. 

Okutoola tekukendeeza mmaali. 2:273. 
ANSWAR.(ABAYAMBI B’ABASENGUSE) 
Allah yabasanyukira. 9:100. 

Allah yabaddiramu. 9:117. 

ASABA OBUYAMBI N’ATASABA 

— okubalabirira buvunaanyibwa bwa bakkiriza. 
2:178; 51:20; 70:25-26; 93:11. 

Allah anyiigira nnyo abo abataliisa bankuseere. 
107:2-4. 


AYYÜBU, NABBI 

— ayogerwako mu Kur’ani. 4:164; 6:85; 
21:84,85; 38:42-45. 

— yabonyabonyezebwa abalabe be. 21:84; 
38:42. 

— yalagirwa okusenguka 38:43. 

— yasisinkana abomu maka ge oluvannyuma 
lw’okusenguka. 21:85; 38:44. 

BA KKONDO N’ABABBI 

Ekibonerezo kyabwe. 5:34,30. 

BA SWAHABA BA MUTUME 
Abasenguse n’Abayambi n’okutakabana 
kwabwe mu kkubo lya Allah. 9:117. 
Omukwano Abayambi gwe baalina 
Abasenguse. 59:10. 

Omukwano ogwaliwo wakati wa ba Swahäba. 
48:30. 

Allah yasiima Abasenguse n’Abayambi. 9:100. 
Allah yasiima abakkiriza awo nga bawera eri 
Mutume. 48:10. 

Omutindo gwa ba Swahaba. 9:117; 24:38, 39; 
26:220; 77:2-6; 79:2-6. 

—baalumirwanga nnyo abalala. 59:10. 

Tobuusa ba Swahäba maaso 18:29. 

Nabbi yasaba okuweebwa abayambi (ba 
Swahaba). 17:81. 

— baatakabanira Obusiraamu. 37:2-4; 79:2-6; 
100:2-6. 

— bajjumbiranga nnyo Swala. 26:220. 
BAANA BA ISIRAIRI(BANI-ISRAIL) 

Isirairi ly’elyali elinnya lya Yakobo. 3:94; 19:59. 
— baasukkuluma Κα mawanga amalala mu 
kiseera ekyo. 2:48,123; 7:141. 

Ebyengera bya Allah bye yabawa. 2:41,48,123; 
5:21; 14:7. 

Ebibonyobonyo bya Faräwo Κα bo. 2:50; 7:142; 
5:21. 

Müsa yatumwa Allah abanunule.7:105,106; 
20:48; 26:18. 

Müsa yasaba Faräwo abawe eddembe lyabwe. 
7:106; 20:48; 26:18. 

Obukwakkulizo bwa Faràawo n’okwefuula kwe. 
7:135,136; 43:50,51. 

Müsa yalagirwa Allah abatwale. 20:78; 26:53; 
44:24. 

— baasomoka ennyanja, Faräwo n’abantu be 
baazikirira. 2:51; 7:137,139; 8:55; 10:91; 
17:104;20:78,79; 26:64-67; 44:25. 

Obungi bwabwe webaasengukira. 2:244. 

Ebire byabasïkiriza mu ddungu lye Sinai. 2:58; 
7:161. 

— beegomba okuddira shirk oluvannyuma 
1w’okununulwa.7:139. 


eri 


6.79: 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— basaba Müsa amazzi. 2:61; 7:161. 

— bassizibwa Manna ne Saluwa. 2:58; 7:161. 
— baasinza ennyana nga Müsa avuddewo. 
2:52,55,93; 4:154; 7:149,153; 20:89. 

Müsa yabanenya olwa shirk. 2:55. 

Müsa yayokya ekibumbe ky’ennyana. 20:98. 
Allah yabalagira okusala ente. 2:68-70. 

— baayagala enva endiüirwa mu kifo kya Manna 
ne Saluwa. 2:62. 

— baakola endagaano wansi w’olusozi. 2:64, 94; 
4:115; 7:172. 

Abakulembeze baabwe baakwatibwa musisi. 7:156. 
— baasaba Musa abalage Allah. 2:56; 4:154. 

— baagaana okulwana. 5:22,23,25. 

— baagananga obubonero bwa Allah, era baageza- 
ngako okutta ba Nabbi.2:62,88; 3:22,113,184;5:71. 
— beesukkulumya Κα kiragiro kya Sabbiiti. 2:66, 
4:48,155,156; 7:164; 16:125. 
Okubonerezebwa kw’Abayudaaya. 
5:14,65,79; 17:6-8,61,105; 59:3-6. 

— baasaba obwakabaka. 2:247-250,252. 

— baasitulwamu abakulembeze kkumi na babiri. 
2:61; 5:13; 7:161. 

Ekyengera ky’obwa Nabbi n’obwakabaka mu bo 
5:21,71; 45:17. 

— baakolimirwa Daüud ne ‘Isa. 4:48; 5:79. 
Abayudaaya bakyuusakyuusa ebigambo. 2:76,80; 
4:47; 5:14,42. 

BAANA 

— tebasaanye kwerabiza muntu kujjukira 
Allah. 8:29; 63:10; 64:16. 

Okubatta, obutabagunjula n’obutabakuza bulungi 
olw’okutya obwavu kyaziyizibwa. 6:152; 17:32. 
Abaana ab’obuwala si kisiraani. 16:59,60; 42:50- 
51. 

Yigiriza abaana bo eby’eddiini. 19:56; 20:133. 
Abazadde bayisibwe bulungi. 17:24,25; 19:33; 
46:16,18. 

BAAVU 

Ebikwata ku kubalabirira. 69:35; 90:12-17; 107:2- 
4. 

BABAKA OBA BATUME 

Abatakkiriza babayita balogo oba balalu. 10:3; 
38:5; 40:25; 43:50; 51:40,53. 

Kiba kikyaamu okusosola mu Babaka. 2:137,286; 
3:85; 4:151,153. 

Okulimbisa Omubaka wa Allah omu kitegeeza 
kulimbisa Babaka ba Allah  bonna. 
26:106,124,142,161,177. 

— balibeera bajulizi Κα bagoberezi baabwe. 
4:42; 16:85,90; 33:46. 

Allah ababikkulira ebimu Καὶ byama bye. 3:180; 
72:27,28. 


3:113; 


Rasül ne Nabbi ky’ekimu. 19:52-55. 
Ekigendererwa ky’okuweereza Ababaka.2:120; 
4:166;, 5:20,100; 11:3; 16:83; 17:106; 18:57; 
33:46,47; 34:29; 35:25; 36:18; 48:9; 64:13. 
Buli bantu balina Omubaka.10:48; 13:8; 16:37; 
35:25 

— abamu baasukkulumizibwa Καὶ balala. 2:254; 
17:56. 

— ba bika bibiri — abaleesi b’amateeka 
n’abatali baleesi ba mateeka. 2:254; 36:15. 
Kur’äni Entukuvu Ababaka b’eyogerako batono 
nnyo. 4:165; 40:79. 

— bonna baawakanyizibwa era baalimbisibwa 
mu ngeri y’emu. 41:44; 51:53,54. 

Empeera y’Ababaka eri wa Allah. 6:91; 10:73; 
11:30. 

Basajja bokka Allah b’alonda ng’Ababaka. 
12:110; 16:44; 21:8. 

Allah y’amanyi obulungi w’asaana okussa 
obubaka bwe.6:125; 16:3. 
Obuvunaanyizibwa bwabwe. 62:3; 79:18-20. 
Tekiyinzika eri Nabbi okukumpanya. 3:162. 
— bakolera Κα biragiro bya Allah n’olwekyo 
si boonoonyi.21:28. 

— ab’obulimba Allah yennyini abeekwatiramu. 
69:45-48. 

— muguwa gwa Allah. 3:104; 8:47. 

— bonna bawakanyizibwa era bajeregebwa. 
6:113; 21:42; 25:32; 36:31; 43:8. 

— n’abagoberezi baabwe bafuna obuyambi 
bwa Allah. 2:215; 12:111. 

Sitaani yeekiika mu kkubo lyabwe. 22:53. 
— abalabe baabwe babayita baloge. 26:154. 
— baalimbisibwa. 3:185; 34:46. 

Allah abayamba mu bulamu buno n’oluvannyuma 
Iw’okufa. 37:172,173; 40:52. 

baba bantu. 14:12; 18:111; 19:59; 21:8,9. 
baba n’abakyala n’ezzadde. 13:39. 

balya emmere. 21:9; 25:8,21. 

— tebatya mulala yenna okuggyako Allah.33:40. 
Buli Mubaka Allah gw’atuma amuwa obubaka 
mu lulimi lwe. 14:5. 

Obuvunaanyizibwa bwabwe kutuusa bubaka. 
5:100; 16:83; 36:18; 64:13. 

— bawi ba mawulire ag’essanyu era balabuzi. 
2:120; 2:214; 4:166; 5:20; 6:49; 11:3; 17:106; 
18:57; 33:46; 34:29; 35:25; 41:5; 48:9. 
—tebasaba bantu mpeera olw’ebyo bye bakola. 
11:30,52; 26:128. 

Allah yalangirira nti Ye n’Ababaka be be 
b’okuwangula. 5:57; 37:172-174; 58:22. 
Abatakkiriza bagezaako okubatta . 2:62,88; 
3:22,133,184; 4:156; 5:71. 


> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Ekigendererwa kyabwe. 23:52,53. 

Ensonga lwaki Ababaka n’abagoberezi baabwe 
babonaabona. 2:156-158,215. 
Abatakkiriza basaba Allah 
n’obutonde. 2:119. 

BADDU 

Okubanunula kikolwa kya ttendo. 2:178; 4:93; 
5:90; 9:60; 58:4; 90:14. 

BADR, OLUTALO LW’E 

— lwalangibwa mu Kur’ani. 3:124; 30:5;54:45- 
49. 

Abalabe basaba ensala. 8:20. 

— kaali kabonero akalaga amazima. 3:14. 
Obuyambi bwa Allah eri abakkiriza mu 1wo. 
3:124; 8:10; 8:18. 

Allah yawa abakkiriza obunywevu. 8:12. 
Enfo z’amagye g’enjuyi zombi. 8:43. 
Okweraga kw’eggye ly’abatakkiriza. 8:48,49. 
Eggye ly’abatakkiriza lyafuntulwa. 8:51,52 
Abatakkiriza abaawambibwa. 8:71. 

BAFU 

tebadda mu nsi 
23:100,101; 39:59,60. 
— mu by’omwoyo bayinza okuzuukizibwa 
mu bulamu bw’ensi eno. 8:25,43. 
BAI'AT.(EKISUUBIZO KY’OBUWULIZE) 
Okuwera eri Omubaka kuba kuwera eri Allah. 
48:11. 

Bai‘at y’e Hudaibiya. 48:19. 

Baï‘at y’abakkiriza abakazi. 60:13. 

BAIBULI 

— yadibagibwa abantu. 2:80; 5:14,16. 
BAJULIZI KU NDAGAANO 

Ebibakwatako. 2:283. 

Okujulira ku ddaame. 5:107-109. 

BAJULIZI 

— baba balamu emirembe n’emirembe. 2:155; 
3:170. 

BAKKIRIZA ABATUUFU 

EÉbisanyizo byabwe. 2:4-6,166,286; 8:3- 
5,75,76;:9:124;24:52,53,63; 31:5,6:32:16,17; 
42:24; 58:23. 

Obukkiriza buyimiridde ku mazima.12:109. 
Allah mukwano gwabwe.2:258; 3:69; 8:20; 47:12. 
Allah yekakasaako okubayamba. 22:39; 30:48. 
Amadaala gaabwe ga njawulo. 9:20; 20:76; 58:12. 
— balifuna empeera ensuffu. 33:48. 

Allah abaggya mu kizikiza. 2:258. 

— tebaliba na kutya. 5:70; 6:49; 7:36. 

Allah abongera obulung’amu. 8:3; 47:18. 

— banoonÿa kusanyusa Allah. 3:16:5:3:9:16,72 
— abituusa abakkiriza ku kuganyulwa. 23:2-12. 
Okufuubana kwabwe tekugwa butaka. 
4:125;10:10; 16:98:20:113;21:95. 


ebikontana 


muno. 2:29; 21:96; 


Allah yabasuubiza amaka n’ensuku. 2:26; 9:72. 
— balisanyusibwa mu kitiibwa.4:176;13:30;30:16. 
— balisonyiyibwa era baligabulwa mu kitiibwa. 
8:5,75. 

Allah yabategekera empeera ey’ekitiibwa. 10:11; 
33:45; 36:59. 

Allah yabasuubiza empeera ensuffu. 4:147; 17:10. 
— balifuna empeera etaliiko kKkomo. 41:9; 84:26; 
95:7. 

— banguyira eri okukola ebirungi era bo ku 
byo bakulembeze. 23:62. 

BA QURAISH 

— baataasibwa olukwe lwa Abraha. 106:2-5. 
BAKYALA BA MUTUME 

— baba bannyaffe. 33:7. 

— kizira okubawasa. 33:54. 

— balina eddaala lya njawulo. 33:31-35. 

— baaweebwa eddembe okwesalirawo. 33:29,30. 
Omu ku bo yayatula ekyaama. 66:4. 

Mutume okuwera ebyakkirizibwa Κα Iwabwe. 66:2 
Abannanfuusi baakonjera ‘Aïsha. 24:12. 

‘Aisha yejjeerera. 24:24. 

Zainabu Allah y’eyamufumbiza Mutume. 33:38. 
BALINA AMAGEZI 

Enneyisa yaabwe. 13:20-25. 

BAMALAYIKA 

— bakakasa obwannamunigina bwa Allah. 3:19. 
Kya tteeka okubakkiriza. 2:187;286. 

Abagaana aba abuze. 4:137. 

— tebajeemera Allah. 66:7. 

— bakyakka. 41:31-33; 97:5. 

— ne Mwoyo bakka lwa kiragiro kya Allah. 97:5. 
— bamanya ekyo kyokka Allah ky’abayigirizza. 
2:53: 

-- balimu amadaala. 35:2. 

— bawaniridde Nnamulondo (i.e.amatendo ga 
Allah).69:18. 

— abamu bakuumi. 13:12. 

— abamu bawandiisi. 82:11-13. 

EMIRIMU GYA BAMALAYIKA 

(Ὁ) Kuleeta bubaka okuva eri Allah. 22:76. 
Gi) Kutwaala myoyo (kufiisa). 32:12. 

(11) Kutuusa bibonerezo Κα balabe b’Ababaka. 
6:159: 96:19. 

(iv) Kuyamba, kugumya n’okuleetera abakkiriza 
amawulire ag’essanyu. 41:31-33. 

(v) Kuteeka nsisi n’okutya mu mitima 
gy’abalabe b’Ababaka. 3:125,126. 

(vi) Kuwa bujulizi na kunyweza bwannamuni- 
gina bwa Allah. 3:19. 

(vi) Kukakasa na kulaga butuufu bwa Babaka. 
4:167. 

(vii) Kutendereza Allah n’amatendo ge. 39:76. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


(ix) Kusabira bakkiriza okusonyiyibwa.40:8;42:6. 
(x) Kusabira Mutume (s.a.w) buwanguzi, n’aba- 
kkiriza emikisa n’ebyengera. 33:44,57. 
(xi)Kuwandïika bikolwa bya buli muntu.82:11-13. 
(xi)Kugumya bigere by’abakkiriza. 8:13. 
BAMULEKWA 

— tebasaanye kunyigirizibwa. 93:10. 
Okubaliisa. 90:15,16. 

Okubaddaabiriza n’okubabudabuda. 2:221. 
Ebintu byabwe bilabirirwe bulungi.4:3;6:153; 
17:35. 

Abakuza beekuume nnyo ku bintu bya 
bamulekwa. 4:10,11. 

Enkuza yabwe entuufu. 4:7. 

— balabirirwenga mu bwenkanya 4:128. 
BANNANFUUSI 

—baayagala okuleeta obutategeeragana wakati 
w’abakkiriza. 63:8,9. 

— tebaagaliza Mutume (5.a.w) kirungi. 9:50, 
58,61. 

— bakuma mu batakkiriza omuliro. 59:12. 

— batiisatiisa abakkiriza.3:174:4:84:9:81: 33:14. 
—balina obulwadde mu mitima.2:11;5:53; 9:125; 
74:32. 

— batabuzitabuzi, batabangula eddembe. 
2:12,13,28,221. 

Abakulembeze baabwe masitaani. 2:15. 

— tebaba bakkiriza batuufu.2:15,77;3:120; 5:62; 
4:144. 

— baba bakirumira mpuyi bbiri. 4:73,74. 

— bekwaasa obusongasonga. 33:14. 

— bannampawengwa. 4:144. 

— balifuna ekibonerezo ekiruma ennyo. 4:139,146. 
— bafuula abatakkiriza mikwano gyabwe. 
3:29,119:;4:140,145. 

BANTU (AMAWANGA) 

1. — ba ‘Adi. 7:66;11:51. 

Kibuyaga namuzisa yabazikiriza. 46:25,26. 

2. — ba Thamüda. 7:74:11:62. 

Akabonero k’eng’amira enkazi.. 11:65 

— baagitemako amagulu, baabonerezebwa. 7:78; 
11:66-68; 26:158. 

— baakwatibwa musisi. 7:79. 

3.— boomu kibira. (As-häbul-Aiïka) 

Abantu ba Shuaib baayitibwanga bantu ba mu 
kibira 15:79; 50:15. 

4. — b’e Tubba baazikirizibwa. 44:38; 50:15. 
5. — bo Κα luzzi (As-habul-Ras). ᾿ 
--- baali bamu Κα bantu b’eggwanga lya Ad. 
25:39. 

6. — b’enjovu (As-habul-Fiil) baali Abraha, 
kabaka wa Abisiniya, Gavana wa Yemeni n’eggye 
lye. 10522. 

Olukwe Iwabwe, n’okuzikirizibwa kwabwe. 
105:3. 


7. — Abasabiyi. 5:70. 

8. — b’empuku (As-häbul-Kahf) 

Empuku weyali. 18:18. 

Omuwendo gwabwe. 18:23. 

Ekiseera kye baamala mu mpuku. 18:26. 
Embwa yaabwe. 18:23. 

BANTU B’ENJOVU 

Abraha (kabaka w’e Yemen) yazinda Makka 
n’eggye ly’enjovu. 105:2-6. 

BANTU BA SABAYI 

— baafuna akabonero okuva eri Allah.34:16-22. 
BANTU ΒΈῈ HIJR 

Ekibonerezo kyabavumbagira 15:81-85. 
BANTU BOMU KIBIRA(AS-HABUL AIKAH) 
Baalimbisa ababaka nebakakatako ekibonerezo. 
15:79; 26:177; 38:14; 50:15. 

BARZAKH 

Ekiziyiza obutadda oluvannyuma lw’okufa. 23:101. 
BASIRAAMU 

— kibagwanira okuvuganya mu birungi. 2:149. 
— baalina obukyayi eri okulwana. 2:217. 

— ky’ekibiina ekisinga obulungi. 3:111. 
—baaziyizibwa okulwanira mu Myezi Emituk- 
uvu. 2:218. 


—  tebatwalanga  abatakkiriza okuba 
ab’emikwano. 2:258:5:57;5:81,82; 45:20:58:15; 
60:9,10. 

BATAKKIRIZA 


— bawaanyisa obubuze mu bulung’amu. 
2:17,87,176; 3:178; 14:4: 16:108. 

— bakiggala, bakasiru, bamuzibe. 2:19,172; 
6:40;:7:180; 8:23; 10:43; 11:25; 17:73,98; 21:46; 
27:81; 30:53,54; 43:41. 

Emitima gyabwe mikakanyavu. 2:25,75; 5:14; 
6:44; 22:54; 39:23; 57:17. 

Ebikolwa byabwe bya kufaafaagana. 2:218; 3:23; 
5:6,54; 7:148; 9:17,69:11:17; 18:106; 47:33. 

— tebatya kubalirira. 78:28. 

— balifuna ekibonerezo ekirumya. 85:11. 

— Allah abetoolodde. 85:20,21. 

— Malayika ziïjja kubabonereza. 25:23,24, 
BAWAMBE 

— bawambibwa luvannyuma lwa kulwana. 8:68. 
— bateebwa olw’okwenunula. 47:5. 

— bategekerwe obufumbo 24:33,34. 

— bayinza okuteebwa Κα bukwakkulizo. 24:34. 
BAWANDIISI (BAMALAYIKA) 

— bamanyi byonna omuntu by’akola. 82:11-13. 
BAWARABU 

—baasaddaakanga abaana baabwe. 6:138. 
Abaana b’obuwala baabatwalanga nga ab’ekikwa. 
16:59,60; 43:18. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Baazükanga abaana b’obuwala nga balamu. 16:60. 
BAWEEREZA BA ALLAH OMUSAASIZI 
— baba bawombeefu. 25:64. 

— baagaliza buli omu emirembe. 25:64. 

— basula basinza Allah 25:65. 

— bawanjagira Allah abasonyiwe. 25:66. 

— tebadiibuuda era tebakodowala. 25:68. 

— beewala shiriki, tebatta okuggyako mu buton- 
gole era tebenda. 25:69. 

— tebajulira bya bulimba. 25:73. 

Empeera yaabwe. 25:76,71. 

BAYIGIRIZWA 

— ba ‘Isa baayitibwanga bayambi ba Allah. 
3:53:61:15. 

BAYUDAAYA 

— beebo Allah beyasunguwalira. 1:7; 2:62,91; 
3:113; 5:61,79. 

— Allah yabalagira obutasukka nsalo.4:172; 5:78. 
Enkwe zebaakolera Abasiraamu mu lutalo 1w’e 
Ahzäb.33:27,28. 

Okufufuggazibwa kw’eggwanga Iya Banü 
Nadhir. 59:3-7. 

BAZADDE 

— bayisibwe bulungi. 17:24; 29:9; 31:15. 
Tukuutirwa okubasabira. 17:25. 
—bagonderwe mu buli nsonga okuggyako 
Shiriki. 29:9, 

BIBI 

Omuntu yatondebwa nga mulongoofu, alina 
obusobozi bw’okukola ebirungi. 76:3,4; 90:9- 
11; 91:8,9; 95:5. 

Leka ebibi eby’olwatu n’ebyenkiso. 6:121,152; 
7:34, 

Ekibi kisasulwa n’ekyenkanankana nakyo. 6:161; 
10:28; 28:85; 40:41. 

Abatakkiriza bagugubira ku bibi. 2:171; 7:29; 
31:22. 

Omutima gunenya nnyini gwo olw’ekibi ky’aba 
akoze. 75:3,15,16. 

Ekibi kituusa nnyini kyo mu muliro. 2:82. 
Ebirungi biggyawo ebibi. 11:115:25:71; 41:35. 
Bwe wenenya, Allah akusonyiwa ebibi byo. 
3:136,137; 4:111; 16:120; 42:26. 

Omuntu mu butonde bwe akyawa ekibi 30:31; 
40:8: 75:15,16; 91:8,9; 95:5. 

Okugoberera obuwufu bw’Omubaka kiwonya 
ebibi. 3:32; 24:55; 33:22. 

Okusaba kuziyiza ebibi. 3:136; 6:41-42; 
7:201,202; 21:77,84,85,88-91; 29:46; 41:37. 
Allah tavunaana bibi ebikolebwa mu butanwa 
ne mu butamanya. 2:226:4:18;5:90:6:55;16:120; 
20:116. 


BIBONEREZO BYA ALLAH 
Ekigendererwa kya byo. 2:156-158. 

BIBUGA 

Nnyina bibuga (Makka) 6:93. 

BIKOLWA 

Ebiva mu bikolwa bibifaanana. 17:14. 

Nabbi Omutukuvu y’eyali asinga empisa ennungi. 
68:5 

Nabbi Omutukuvu y’eyali eky’okulabirako 
amakula. 3:32; 33:22; 59:8. 

— ebibi θῖνα Κα butakkiriza Nkomerero.27:5-6. 
Okupima ebikolwa ebibi n’ebirungi.7:9- 
10:23:103,104; 101:7-10. 

BIKOLWA EBIBI 

Obwenzi. 6:152; 17:33; 25:69. 
Okwemanya.2:35,88, 4:174; 7:37,41,49, 
76,77,89,-134;10:76; 14:22; 23:47; 25:22; 28:40; 
29:40; 34:32-34; 38:75-76; 39:60; 40:48-49; 
41:16,39; 45:32; 46:11,21; 71:8; 74:24. 
Okugeya. 49:13. 

Okwewaana. 57:24 

Okunyoomerera n’okusekerera. 49:12. 
Okuggwamu essuubi.12:88;15:56-57; 29:24;39:54. 
Okukozesa ebitamiiza. 2:220; 5:91-92. 
Ensaalwa. 113:6. 

Okudiibuuda. 7:32; 17:27-28:25:68. 
Okukumpanyisa amaaso. 7:117;40:20. 
Okugoberera ky’otategeera. 11:47-48;17:37. 
Zaala. 2:220; 5:91-92. 

Amalala. 17:38; 23:47; 31:19. 

Okwogera ebitasaana. 23:4; 25:73; 28:56. 
Okuseera. 6:153;7:86;11:85-86;17:36:26:182;83:2-4. 
Okuyiting’ana amannya amabi. 49:12. 
Obukodo. 3:181;4:38; 17:30; 25:68; 47:39; 57:25; 
59:10; 64:17. 

Obukumpanya n’okuwolereza abakyaamu. 
4:106,108; 8:28,59. 

Okuteebereza. 3:155; 4:158; 10:37; 49:13. 
Okulimba. 22:31; 25:73; 39:33; 92:9-1 1; 96:14-15. 
Obubbi. 5:39; 60:13. 

Allah tayagala kulaalaasa kibi. 4:149. 
BIKOLWA EBIRUNGI 

— bisasulwa emirundi kkumi. 4:41; 6:161. 

— by’ebyokusigalawo. 18:47. 

Amateeka agabifuga. 2:208; 4:75; 5:17; 6:163; 
60:2; 92:19-22. 

Okutuukiriza endagaano. 2:178;5:2; 6:153; 13:21; 
16:92; 17:35; 23:9; 33:16. 

Okwesammula endagaano embi. 8:59. 
Obwekuumi. 17:33; 23:6-8; 24:31,34,61; 25:69; 
33:36; 70:30-32. 

Obuyonjo. 2:223; 4:44; 5:7; 22:30; 74:5-6. 
Okufuga obusungu. 3:135, 42:38. 


CÉBÈ> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Okuyambagana mu birungi. 5:3 

Obuvumu. 2:178; 3:173-175; 8:16,17,46; 9:40; 
20:73-74; 33:40; 46:14. 

Okuyisa abakozi obulungi. 4:37. 

Okukubiriza ebirungi n’okuziyiza ebibi. 3:111. 
Okuwa obujulizi obutuufu. 4:136; 5:9; 25:73. 
Okuvuganya n’abalala mu kukola ebirungi. 2:149; 
3:134; 5:49; 35:33; 57:22. 

Okuliisa abayala. 76:9; 90:15-17; 89:19. 
Okusonyiwa.2:110;3:135,160;4:150; 5:14; 7:200; 
12:93; 24:23:41:35;42:38-41. 

Okukola ebirungi. 2:196;3:135;5:94;7:57. 
Okusiima. 2:153,173,186,244:3:145;:5:7,90; 
14:8:39:8,67; 46:16. 

Obwetoowaze. 6:64; 7:14,56,147; 16:24,30; 17:38; 
28:84; 31:19,20; 40:36. 

Obwenkanya. 5:9; 6:153; 16:91; 49:10. 
Okukkakkanya amaaso. 24:31,32. 

Okuyisa obulungi baliraanwa. 4:37. 

Okuyisa obulungi abazadde. 4:37; 17:24-25. 
Obugumiikiriza. 2:46,154,156,178; 11:12; 13:23; 
16:127-128; 28:81; 29:60; 39:11; 42:44; 103:4. 
Okutabaganya. 4:115; 49:10. 

Okulabirira abaavu. 2:84,178,216; 4:9,37; 8:42; 
17:27;24:23; 30:39; 51:20; 76:9; 90:17. 
Okutukula; 2:223; 5:7; 9:103,108; 24:22; 33:34; 
74:5, 87:15;91:10-11. 

Okuyisa obulungi ab’oluganda; 2:178; 16:91; 
30:30. 

Okwefuga. 79:41-42. 

Obugumiikiriza. 2:154; 3:201; 11:12; 16:97,111; 
25:76; 28:55; 31:18; 41:36; 42:44; 46:36; 76:13; 
90:18; 103:4. 

Okutoola ku Iwa Allah; 2:178; 17:27. 
Okwewala okubuusabuusa; 49:13. 

Okuwa obuvunaanyizibwa abalina ebisaany1izo 
n’okutuukiriza obwesigwa; 2:284; 4:59; 23:9; 
70:33. 

Amazima; 4:136; 5:120; 9:119; 17:82; 22:31; 
25:73; 33:25; 39:33. 

Obuteyagaliza wekka; 2:208,263; 59:10; 64:17; 
76:9-10; 92:20-21. 

BIPANDE 

— bya Kur’ani. 85:23. 

— bya Musa. 7:146,151,155. 

BIRAYIRO 

— eby’okubalaata Allah tabivunaana.2:226; 5:90. 
— bisaanye bikuumibwe.5:90. 

Okutangirira kwa byo. 5:90; 66:3. 

— tebisaanye kumenyebwa. 16:92. 

— tebisaanye kufuulibwa bya kubuzaabuza. 
16:93,95. 

Okwerayirira obutayita eri bakyala 2:227,228. 


BIRE 

— by’enkuba Allah abisitula. 13:13; 40:41. 
Allah atonnyesa enkuba okuva mu bire. 15:23. 
Allah abibunyisa buli wamu. 24:44. 
Enkuba,omuzira n’okubunyisibwa kwa byo buli 
wamu. 24:44; 30:49-51. 

Enkuba kabonero ka Allah. 2:165. 

BIRIIBWA 

— ebyakkirizibwa. 5:5,6,97. 

— bisaana okuba nga byakkirizibwa ate nga 
birongoofu. 2:169; 5:89; 8:70; 16:115. 

— birina kye bikola ku bulamu bw’omuntu. 
7:33; 23:52. 

Abeekuuma balya birongoofu byokka. 5:94. 
Ensi esobola okuyingiwaza emmere emala abantu 
bonna.2:262,266:; 13:4;:15:20;30:41; 41:11:77:28. 
BYAZIYIZIBWA OKULYA 

Kalannamye. 2:174; 5:4. 

Omusaayi. 2:174; 5:4; 6:146; 16:116. 
Ennyama y’embizzi. 2:174; 5:4: 6:146; 16:116. 
Ekitalaamiriziddwako linnya lya Allah. 
2:174; 5:4: 6:122,146; 16:116 

Ennyama eziyizibwa okulya okusinziira Κα 
ngeri ensolo gy’efuddemu. 5:4; 6:119,120,122. 
BISEERA BY’EKYAAMA 

Musookenga kusaba lukusa. 24:59,60. 
BISOLO 

— byatondebwa kugasa muntu.6:143-145; 
16:6,67,81; 23:22; 39:7, 40:80,81. 
BISUUBIZO 

— bisaanye okutuukirizibwa. 5:2; 6:92,93. 
Allah tayagala bakumpanya ndagaano. 8:59. 
BITABO 

Okulanga kw’ebitabo okubuna wonna. 81:11. 
BITAMIIZA 

— byaziyizibwa. 2:220; 4:44; 5:91,92. 
BITIIBWA ALLAH BY’AWA ABAKKIRIZA 
Bannamukisa abali mu kibinja kino. 4:70,71. 
BUBBI 

Ekibonerezo kya bwo. 5:39. 

BUFUMBO 

Ekigendererwa mu bwo. 30:22. 
BUGUMIIKIRIZA 

Ebibala bya bwo. 2:154-157. 

BUJULIZI 

Ebikwata Κα bujulizi. 
109;24:5,14:25:73. 
Abajulizi ku ndagaano. 5:107-109. 

— bw’amaaso, amatu n’omubiri. 41:21-23. 
— obukyaamu busambajjibwa. 5:107. 
BUKKIRIZA (IMAN) 

Amakulu ga Imaan. 49:15,16. 

Okukkiriza kwokka tekumala. 3:180;29:3,4. 
Enjawulo wakati w’obukkiriza n’obutebenkevu 
bw’omutima 2:261. 


2:283;4:7;5:9,107, 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Okukkiriza Allah n’Omubaka we 3:180; 4:171; 
7:159; 57:8; 64:9: 

Okukkiriza Ababaka bonna n’Ebitabo. 2:137, 286; 
29:27. 

Empeera y’obukkirza n’okutoola mu Kkkubo 
lya Allah. 61:11-13;64:10. 

Okukkiriza Enkomerero. 2:5 

Okukkiriza n’okukola ebikolwa ebirungi. 2:26; 
18:89; 41:9; 95:7. 

Obubonero bunyweza Iman. 9:124; 33:22,23; 
47:18. 

— oluvannyuma Iw’okulaba ekibonerezo 
tebugasa. 6:159; 10:52,53,91-93; 32:30; 40:86. 
— kitangaala. 2:258; 57:13. 

— obutaliimu bikolwa birungi tebugasa. 6:159. 
Allah talung’amya bantu beerema oluvannyuma 
lw'okukkiriza, 3:37,91; 5:6. 

BUKODO 

Kibi nnyo okukodowalira ebyo Allah by’akuwa- 
dde. 3:181; 4:38. 

BUKULEMBEZE 

— buweebwa asobola. 4:59, 

abalondebwa ku bukulembeze beebuuze ku 
be bakïikirira 3:160. 

— bwesisgamye Κα: 

(Ὁ kuteesaganya; 42:30. 

(ii) kugondera Allah, Omubaka n’abobuyinza; 
4:60. 

(11) kulamula n’obwenkanya 4:59. 

(iv) kukuuma ggwanga, abalirimu n’ebyaabwe 
3:201. 

BUKULISITAAYO 

—baasukka ekigero bwe baafuula Yesu katonda 
4:172 

Endowooza egamba nti Yesu mwana wa 
Katonda mpangirire era nkyaamu. 3:60; 4:173; 
6:117,118; 9:30,31; 19:32; 43:60. 

Enjigiriza y’obusatu nkyamu. 5:74,75. 
Enjigiriza egamba nti Yesu yatufiiririra olw’ebibi 
byaffe ngingirire. 6:165; 53:39. 

Okulanga kw’ettutumu 1y’Obukulisitaayo. 
18:19. 

Okulanga kw’okugwa Kkw’Obukulisitaayo 
oluvannyuma Iw’okufuna ettutumu. 18:33-45; 
20:103-105. 

Ettutmu ly’Obukulisitaayo ely’ebyaasa ekkumi. 
20:104. 

Eby’obugagga bwabwe kigezo gye bali. 20:132. 
Endowooza y’amawanga £g’ebugwanjuba ejerega 
enjigiriza ya Allah. 82:7-13. 

BUKUZA 

— abaana abakuzire tebaba ba ddala; 33:5 
BULABIRIZI OBA BUYIMA 

Omulabirizi akiikirira ateesobola. 2:283; 17:34. 
Omukuza tasaanye kulya bintu bya bamulekwa 
mu bukyaamu 4:6-7. 


BULAMU 

— bugendera ku kuvuganya na kutakabana. 2:149; 
5:49; 53:40; 79:36; 90:5. 

Okugerageranya wakati w’obulamu obw'oku nsi 
n’obwoluvannyuma lw’okufa. 6:33; 29:65; 47:37; 
57:21. 

Okutondebwa kw’omuntu kulina ekigendererwa. 
23:116; 51:57. 

Amazzi y’ensibuko y’obulamu. 21:31. 

Buli kitonde kyatondebwa mu migogo gya bibiri 
bibiri. 13:4; 36:37; 51:50. 

Emitendera gy’okutondebwa kw’omuntu. 18:38; 
23:13-15; 40:68; 53:33; 71:15-19. 

BULAMU BW'ENSI 

Abatakkiriza babwegomba nnyo. 2:201; 4:135; 
42:21; 75:21; 87:17. 

Omutindo gw’obulamu bw’ensi gwa wansi Κα 
gw’obulamu bw’oluvannyuma lw’okufa. 4:78; 9:38; 
10:25;13:27;18:46,29:65:87:18;93:5. 

—bwa kiseera kitono ddala 23:115. 

BULAMU OLUVANNYUMA LW’OKUFA 

— ky’ekisuubizo ky’obulamu bw’omulundi 
ogwokubiri. 2:29,47; 23:17; 53:48; 64:8. 
Obwetaavu bw’obulamu oluvannyuma 1w’okufa. 
10:5. 

— bwa nkalakkalira. 29:65; 40:40. 

—businga obulamu bw’ensi eno.4:78;12:110; 17:22. 
Okusaasira kwa Allah kulibeera ku bakkiriza, 
abatakkiriza balibonerezebwa. 58:21. 

Abakkiriza bokka be baliganyulwa mu bulamu 
oluvannyuma 1lw’okufa. 17:72,73. 

Buli kikolwa kiribalibwa mu bulamu oluvannyuma 
lw’okufa. 18:50; 20:16. 

Abakkiriza balisasulwa mu bulamu oluvannyuma 
lw’okufa. 2:26. 

Ababulafuubanira balisiimibwa. 17:20. 

Abakkiriza baliraba Allah ku nkomerero. 75:24. 
Ekibonerezo ky’enkomerero ky’ekisinga obunene. 
39:27. 

Abatakkiriza nkomerero balifuna ekibonerezo 
ekirumya. 17:11. 

Abatakkiriza baggwaamu essuubi ku by’obulamu 
bw’oluvannyuma 1w’okufa. 6:30,31; 16:39; 17:50- 
52; 36:79-82. 

businziüra Κα bikolwa byoku nsi. 17:14,15; 
21:95; 43:81; 45:30; 50:19; 82:11-13; 83:8-19. 

— butandikira mu bulamu buno obw'oku nsi 
okweyoleka eri omuntu. 41:31-33:55:47; 89:28-31. 
Mu bulamu oluvannyuma 1w’okufa ebikolwa 
by’omuntu bilyeraga mu bujjuvu. 39:70; 50:22- 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


24; 57:13; 69:19; 86:9,10; 99:7.9. 
Okukulaakulana mu madaala mu bulamu oluva- 
nnyuma Îw’okufa tekulibaako kkomo. 15:48; 
35:35,36; 39:21; 66:9. 

BULUNG’AMU 

Allah yatonda buli kintu n’akiwa obulung’amu 
bwa kyo. 20:51. 

Allah alung’amya gw’aba asiimye. 2:214,273; 
5:17; 6:89; 10:26; 13:28; 14:5; 16:94; 22:17; 
24:26,47; 28:57; 33:5; 35:9; 42:14; 74:32. 
Allah ayongera Καὶ bulung’amu bw’abo 
ababugoberera. 19:77; 47:18. 

Tewali alung’ama awatali buyambi bwa Allah. 
4:89,144; 7:44,179,187; 13:34; 17:98: 18:18; 
39:24,37-38; 40:34; 42:45-46. 

Obulung’amu buva ku bukkiriza na bikolwa 
birongoofu. 4:176; 10:10; 13:30; 14:24; 47:5-6. 
Allah talung’amya boononefu. 2:259,265; 3:87; 
5:52,68,109; 6:145; 9:19,24,37,80,109; 12:53; 
16:38,108; 27:81-82; 28:51; 39:4; 40:29; 46:11; 
61:8; 62:6; 63:7. 

Okusaba obulung’amu 1:6 

Okusaba obulung’amu oba osaba bwannabbi. 
1:6-7; 6:84-91. 

Abajeemulukufu be basuubizibwa obulung’amu. 
3:21; 5:17; 13:28. 

Okugoberera eby’obulung’amu kutuusa omuntu 
ku kuganyulwa. 2:6,158; 23:2; 28:68; 31:6; 
87:15; 91:10. 

BUSATU 

Okusambajjibwa kw’obusatu. 4:172; 5:74. 
BUSIKA 

Engabanya y’ebintu by’omufu. 4:8,9,12,13,177. 
Okukola eddaame elirumiriza abasigaddewo 
okugaba ebintu by’omufu mu mateeka. 2:181; 
5:107. 

Okukyuusa eddaame ly’omufu mu bukuusa 
kibi kinene. 2:182. 

Okutereeza mu ddaame erivudde ku mateeka 
ga Kur’äni Entukuvu. 2:183. 

Kur’ani Entukuvu y’egaba ebintu by’omufu. 
4:8,9,12,13,34,177. 

Okugabira ku bamulekwa n’abaavu mu kiseera 
ky’okugaba ebintu by’omufu. 4:9. 

Emigabo gy’abasika 4:12. 

Omugabo gwa Ssemwandu, Namwandu. 4:13. 
Ebikwaata Κα bintu bya‘Kalaalah’ 4:13,177. 
BUSIRAAMU 

Erinnya ‘Busiraamu’ lyatuumibwa Allah 
yennyini. 2:133; 3:20,86; 5:4; 22:70. 

Islam (Obusiraamu),kitegeeza mirembe, 
kwewaayo, buwulize na kujemulukukira Allah. 
2:113,132,209; 4:126; 6:163,164. 

Ebikwaata ku Busiraamu 


Empagi z’Obusiraamu:- 
(Okutongoza obwannamunigina bwa 
lah.112:1-5. 

GD)Okuyimirizaawo essaala. 2:4,239; 4:104; 
35:30. 

(üi)Okutoola Zaka.2:44;4:163;19:32; 22:79; 
41:7-8. 

(iv)Okusiiba omwezi gwa Ramadhan. 2:184- 
186. 

(v)Okulamaga olugendo olutukuvu (Hajj). 3:98; 
5:98 

Empagi z’obukkiriza:- 

()Okukkiriza Allah. 2:178,286; 24:55; 112:1- 
5. 

GDOkukkiririza mu ba Malayika. 2:99,178, 286; 
4:137. 

Gii)Okukkiririza mu Bitabo Ebitukuvu. 
2:178,286; 4:137; 74:32. 


ΑΙ- 


Gv)Okukkiririza mu Babaka ba Allah. 2:137,286; 
4:137; 24:55,57. 


(v)Okukkiririza mu lunaku 1w’enkomerero. 2:5; 
6:93; 27:4; 31:5; 70:27; 

(vi) Okugera kwa Allah. 25:3, 57:23. 
— y'Eddiini enzijuvu 3.20,86:;5:4. 


— y’Eddiini yokka ekkirizibwa eri Allah era 
y'eyamazima. 3:20,86; 5:4. 

Mu Busiraamu temuliimu kuwaliriza. 2:257; 
10:100; 11:119; 18:30; 76:4, 28:57. 
Asiramuka aba talina gw’akoledde kisa. 3:165; 
10:109; 27:93; 49:18. 

Obulung’amu obujjuvu buli mu Busiraamu. 
2:6,17,39,98,121; 6:72; 7:53; 9:33; 16:65,103; 
22:68; 31:6; 48:29; 61:10. 

— yÿ’Eddiini esinga zonna. 3:86,20; 4:126. 

— tebuliimu kuzitoowereza. 2:186,287; 5:7; 
22:79. 

— ky’ekyekwatwako ekinywevu 2:257; 31:23. 
— bulung’amya eri ekkubo ly’abo Allah be- 
yawa ebyengera. 1:6-7; 4:70; 19:59; 57:20. 
— bulinga omuti omulungi. 14:25. 

Mu Busiraamu asinga okutya Allah y’asinga 
okuba ow’ekitiibwa. 49:14. 

—bulagira kukola bwenkanya. 4:59,136; 5:9,43; 
6:153; 7:30; 11:86; 16:77,91; 17:36; 26:183; 
49:10; 55:10; 60:9. 

—bulagira okuyisa abantu bonna obulungi. 
4:37; 6:152; 17:24,25. 

— y’Eddiini ya ba Nabbi bonna. 4:164: 16:124; 
42:14 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Okulanga kw’obuwanguzi bw’Obusiramu. 9:33; 
48:29; 61:10. 

Okulanga kw’okwatiikirira n’okuddirira 
kw’Obusiraamu. 32:6. 

Okubuulira Obusiraamu Kkwalaalikibwa Κα 
bakkiriza bonna. 3:105,111,115; 5:68; 6:20; 
7:158;9:71; 12:109; 16:126; 31:18; 33:40; 41:34. 
BUSOSOLOOTI 

— bwagunjibwawo bugunjibwa. 9:35; 57:28. 
BUSUUBUZI 

— bukkirizibwa. 2:276; 4:30. 

— tebusaanye kukwerabiza Allah. 9:24; 24:38; 
62:12. 

Eky’obusuubuzi ekisinga byonna 35:30,31; 
61:11-14. 

— obutagobolola. 2:17. 

BUTAKKIRIZA (KUFR) 

— kitegeeza kugaana Allah. 2:29; 18:38; 40:13. 
— kitegeeza kugaana byengera bye.14:8; 16:113; 
27:41. 

— kitegeeza okugaana amazima n’Ababaka. 
2:27,40,90,106;14:10;:41:53;46:11;60:5. 
Abatakkiriza baliko ebikoligo.36:9. 

Amasanamu g” Abawarabu ab’edda. 5:104; 38:7; 
43:58-59; 71:24. 

Abatakkiriza tebaganyulwa. 6:22; 10:70; 23:118; 
28:83. 

Ebikolwa by’abatakkiriza tebiribagasa. 2:218; 
3:22,23; 5:6; 11:17; 18:106; 33:20; 47:10; 47:29; 
47:33. 

Abatakkiriza beemalira Κα bulamu bw’ensi. 
2:201; 10:8; 23:38; 45:25. 

Enkomerero y’abatakkiriza. 3:163,152,198; 
4:122; 5:73; 9:73; 10:9; 13:19; 17:98; 24:58; 
66:10; 79:40; 98:7. 

Abatakkiriza balifuna ekibonerezo ekirumya 
ennyo. 2:105; 2:175; 3:22; 3:78; 5:37; 9:3; 10:5; 
10:98; 16:105; 29:24; 34:6. 

BUTONDE, OBWANJULUKUFU BWA BWO 
Obubonero bw’obwanjulukufu bw’obutonde 
13:4,5. 


BUTONDE, OKUTABAGANA MU BWO. 


Mu kutonda kwa Allah temuli njawukana yonna. 
67:4,5. 


BUWOMBEEFU 

Abakkiriza kibagwanira okuba abawombeefu. 
25:64; 31:19,20. 

BUZITO 

Buli muntu wakwetikka bubwe. 29:13,14; 35:19. 


BWENKANYA 

Abakkiriza bakubirizibwa okuba abenkanya. 
5:9: 

BWENZI 

— bwaziyizibwa. 17:33; 25:60. 

Ekibonerezo kya bwo. 24:4. 

Obujulizi bwetaagibwa. 24:5 

Tobusemberera. 24:31,32. 

Okukangavvula abagwenyufu. 4:16-17. 
Ekibonerezo ky’okuwaayiriza omukazi/omusajja 
nti ayenze. 24:7-11. 

Temuwaliriza bakazi kukola bwenzi. 24:34. 
Okuwaayiriza omukazi mwekuumi. 24:5. 
Weekuume nga tonnafumbirwa/tonnawasa. 24:34. 
Omwenzi agatta na mwenzioba musamize. 24:3. 
BWEETOWAZE 

Allah tayagala malala. 31:19; 2:84; 17:38; 
25:64,73; 31:19,20. 

BYA BUFUZI 

Enkolagana n’amawanga amalala. 16:93,95; 60:8- 
10. 

— bitambulira Κα kuteesaganya. 3:160; 42:39, 
Obuyinza bukwasibwe abantu abatuufu. 4:59. 
—bibeere Κα musingi gwa bwenkanya. 4:59,106- 
108,136; 5:9; 16:91; 38:27; 42:16. 

— ab’obuyinza bagonderwe. 4:60. 

Okuwakula entalo kwaziyizibwa. 2:191-194; 
4:76; 8:40; 22:40-42. 

Emirembe. 8:60-62; 9:1-4. 

BYA BUGAGGA 

Mubifune mu ngeri entuufu 2:189; 4:30. 
Emigaso egiri mu by’obugagga. 4:6. 

Ekiseera ky’okubikwaasa ba nnyini byo. 4:6,7. 
Obwannannyini Κα by’obugagga. 16:72. 

— kigezo eri omuntu. 8:29; 64:16. 

DAUD (OMUBAKA) 

— yalwaana n’Abañirisuuti. 2:252. 

— yawangula abalabe, yassaawo obwakabaka. 
2:252. 

Allah: 

— yanyweeza obwakabaka bwe. 38:21. 

— yamufuula Khalifa mu nsi. 38:27. 

— yamuwa okumanya okwa waggulu. 27:16. 
— yamuwa emikisa egiva gy’ali 34:11. 
Yayigirizibwa okukola ekyambalo ky’ekyuma. 
21:81; 34:11,12. 

Abantu b’omu nsozi n’ennyonyi (abatuukirivu) 
baamugondera. 21:80; 34:11; 38:19,20. 

Enkwe z’abalabe be zaagwa butaka. 38:22,23. 
— yÿalamula ab’oluganda Κα nkaayana 7’endiga 
enkazi. 38:24,25. 

— yasaba okusonyiyibwa. 38:25. 

Ensonga y’okusaba kwe okusonyiyibwa teyali ya 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ÂNI 


kibi. 38:26. 

— ne Sulaimäani baalamula Καὶ nsonga y’ennimiro. 
21:79,80. 

Ekitabo kye tekyaali kya mateeka. 4:164:17:56, . 
DDIINI YA ALLAH 

Mugigoberere. 2:139. 

DDIINI Y’OBUWANGWA 

— y'Eddiüni entuufu. 10:106; 30:31 ,44. 
DHUL-KIFL (EZEKERI) 

Ebimukwatako. 2:260. 

DHUL- QARNAIN 

Ebimukwatako. 18:84,99. 

— yakola olukomera. 18:96,97. 

FARAWO 

Allah yawonya omubiri gwe. 10:93. 

Abantu be baagoberezebwa ekikolimo.11:100; 28:43. 
GGULU 

— lyatondebwa n’ekigendererwa. 3:192; 14:20; 
15:86; 16:4; 29:45. 

— Allah yennyini y’eyalitonda. 51:48. 

— mu kusooka lyali ng’omukka. 41:12. 

— n’ensi mu kusooka byali bikwataganye. 21:31. 
Emigigi gy’eggulu omusanvu gyatondebwa mu 
biseera bibiri. 41:13. 

— n’ensi byatondebwa mu biseera mukaaga. 
7:55; 10:4; 11:8; 25:60; 32:5. 

Allah valitonda ng’akasolya. 2:23; 23:18; 51:48; 
78:13; 79:28,29. 

— Jitutaasa era likuumibwa 21:33; 37:7,8; 41:13. 
Enjuba n’omwezi byetooloolera mu bwengula. 
21:34; 36:41. 

Eggulu (obwengula) lijjudde amakubo. 51:8. 
—teliwaniriddwa na mpagi. 13:3; 31:11. 

— lirina enkolagana n’ebyemmere. 10:32; 27:65; 
34:25; 35:4. 

— liri mu mukono gwa Allah. 21:105; 39:68. 
— liriggulwa neriba milyango myeereere. 78:20. 
— liriggyibwaako eddiba. 81:12. 

— liriyuzibwamu. 77:10; 82:2. 

— liriba ng’ekikomo ekisaanuuse. 70:9. 
— lyawundwa n’emmunyenye. 37:7; 
41:13; 67:6. 

Okugwa kw’ebitundutundu by’eggulu nga 
ekibonerezo. 17:93; 26:188; 34:10. 

— y’ensibuko ya buli kimu. 15:22; 40:14. 
GOG NE MAGOG 

— mawanga g’Abazungu. 18:95,100; 21:97. 
Entalo za Gog ne Magog. 18:100; 21:97. 
Okusaasaana kwa Gog ne Magog mu nsi 
yonna. 21:97. 

Mu bufuzi bwa Gog ne Magog ensi eribaamu 
ebizibu bingi. 21:98-101. 

Obusiraamu bujja kuwangula endowooza 


15:17; 


n’enkola ya Gog ne Magog. 9:32; 21:98; 48:29; 
61:10. 

HAMAN 

— y’eyali omuduumizi w'eggye lya Farawo.28:9. 
—yali mukungu avunaanyizibwa ku bakozi 
28:39; 40:37. 

HARÜN (NABBI) 

Nabbi Müsa yamusaba Allah abeere omubeezi 
we. 20:30-37; 28:35. 

— yafuulibwa Nabbi. 4164; 6:85; 10:76; 19:54; 
21:49. 

— yawakanya okusinza ennyana. 20:91. 
Müsa yamunyiigira olw’abantu be okusinza 
ennyana. 7:151; 20:93,94. 

Müsa yamusabira okusonyiyibwa. 7:152. 
Ebyengera bya Allah Κα ye. 37:115. 

HARUT NE MARÜT 

— baali basajja batuukirivu ab’e Babuloni.2:103. 
HUDAIBIYYAH 

Ebikwaata Καὶ ndagaano ye Hudaibiyyah. 48:19- 
30. 

HUD-HUD 

ebikwaata ku Hud-hud. 27:21-32. 

IBILIS 

— yagaana okugondera Adamu. 2:35; 7:12,13; 
15:31:17:62; 18:51; 20:117. 

— okwekuluntaza kwamugaana okugondera 
Adamu. 2:35; 38:74-77. 

— teyali malayika. 18:51. 

IBRAHIM (NABBI) 

Amazima agamukwatako gali mu Kur’äni 
Entukuvu. 3:68:19:42. 

— yali mu bantu ba Nabbi Nuühu. 37:84. 

— yalabula kitaawe ku kusinza amasana- 
mu.6:75. 

— yatumwa eri abaasinzanga amasanamu 
n’emmunyenye. 6:77-79; 21:53. 

— yakubaganya ebirowoozo n’abantu be ku 
kusinza amasanamu. 6:77-79; 37:89-91. 

— yamenyamenya amasanamu n’ayoleka 
obuyenjebufu bwa go. 21:58-59; 37:94. 

— yasuulibwa mu muliro. 21:69-70; 37:98. 
— yasenguka. 21:72; 37:100. 

— yasabira kKitaaawe okusonyiyibwa. 9:114; 
19:48; 26:87; 60:5. 

— yatuukiriza ekiragiro Κγὰ Allah. 2:125. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaala Ismäili. 
37:101-102. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaala Is-haq. 
11:72; 37:113. 

— yaweebwa amawulire g’okuzaalibwa kwa 
Ya’quubu.11:72; 21:73. 

— yalaba mu kirooto nga asala Ismäili. 37:103. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— yaleka Ismaili 
14:38. 

— yasitula omusingi gw’Ennyumba ya Allah. 
2:126-128. 

— ne Ismäili baasaba Allah asitule Nabbi 
Amakula mu kibuga Makka. 2:128-130. 

— yalagirwa alangirire Hajj 22:28. 

— n’ababaka abaasindikibwa okubonereza 
abantu ba Nabbi Lüti. 11:70-71; 51:33. 

— yabaleetera ennyama enkalirire. 11:70. 

— yasaba Allah asonyiwe abantu ba Nabbi 
Lüti. 11:75. 

— yawakana ne kabaka. 2:259. 

— yabuuza Κα bikwata Κα kuddaabululwa 
kw’abantu be 2:261 

— yali wa mazima nnyo. 19:42. 

— Isi-hàq ne Ya’qübu baalina obuyinza era 
nga balabufu. 38:46. 

IDRIS 

— yali mugumiikiriza.21:86. 

— yali Nabbi wa mazima. 19:57. 

— yagulumizibwa.19:58. 

ILYAS 

— yali Mutume. 37:124. 

— yalabula abantu be obutasinza masanamu. 
37:126. 

Abantu be baamulimbisa. 37:128. 
Ab’oluvannyuma. 37:130. 

ILYASA’ 

— yali mu basinga obulungi. 38:49. 

‘ISA (YESU) 

Amawulire g’okuzaalibwa kwe. 3:46; 19:20. 
Maryamu yeewuunya nnyo eky’okuzaala nga 
tabadde na musajja. 3:48; 19:21 

Maryamu yalagirwa okusirika oluvannyuma 
Iw’okuzaala ‘Isa. 19:27. 

— yazaalibwa mu biseera by’okwengera 
kw’emitende. 19:26. 

— yayogera eby’amagezi nga akyaali muto. 
3:47, 5:111. 

Maryamu yamutwala eri ab’ewaabwe. 19:28. 
— yali Nabbi eri abaana ba Isirairi bokka. 3:50; 
43:60; 61:7. 

— yayigiriza abaali abaawansi mu by’omwoyo 
ne bafuuka abaawageulu. 3:50; 5:111. 

— ÿyawonya abagenge, abatalaba; n’azuukiza 
abafu mu by’omwoyo. 3:50; 5:111. 

— yayigirizibwa Taureti n’Enjiri byokka. 3:49; 
5:47,111; 57:28. 

Abayudaaya baamugaana. 3:53. 

Abayigirizwa be baabikkulirwa. 3:53-54; 5:112. 
— yaweebwa obubonero obw’olwatu, era 
yawagirwa buwagirwa ne Mwoyo Mutukuvu. 
2:88,254; 5:111. 


ne nnyina mu ddungu. 


Abalabe be beekoba okumuttira ku musaalaba. 
3:55-56; 4:158. 

— yabambibwa naye teyafiira Καὶ musaalaba. 
2:73; 4:158. 

Enkwe z’Abayudaaya okumutta tezaatuukirira. 
5:111. 

— ne nnyina baawebwa obuddukiro. 23:51. 
— mufu. 3:56,145; 5:76,117-120; 7:26; 16:21- 
22; 21:8,9,35;77:26,27. 

Embeera ye eringa eya Adamu. 3:60. 

— okuba ekigambo kya Allah kitegeeza nti 
okujja kwe kwali kutuukiriza okulangibwa kwe. 
4172. 

— yasitulwa mu madaala— so si mubiri. 2:254; 
3:46; 4:159; 7:177;19:58;58:12;94:5, 

— yakakasa ebyo ebyakulembera mu Taureti. 
3:51; 5:47; 61:7. 

— yali muweereza wa Allah. 19:31; 43:60. 
— yali Mubaka bubaka 3:50; 5:76; 61:7. 

— yalagirwa okusaala, okutoola Zaka n’okuyisa 
nnyina obulungi. 19:32,33. 

— yayigiriza obwannamunigina bwa Allah. 
5:118; 19:37; 43:65. 

Abagamba nti ‘Isa ye Allah batakkiriza. 
5:18,73,74,. 

— ne nnyina tebaali bakatonda. 5:76,117-118. 
— ne nnyina baalyanga emmere ng’abantu ba 
bulijjo. 5:76. 

Abayudaaya n’Abakrisitaayo balowooza nti 
‘Isa yafiira Κα musalaba. 4:160. 

‘sa si mwana wa Allah. 17:112; 18:5-6; 
19:36,89-91; 21:27; 25:3; 39:5; 72:4; 112:4 - 5. 
— teyalina kitaawe. 3:48; 19:21-22. 
IS-HAQ 

Amawulire g’okuzaalibwa kwe. 11:72; 21:73; 
37:113; 51:29. 

Nnyina yeekanga olw’amawulire g’okuzaalibwa 
kwe. 11:72. 

Ibrähimu, Is-häq ne Ya’qübu. 21:73; 38:46. 
ISMAILI 

— yali Mubaka, Nabbi. 19:55. 

— y’eyali omwana wa Ibrähimu omukulu. 37:102. 
Ibrähimu yalaba mu kirooto nga asala Isimaili. 
37:103-114. 

Allah yawa Ismäili emikisa. 37:114. 

— ya mwana muwulize nnyo era omugumii- 
kiriza. 37:103. 

Allah yamuwa ettutumu mu b’oluvannyuma 
bonna. 37:109. 

— yawangula ekigezo ekizibu. 37:107. 

— y’eyalondebwa okuba ekiweebwayo — so si 
Is-häq.  37:103-106. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— yali wa mazima nnyo. 19:55. 

— yakubirizanga nnyo ababe okusaala. 19:56. 
— yali muganzi nnyo eri Allah. 19:56. 
ISRÀ 

—kwe kwolesebwa Allah kwe yayolesa Mutume 
(s.a.w) okuva e Masjidul-Haräm okutuuka e 
Masjidul-Aqsa. 17:2. 

Okwolesebwa okwo kwali kwanjulukufu bulungi. 
17:61 

ΓΤΙΚΑ͂Ε 

Ebikwaata Κι l’tkaf. 2:126,188; 22:26. 
OKUGANYULWA N’OKUWONYA 

— kwasuubizibwa abo bokka abeekuuma.2:3-6; 
19:73;23;2-10. 

JAHANNAMU (MULIRO) 

Bonna ba kugituukako.19:72. 

Tebalifiira mu gwo. 4:57; 43:78; 87:14; 35:37. 
Abakkiriza baliguwonyezebwa.19:73; 21:102,103. 
JALÜT (GOLIATH) 

Okuwangulwa kwe. 2:250 - 252. 

JANNA (ENSUKU) 

Obulamu n’ebibala byaamu. 2:26. 

Obugazi bwaayo. 3:134; 57:22 

Emyoyo gilifuniramu ebyo bye gyagala. 
41:32,33. 

— oluvannyuma 1w’okufa n’eyoku nsi kuno. 
19:62;55:47. 

— y'oku nsi 2:36 

Ab’omu Janna tebaligg yibwamu11:109;15:49;18:109. 
Ebigikwatako biri mu ngeri ya kugereesa. 13:36; 
47:16; 57:13. 

Ebya Janna teri ayinza kubitegeera byonna. 
32:18. 

Abatya Allah balitwalibwa mu Janna. 39:74. 
Eddaala ly’abomu Janna liriba lya waggulu 
nnyo 83:19-24. 

Abakkiriza ne mu nsi muno bafuniramu Janna 
55:47. 

JANNA, ENFAANANA YAAYO 

Telibaamu:- 

— musana gususse wadde obutiti. 76:14. 

— bya swakaba. 19:63; 52:24; 56:26; 78:36. 
— kufa wadde okubonerezebwa. 37:59,60; 
44:51. 

Abomu Janna baliraba Allah. 75:23,24. 
Okusiima kwa Allah y’empeera elisinga 
byonna mu Janna. 3:16; 9:72. 

JANNA, AMAKULA GAAYO 

Ebibala n’ebisiikirize bya yo. 13:36. 
Ekyengera ekirisinga obukulu mu Janna. 3:16; 
9:72. 

Amaka amalungi ennyo. 9:72. 

Ggoloofa. 25:76; 34:38; 39:21. 

Amazzi amata,jomwenge n’omubisi gw’enjuki. 
47:16. 


Ensuku n’emigga. 3:16,196,199; 4:14,58,123; 
5:13,86; 7:44; 9:72,89,100; 10:10; 13:36; 
22:15,24; 25:11; 47:16; 58:23; 61:13; 64:10. 
Nnamulondo za yo. 15:48. 

Ebiwempe bya {ΠΠ. 55:55. 

Ebiwempe n’emitto. 88:16,17, 

Eky’okunywa ekituukirivu. 83:26-20. 
Eky’okunywa ekitaleeta bya swakaba wadde 
okwonoona. 37:46-48; 52:24; 56:20. 

Ekikopo ekiritabulwamu kaafuur. 76:6,7. 
Ekikopo ekitabuddwaamu entangawuzi. 76:18. 
Ensulo eyitibwa Salsabiil. 76:19. 

Eky’okunywa eky’entabula ya Tasniim. 83:28. 
Okugabulwa .19:63. 

Eby’okulya n’eby’okunywa. 77:43,44. 

Emiti gya sidri n’ebitooke. 56:29,30. 

Entende n’enkomamawanga. 55:69. 
Emizabibu.78:33. 

Buli kika kya kibala.44:56; 52:23; 55:53. 
Abakkiriza balifuna empeera y’ebibala.37:42-43. 
Ebirimba by’ebibala.76:15. 

Ennyama y’ebinyonyi.56:22. 

Ebisiikirize. 13:36. 

Engoye. 18:32. 

Ebikomo bya zaabu. 18:32. 

Ebikopo bya zaabu. 43:72. 

Ebikozesebwa ebya feeza. 76:16,17. 

Abakyala abaatukuzibwa. 3:16; 4:58. 

Abakyala abawombeefu ab’amaaso ag’endege. 
37:49,50. 

Abavubuka abatalikaddiwa. 52:25; 56:18; 76:20. 
Bamalayika baliramusa ab’omu Janna. 13:24,25. 
JANNA, ABALIGIYINGIRAMU 

Abakkiriza abakozi b’ebirungi. 2:26. 

Abakozi b’ebirungi abafaayo ennyo ku biragiro 
bya Allah 3:134-137. 

Abagumiikiriza.13:23-24. 

Abaakulembera mu buwulize eri Allah. 56:11-12. 
Abantu b’oku ddyo. 56:28. 

— elisembezebwa eri abawulize. 50:32. 

JIBRIL (MALAIKA) 

Ebiva mu butamukkiriza. 2:98,99,. 

JIHAAD (OKUTAKABANA MU KKUBO 
LYA ALLAH) 

Abakkiriza balagirwa okutakabana. 2:219; 5:36; 
9:41; 22:79. 

Jihaad Akbar (esinga obukulu) kwe kulwanyisa 
obunafu bwo. 4:96; 8:73; 9:20,41,44; 49:16; 
61:12. 

Jihaad Kabiir (eyokubiri mu bukulu) kwe 
kukozesa Kur’aäni Entukuvu. 25:53. 

Jihaad Swaghiir (entono) kwe kukozesa ekitala 
olw’okwetaasa. 2:191; 4:76; 8:40; 9:13; 16:91; 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


22:40; 42:40; 49:10; 60:9,10. 

Okutakabana n’ebyobugagga. 8:73; 9:20: 61:12. 
Temusukka kigero mu kulwanyisa abalabe. 2:191 
Alwana Κα lwa Allah afuna empeera mu 
buwanguzi ne mu kufa. 4:75. 

Okulagirwa kwa Nabbi Omutukuvu okulwana 
kuzingiramu abakkiriza. 4:85; 8:66. 

JINN 

Allah yatonda Amajinni 
kumusinza, 51:57. 

Jinn be bantu ebikonge ate Ins be bantu ba 
bulijjo. 6:129:55:34. 

Ibilis yali omu mu majinni 18:51. 

Amajinni (i.e abatuuze b’omu nsozi) mu matwale 
ga Daudi.27:40. 

Amajinni agaasisinkana Nabbi Muhammad (s.a.w) 
baali Bayudaaya b’e Nasïibiin.46:30. 

Amajinni agaawuliriza Kur’aäni Entukuvu nga 
esomebwa baali Bayudaaya abaava mu bifo ebweru 
wa Makka. 72:2. 

Amajinni okutondebwa mu muliro kitegeeza nti 
gasunguwala mangu. 15:28. 

KA‘BAH 

— ly’essinzizo lya Allah elyasooka. 3:97; 22:30. 
— kung’aaniro lya bantu, kifo kya mirembe. 
2:126. 

Ekifo kya Ibrahimu. 2:126; 3:98. 

Ka‘bah nnyumba ya mizizo. 5:98. 

Erinnya lya Ka‘bah eddala. 17:2. 

Nnyumba ya lubeerera. 52:5,6. 

KAIN ᾿ 

— yali mutabani wa Adamu. 5:28-32. 
Omuntu tayinza kufa okuggyako nga Allah 
akkirizza. 3:146. 

Buli mwoyo gwa kuloza ku kufa. 3:186; 21:36; 
29:58. 

Ku nsi tekuliiko bulamu bwa nkalakkalira. 2:97; 
18:46; 21:35; 40:40; 55:27-28. 

Abañfa tebadda ku nsi 21:96; 23:100,101; 39:43. 
Obulamu bwa mirundi ebiri, n’okufa kwa 
mirundi ebiri. 40:12. 

— kitegeeza eddaala Iy’embeera y’ebyomwoyo 
elya wansi. 2:57. 

Mu kufa n’obulamu mulimu amakulu 
g’ettutumu n’okugwa kw’abantu n’amawanga. 
29:21. 

Okuzuukiza abafu. 6:123; 75:38-41. 

Abafu mu by’omwoyo. 6:37. 

KAUTHAR (OBULUNGI N’EBIRUNGI MU 
BUNGI) 

Nabbi Omutukuvu, yaweebwa Kauthar. 17:88; 
108:2. 

KAWUMPULI 

— alibalukawo mu biseera by’oluvannyuma 
olw’okubonereza abo abalimbisa obubonero bwa 
Allah. 27:83. 

KHATAMUN - NUBUWWAT 

Allah y’amanyi w’asaana okussa obubaka. 6:125. 


n’abantu Iwa 


Obwa Nabbi bulimu amadaala. 2:254. 

Nabbi asaana kugonderwa 4:65. 

Obwa Nabbi kati bufunirwa mu buwulize. 4:70. 
Obwa Nabbi kyengera. 4:70; 5:21; 6:90. 
Endagaano y’obwa Nabbi. 3:82; 33:8; 14:48. 
Bannabbi ab’obulimba tebaganyulwa. 69:45-48. 
Mukkirize Allah n’abatume. 4:137,151-153. 
Ebyengera bye by’omwoyo tabiwa batabyagala. 
2:125; 6:84,90. 

Okujerega Ababaka.17:95; 25:42; 28:48-40. 
Ensonga egaanyisa Ababaka. 50:3 

Bannabbi bawi ba mawulire ga ssanyu era 
balabuzi. 2:120; 2:214; 4:166; 5:20; 6:49;:7:189; 
11:3: 17:106; 18:57; 33:46; 34:29; 35:25; 41:5; 
48:9. 

Rasül ne Nabbi ky’ekimu. 19:52,55. 

Obwetaavu bw’obwa Nabbi. 20:135; 5:20; 
28:47; 32:4; 35:43; 67:9. 

Khataman-Nabiyyin kitegeeza Nabbi asinga banne 
bonna— so si Nabbi asembayo. 33:41. 

Okujja kw’Ababaka oluvannyuma Iw”Ekitabo. 2:88. 
Eng’ombo egamba nti obwa Nabbi bwakoma yava 
dda. 40:35; 72:8. 

Mahdi alina kuba Nabbi 6:85-89; 19:59. 
Bamalayika bakyakka. 22:76:41:31-33. 

Obwa Nabbi bukyajja. 1:6:3:82:4:70;7:36;11:18; 
16:3;22:76:23:52,39:72:40:35:62:3-4;72:8;77:12-15. 
KHILAFAT 

Khilafat y’egatta Abasiraamu bonna.3:104,106; 
8:47. 

Allah yasuubiza okuwa abakkiriza Khilafat 24:56. 
KIBONEREZO 

— kijja luvannyuma Iwa kutuma Mubaka. 6:132; 
20:135; 26:209; 28:60. 

Allah tazikiriza bibuga mu bukuusa. 11:118. 
Ekigendererwa ky’ekibonerezo kuddaabulula. 
23:77,78. 

Allah tayanguyiriza kubonereza.10:12;11:9; 
22:48- 52. 

— kijja luvannyuma lwa bujeemu na bulyake. 4:31. 
— ky’obubbi. 5:39. 

— ky’obwenzi; 24:3 

— ky’okuwaayiriza abakazi abeekuumi. 24:5. 

— kiggyibwawo Iwa kwenenya. 5:40; 8:34; 
25:70-72. 

—kiba kya kulabirako era kya kuyiga eri abalala. 
2:67. 

— kyaggyibwa Κα bantu ba Yünus. 10:99. 
Allah akiggyawo olw’ekisa kye. 7:157. 
KIGENDERERWA KY'OBULAMU 

—kwe kutegeera Allah n’okusisinkana naye. 6:32; 
10:46; 30:9; 84:7; 89:28,29. 

KIJJULO (MAIDAH) 

‘Isa (a.s) asaba ekijjulo. 5:115. 

KITABO NNYINA W'EBITABO (UMMUL- 
KITAB) 

Kur’äni ye Nnyina w’Ebitabo. 3:8; 13:40; 43:5. 
Kur’äni kitabo kigulumivu, kijjudde eby’amagezi. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


43:5 

KIWUKA KY'OMU NSI 

— ekyalya omuggo gwa Sulaimani. 34:15. 

— ekilissa ebiwundu Κα bantu (AIDS). 27:83. 
KKUBO EGGOLOKOFU 

Engeri y’okulisaba. 1:6. 

Nabbi Muhammad yalung’amizibwa eri ekkubo 
eggolokofu. 6:162; 36:5; 43:44. 

Nabbi Muhammad alung’amya eri ekkubo 
eggolokofu. 14:2; 23:74; 42:53. 

Kur’ani elung’amya eri ekkubo eggolokofu. 5:16,17. 
KUBIKKULIRWA 

— kuweebwa ba Nabbi oluusi n’abatali ba Nabbi. 
4:164, 165; 5:112; 20:39: 28:8. 

Buli bantu balina Omubaka 4:165; 10:48; 35:25; 
40:79, 

Buli Mutume aweebwa obubaka mu 
lw’abeggwanga lye. 14:5. 

— kwa ngeri ssatu. 42:52. 

— kukka ku mutima.2:98; 26:193-195; 53:11,12. 
— kuwa obulung’amu, kusangula ebyonoono era 
kutereeza ensonga z’abakkiriza.2:39; 7:36; 14:2; 
17:83; 41:45; 47:3. 

— kufunibwa baweereza ba Allah abalondemu. 
16:3 

— kukyajja .41:31,32. 

— kuyigiriza okufumiitiriza. 16:45. 

— kwe kuyimiriddeko entegeka n’entambula 
y’obutonde bwonna.16:69. 

KUBONERERA 

— kusikiriza okuddirwamu kwa Allah n’ekisa 
kye. 2:161 

— kusoboka ekiseera kyonna. 3:89,90. 

Musabe Allah okusonyiyibwa nga eno bwe 
mwenenya. | 1:4. 

Allah asonyiwa ebyonoono byonna. 39:54. 

— kusaanye kuba kwa nnamaddala. 66:9. 
Allah akkiriza okwenenya kw’abaweereza be. 
9:104; 42:26. 

Allah kw’asinzira okukyuusa ebibi by’abaddu 
be. 25:71. 

— okutuufu kuwerekerwa na bikolwa. 25:72. 
— Allah kw’akkiriza. 4:18; 16:120. 

Allah kw’atakkiriza. 4:19. 

KUFA 

— nga Κίννα amakulu g’okuva mu bulamu buno 
obw’oku nsi. 19:24. 

—nga kiwa amakulu g’obulumi n’okubonaabona. 
14:18. 

— nga kiwa amakulu g’otulo.39:43. 
KUFIIRIRIRA ABOONOONY!I (ATONE- 
MENT) 

Enzikiriza eno nkyaamu. 2:287; 6:165; 29:13; 
35:19. 

KUGERA KWA ALLAH (TAQDEER, ie 
OKUGEREKA EKIGERO KYA BULI KIMU) 
Amakulu g’okugera. 7:35; 57:23,24, 


lulimi 


Allah buli kimu yakigerekera ekigero. 25:3; 54:50; 
65:4. 

Ebirungi biva eri Allah.4:79,80. 

Buli mwoyo gwe guliba omusingo kw’ebyo bye 
gwakola.74:30. 

Abakkiriza n’abatakkiriza bonna bayambibwa. 
17:21. 

KUGONDERA N’OKWEWAAYO 

Allah akubiriza abakkiriza okumugondera 
n’Omubaka we. 3:133,173. 

— eri Allah n’Omubaka we kulinnyisa omuntu 
mu madaala. 4:70. 

— eri Allah n’Omubaka we kutuusa omuntu Κα 
buwanguzi. 24:53. 

Oyo agondera Mutume ddala aba agondedde 
Allah. 4:81. 

Abakkiriza kibagwanira okugondera ab’obuyinza. 
4:60. 

Ababaka batumwa lwa kugonderwa. 4:65. 
Abo abaagala Allah basaanye bagoberere 
Mutume. 3:32. 

KUKUBAGANYA BIROWOOZO 

Engeri y’okukubaganya ebirowoozo entuufu. 
16:126; 22:4,9; 29:47; 31:21. 
KUKULAAKULANA MU BY’OMWOYO 

— Kulimu emitendera egifaanana n’egyokuku- 
laakulana kw’omubiri. 22:6,7. 

Buli mutendera gw’okukulaakulana kw’omubiri 
gulina ogugufaanana mu Kkukulaakulana 
kw’omwoyo. 23:13-18. 

KULANGA EBY'OMU MAASO 

—kubaamu ekimu Καὶ bibiri, mawulire ag’essanyu 
oba kulabula.18:57. 

—okubaamu okulabula, kusoboka okukyuusibwa 
singa abantu beenenya.10:99; 43:50; 44:16. 
—okutuukirira kwa kwo kwesigamizibwa Κα 
bukwakkulizo bwa kwo.5:27. 

Okufa kw’Omubaka tekukyuusa mu Kkulanga 
kwe. 13:41; 40:29. 

KULUMIRWA ABANTU 

— n’obuvunaanyizibwa bwe tulina gye bali. 
4:37-41; 17:24-40; 25:64-73. 

KUMANYA (‘ILM) 

Abamanyi n’abatamanyi tebenkana. 39:10; 
40:39. 

Abalina amagezi be bafumiitiriza. 2:270; 3:8; 
13:20; 38:30; 39:10. 
Okunoonya okumanya kya 
Busiraamu. 16:44; 96:2-6. 
Okutambula olw’okunoonya okumanya. 
3:98,138; 6:12; 16:37; 18:66,67; 27:70; 29:21. 
Abamanyi abatuufu be batya Allah. 35:29. 


tteeka mu 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ÂNI 


Allah asitula abamanyi mu madaala. 58:12. 
Abakkiriza bakubirizibwa okuyiga Eddiini.9:122. 
Mutume (s.a.w) yalagirwa okusaba okuweebwa 
obumanyi. 20:115. 

Allah awa ba Nabbi obumanyi. 21:80. 

Ba Nabbi basomesa ba nsi. 2:130,152; 3:165; 
62:3. 

Kur’äni Entukuvu ekubiriza okuyiga n”’okwetege- 
reza obutonde. 3:191,192; 10:6,7; 13:4,5; 16:11- 
17; 17:13; 35:28,29. 

Kur’än ekubiriza okuyiga ebikwata ku nsi 
ezitali zimu. 17:22; 22:46,47; 29:21. 

Kur’ani ekubiriza okuyiga ebyafaayo ebikwaata 
ku nsi ezitali zimu. 12:112; 30:10; 33:63; 
35:44,45; 40:22. 

Omumanyi asobola okweyambisa obutonde. 
17:71; 21:80-83; 45:13,14. 

KUR’ANI ENTUKUVU 

Ekigendererwa ky’okugissa empolampola mu 
bitundu. 17:107; 25:33,34 

— esomebwa luvannyuma lwa kwewogoma eri 
Allah.16:99,. 

— bw’ebanga esomebwa, mugiwulirizenga.7:205. 
— yadibya amateeka agaasooka. 2:207. 
Erinnya lyayo eddala eyitibwa Kitabo. 15:2. 
— by’ebiwandiiko ebitukuvu ebirimu amateeka 
ag’enkalakkalira. 98:3,4. 

— elina obukuumi bwa Allah.2:3:4:83:15:10; 
41:43:56:78-81;17:18;85:22,23. 

— ewa amawulire ag’essanyu era elabula. 19:98. 
— kwe kubuulirira eri abo abatya Allah. 20:3,4. 
— kwe kubikkulirwa okuva eri Omutonzi w’ensi 
n’eggulu. 20:5. 

—eri mu Kitabo ekyekusifu. 56:79. 

— y'eyawula ebirungi n’ebibi. 25:2. 

— eyogerwako ne mu biwandiiko by’abaasooka. 
26:197,198. 

— elimu ekiwonya era kwe kusaasira eri 
abakkiriza. 10:58, 17:83, 41:45. 

— ennyonnyola eby’okulabirako ebya buli 
ngeri. 18:55; 39:28; 59:22. 

— ekubiriza abakkiriza ntakera okufumiitiriza 
n’okukozesa amagezi. 2:165,220,267:5:59,104; 
6:51;13:5. 

— ekubiriza okujjukira Allah nga tuyita : 

(Ὁ Mu kwetegereza. 56:84-86. 

Gi) Mu kufumiitiriza. 2:220,267; 6:51. 

(1) Mu kumujjukira. 13:29. 

(iv) Mu kukozesa amagezi. 16:13; 23:81. 

(v) Mu kunoonya okumanya. 9:112; 20:115; 
29:44; 35:29. 


(vi) Mu bumativu bw’omwoyo. 7:199; 11:21; 
28:73. 

(vi) Mu kwebaza. 14:8: 16:15; 23:79; 56:71. 
Okwemulugunya nti lwaki : 

(Ὁ Kur’äni teyassibwa mulundi gumu? 25:33. 
(ii) Ekitabo tekyassibwa butereevu kuva mu 
ggulu? 17:94. 

(111) Kur’ani teyassibwa Κα muntu Ow’ettutumu? 
43:32. 

—elimu Aya ennamuzi n’endala nga za 
nzivuunula za njawulo. 3:8; 39:24. 
y'ennyanja y’ebyokuyiga eby’amazima 
n’obulung’amu. 18:110. 

—ewa ba Swahaba ba Mutume (s.a.w) 
ekitiibwa 80:17. 

Ekigambo Kur’ani kitegeeza Ekitabo ekisomwa 
olunnye. 27:2. 

—ky’Ekitabo ekitangaaza , ekilung’amya mu 
makubo ag’emirembe. 5:16,17; 27:2. 
—tetuukwamu bya bulimba. 41:43. 
—elung’amya oyo yenna ayagala okukwaata 
ekkubo eggolokofu. 81:26-29. 

—ekuumibwa butiribiri. 85:22,23. 

— ky’ekigambo ekisalawo. 86:14,15. 

— elimu amateeka ag’enkalakkalira. 98:3,4 
— eri mu bukuumi bwa Allah. 15:10. 

— tewagira bakkiriza kubuuzabuuza ku buli 
nsonga. 5:102. 

— teliimu kubuusabuusa. 2:3. 

— bwe bulung’amu eri abatya Allah. 2:3. 

— kwe kuwonya. 10:58; 17:83; 41:45. 

— ettottola byonna ebyetaagisa mu bulamu 
bw’omuntu, ewa obulung’amu, kwe kusaasira 
eri abakkiriza. 10:58.; 16:90. 

— ekubiriza kusinza Allah 2:22. 
— ly’eggwanika ly’ebyamagezi 
18:110;31:28. 

— ky’ekyokulwanyisa ekisinga byonna mu 
kubuulira amazima. 25:53. 

— tegerageranyizika, teri kitabo kigifaanana. 
2:24; 10:39; 11:14,15; 17:89; 52:35. 

— yassibwa mu kiro eky’ekitiibwa.44:4;,97:2-6. 
— teriimu bitatabagana. 4:83. 

KUR’ANI, OKULANGA OKULI MU 
Okusenguka kwa Mutume okuva e Makka 
n’okukomawo kwe. 17:81; 28:86. 

Olutalo 1w’e Badr n’obuwanguzi bw’Abasiraamu. 
2:211;3:14,124:8:8-13,18; 32:30. 

Amawanga ga Buwarabu okukkiriza Obusiraamu. 
56:4-7. 

Obwakabaka bwa Byzantine okuwangula obwa- 
kabaka bwa Persia n’oluvannyuma Abasiraamu 
ne bawangula Byzantine. 30:3-5. 


elitakalira. 


CEE 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Abayudaaya okusenga mu Palestine. 17:105. 
Abasiraamu okusikira Ensi Entukuvu omulundi 
ogwokubiri. 21:106-107. 

Gog ne Magog n’ebibakwatako. 21:97-105. 
okusisinkana kw’ennyanja ebbiri ie Emikutu 
gy’e Suez ne Panama. 55:20,21; 82:4. 
Ebyombo ebigulumivu ku nnyanja. 55:25. 
Abayudaaya balikubwako obunyoomoofu. 3:113; 
7:168. 

Abantu b’Ekitabo okukkiriza Obusiraamu. 3:200. 
Okukulaakulana kw’ebyentambula. 16:9; 36:43; 
81:5. 

Okumulungulwa kw’ensozi i.e obwakabaka 
obw’ettutumu 77:11. 

Eggulu lwe lirileeta omukka, n’okuweereza 
kw’ennimi z’omuliro 

n’ekikomo ekisaanuuse i.e Eby’okulwanyisa 
binnamuzisa. 44:11:55:36. 

Okukung’aanyizibwa kw’ebisolo; (1.5. mu Na- 
tional Parks oba Game reserves). 81:6. 
Okugattibwa kw’abantu ab’amawanga ag’enja- 
wulo. 81:8. 

Okubuuliriza ku bumenyi bw’amateeka. 81:9. 
Okubunyisibwa kw’ebitabo. 81:11. 
Okukulaakulana mu kuvumbula eby’obugagga 
by’omu ttaka ne science w’ebyomu bwengula. 
81:12; 84:4-6. 

Okwanjuluzibwa kw’ensi. 84:4. 

Okuzïükulwa kw’entaana. 82:5. 

Okusukkirira kw’obusiiwuufu bw’empisa. 81:13. 
Obutatongoza kubeerawo kwa Allah. 82:7-9; 
114:5-6. 

Okuyitimuka kw’Obusiraamu oluvannyuma 
Iw’okugwa kwa bwo. 32:6; 81:19. 

Entalo ne Musisi. 99:2. 

Ensi erggyayo ebizito bya yo. 99:3. 
Obubonero obuliranga omulembe 
gw’enkomerero. 81:3-17. 

Okuvumbulwa kw’ensi ne zissemazinga empya. 
84:4. 

Ensi elifukumula eby’obugagga bwa yo. 84:5. 
Entegeka ya Allah ey’okukuuma Kur’äni. 15:10. 
Okusaasaana kw’Obusiraamu oluvannyuma 
1w’Okusenguka.17:81,82. 

Zissematalo n’okukung’aanyizibwa kw’amawa- 
nga (United Nations).18:100. 

okufufuggazibwa kw’amawanga ga kirimaanyi. 
55:32; 11122. 

KUSABA 

Obwetaavu bw’okusaba. 25:78. 

— okw’amazima kwa Allah yekka.7:195; 
13:15:46:6. 


Allah ayanukula okulaajana. 2:187;27:63;40:61. 
Ekisuubizo Kkya Allah eky’okwanukula 
okulaajana. 2:187:40:61. 

— Allah kw’ayigiriza omuddu we.2:38. 
Kitugwanira okusaba ebirungi by’ensi n’ebye- 
nkomerero. 2:201,202:;4:135. 

Musinze Allah era munywerere ku kumusinza. 
19:66:20:15. 

Abagayaalirira essaala bajja kuzikirira. 19:60. 
KUSABA OKULI MU KUR’ANI 
ENTUKUVU 

—0okw’okulung’amizibwa mu kkubo eggolokofu. 
1:6-7. 

—okw’emirembe n’okugabulwa. 2:127. 

— okw’okwanukulwa n’okuyigirizibwa ensinza 
entuufu. 2:128-130. 

— okw’ekirungi Κι nsi kuno n’ekirungi Κα 
nkomerero. 2:202. 

—0okw'okuyambibwa Κα batakkiriza. 2:251. 
—okw’okusonyiyibwa okuva eri Allah. 2:286. 
— okw’obutakangavvulwa, n’okwobuyambi bwa 
Allah. 2:287. 

— okw’obutakyamya mitima oluvannyuma 1w’0- 
kugilung”amya. 3:9. 

— okw’okusonyiyibwa ebibi. 3:17. 

— okw’okugabirirwa awatali kubalirira. 3:27,28. 
— okw’okuwandiikibwa mw’abo abawa 
obujulizi. 3:54; 5:84,85. 

—okw’okunyweza ebigere by’abakkiriza. 3:148. 
— okw’okuwonyezebwa ekibonerezo ky”’omul- 
iro.3:192. 

—0kw’okusonyiyibwa ebyoonoono n’okusangu- 
lwako ebibi. 3:194,195. 

—okw’okuggyibwa mu kibuga ky’abajoozi.4:76. 
okw’okwawula wakati w’abawulize 
n’abajeemu. 5:26. 

— okw’okuyingizibwa mu bantu abatuukirivu. 
5:84,85. 

— okw’okusonyiyibwa ensobi . 7:24. 

— okw’amazima okuwangula obulimba. 7:90. 
— okw’obugumiikiriza.7:127. 

— okw’okusaasira kwa Allah. 7:150,152,156. 
— okw’ebirungi Κα nsi ne ku nkomerero 7:157. 
— okw’okununulwa okuva mu bantu aboonoo- 
nefu. 10:86,87. 

— okw’okuzikiriza eby’obugagga by’abantu ba 
Faräwo. 10:89. 

— okw’obukuumi bwa Allah mu kyombo. 
11:42. 

— okw’obukuumi bwa Allah nga mwebagadde 
ebisolo oba nga mutambulira mu bidduka. 
43:14,15. 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— okw’okuyungibwa Κα batuukirivu. 12:102. 
— okw'’esabira ggwe kennyini n’ezzadde lyo. 
14:36-42. 

— okw’okusabira abazadde. 17:25. 

— okw'okuyingira n’okufuluma ekifo oba 
ekizimbe.17:81. 

— okw’okusaasira n’obulung’amu. 18:11. 

— okw’ezzadde eddongoofu. 19:5-7; 21:90. 

— okw’obuwanguzi mu kubuulirira amazima. 
20:26-36. 

— okw’okwongerwa obumanyi. 20:115. 

— okw’okununulwa okuva mu kabi. 21:84. 
— okw’okulaajanira Allah akuggye mu bizibu 
olw’okusobya kwo. 21:88. 

— okw’okulamula kwa Allah n’obuyambi bwe. 
21:113. 

— okw’okuwangula abo abalimbisa amazima. 
23:27. 

— okw’okukutuusa entuusa ey’omukisa ng”okka 
wansi. 23:30. 

— okw’obutateekebwa mu bantu boonoonefu. 
23:94,95. 

— okw’okwewogoma eri Allah akuwonye 
okusendasenda kwa basitaani. 23:98-99, 

— okw’okusonyiyibwa n’okusaasirwa. 23:110. 
— okw’okuwanjagira Allah atuwuguleko 
ekibonerezo kya Jahannamu. 25:66,67. 

— okw’okusabira be tufumbiriganwa nabo 
n’ezzadde lyaffe. 25:75. 

— okw’okuweebwa amagezi n’okuyungibwa Κα 
batuukirivu. 26:84-90. 

— okw’obuwanguzi bw’amazima. 26:118,119. 
— okw’ okuwonyezebwa ebikolwa by’abalabe. 
26:170. 

—okw’okwebaza ebyengera n’okw’okuyingizi- 
bwa mu baweereza ba Allah abatuukirivu. 27:20. 
— okw’emirembe okubeera ku baweereza 
Allah be yalondamu. 27:60. 

— okw’okusonyiyibwa. 28:17. 

— okw’okukutaasa abantu aboonoonyi. 28:22 
— okw’obulungi obuva eri Allah. 28:25. 

— okw’okuyambibwa Καὶ bantu aboonoonefu. 
29:31. 

okw’ okuweebwa omwana ali 
batuukirivu. 37:101. 

—0kw”’kubikkirirwa kwa Allah n’okwokuwee- 
bwa obwakabaka.38:36. 

— okw’okutaasibwa ekibonerezo ky’omuliro, 
n’okununulwa okuva mu bibi. 40:8-10. 

— okw’okwebaza ebyengera bya Allah. 46:16. 
— okw’obuyambi awo nga omuntu awangu- 
ddwa. 54:11. 


mu 


— okw’okuwanjagira Allah obutassa ffutwa mu 
mitima gyaffe eri abo abakkiriza. 59:11. 

— okw’okwegayirira Allah obutatufuula kigezo 
eri abatakkiriza 60:56. 

— okw’okuwanjagira Allah atuukirize obutangaavu 
bwaffe 66:9. 

— okw’okuwanjaga kwa mukyala Faräwo eri 
Allah amuwonye Faräwo n’ebikolwa bye. 66:12. 
— okw’okusonyiyibwa kw’abakkiriza. 71:29. 
— okw’okuwanjagira Allah atutaase buli kibi. 
113:2-6:114:2-5. 

KUSABIRIZA 

— tekuwagirwa mu Busiraamu.2:274:4:33; 53:40; 
90:5. 

KUSENGUKIRA MU KKUBO LYA ALLAH 
— kufunyisa obutitimbe bw’ebyengera. 4:101. 
KUSINZA 

Ekigendererwa kya kwo 1:5; 2:22. 

(ὃ SWALA (ESSAALA) 

— yalaalikibwa Κα bakkiriza. 4:104; 24:57. 
Okwetukuza. 5:7. 

— temugisembereranga nga temutegeera. 4:44. 
Engeri y’okusaala. 22:27. 

Ebiseera by’eswala. 2:239; 4:104; 11:115; 17:79; 
30:18,19. 

Okugiyimirizaawo. 2:44,111,278; 5:56; 8:4; 9:71; 
31:5. 

Okugirabirira. 2:239, 

Okugiyimpawaza. 4:102. 

Engeri gy’esaalibwa mu biseera eby’akabi. 4:103. 
— ya Jum‘ah. 62:10-12. 

— ya Tahajjud. 17:80; 32:17; 73:2-0. 

— eziyiza ebyambyoone n’ebitasaana. 29:46. 
— esaana kubeera ya lubeerera. 20:133; 70:24. 
Okugiraagajjaliramu. 107:5-7. 

Okukubiriza abantu okusaala. 20:133. 
Okusaalira awamu.(Jama‘ah) 2:44,84,111; 3:44; 
4:104;6:73; 7:30; 22:79; 24:57; 30:32;73:21. 
Obuyonjo mu Swala. 4:44; 7:32. 

(ὃ) KUSIIBA 

— omwezi gwa Ramadhan. 2:184-186. 
Abatakusobola, n’engassi gye bawa. 2:185,186. 
(δ KULAMAGA (ΗΑ) 

-- Κυκακαία ku beesobola. 3:98. 

Engeri Hijja gy’ekolebwamu. 2:197-204: 5:2,3. 
Abeekiïika mu kkubo 1y’Omuzigiti Omutukuvu 
baakubonerezebwa. 22:26. 

Ibrähimu yalagirwa okulangirira Hijja. 22:28. 
Emigaso gya Hijja. 22:29-34. 

(iv) ZAKAT 

— yalaalikibwa Κα bakkiriza.2:111; 22:79; 24:57; 
73:21. 

Emigaso gya Zakät. 9:60. 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


KUSONYIWA 

Empeera y’okusonyiyibwa. 2:195; 
42:41. 

KUSUULUMBA 

Okwetukuza oluvannyuma 1w’okusuulumba. 
2:223. 

KUTEESAGANYA 

— kwetaagisa nnyo mu nsonga Zonna enkulu 
mu bufuzi. 3:160; 42:39. 

KUTONDEBWA KW’ENSI 

Teyatondebwa watali kigendererwa. 21:17,18. 
— kwaliwo lwa nsonga. 15:86; 39:6; 46:4. 
— tekuliimu njawukana;,tekuliiko kamogo.67:2-5. 
Ébiri mu nsi biweereza muntu.14:33-35;16:11-15; 
45:13,14. 

KUTONDEBWA KW°OMUNTU 
Teyatondebwa watali kigendererwa. 23:116; 
75:37. 

Emitendera gy’okutondebwa kwe. 22:6; 23:13- 
15; 35:12; 39:7; 40:68; 86:6-8. 

Omuntu yatondebwa mu ngeri esingira ddala 
obulungi. 95:5. 

Ekigendererwa ky”okutondebwa kwe. 51:57. 
Omuntu yatondebwa kuva mu kika ky’ekitonde 
kimu. 4:2; 16:73; 30:22. 

KUTTA 

— mu butongole. 2:252; 6:152; 8:18; 
25:69. 

— omukkiriza mu butanwa. 4:93; 20:41. 
— mu bulumbaganyi. 2:86:4:94; 5:31,33; 18:75; 
60:13. 

— ba Nabbi. 2:62,88,92; 3:184. 

—  abaana mu bubuya. 6:138,141,152; 
60:13. 

Okwetta. 2:196; 4:30. 

Okwesasuza kw’abo ababa battiddwa. 2:179. 
Okutta olw’enjawukana mu ndowooza.3:22; 
4:93,94; 40:29. 

Okuttibwa mu kkubo lya Allah. 2:155; 3:170; 
4:75; 9:111; 22:59. 

KUTYA ALLAH (TAQWA) 

— kutuukibwako mu kusinza Allah. 2:22. 
Amakulu g’okutya Allah. 2:178. 

Okutta obwagazi bw’omwoyo kituusa ku kutya 
Allah. 2:55. 

— y’entanda esinga obulungi. 2:198. 

Kur’ani elung’amya abatya Allah. 2:3 
KUWASA 

Mubawase na lukusa 1w’abo ababatwaala. 4:26; 
24:33. 

— Olukusa lw’okuwasa abasukka kw’omu. 4:4. 
Amahare. 4:5. 

Baka Nabbi tebawasibwa 33:54. 

Okukola obwenkanya wakati w’abakazi abangi. 
4:4. 

Okwekubiira eri omukyala omu, omulala n’aleke- 


16:127; 


17:34; 


17:32; 


bwa awo ttayo, kizira. 4:130. 
Abakazi abatakkirizibwa kuwasibwa. 2:222:4:24- 
25:60:11. 
Abakazi abakkirizibwa okuwasibwa. 2:236; 4:24- 
26; 24:34. 
KUWAAYIRIZA 
— kwaziyizibwWa era kuweesa ekibonerezo 
ekikakali. 24:24,25;104:2. 
KUWOLEREZA 
— tekusoboka awatali kukkiriza kwa Allah. 
2:256; 10:4; 21:29. 
Abasinzibwa ebbali wa Allah tebalina buyinza 
kuwolereza. 19:88; 21:29; 34:24:43:87; 53:27; 
74:49. 
— kwa Nabbi (s.a.w) 19:88; 20:110; 21:29; 34:24; 
43:87; 78:39. 
Abatakkiriza tebaliba na muwolereza. 2:49,124; 
6:52,95; 7:54; 26:101,102; 30:14; 32:5; 39:44; 
40:19; 43:87; 74:49. 
— kwa ba malayika. 53:27. 
— okulungi n’okubi. 4:86. 
KUYIGGA 
Okulya ebyo ebikwatiddwa ebisolo n’ebinyonyi 
ebitendeke kikkirizibwa. 5:5. 
Eby’omu nnyanja bikkirizibwa. 5:97. 
KUZUUKIRA KW’ABAFU 
Omuntu bw’afa takomawo mu bulamu buno 
obw’ensi. 21:96; 23:100-101; 36:32; 39:43, 
— kiwa amakulu g’okuddaabulula abafu mu 
mwoyo. 7:58. 
Ba Nabbi bazuukiza bafu mu mwoyo, so si 
bafu mu mubiri. 8:25. 
‘Isa yazuukiza bafu mu mwoyo. 5:111. 
KUZUUKIRA OLUVANNYUMA LW’OKUFA 
— tekuliimu kuwannaanya. 2:49; 22:8; 23:116; 
58:19. 
Okuzuukizibwa kw’emyoyo emifu. 2:57,74,261; 
6:37, 8:25; 30:51; 41:40. 
KWESASUZA,ETTEEKA LYA KWO 
(QISWAS) 
Mu tteeka lino mulimu obulamu. 2:179,180. 
KWEWOLA 
Bwe muwolagananga, muwandiikenga endagaano. 
2:283. 
Ekiseera ky’okusasuliramu 
kikkaanyizibwengako. 2:283. 

Mu kiseera ky’okwewola ebbanja wasaana 
wabeewo obujulizi 2:283. 
KWOGERERA MU NGERO 
— okw’omuntu eyakuma omuliro. 2:18. 
— okw’enkuba ey’amaanyi ne laddu 
n’okumyansa.2:20,21 
— okw’akabu. 2:27. 
— okw’ennyonyi ezigondera ekiragiro. 2:261. 
— okw’empeke emu. 2:262. 
— okw’olwazi oluseerevu. 2:265. 


ebbanja 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— okw’ennimiro eri ku kasozisozi. 2:266. 

— okw’olusuku olukubiddwa kibuyaga. 2:267. 
— okw’oyo gwe baleka mu nsi nga asamaaliridde 
6:72. 

— okw’oyo eyalimbisa obubonero bwa Allah. 
7:176,177. 

— okw’embwa ewejjaweijja. 7:177. 

okwa mukoka eyetikka ebyovu. 13:18. 
okw”omuti omulungi.14:25,26. 

okw'omuti omubi 14:27. 

okw’amata amatuufu.16:67. 

okw’ebitamiiza n’ebiriibwa ebirungi. 16:68. 
okw’enjuki 16:69,70. 

okw’omuddu n’oyo eyaweebwa ebigabibwa 
ebirungi. 16:76. 

— okwa kasiru n’akubiriza obwenkanya. 16:77. 
— okw’omukazi eyakutulakutula ewuzi γα 
ebitundutundu, 16:93. 

— okw’ekibuga ekyali emirembe. 16:113. 
—o0kw’omusajja naggagga omuduuze n’omulala 
omwavu nga mwetoowaze. 18:33-45. 

— okw’obuyenjebufu bw’obulamu bw’oku nsi. 
18:46. 

— okw’oyo eyenkanya Allah n’ekintu kyonna. 
22:32. 

—okw’obuyenjebufu bw’abo abasinzibwa ebbali 
wa Allah.22:74. 

— okw’obutangaavu bw’eggulu n’ensi. 24:36. 
— okw’okulengera mu kyanda ekiringa amazzi 
ku museetwe.24:40. 

— okw’ekizikiza ekikwafu ekiri Κα nnyanja 
ennene ennyo ey’ebuziba.24:41. 

— okwa nabbubi eyekolera ennyumba. 29:42. 
— okw’omukozesa n’omukozi bwe batasobola 
kwenkana. 30:29. 

— okw’omuddu afugibwa abantu abangi. 39:30. 
— okw’endogoyi eyetisse ebitabo. 62:6. 

— okwa bannyini nnimiro abaali beepanka. 
68:18-34. 

KYOMBO 

Nühu alagirwa okukola ekyombo. 11:38; 23:28. 
LAILATUL-QADR (EKIRO EKY’EKITIIBWA) 
Ebikwaata Κα Laïlatul-Qadr. 97:2-6. 
LUGANDA. 

— Kur’ani elussaako essira. 3:104; 49:11,14. 
LUNAKU 

— olumu lwenkana emyaka lukumi. 22:48. 
— olumu lwenkana emyaka emitwalo etaano. 
70:5 

LUNAKU LW’ENKOMERERO 
Ebilukwaatako. 51:13-15; 82:18-20. 


LUNAKU LW'OKUZUUKIRA (YAUMUL- 
QIYAMAH). 

— ebilukwatako tebiliimu kubuusabuusa. 4:88; 
17:52; 40:60; 54:2; 70:43-45. 

— era luyitibwa essaawa eyalagaanyizibwa. 
20:16. 

Kw’olwo buli omu waakujja bwannamunigina. 
19:96. . 

LUSOZI SINAI 

Okulujuliza. 52:2; 95:3. 

— n’omuti oguluvaamu. 23:21. 

LUTALO 

Allah y’azikiza omuliro gw’olutalo. 5:65. 

— Jukkirizibwa mu kwetaasa, 2:191; 22:40-42. 
Temusukkanga kigero. 2:191-194; 16:127. 
Abalabe bwe boolekeranga eri emirembe;,olutalo 
luyimirizibwe 8:62,63:47:36. 

Endagaano zituukirizibwe.9:4. 

Muyimirirenga Κα bwenkanya.5:9. 
Munywezenga eby’okwerinda. 3:201; 8:61. 
Obugumiikiriza mu lutalo.8:17. 

Abattirwa mu Kkubo lya Allah baba bajulizi. 
2:155; 3:141,170. 

Olunaku abantu 1we balikung’aanyizibwa awamu. 
18:48,49,100-102. 

Mutabaganye abalwanaagana. 49:10,11. 

LUTI, NABBI 

— yali Mubaka wa Allah. 7:81; 26:161; 29:29; 
37:134. 

— yakkiriza enjigiriza ya Ibrähimu n’asenguka 
naye. 21:70-72;29:27. 

Ebikolwa  by’abantu be  eby’ekivve, 
n’okubalabula kwe. 7:82:11:79; 26:166,167; 
27:55,56. 

Abantu be baamuziyiza okusembeza abagwira. 
15:71. 

Abantu be baamugaana, baatiisatiisa n’okumuwa- 
ng’angusa. 7:83; 26:168; 27:57. 

Abantu be baasaba ekibonerezo. 29:30. 

— yasaba Allah obuyambi. 29:31. 

Abantu be baafuna amawulire g’okuzikirizibwa. 
11:82; 15:61; 27:58; 29:34; 37:135,136. 
Ababaka bwe bajja gy’ali, yakeng’entererwa. 
29:34. 

Abantu be bajja ewuwe nga ababaka baakatuuka. 
11:79;15:68. 

— yalagirwa okuva mu kibuga ekiro. 11:82; 
15:66. 

— yalabulwa obutatunula mabega. 15:66. 
Omuyaga gwazikiriza abantu be. 7:85; 11:83,84; 
15:75; 26:174; 27:59; 54:35. 

Abantu be okumulimbisa, baalimbisa Ababaka 
bonna. 54:34. 


«(95 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Embeera y’abatakkiriza eling’anga eya muka Nühu 
ne muka Lüti. 66:11. 

— yaweebwa obulamuzi n’obumanyi era yali mu 
batuukirivu 21:75,76. 

MADIYANI 

— n’abatuuze baamu 7:86; 9:70; 11:85. 
MAJOLOBERA 

Okugakozesa. 3:15; 7:32. 

MAKKAH 

Ekitiibwa ky’amaka. 24:28-30; 2:190. 

MAKKA 

Ekifo ekyo kiyitibwa Makkah olw’obungi 
bw’emikisa egikirimu. 3:97. 

Erinnya lya kyo eddala ye Baladul-Amiin (ekibuga 
eky’emirembe). 95:4. 

Ibrähimu yakisabira emirembe. 2:127;14:36. 
Allah yakitukuza. 27:92. 

Okulanga kw’okudda kwa Nabbi (s.a.w) mu 
Makkah. 17:81; 28:86; 90:3. 

Kaweefube w’okudda kwa Mutume (s.a.w) e 
Makkah. 2:151. 

— kifo kitebenkevu era kya mirembe. 28:58. 
Okulanga kw’ebyo ebyaali birina okubaawo mu 
Makkah 3:97. 

Ebikwaata ku Qibla. 2:145,150,151. 
MANNYA AMAPAATIIKE 

Kizira okuyiting’ana amannya amapaatiike. 
49:12. 

MARYAMU 

Kur’äni ennyonnyola ebyafaayo ebituufu Κα 
bulamu bwe. 3:45; 19:17. 

Ab'olulyo lwe n’okuzaalibwa kwe. 3:36,37. 
— yali wansi wa bulabirizi bwa Zakariyya. 3:38. 
— yagabulwanga Allah. 3:38. 

— yali mutuukirivu, yakuuma obwereere bwe, 
era yali wa kitiibwa. 21:92; 66:13. 

— yali mukazi wa mazima 5:76. 

Allah y’eyamulonda. 3:43. 

Malayika eyatumwa gy’ali mu kifaananyi 
ky’omusajja, kwali kwolesebwa.19:18. 
MASANAMU 

Mbu bagasinza lwa kubasembeza eri Allah. 
19:82;39:4. 

Allah agaana okumwenkanya n’ebirala.4:49; 
22:32. 

— g’abantu ba Nuhu (a.s) 71:24. 

Abantu ba Nühu (a.s) baagalemerako. 71:8,9. 
Aba Hüdu (a.s) baagasinzanga. 11:54. 

Aba Ibrähimu baagasinzanga. 26:72. 

Ensonga Iwaki tegasaana kusinzibwa. 12:41; 


21:23; 53:20-24. 

Obuyenjebufu bw’ebyo ebisinzibwa. 3:152; 
7:34,72; 22:72,74; 53:24. 

Buli Nabbi alwanyisa eky’okugasinza. 4:37; 
5:73; 7:60,74,86; 11:51,62,85; 16:37; 23:24,33; 
36:62; 39:16; 53:63. 

Ibrähimu yasaba Allah amukingirize okugasinza. 
2:129;14:36. 

MASÏIHI 

— yali muweereza wa Allah. 4:173. 
MAWANGA 

Buli bantu balina entuuko etakyuusibwa. 7:35. 
Abantu b’ekibuga bwe bajeema bazikirizibwa 17:17. 
Allah takyuusa mbeera ya abantu. 13:12. 
MAZZI (KUBIKKULIRWA) 

— y'ensibuko y’obulamu. 11:8; 21:31. 
MBIZZI. 

Ennyama yaayo yaziyizibwa. 2:174;5:4:6:146; 
16:116. 

MTIRAJ 

Ebikwata Κα Miraj (Okwolesebwa kwa Mutume 
(s.a.w)) 53:7-19. 

Okwolesebwa kuno yakufuna emirundi ebiri.53:14. 
Okwolesebwa kuno tekwalimu nsobi. 53:18. 
MIREMBE 

Emisingi okukuumirwa emirembe mu nsi yonna. 
49:10. 

Ensibuko y’emirembe. 13:29. 

Endagaano z’emirembe. 8:62,63. 

MISIRI (EGYPT) 

Ekirooto kya kabaka wa Misiri. 12:44. 
Obubonero obwaweebwa Abamisiri. 7:134-136. 
MITENDERA GY’OKUTONDEBWA 
KWOMUNTU 

Okutondebwa kw’omuntu kwayita mu 
mitendera. 4:2,134; 6:3; 7:13;14:20; 15:27,29,34; 
18:38;22:6; 23:13-15; 32:8-9; 35:17; 36:78; 37:12; 
38:77; 55:15; 71:15; 75:38; 76:2-3; 80:20. 
MPEERA 

Ebisinziirwako okuwa empeera n’okubonereze- 
bwa. 4:41,79,80,125; 6:161; 17:8; 27:90; 28:85; 
41:47; 99:8-0. 

MUBAHALA 

3:62; 62:7. 

MUHAMMAD, NABBI OMUTUKUVU 

— yali Mutuukirivu. 3:32; 20:2; 68:5. 

Erinnya lye mu Kur’ani.3:145;33:41; 47:3; 48:30. 
— afaananyirizibwa Musa. 73:16. 

— yalangibwa mu Taurëti ne mu Njiri.7:158; 
48:30. 

— yafuna okubikkulirwa nga Ababaka abaamu- 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


sooka. 4:164; 42:4. 

— teyali musaale mu Batume. 46:10. 

— yali kumpi nnyo ne Allah. 53:9,10. 

— y’Empeta y’ Abatume.33:41. 

— γα mukulebeze omutuukirivu.36:2. 
Abawera gy’ali, bawera eri Allah. 48:11. 
Amugondera aba agondedde Allah. 4:81. 

— kwe kusaasira eri abantu bonna. 21:108. 
— Mubaka wa Allah. 36:4. 

— yatumwa eri abantu bonna. 4:80; 7:159; 
34:29. 

— γ8]1 kwanukulwa Κνὰ kusaba kwa 
Ibrähimu. 2:130. 

Allah yatwala endagaano  y’abantu 
okumukkiriza n’okumuyamba. 3:82; 48:10. 
Allah yamusuubiza obukuumi. 5:68; 13:12; 
66:5. 

— yayagala nnyo abantu bakkirize. 18:7; 26:4; 
93:68. 

— yali ttaala ya bulung’amu. 33:47. 
Amugoberera aganja ewa Allah. 3:32. 
Ebyengera by’okumugoberera. 4:70 

yali tamanyi kusoma na kuwandiika. 29:49; 
42:53; 62:3. 

— yajja luvannyuma Iwa kabuliriro Κ᾿ Ababaka. 
5:20. 

Okubeerawo kwe mu Makka kwawonya 
abaayo ekibonerezo. 8:34. 

Allah ne bamalayika bamwagaliza emikisa. 
33:57. 

— y'alamula abakkiriza. 4:60,66. 
Okumwanukula kifunyisa omukkiriza obulamu 
obw’omwoyo. 8:25. 

Emirimu gye yajja okukola. 2:130; 62:3. 
Bakyala be baba bannyaffe. 33:7 
Abamunyiiza balibonerezebwa. 9:61; 33:58. 
— yali musaasizi eri abakkiriza. 3:160; 
9:61,128; 26:216. 

— yajoonyesebwa n’agaanibwa n’okusaala. 
96:10,11. 

yakolerwa enkwe z’okumutta, 
okumuwang’angusa era n’atulugunyizibwa. 
8:31. 

— yasengukira e Madina. 9:40. 

Allah yamuzza e Makkah n’obuwanguzi. 28:86; 
48:2,28. 

Abannanfuusi baamunenya olwa saddaaka. 
9:58. 
Abannanfuusi 
bibafaako. 9:61. 
— yali tamanyi bya nkiso. 6:51 

—teyasaba mpeera olw’okubuulirira.6:91; 12:105; 


baali tebaagala amanye 


25:58. 

— yanywerera Κα Allah okutuusa okufa. 15:100. 
— yalagirwa okutuusa obubaka ku bantu. 5:68; 
74:2; 26:215 

— yayitibwa mulalu.7:185; 15:7; 23:71; 
34:9,47; 52:30; 68:3,52; 81:23. 

— yakonjerwa ng’Ababaka abaamusooka.41:44. 
— yabuuzibwa Κα kubikkulirwa n’obubonero. 
2:119; 6:38; 7:204. 

Baamugamba nti Kur’ani yamuyigirizibwa 
buyigirizibwa. 16:104; 44:15. 

— yasoomoozebwa alage ebyamagero, 
afukumule n’eby’bugagga. 11:13; 17:91-94; 25:9. 
Allah yamugumyanga. 6:35,36; 15:98,99; 27:71; 
36:77. 

Ddaaki enjigiriza y’Omubaka eliwangula. 9:33; 
48:29; 61:10; 110:3. 

— yalagirwa okutendereza ennyo Allah 
n’okusabira abapya. 110:4. 

Okulanga kw’ebyengera nga ensuku n’embiri 
ebirimuweebwa n’abagoberezi be. 25:11. 
Ebiragiro ebyamuweebwa by’ebimu ebyawee- 
bwa abantu be. 17:24,25; 30:39; 65:2. 
Okulanga kw’okuyimusibwa kw'Omujulizi 
okukakasa amazima ge. 11:18. 

— Obulamu bwe nga tannafuuka Mubaka 
bwali bwa butuukirivu. 10:17. 

Enjigiriza ye ya nsi yonna. 7:159; 10:58; 
21:108; 22:50; 25:2; 34:29. 

— yali kya kulabirako makula eri abantu. 
33:22. 

— yaweebwa obutitimbe. 108:2. 

MUKAZI 

Omwenkanonkano mu by’omwoyo. 3:196; 
33:36; 57:13. 

— n’omusajja baatondebwa mu mwoyo gumu. 
7:190; 16:73; 30:22; 42:12. 

— alabirirwa musajja 2:229;4:35. 

(δ BUFUMBO 

— bwa lubeerera 4:25,26. 

Olukusa lw’okuwasa okutuusa Κα bana. 4:4. 
Obwenkanya mu bakazi. 4:4,130. 

Atayinza kukola bwenkanya awase omu. 
4:4,130. 

Eddembe 1y’abakyala. 2:229; 4:20. 

Abakazi abakozi b’ekivve baziyirizibwenga mu 
mayumba.4:16. 

Abakazi kyambalo.2:188. 

— nsibuko ya butebenkevu. 7:190. 
Enkolagana ennungi mu bufumbo.2:238. 

— ndagaano nnywevu. 4:22. 

— tteeka.22:33-34. 


«8» 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Temuwasanga bakazi benkanya Allah n’ebirala. 
2:222; 60:11,12. 

Abakazi abali mu kulindirira teboogerezebwa. 
2:229. 

— obw’obuwaze bwaziyizibwa. 4:20. 
Abakyala abaaziyizibwa okuwasa. 4:23-25. 
Abakyala abaweereddwa Talaka ne bannamwa- 
ndu baddembe okufumbirwa. 2:233,235,236. 
Engeri abaweereddwa Talaka ne bannamwandu 
gye balina okuyisibwamu. 2:241; 65:2,7. 

(ii) AMAHARE 

— gabaweebwe nga mubawasa. 4:25. 

— gaweecbwe n’abo be mutannatuukako. 2:237. 
Omukazi ayinza okutonera bba. 4:5. 

(iv) KWEGATTA (MU BUFUMBO) 

— kwaziyizibwa: 

G) Mu kusuulumba. 2:223.. 

(1) Mu kisiibo, emisana. 2:188. 

Gü) Mu l'tikaafu. 2:188. 

(iv) Mu mikolo gya Hijja. 2:198. 
Ekigendererwa mu kwo. 2:224. 

(v) KULINDIRIRA (‘IDDAT) 

Ebikwata ku kulindirira. 2:229,235; 65:2,5. 
(vi) TALAKA 

Ebikwata ku talaka. 2:230-234; 65:2-8. 

(vi) KISEERA KY’OKUYONSA 

— Κγὰ myaka ebiri. 2:234. 

(vit) ABERAYIRIRA OBUTAYITA ERI 
BAKYALA BAABWE (ILLA) 

Ekiseera ky’okulinda. 2:227,228. 

MULIRO 

— kiwummulo Kkibi nnyo. 2:127,207; 
3:13,152,163,198; 8:17; 9:74; 13:19; 38:57. 
— gwa ngeri bbiri 18:101; 19:72; 29:55. 
— guliba nnyina W’aboonoonyi. 101:9-12. 
— teguliba gwa nkalakkalira. 11:108; 78:39. 
Emmere y’abomu muliro. 44:44,45; 88:7,8. 
Eby’okunywa by’aboomu muliro. 6:71; 69:37; 
78:26,21. 

Embeera y’akanyigo aboonoonyi kebalibeeramu. 
52:14;,55:44,45. 

Empeera y’abazibe b’emwoyo. 17:73; 20:125. 
Aboonoonyi tebaliba balamu mu gwo wade 
tebalifa. 4:57; 14:18; 20:75; 87:14. 
Aboonoonyi tebalisembezebwa. 3:78; 16:85; 
30:58; 41:25; 45:36; 83:16,17. 

— gulibuubuukira mu mutima. 104:7,8. 

— gulyolesebwa eri aboonoonyi. 26:92. 

— guteeze abajeemu. 78:22. 

— gweragira ne ku nsi. 19:72; 79:37; 92:15. 
— guliko ba malayika Kkumi na mwenda. 74:31,32. 
— gulibumbujja, guliwuluguma. 25:13; 67:8. 


— gulibaako emilyango musanvu nga buli gumu 
gulina omutemwa mu bo.15:45. 

Enku za gwo bantu na mayinja. 2:25; 3:11; 66:7. 
— guliyingirwamu abajeemu.19:70-72. 
Abakozi b’ebirungi tebaliguyingiramu.19:73; 
21:102,103. 

Mu mirembe egy’oluvannyuma, ebikolwa 
ebiyingiza omuntu mu muliro bilyeyongera. 26:92; 
81:13. 

Olutalo lulinga muliro. 2:18; 5:65. 

Müsa yalabikirwa omuliro. 20:11; 27:8: 28:30. 
Allah yateeka mu muti obusobozi bw’okwaaka. 
36:81;56:72,73. 

Omuliro ogwaaka awatali mukka.55:36. 
Kibonoomu alondoolà abawuliriza mu bubba. 
15:19; 37:11; 67:6; 72:10. 

MUNTU (INS) 

— yatondebwa nga mupapi. 21:38. 
Ekigendererwa ky’okutonda omuntu. 1:5; 51:57. 
Kiri mu butonde bwa muntu okukkiriza 
Allah. 57:9. 

— Yatonderwa Κα buwangwa bwa Allah. 30:31; 
91:8,9. 

— alina obusobozi bw’okukulaakulana 
obutaliiko kkomo. 82:8;87:3,15; 91:8, 

—  yatondebwa mu ngeri esingira ddala 
obulungi.95:5. 

— alina obusobozi bw’okufuna okubikkuli- 
rwa.15:29,30. 

Allah amwoleka amakubo abiri, eddungi n’ebbi. 
76:4; 90:11; 91:9. 

— waddembe okusinza nga bw’ayagala. 2:257; 
6:150; 10:100; 11:119; 16:10; 18:30; 76:4. 
Allah awewulira omuntu n’adda eri obwangu 
okusinzira Κα bikolwa bye. 87:9; 92:6-11. 
Allah yagondeza omuntu byonna ebiri mu 
nsi. 16:15; 22:66; 31:21; 45:14. 

— kimugwanira okusaba obukuumi bwa Allah 
2:42; 40:45. 

Allah tazitoowereza muntu wabula nga 
okusobola kwe bwe kuli 2:234,287; 23:63; 65:8. 
— ayagala okukungula kw’ensi, taba na 
mugabo gwonna Κα nkomerero. 2:201; 4:135; 
42:21. 

— yatondebwa nga munafu. 4:29. 

Abo abaagala ekirungi ku nsi kuno n’ekirungi 
ku nkomerero balifuna empeera ennungi. 2:202; 
42:21. 

— kimugwanira okuyisa obulungi bazadde be. 
17:24:29:9: 31:15; 46:16. 

— olubereberye teyali kintu. 19:68; 76:2. 
Abantu bonna baali ekibiina kimu. 2:214. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— yatondebwa mu ttaka. 3:60; 7:13; 18:38; 
22:6; 23:13; 35:12; 40:68. 

Allah y’abumba enfaanana y’omuntu mu 
nnabaana. 3:7; 22:6; 23:12-15. 

— kimugwanira okuziyiza ebibi mu ngeri esinga 
obulungi. 13:23; 23:97; 41:35. 

Allah yafuuwa mu muntu omwoyo gwe. 15:30; 
32:10; 38:73. 

Obuteebaza n’obutasiima bw’omuntu.10:13; 
11:10-12; 41:52. 

Obuvunaayizibwa bw’omuntu (omukkiriza) 
obw’emirundi esatu.5:93-94. 

— mu nsi mw’abeera era mu yo mw’afiira. 
7:26; 20:56; 71:18-19. 

Ekyambalo ky’okutya Allah ky’ekisinga 
obulungi eri omuntu. 7:27. 

Emitendera gy’okutondebwa kw’omuntu. 22:6; 
23:13-15. 

Ekibonerezo ky’abo abeerema oluvannyuma 
Iw’okukkiriza. 3:107. 

— yatondebwa ng’ayita mu bizikiza bisatu. 
39:7. 

— ajja kugezesebwa ku bintu bye ne ku 
mwoyo gwe 2:156-158; 3:187. 

Eby’obugagga bw’omuntu n’abaana be kigezo 
gy’ali. 8:29; 64:16. 

— okwewaayo yenna eri Allah ky’ekisingamu 
empeera. 2:132; 4:126. 

— yatondebwa nga mupapi. 21:38; 70:20-22 
— y’asinga ebitonde byonna okuwakana. 16:5; 
18:55; 36:78. 

— ayanguwa okugewebwamu essuubi n’okutere- 
buka. 11:10;17:84;30:37;41:50. 

— ayagala nnyo eby’obugagga, mukodo nnyo. 
17:101; 89:21. 

— ajeema nnyo. 96:7-8. 

— ali mu kufiirwa. 103:3-4. 

Allah yamusukkulumya Κα bitonde ebirala 
byonna. 17:71. 

MURTAD (OMUNTU AVUDDE MU 
BUSIRAAMU) 

— talina ky’akosa Busiraamu. 3:145; 5:55. 
Mu kifo kye, Allah aleeta abalala nfaafa. 5:55. 
— tabonerezebwa bantu. 2:218; 3:87-91; 3:145; 
4:138; 5:55; 16:107. 

MUSA, NABBI 

Kur’aniewa okunnyonnyola okutuufu kw’ebya- 
faayo bye. 19:52. 

Ekigendererwa ky’okumulonda ng’Omubaka. 
7:138; 26:57-60:28:6,7; 44:24-29, 

Okuzaalibwa kwe n’okuteekebwa kwe mu kibaya. 
20:39,40:28:8. 


Muwala wa Farâwo yamulonda. 28:9,10. 

— yagaana abakazi abalala okumuyonsa. 20:41; 
28:13. 

— yaweebwa amagezi n’okumanya.12:23; 28:15. 
— yakuba omuntu ekikonde n’amutta. 20:41; 
28:16. 

— yeenenya oluvannyuma Iw’okutta omuntu. 
28:16,17. 

Abakungu ba Farawo beekoba okumutta. 28:21. 
— yasengukira e Madiyani. 20:41:28:23. 

— yayamba abakazi ababiri okunywesa eggana 
lyabwe. 28:24,25. 

Taata w’abawala yaleeta ekirowoozo 
ky’okumufumbiza omu Κα bo. 28:28. 

— yasenguka n’abomu maka ge. 28:30. 

— yalaba omuliro kumpi n’olusozi Sinaï. 20:11; 
27:8; 28:30. 

—  yasuula wWansi omuggo gwe, negufuuka 
omusota. 7:108; 20:21,22; 26:33; 27:11; 28:32. 
Omukono gwe gwafuuka mweru. 7:109; 20:23; 
28:33. 

— yaweebwa obubonero mwenda bwe yalaga 
Farawo. 7:134; 17:102; 27:13. 

— yasaba Allah amuteerewo Härüna nga 
omusigire. 20:30-36; 26:14; 28:35. 

— ne Häarüna baalagirwa okugenda eri Farawo. 
20:43-45; 26:16-18. 

— ne Härüna baabuulirira Farawo. 7:105,106; 
10:76-79;17:102,103. 

— yakubaganya ebirowoozo ne Faräwo ku 
nsonga Z'eddiini. 20:50-53; 26:19-34. 

Farawo yamusaba akabonero. 7:107; 26:32. 
— yalaga Faräwo n’abagoberezi be obubonero. 
7:108,109; 79:21. 

Farawo yatumya abalogo abakugu bavuganye 
ne Musa. 7:112-117; 20:66; 26:37-41. 
Obukakafu obukwaata Κα bukodyo bw’abalogo. 
7:117,118. 

Abalogo baawangulwa era ne bamukkiriza ye 
ne Katonda we. 7:121-123; 20:71; 26:47-49. 
Farawo yamalirira okumutta, Musa n’akimanya- 
ako.40:27,28. 

Abantu ba Farawo baakangavvulwa. 7:131-134. 
Abantu ba Farawo beegayirira Musa abasabire. 
7:135; 43:49-51. 

Abantu abasinga obungi tebaamukkiriza. 10:84. 
Allah yalagira Musa ne Harüna balung’amye 
abantu baabwe.10:88. 

— yasaba Allah abonereze Faräwo n’abantu 
be. 10:89. 

— yalagirwa Allah okutwala Abaana ba Isirairi 
okuva mu Misiri. 26:53. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


Farâwo yamuwondera naye n’azikirizibwa. 
10:91; 20:79; 26:64-67; 44:24-30. 

— n’abantu be baasomoka mirembe ennyanja. 
7:139; 10:91; 20:78. 

— n’abantu be baasomoka nga bayita Κα 
bugulumu. 2:51:44:25. 

Faraawo bweyali azikirira yagamba nti 
akkiriza Katonda w’Abaana ba Isirairi. 10:91. 
Allah yalagaanyisa Müsa ennaku amakuumi 
ana Κα lusozi. 2:52;7:143. 

Okulabikirwa Musa(a.s) kwe yafuna ku lusozi. 
20:10-15. 

— yayagala Allah amwerage amulabeko. 7:144. 
Allah yayogera naye namuwandiikira ku 
bipande. 7:145,146. 

— yaddayo eri abantu be n’anenya nnyo Saamiri. 
7:151; 20:96-98. 

— yalonda abasajja nsanvu mu bantu be 
olw’ekiseera kyeyalagaana ne Allah. 7:156,172. 
— yalagira Abaana ba Isirairi okuyingira mu 
nsi entukuvu. 5:22-27. 

— yagamba Abaana ba Isiraili nti Allah 
abalagidde okusala ente. 2:68. 

Miraj ya Musa n’ensisinkano ye ne Nabbi (s.a.w) 
18:61-83. 

— yawaayirizibwa. 33:70. 

MUSINGO 

— gukwasibwe omuwozi 2:284. 

MUTI GWA SIDRI 

Ebikwaata ku muti gwa Sidri. 53:15. 
MUTIMA 

Emitima gy’abatakkiriza gibaako envumbo 
n’ebisaanikira, n’olwekyo tebategeera. 2:8; 6:26; 
17:47; 18:58; 41:6; 47:17. 

Obutalaba bw’omwoyo. 2:19,172; 5:72; 
6:51,105; 8:65:10:44; 11:25,29; 13:17,20; 
17:73,98;20:125-126; 22:47; 27:67,82; 28:67; 
30:54; 35:20; 40:59; 41:18,45; 43:41; 47:24. 
Allah assa envumbo Κα mitima 9:93; 16:109: 
40:36; 42:25; 47:17. 

Emitima gy’abakkiriza miwombeefu. 3:127; 
8:7,11; 13:29; 16:107; 22:33,36; 23:61; 26:90; 
37:85; 39:24,46; 48:5; 49:8; 50:34; 57:17. 
MUYIIYA WA BITONTOME 

Muhammad teyali muyiiya wa bitontome. 36:70; 
69:42. 

Ebikwaata Κα muyiiya w’ebitontome. 26:226-228. 
MUZIGITI 

— gwa bantu bonna. 22:26. 

Tekikkirizibwa Kkuziyiza masinzizo ga Allah 
kutendererezaamu linnya lye. 2:115. 

Ebikwata ku Masjidul-Haräm ne Masjid Agsa. 
17:2. 


abannanfuusi gwe baazimba okukweka Abu 
‘Amir, 9:107. 

Emizigiti giba gya Allah. 72:19. 

MWANA WA KATONDA 

Endowooza eno evumirirwa nnyo.2:117; 6:101, 
102; 10:69; 18:5,6; 19:36,91-93; 23:92; 37:150- 
160; 39:5; 112:2-4. 
MWENKANONKANO 

Abakkiriza ba luganda. 3:104; 49:11. 
Abantu bonna benkana. 4:2; 16:98; 
20:76, 83; 25:71,72; 40:41; 49:12,14. 
MWEZI 

Omwezi n’emitendera gye guyitamu. 10:6; 
36:40, 41. 

Entambula yaagwo eyamba mu kubala 
ebiseera. 2:190. 

— ekitangaala gukijja Κα njuba. 71:17. 

— gw'emboneekerera. 2:190; 36:40. 

— mu lulimi lw’engero, guwa amakulu 
g’Abaddaabuluzi b’eddiini abajja oluvannyuma 
lwa Mutume (s.a.w). 91:3. 

Omwezi mu Bawarabu Κίννα amakulu 
g’obuyinza. 54:2. 

Okulanga  kw'’okugattibwa  kw’enjuba 
n’omwezi n’okw’okuyimusibwa kwa Imäm 
Mahdi. 75:10. 

MWEZI OMUTUKUVU 

Emizizo gy'Omwezi Omutukuvu. 2:218. 
MWOYO 

— kitegeeza kusaasira kuva eri Allah. 4:172. 
Ruuh kitegeeza malayika. 19:18. 

Malayika enneesigwa 26:194. 

— omutebenkevu. 89:28-31. 

— ogwenenya. 75:3. 

Allah afuuwa omwoyo gwe mu muntu 1.6 
omuntu asobola okufuna okubikkulirwa. 15:30; 
21:92; 32:10; 38:73. = 

MWOYO GWOMUNTU (RUH) 

— kitonde kya Allah. 17:86. 

Okugutukuza kituusa omuntu ku bulokozi. 
91:10. 

MWOYO OMUTUUKIRIVU 
Muhammad  (s.a.w)  yaliko 
Mutuukirivu. 26:192-195; 42:53. 
— yayamba ‘Isa (a.s). 2:88,254; 5:111. 

— ayamba abakkiriza. 16:103; 41:31; 58:23. 
MYEZI 

Omuwendo gw’emyezi. 6:97;9:36. 

— Emitukuvu era egy’emizizo.2:195,218:9:36. 
NNABAKYALA WA SABA’ 

— ne Sulaimän. 27:23-45. 


18:89; 


Mwoyo 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


NDAGAANO 

Ebigikwatako. 9:4,7,12,13. 

— mugiwandiikenga. 2:283. 

— ejulirwenga abajulizi. 2:283. 

NG’OMBE 

Okufuuyibwa kwayo. 6:74; 18:100; 20:103; 
23:102; 27:88; 36:52; 39:69; 50:21; 69:14; 78:19. 
NJAWUKANA 

Ebizibu ebiva mu njawukana.3:104,106; 4:60,115; 
5:3,9,43; 8:47; 16:91; 49:7,10,13. 

NJIRI YA ‘ISA 

Okukka kwayo. 3:4,49,66; 5:47-48,111; 57:28. 
Abagoberezi be tebatuukiriza bigirimu. 5:67-60. 
— ekubiriza okugoberera Mutume (s.a.w).7:158. 
Abagoberezi ba Mutume {s.a.w) eboogerako. 
48:30. 

NJUBA 

Omugaso gw’enjuba n’omwezi. 6:97;10:6; 25:62. 
Entambula y’enjuba n’omwezi. 7:55; 21:34. 
— bwe butangaavu. 71:16. 

Okugattibwa kw’enjuba n’omwezi. 75:8-10. 
Amakulu g’ekistikirize. 25:46,47. 

— tevuunamirwa. 41:38. 

NKIZO (RIBA) 

—  yaziyizibwa. 2:276,277,279-281; 3:131; 
30:40. 

— terina ky’eyongera ku bugagga bw’abantu 
mu maaso ga Allah. 30:40. 

Abo abalya enkizo beerinde olutalo oluva eri 
Allah ne Mutume we. 2:280. 

NKULUNGO 

Okuseeyeya kw’enjuba n’omwezi Κα nkulungo 
zaabyo. 21:34; 36:41. 

NNYANA EYA ZAABU 

— yasinzibwa. 2:52; 7:149; 20:91. 
NNYANJA 

Okulanga: 

(Ὁ kw'’okugattibwa kw’ennyanja. 55:20,21. 
(1) kw’okuseeyeeya kw’ebyombo ebigulumivu. 
55:25 

— ebbiri wezisisinkanira kKitegeeza enkomerero 
y'omulembe gwa Musa (a.s.) ate nga 
y’entandikwa y’omulembe gwa Muhammad 
(s.a.w).18:61-62. 

NSI (AL-ARDH) 

Erimu emmere emala. 13:5; 15:20-22; 22:6: 
35:4; 36:34-36; 41:10,11; 78:15-17. 
n’eggulu byatondebwa mu biseera 
mukaaga. 11:8: 32:5; 41:10,11. 

Okutondebwa kwa yo kulaga nti Allah gy’ali. 
2:22,23; 6:74,103; 7:55; 9:36; 10:4,7;11:8; 14:20, 
33; 16:4; 17:100; 20:5; 25:60; 29:45, 62; 30:9; 


31:11,12,26; 32:5; 36:82; 39:6; 41:10; 43:10. 
Eggeulu n’ensi byatondebwa mu kiseera kimu. 
7:55; 21:34; 36:39-41. 

Ensi n’eggulu biseeyeeyeza ku nkulungo emu. 
36:39-41. 

NSOZI 

Okutondebwa kwa zo. 13:4: 15:20; 41:11; 77:28. 
Ekigendererwa ky’okuzitonda. 16:16; 21:32; 
31:11. 

Abantu b’eggwanga lya Thamuda baawookoo- 
langa amayumba mu nsozi. 7:75; 15:83; 26:150. 
Ekyombo kya Nühu kyatereera ku lusozi Jüdi. 
11:45. 

— (ï.e abatuuze boomu nsozi zaatendereza Allah 
wamu ne Däüd.34:11. 

— kitegeeza abatuuze boomu nsozi. 21:80; 38:19. 
kiwa n’amukulu g’abantu ab’obuyinza oba 
ab’ettutumu. 20:106. 

— 7irisaanyizibwawo. 52:11; 70:10; 101:6. 
NTAANA 

Allah ateekerawo omuntu entaana ey’omubiri 
n’omwoyo. 80:22. 

— y’omunnanfuusi teyimirirwako. 9:84. 

Allah alizuukiza abali mu ntaana. 22:8; 100:10. 
Allah awuliza gw’aba ayagadde naye omuntu 
tayinza kuwuliza bali mu ntaana. 35:23. 

— Zziribikkulwa ebizirimu byeyoleke. 82:5. 
Ebyenfuna bilagajjaza omuntu okutuusa 
Iw’atuuka mu ntaana. 102:2-3. 

NTALO 

Ahzaab. 33:11-26. 

Badr. (Soma: BADR.) 

Hunain. 9:25. 

Khaïbar. 33:28. 

Tabuuk. 48:12. 

Uhud. 3:122,123,128,153-156. 

NUHU, NABBI 

— Allah yamulonda ng’Omubaka. 3:34. 

— yabuulirira abantu be. 7:60; 10:72; 11:26,27; 
23:24; 71:2-21. 

Abantu be baalimbisa obubaka bwe. 7:65; 10:74; 
11:28; 23:25; 54:10. 

Abantu be baamusaba ekibonerezo.11:33. 

— yakola ekyombo ng’eno abantu be bamuseke- 
rera.11:38,39. 

Ensulo zaafukumuka, Allah n’amulagira okutikka 
omugogo mu buli ebyali ebibiri ebibiri. 11:41,42; 
23:28. 

Mutabani we yagaana okusaabalira mu kyombo 
kya Nühu bwatyo naazikirira.11:43,44. 
Ekyombo kye kyali kijjudde bugule. 26:120. 


<> 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— yawanjagira Allah Κα lwa mutabani we. 
11:46,47. 

Ekyombo kye kyatereera ku lusozi Juudi. 11:45. 
Ekyafaayo ky’amataba mu mulembe gwe kaali 
kabonero eri abantu. 54:16. 

Obwa Nabbi mu zadde lye. 6:86-87; 37:76-79. 
Okumulimbisa kitegeeza kulimbisa Babaka ba 
Allah bonna. 26:106. 

PALESTINE 

Ebyafaayo bya Palestine. 5:22. 

Abaana ba Israiri baaziyizibwa okugiyingiramu. 
5:27. 

Oluvannyuma abaana ba Isirairi balikung’aanyi- 
zibwa mu yo.17:105. 

Oluvannyuma elisikizibwa Basiraamu.21:106. 
PARDAH.(OKWEBIKKIRIRA 
KW’ABAKYALA) 

Ebikwata ku Pardah. 24:31-32,61;33:60. 
Abakazi abakadde balina enkizo ku Pardah.24:61. 
Mu biseera by’ekyama abali mu buyinza 
bwammwe basabenga olukusa. 24:59. 

KARUN 

— yali wa ggwanga ly’abaana ba Isirairi. 28:77. 
— yali bifeekeera.28:77. 

Amalala gaamutuusa Κα kibonerezo. 28:79,82. 
SAMIRI 

— yakolera Abaana ba Isirairi ennyana y’okusinza. 
20:89. 

— yabuuzibwa Müsa(a.s) ekigendererwa kye. 
20:96. 

— yava Κα bulung’amu.20:97. 

—  yasuubizibwa ekibonerezo.20:98. 
SABBIITI 

Abayudaaya abamu baakuzanga Sabbiiti ate 
abalala baagivvoolanga.2:66,67; 4:48,155; 7:164; 
16:125. 

SADDAKA 

Buli bantu baateerwawo engeri y’okusaddaaka. 
22:35. 

— elina kuweebwa Κα lwa Allah yekka.22:35. 
Allah atuukibwako buwulize bwammwe.22:38. 
Empeera y’okuwa saddaka. 2:262,266. 

— bw’ebaako okukomereza;teba na makulu. 
2:263,265. 

Ekigambo ekirungi n’okusonyiwa bisinga saddaka 
egoberezebwa okukomereza. 2:264. 
Saddakanga birungi byokka. 2:268. 

Okutoola saddaka mu kyaama kisinga okugitoola 
mu lwatu. 2:272. 

Abatoola saddaka Allah abawa empeera. 2:275. 
SALAMU 

— kiramuso ekyava eri Allah. 24:62. 

Togaana kudda mu salämu. 4:87,95. 


Nga tonnayingira, sooka salämu. 24:28-30,62. 
Ibrahimu(a.s) yatoolera mushrik salamu.19:42-48. 
SHARI‘AH (AMATEEKA) 

— si nzibu ya kussa mu nkola.4:29,66; 5:7;22:79; 
33:39. 

Eddiini teriimu kuwaliriza.2:257:6:150:10:100; 
11:119;:16:10;18:30;42:14. 

SHU"‘AIB, NABBI 

— yatumwa eri Abamadiyani. 7:86; 11:85; 29:37. 
— yakuutira abantu be okutuukiriza ebipimo ne 
minzaani.7:86;11:85,86. 

—yatisibwatisibwa abantu be okumugoba wamu 
n’abaamukkiriza mu kibuga.7:89. 

—baakwatibwa musisi.7:92;11:95,96. 

SITAANI 

—talina buyinza Κα bakkiriza abatuufu.15:43; 
16:100. 

—obuyinza abulina kw’abo bokka abakwanaga- 
na naye.15:43;16:101. 

— teyenyigiranga mu kutondebwa kwa ggulu na 
nsi.18:52. 

— alaba omuntu nga asinzira omuntu w’ata- 
mulabira. 7:28. 

— mulabe wa Iwaatu eri omuntu.17:54;25:30; 
35:7;36:61 43:63. 

— yaseereza Adamu.2:37;,7:21-23,. 

— yatondebwa mu muliro.7:13. 

— wa mukwano mubi nnyo.4:39. 

— yaweebwa akaagaanya 7:15,16. 

— ali mu banyoomoofu.7:14. 

— ateega abantu mu kkubo lya Allah eggolokofu, 
ababuze.7:17,18. 

— abuza abantu n’abegombesa ebitaliimu nsa. 
4:120,121. 

Okusuubiza kwe si kwa amazima.14:23. 

— apikiriza abatakkiriza bajeeme. 19:84. 

— abuza mikwano gye nga ayita mu kubatiisati- 
isa. 3:176. 

— asuula emisanvu mu kkubo 1y’Ababaka ba 
Allah.22:53,54. 

Temugobereranga buwufu bwe. 2:169. 
Okwekoba kwa Sitaani kunafu nnyo 4:77; 
15:43; 16:100,101. 

Engeri y’okwekuuma Sitaani. 7:201,202. 

— talina buyinza Κα bantu wabula yeyambisa 
bunafu bwabwe.14:23;15:43. 

— wakugobaganyizibwa ddi na ddi. 15:35. 
SULAIMANI,NABBI 

— yasikira Däüd. 27:17. 

Allah yamuwa obulamuzi n’obumanyi. 21:79,80; 
27:16. 

Allah yamuwa buli kimu.27:17,19. 

Abajeemu mu bwakabaka bwe baayigirizanga 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


abantu eby’okubuzaabuza. 2:103. 

Allah yagondeza Sulaimani empewo. 21:82; 
34:13:38:37. 

Allah yagondeza Sulaimaäni abakugu ababbiranga 
ebuziba.21:83. 

Amajinni gakoleranga wansi wa biragiro bye. 
27:40;34:13,14;38:38. 

Abamu ku baweereza be baalinga mu njegere. 
38:39 

— yalina amakolero g”ekikomo. 34:13 

Eggye lye. 27:18 

— yayigirizibwa enjogera y’ennyonyi. 27:17 

— Amagye ge gaagenda mu kiwonvu kye Namli. 
27:19 

Nnaabakyala w’Abasabai: 

(i) Sulaimani(a.s) yamukowoola ajeemulukuke. 
27:29-32. 

(1) yaweereza Sulaimaäani (a.s.) ebirabo.27:36. 
(11) yakkiriza Allah.27:43-45. 

(iv) Sulaimäni yalagira nti nnamulondo eringa eyiye 
ekolebwe. 27:42. 

— Yaweebwa ekifo eky'oku lusegere eri Allah. 
38:41. 

— yayagalanga nnyo effalaasi. 38:32-34. 

—  yafuna okwolesebwa okukwata ku mwana 
we. 38:35. 

— yeyuniranga nnyo eri Allah. 38:31. 
SWAFA NE MAR’'WA 

— bubonero bwa Allah. 2:159. 

SWÂLEH, NABBI 

— yatumwa eri aba Thamüda. 7:74;11:62; 27:46. 
Abantu be baayitibwanga As-haabul-Hijir. 15:81. 
— yabalabula basabe okusonyiyibwa. 11:62. 
Abakozi b’ebyambyone omwenda mu kibuga 
kya Swäleh. 27:49. 

Olukwe Iw’okumutta ekiro. 27:50. 

Akabonero k’eng’amira enkazi eri abantu be. 
7:74; 11:65; 26:156. 

Abantu be eng’amira baagitemako amagulu. 
7:78; 26:158. 

Abantu be baabonerezebwa olw’obujeemu 
bwabwe. 7:79,80; 11:68. 

Abantu be baamuyitanga muloge. 26:154. 
Okumulimbisa kitegeeza kulimbisa Babaka ba 
Allah bonna. 26:142; 54:24. 

TABUK (OLUTALO LW'E) 

Abakkiriza baalagirwa okutabaala. 9:41. 
Olugendo Ilwaali luwanvu. 9:42. 

TALUT (KABAKA) 

— yalondebwa Allah okuba kabaka.2:248. 
Amagye ge gaagezesebwa n’omugga. 2:250. 
TAURATI 

Ebigikwaatako. 3:4:5;45:6:155;23:50;28:44; 
37:118. 


Bannabbi baagiramuzisa Abayudaaya. 5:45. 

— eranga Mutume (s.a.w).7:158; 48:30. 
Abaakwasibwa obuvunaanyizibwa bwa Taurati. 
62:6. 

Singa Abantu b’Ekitabo bakkiriza Kur’äni, 
kyalibagasizza. 5:67. 

Abantu b’Ekitabo baakowoolwa okukkiriza 
Mutume f{s.a.w). 5:16,17,20. 

— yakyusibwakyusibwa. 2:80; 3:79; 5:14. 
TAYAMMUM (OKUTAWAAZISA ENFUUFU) 
— ekkirizibwa ddi? 4:44; 5:7. 

UHUD 

Olutalo lw’e Uhud. 3:122,123. 

Ebyatuuka ku balabe.3:128. 

Olutalo luno Iwalimu eby’okuyiga nfaafa. 3:140- 
144,153-172. 

Ebyava mu butagondera kiragiro. 3:153,154. 
Mu kusooka abakkiriza be baali banyigiriza. 
3:153. 

Abalabe beeyambisa obulagajjavu bw’abakkiriza. 
3:154. 

Okutolotooma kw’abannaanfuusi.3:155. 

Allah yasonyiwa abadda emabega.3:156 
Mutume (s.a.w) yali mugonvu gye bali. 3:160. 
‘UZAIRU (EZERA) 

Abayuddaaya bamuyita mwana wa Allah. 9:30. 
WUDHU (OKUTAWAAZA) 

okufuna wudhu Κα 1w’okusaala. 5:7 

YA’QUBU, NABBI : 

— yali muzzukulu wa Ibrahimu. 6:85; 11:72; 
19:50:21:73;29:28. 

Isirairi nalyo lyaali linnya lya Ya”qubu. 3:94. 

— yakuutira abaana be okusinza Katonda Omu 
2:133,134. 

— yeeziza eby’okulya ebimu Κα lulwe. 3:94. 

— yali Nabbi.2:136; 3:85; 4:164; 6:85; 19:50; 
21:73; 38:46-48. 

— ÿ’eyazaala Nabbi Yusufu. 12:5,10,88,101. 
YAHYA, NABBI. 

Malayika zaaleetera Zakariyya amawulire 
g’okuzaalibwa kwa Yahya. 3:40; 19:8. 

Allah yennyini yeyamutuuma erinnya elyo. 
19:8. 

— yaweebwa okumanya kwa Tauräti. 19:13. 
— yali musaasizi, yali mutuukirivu.19:14. 

— yatuukiriza okumu Καὶ kulanga okwasooka. 
3:40. 

— yayisanga bulungi bakadde be. 19:15. 

— yaweebwa emirembe. 19:16. 
YERUSALEMI 

Ebikwaata Κα Yerusalemi. 2:260;17:6. 

YUNUS, NABBI 

— ne Dhannun yali muntu omu. 21:88. 

— yali Nabbi. 4:164; 6:87; 37:140. 


ENDAGIRIRO YA ÀYA ZA KUR’ANI 


— yasukkulumizibwa Κα bantu be. 6:87. 

— yasaabalira mu kyombo. 37:141. 

Omuyaga gwayuuguumya ekyombo, n’asuulibwa 
mu nnyanja.37:142. 

Ekyennyanja kyamumira n’oluvannyuma ne 
kimusesema.37:143-146. 

Ekiryo kyamumerako. 37:147. 

— yatumibwa nga Omubaka eri abantu emitwalo 
kkumi oba n’okusingawo. 37:148. 

Abantu be baamukkiririzaamu, ekibonerezo 
ne kibaggyibwako. 10:99. 

Olw’abantu be okumukkiririzaamu Allah 
yabeeyagazaamu okumala akaseera. 37:149. 
YUSUF, NABBI 

Mu byafaayo bye mwalimu okulanga kw’ebyo 
ebyatuuka ku Nabbi Muhammad (s.a.w). 12:8. 
Okwewayo kwe eri Allah mu buto bwe 
n’okulaba kwe ebirooto eby’amazima 12:5. 
Ya’ qubu yamulabula obutalootolola kirooto. 12:6. 
Baganda be: 

— baalina ensaalwa ku ye. 12:9. 

— beekoba okumutta.12:10 

— baamusuula mu luzzi. 12:16. 

— baalimba kitaabwe. 12:18. 

— baasaka emmere mu Misiri. 12:59. 
—baaleeta muganda we Bin Yamin. 12:64-70. 
Allah yategekera Bin Yamin asigale mu 
Misiri.12:77. 

Ya’qubu yabagamba bayingirire mu milyango 
egy’enjawulo 12:68,69 

Abatambuze baamutunda. 12:20, 21. 

Aziz Omumisiri yamugula. 12:22. 

Muka Aziiz yamwegwanyiza 12:25 

Abakyala bomu kibuga beewuunya obulungi 
bwe.12:32,33. 

— yaggalirwa (mu kkomera). 12:36. 

— yali amanyi enzivuunula y’ebirooto. 
12:38,48,49 

— Yayimbulwa okuva mu kkomera. 12:55,56. 
— yateeka ekikopo kye mu nsawo ya muganda 
we mu butanwa.12:71. 

— yasonyiwa baganda be.12:93. 

Mutume (s.a.w) Yasonyiwa abalabe be nga Yüsuf 
bweyakola.12:93. 

— yaweereza kitaabwe ekkanzu ye. 12:94. 
Ya’qübu n’abomu maka ge baagenda e Misiri. 
12:100. 

Abagoberezi be baalowooza nti oluvannyuma lwe 
teribaayo Nabbi mulala. 40:35. 

ZAKARIYYA, NABBI 

—yafuna ebyengera bya Allah. 3:39. 


